વ્‌ 


માથ્થીની લખેલી સુવાર્તા 


ઈસુની વંશાવળી 


ઇબ્રાહિમના પરિવારમાંથી આવ્યો. 


ઇબ્રાહિમ ઈસહાકનો પિતા હતો. 
ઈસહાક યાકૂબનો પિતા હતો. 


યાકૂબ યહૂદા અને તેના ભાઈઓનો પિતા હતો. 


યહૂદા પેરેસ અને ઝેરાહનો પિતા હતો. 
(તેઓની મા તામાર હતી.) 

પેરેસ હેસ્ોનનો પિતા હતો. 

હેસ્રોન આરામનો પિતા હતો. 
આરામ અમિનાદાબનો પિતા હતો. 
અમિનાદાબ નાહશોનનો પિતા હતો. 
નાહશોન સલ્મોનનો પિતા હતો. 
સલ્મોન બોઆઝનો પિતા હતો. 
(બોઆઝની માતા રાહાબ હતી.) 
બોઆઝ ઓબેદનો પિતા હતો. 
(ઓબેદની માતા રૂથ હતી.) 

ઓબેદ યશાઈનો પિતા હતો. 

યશાઈ દાઉદ રાજાનો પિતા હતો. 
દાઉદ સુલેમાનનો પિતા હતો. 
(સુલેમાનની મા ઊરિયાની પત્ની હતી.) 
સુલેમાન રહાબામનો પિતા હતો. 
રહાબામ અબિયાનો પિતા હતો. 
અબિયા આસાનો પિતા હતો. 

આસા યહોશાફાટનો પિતા હતો. 
યહોશાફાટ, યોરામનો પિતા હતો. 
યોરામ ઉઝિયાનો પિતા હતો. 
ઉઝિયા યોથામનો પિતા હતો. 
યોથામ આહાઝનો પિતા હતો. 
આહાઝ હિઝકિયાનો પિતા હતો. 


૧૦ હિઝકિયા મનાશ્શાનો પિતા હતો. 


મનાશ્શા આમોનનો પિતા હતો. 


આ ઈસુખ્રિસ્તનો કૌટુંબિક ઈતિહાસ છે. તે 
દાઉદના પરિવારમાંથી આવ્યો. અને દાઉદ 


આમોન યોશિયાનો પિતા હતો. 

૧ યુખોન્યા અને તેના ભાઈઓના 
પિતા યોશિયા હતો. 

(યહૂદી લોકોને ગુલામ બનાવવા માટે 
બાબિલ મોકલવામાં આવ્યાં તે સમય 
દરમિયાન તેનો જન્મ થયો.) 

૧૨ બાબિલમાં તેઓને લઈ ગયા પછી: 
યખોન્યા શલથિયેલનો પિતા હતો. 
શલથિયેલ ઝરુબ્બાબેલનો પિતા હતો. 

૧3 ઝરુબ્બાબેલ અબિહૂદનો પિતા હતો. 
અબિહૂદ એલ્યાકીમનો પિતા હતો. 
એલ્યાકીમ અઝોરનો પિતા હતો. 

૧૪ અઝોર સાદોકનો પિતા હતો. 
સાદોક આખીમનો પિતા હતો. 
આખીમ અલિહૂદનો પિતા હતો. 

૧૫ અલિહૂદ એલ્યાઝરનો પિતા હતો. 
એલ્યાઝર મથ્થાનનો પિતા હતો. 
મથ્થાન યાકૂંબનો પિતા હતો. 

૧૬ યાકૂબ યૂસફનો પિતા હતો. 
યૂસફ મરિયમનો પતિ હતો. 
અને મરિયમ ઈસુની મા હતી. 
ઈસુખ્રિસ્ત* તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. 


૧9૭આમ ઇબ્રાહિમથી દાઉદ સુઘીની ચૌદ પેઢીઓ 
થઈ અને દાઉદથી યહૂદી લોકોને બાબિલમાં લઈ ગયા 
ત્યાં સુધીની પણ ચોદ પેઢી થઈ અને એ લોકોને 
બાબિલમાં લઈ ગયા તે સમયથી ખ્રિસ્તના જન્મ સુઘીની 
ચોદ પેઢી થઈ. 


ઈસુખ્રિસ્તનો જન્મ 
૧૯ઈસુ ખ્રિસ્તની મા મરિયમ હતી. ઈસુના જન્મ 
વિષેની હકીકંત આ પ્રમાણે છે. 





ખ્રિસ્ત "અભિષિત થએલ” (મસિહ) અથવા દેવનો પસંદ 
કરેલ. 


માથ્થી ૧:૧૯-ર:૧૩ ર 


તેની મા મરિયમની સગાઈ યૂસફ સાથે થઈ હતી. 
લગ્ન પહેલાં મરિયમને ખબર પડી કૅ તે પવિત્ર આત્માથી 
ગર્ભવતી થઈ છે. ૧૬મરિયમનો પતિ યૂસફ, ખૂબ જ 
ભલો માણસ હતો, તે જાહેરમાં મરિયમને લજિજત 
કરવા ઈચ્છતો ન હતો તેથી તેણે છૂટાછેડા આપવાનું 
ગુપ્ત રીતે નક્કી કર્યું. 

ર૦જયારે તે આ બાબતનો વિચાર કરતો હતો ત્યારે 
તેને પ્રભુનો દૂત દેખાયો. દૂતે કહ્યું કે, “યૂસફ, દાઉદના 
દીકરા,* તું મરિયમને તારી પત્ની તરીકૅ સ્વીકારવામાં 
જરા પણ અચકાઈશ નહિ કારણ કૅ તેને જે ગર્ભ રહેલો 
છે તે પવિત્ર આત્માથી* છે. અતે દીકરાને જન્મ આપશે 
અને તું તેનું નામ ઈસુ* પાડશે. તેને એવું નામ આપજે 
કારણ કૅ તે પોતાના લોકોને તેમના પાપોમાંથી મુક્ત 
કરશે.” 

રઆ બઘુ તેને થશે કારણ કૅ પ્રબોઘકો ઘ્વારા પ્રભુએ 
કહેલું ભવિષ્ય કથન પરિપૂર્ણ થાય. ચગજુઓ, કુંવારી 
ગર્ભવતી થશે, તેને એક દીકરો જનમશે અને તેનું નામ 
ઈમ્માનુએલ પાડવામાં આવશે.”* (ઈમ્માનુએલ એટલે 
“દેવ આપણી સાથે છે.”) 

ર૪જયારે યૂસફ જાગ્યો, ત્યારે પ્રભુના દૂતના આદેશને 
અનુસર્યો અને મરિયમને તેની પત્ની તરીકૅ સ્વીકારી 
ઘરે તેડી લાવ્યો. રપપરંતુ મરિયમે દીકરાને જન્મ આપ્યો 
ત્યાં સુઘી યૂસફે તેને જાણી નહિ. તેનું નામ તેણે ઈસુ 
પાડયું. 


જ્ઞાની માણસો ઈસુની મુલાકાતે 
રે ઈસુનો જન્મ યહૂદિયાના બેથલેહેમ નગરમાં થયો 
હતો. હેરોદ* રાજાના સમયમાં તેનો જન્મ થયો 
હંતો. ઈસુનો જન્મ થયા પછી પૂર્વના પ્રદેશમાંથી જ્ઞાની 
માણસો યરૂશાલેમ આવ્યા. સ્ઞાની માણસોએ લોકોને 
પૂછયું કે, “નવજાત શિશુ જે યહૂદીઓનો રાજા છે તે 
ક્યાં છે? અમે જે તારો જોયો છે તે બતાવે છે કૅ તેનો 





દાઉદના દીકરા દાઉદના ફૂળનો વ્યકિત, ઈઝરાએલનો ખ્રિસ્ત 
પહેલા ૧૦૦૦ વર્ષ પહેલાનો રાજા. 


પવિત્ર આત્મા દેવનો આત્મા કહેવાય છે, ખ્રિસ્તનો આત્મા 
અને સંબોધક વિગેરે નામથી પણ ઓળખાય છે. દેવ અને 
ખ્રિસ્ત સાથે જોડાએલ, તે જગતમાં લોકો મધ્યે દેવનું 
કાર્ય કરે છે. 

ઈસુ ઈસુ નામનો અર્થ "તારણ.” 

"જુઓ કુંવારી ... ઈમ્માનુએલ પાડવામાં આવશે” યશા. ૭:૧૪ 
હેરોદ હેરોદ (મોટો) પહેલો ઇ.પૂર્વ ૪૦ થી ઈ.પૂર્વે ૪નો 
યહૂદિયાનો રાજા. 


જન્મ થઈ ચૂક્યો છે. અમે તેનો તારો પૂર્વમાં ઊગતો 
જોયો અને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છીએ.” 
ચહૂદીઓના આ નવા રાજા વિષે હેરોદ રાજાએ 
સાંભળ્યું. આથી તે રાજા ખૂબ જ બેચેન થયો અને 
યરૂશાલેમના બઘા લોકો પણ ખૂબ જ ચિંતાતુર થઈ 
ગયા. *હેરોદે યહૂદીઓના બઘા જ પ્રમુખ યાજકો અને 
શાસ્રીઓની એક સભા બોલાવી, તેઓને પૂછયું કૅ 
ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થવો જોઈએ. પતેઓએ ઉત્તર આપ્યો 
કે, "ખ્રિસ્તનો જન્મ યહૂદિયાના બેથલેહેમ નગરમાં થવો 
જોઈએ. પ્રબોધકૅ ઘર્મશાસ્રોમાં આ વિષે લખ્યું છે. 


૬ ઓ યહૃદિયા નગરના બેથલેહેમ, યહ્‌દિયાના 
નગરોથી કોઈ પણ રીતે તું ઉતરતી કક્ષાનું નથી. 
તારામાંથી એક રાજા પેદા થશે તે રાજા મારી 
ઈઝરાએલની પ્રજાને દોરવણી આપશે.” 

5ખહ પર 


*પછી હેરોદે પૂર્વમાંથી જ્ઞાની માણસોની એક ગુપ્ત 
સભા બોલાવી. હેરોદે જ્ઞાની માણસો પાસેથી તારો 
દેખાવાનો ચોક્કસ સમય જાણી લીઘો. “પછી હેરોદે 
જ્ઞાની માણસોને બેથલેહેમ મોકલ્યા. તેણે જ્ઞાની 
માણસોને કહ્યું કે, "જાઓ અને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક 
નવા જન્મેલા બાળકને શોધી કાઢો. જ્યારે તમને તે 
બાળકનો પત્તો મળે તો મને આવીને જાણ કરો. જેથી હું 
પણ તેનું ભજન કરવા જઈ શકું.” 

લજ્ઞાની માણસોએ રાજાને સાંભળ્યો અને પછી ચાલી 
નીકળ્યા. તેમણે પૂર્વ દિશામાં જે તારો જોયો હતો. તે જ 
તારો તેમણે ફરી જોયો અને તેઓ તેને અનુસર્યા. તારો 
તેમની આગળ ચાલ્યો અને આ બાળક જ્યૉ હતું, તે 
જગ્યાએ તારો થંભ્યો. ૧૦જ્ઞાની માણસો તારાને જોઈને 
ખૂબ જ ખુશ થયા. તેઓના આનંદનો પાર ના રહયો. 
૧જ્ઞાની માણસો જ્યાં બાળક હતું, તે ઘરે આવી પહોચ્યાં. 
તેઓએ બાળક અને તેની મા મરિયમને જોઈ. તેઓએ 
નમન કર્યું. અને તે બાળકનું ભજન કર્યું. તે માણસોએ 
ખજાનાની પેટીઓ ઉઘાડી અને બાળકને ભેટ આપવા 
માટે જે સોનું, લોબાન અને બોળ હતાં તે તેને અર્પણ 
કર્યા. ૧૫ણ દેવે તેમને હેરોદ પાસે પાછા નહિ જવા 
સ્વપ્નમાં ચેતવણી આપી. આમ, જ્ઞાની માણસો તેમના 
પોતાના દેશમાં બીજા રસ્તે પાછા ગયા. 


ઈસુને લઈને માતા પિતાનું મિસર જવું 
૧્ઞાની માણસોના ગયા પછી, યૂસફને સ્વપ્નમાં 


પ્રભુનો દૂત દેખાયો. દૂતે કહ્યું કે, "ઊભો થા! બાળક 
અને તેની માને લઈને મિસર નાસી જા. હેરોદ બાળકની 
તપાસ શરૂ કરશે. તે તેને મારી નાખવા માગે છે. હું જ્યાં 
સુધી કહું કૅ બધું સલામત નથી, ત્યાં સુધી મિસરમાં જ 
રહેજે.” 

૧૪તેથી યૂસફ ઊઠયો અને બાળક અને તેની માને 
પોતાની સાથે લઈને મિસર જવા ચાલી નીકળ્યો. તેઓ 
રાત્રીના સમયે ચાલી નીકળ્યા. “પહેરોદ મરણ પામ્યો 
ત્યાં સુધી યૂસફ મિસરમાં રોકાયો. પ્રભુએ પ્રબોધક દ્વારા 
જણાવ્યું હતું તે સાચું પડે માટે આમ બન્યું, “મે મારા 
પુત્રને મિસરમાંથી બહાર બોલાવી લીધો.”* 


હેરોદે બેથલેહેમમાં કરેલી બધા જ બાળકોની હત્યા 

૧૬૧જયારે હેરોદે જોયું કૅ જ્ઞાની માણસોએ તેને મૂર્ખ 
બનાવ્યો છે ત્યારે તે ખૂબ જ ગુસ્સે થયો. તેથી તેણે 
હૂકમ કર્યો કે બેથલેહેમ અને તેની આસપાસના 
વિસ્તારમાં બધા જ છોકરાઓને મારી નાખો. હેરોદે 
જ્ઞાની માણસો પાસેથી બાળકના જન્મનો સમય જાણી 
લીધો. કે જે (હાલના સમયથી) બે વર્ષ પહેલાનો સમય 
હતો તેથી તેણે બે વર્ષની ઉમરના કૅ તેથી નાના દરેક 
બાળકને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો. *શપ્રભુએ પ્રબોધક 
યર્મિયા દ્વારા જે ભવિષ્યવાણી જણાવી હતી તે પરિપૂર્ણ 
થઈ: 


૧૮ “રામામાં એક અવાજ સંભળાયો. તે કારમા 
રુદનનો અને અત્યંત શોક્યુક્ત હતો. રાહેલ તેના 
બાળકો માટે રુદન કરી રહી છે; તે દિલાસો 
મેળવવાનો નકાર કરે છે, કારણ કે તેના બાળકો 
મરણ પામ્યા છે.” 

યર્મિય ૩૬:9૫ 


યૂસફ અને મરિયમનું મિસરમાંથી પુનરાગમન 

૧૯હેરોદના મરણ પછી, પ્રભુનો દૂત સ્વપ્નમાં યૂસફ 
પાસે આવ્યો. જ્યારે યૂસફ મિસરમાં હતો ત્યારે આમ 
થયું હતું. ચ૦દૂતે કહ્યું કે, “ઊભો થા! બાળક અને તેની 
માને લઈને ઈઝરાએલ ચાલ્યો જા. જે લોકો બાળકને 
મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા તે મરણ 
પામ્યા છે.” 

“તેથી યૂસફ બાળક અને તેની માને લઈને 
ઈઝરાએલ ગયો. રપછી યૂસફે સાભળ્યું કે હેરોદના 
મરણ પછી તેનો પુત્ર આર્ખિલાઉસ રાજા થયો છે ત્યારે 





મે મારા ... બોલાવી લીધો” હોશિ. ૧૧:૧. 


માથ્થી ર:૧૪-૩:૧૦ 


યૂસફને ત્યાં જતાં ડર લાગ્યો ત્યારે સ્વપ્નમાં ચેતવણી 
મળી તેથી તે યહ્‌દિયાને બદલે ગાલીલ પ્રાંતમાં ગયો. 
ચચૂસફ નાસરેથ ગામમાં ગયો. આમ એટલા માટે થયું, 
જેથી પ્રબોધકોનું કહેલું પૂર્ણ થાય. પ્રભુએ કહ્યું કૅ ખ્િિસ્ત 
નાઝારી* કહેવાશે. 


બાપ્તિસ્મા કરનાર યોહાનનું કાર્ય 
તે સમયે યોહાન બાપ્તિસ્ત આવ્યો અને તેણે 
યહૂદિયાના ઉજજડ પ્રદેશમાં ઉપદેશ આપવાનું 
શરૂ કર્યું. ચયોહાને કહ્યું કે, "પસ્તાવો કરો, કારણ આકાશનું 
રાજય ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે.” ગ્યશાયા પ્રબોધકૅ 
જેના વિષે વાત કરી છે તે આ યોહાન બાપ્તિસ્મા કરનાર 
છે. યશાયા પ્રબોધકૅ કલયું છે: 


"એક વ્યક્તિ ઉજજડ પ્રદેશમાં પોકાર કરે છે: 
'પ્રભુ માટે માર્ગ તૈયાર કરો; અને તેના માટેનો 
માર્ગ સીધો કરો.” 

૦૨//૧/ ૪૦:૩૭ 


૪”યોહાનનાં વસ્રો ઊંટના વાળમાંથી બનાવેલાં હતાં. 
તેની કમરે ચામડાનો પટ્ટો હતો. યોહાન તીડ અને 
જંગલી મધ ખાતો હતો. પ્યોહાનનો ઉપદેશ સાંભળવા 
લોકો યરૂશાલેમથી, યર્દન નદીની આસપાસના સમગ્ર 
વિસ્તારમાંથી તથા યહૂદિયાના તમામ પ્રદેશોમાંથી 
આવતા હતાં. ધ્લોકોએ પોતાના પાપની કબૂલાત કરી 
અને યોહાને તેઓને યર્દન નદીમાં બાપ્તિસ્મા આપ્યું. 

*ફરોશીઓ* અને સદૂકીઓ* તે સ્થળે તેના દ્ધારા 
બાપ્તિસ્મા પામવા માટે આવતા હતો. યોહાને તેમને 
જોયા ત્યારે તેમને કલ્યું કે: "તમે બધા સર્પો છો! પ્રભુનો 
કોપ આવી રલો છે તેમાંથી બચવા તમને કોણે ચેતવણી 
આપી છે? “તમે તમારા આચરણથી બતાવી આપો કૅ 
તમે ખરેખર પસ્તાવો કર્યો છે. “તમે એમ ન માનતા કૅ 
“ઇબ્રાહિમ અમારો પિતા છે' તેથી અમે ઉગરી જઈશું. 
દેવ આ પથ્થરોમાંથી પણ ઇબ્રાહિમ માટે સંતાન પેદા 
કરી શકૅ છે. “જઅત્યારે પણ કુહાડી વૃક્ષોના મૂળ પાસે 





નાઝારી નાઝરેથનો વતની, નાઝરેથનો અર્થ “જડ” થાય 
યશા. ૧૧:૧ 


ફરોશીઓ એક યહૂદી ધાર્મિક સમૂહ જે બીજા યહૂદી નિયમો 
અને રીત-રીવાજોનું મકંકમતાથી પાલન કરવાનો દાવો કરે છે. 
સદૂકીઓ એક મુખ્ય યહૂદી ધાર્મિક સમૂહ જે જૂના કરારનાં 
પહેલા પાંચ પુસ્તકોનો જ સ્વીકાર કરે છે. તેઓ માને છે કૅ 
લોકો મૃત્યુમાંથી પાછા સજીવન થતા નથી. 


માથ્થી ૩:૧૧-૪:૧૧ ૪ 


તૈયાર જ પડી છે. દરેક વૃક્ષ* જે સારા ફળ આપતું નથી 
તેને કાપી નોખશે, અને અગ્નિમાં ફેંકી દેશે. 

૧૧મે તમારા હદય અને જીવન બદલ્યાં છે એમ 
દર્શાવવા માટે હું તમને પાણીથી બાપ્તિસ્મા આપું છું. 
પણ હવે મારા પછી જે માણસ આવી રલ્યો છે, તે મારા 
કરતા પણ મહાન છે જેનાં પગરખૉ ઉપાડવા જેટલી 
પણ હું યોગ્યતા ધરાવતો નથી. તે તમને પવિત્ર આત્માથી 
અને અગ્નિથી બાપ્તિસ્મા આપશે. "સેના હાથમાં સૂપડું 
છે જેના વડે અનાજને છોતરામાંથી જૂદુ પાડશે * અને 
સાફ કરેલ સારા અનાજના દાણાને પોતાના કોઠારમાં 
ભરશે અને છોતરાંને એવા અગ્રિમાં બાળી નાખશે જે 
કદીયે હોલવાશે નહિ.” 


ઈસુનું યોહાન ધ્વારા બાપ્તિસ્મા 

૧3 સમયે ઈસુ ગાલીલથી યર્દન નદીએ આવ્યો. 
ઈસુ યોહાન પાસે આવ્યો અને યોહાન દ્વારા 
બાપ્તિસ્મા* લેવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. ૧પરંતુ 
યોહાન તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. યોહાને કહ્યું 
કૅ, "તારા થકી બાપ્તિસ્મા પામવાની જરૂરીયાત વાળો 
તો હું છું! તું મારી પાસે મારા થકી બાપ્તિસ્મા પામવા 
શા માટે આવ્યો છે?” 

૧પછસુએ ઉત્તર આપ્યો, "અત્યારે આમ જ થવા દે. 
દેવને જેની જરૂર છે તે બધું જ કરવું એ આપણા માટે 
સારુ છે.” જેથી યોહાન ઈસુને બાપ્તિસ્મા આપવા કબૂલ 
થયો. 

૧૧બાપ્તિસ્મા પામ્યા પછી ઈસુ સીધે સીધો જ 
પાણીમાંથી બહાર આવ્યો. પછી તે વખતે આકાશ 
ઊઘડાયું અને તેણે દેવના આત્માને કબૂતરની જેમ નીચે 
આવતો અને પોતાની ઉપર ઊતરતો જોયો. અને 
આકાશવાણી થઈ, “આ (ઈસુ) મારો પુત્ર છે અને હું 
તેને ચાહું છું. અને તેનાથી હું ખૂબ જ પ્રસન્ન છું.” 


ઈસુનું પરીક્ષણ 
પછી શેતાન દ્ધારા ઈસુનું પરીક્ષણ થાય તે માટે 
પવિત્ર આત્મા તેને ઉજજડ પ્રદેશમાં લઈ ગયો. 





વૃક્ષ જે લોકો ઈસુનો સ્વીકાર કરતા નથી તે લોકો. તેઓ 
કાપી નંખાનારા વૃક્ષો જેવા છે. 
અનાજને . . . જૂદુ પાડશે યોહાન સમજાવે છે કે ઈસુ સારા 
લોકોને દુષ્ટ લોકોથી જુદા પાડશે. 


બાપ્તિસ્મા આ ગ્રીક શબ્દ છે. તેનો અર્થ પાણીમાં ડૂબકી 
મરાવી તરત બહાર નીકળવું, ઝબોળવું, અથવા દટાવું તેવો 
થાય છે. 


ઈસુએ ચાળીસ દિવસ અને રાત કાંઈ જ ખાધુ નહિ. 
આ પછી તે ખૂબ જ ભૂખ્યો થયો. *ઈસુ પાસે લલચાવનાર 
શેતાન આવ્યો અને કહ્યું કે, “જો તું દેવનો દીકરો હોય, 
તો આ પથ્થરોને કહે કૅ, તેઓ રોટલી થઈ જાય.” 

*ઈસુએ તેને ઉત્તરમાં કહ્યું કે, "ધર્મશાસમાં* 
લખ્યું છે કે, 


'માણસ ફક્ત રોટલીથી નહિ પરંતુ દેવના 
મુખમાંથી આવતા પ્રત્યેક વચનથી જીવન પામે 


છે.” 
મુન/નિયક ૮-૩ 


પપછી શેતાન ઈસુને પવિત્ર શહેરમાં (યરુશાલેમ) 
લઈ ગયો અને ઈસુને મંદિરના સૌથી ઊંચા સ્થળે બેસાડે 
છે. ધ્યછી શેતાને કહ્યું કે, “જો તું દેવનો દીકરો હોય તો 
કૂદકો માર. શા માટે? કારણ કૅ શાસમાં લખ્યું છે કે, 


'દેવ પોતાના દૂતોને આજ્ઞા કરશે, અને તેમના 
હાથમાં તને ઝીલી લેશે, જેથી તારા પગ ખડક 
પર અથડાશે નહિ.”” 

ગઝતથ/સ ૯૬:0૨-૨ર 


ઈસુએ તેને ઉત્તર આપ્યો, "એના વિષે પણ શાસમાં 
કહ્યું છે કૅ, 
'પ્રભુ તારા દેવની પરીક્ષા તું ન કર.” 
ખુન/નિયક ૬.૬૬ 


“પછી શેતાન ઈસુને ખૂબ ઊંચા પર્વત ઉપર લઈ 
ગયો અને ત્યાં તેને વિશ્વના બધાં જ રાજ્યો અને તેમાં 
આવેલ બધી જ ભવ્યતાનું દર્શન કરાવ્યું. લતેણે કહ્યું,"જો 
તું પગે પડીને મારું ભજન કરીશ, તો હું આ બધી જ 
વસ્તુઓ તને આપીશ.” 

૧૦ઈસુએ શેતાનને કહ્યુ, "શેતાન! ચાલ્યો જા, 
ધર્મશાસમાં લખ્યું છે કે, 


'પ્રભુનું તારા દેવનું જ ભજન કર. ફક્ત તેની જ 
સેવા કર!” 
મુન/નિયક ૬.૨૩ 


૧૧૫છી શેતાન ઈસુને છોડી ચાલ્યો ગયો, ત્યાર પછી 
કૅટલાએક દૂતો આવી તેને મદદ કરવા લાગ્યા. 





ધર્મશાસ પવિત્ર લખાણ - જૂનો કરાર. 


ગાલીલમાં ઈસુના સેવા કાર્યો 
૧૪સુએ સાંભળ્યું કે યોહાનને જેલમાં પૂર્યો છે. 
તેથી તે ગાલીલ પાછો ગયો. ૧3 નાઝરેથ ન રોકાતાં 
ઝબુલોન અને નફતાલીની નજીકના પ્રદેશમાં ગાલીલ 
સરોવર પાસે કફર-નહૂમમાં જઈને રહો. '”યશાયા 
પ્રબોધકૅ* જે કલયું હતું તે સાચું પુરવાર કરવા માટે 
ઈસુએ આમ કર્યું: 


૧૫ “ઝબુલોનના પ્રદેશમાં, અને નફતાલીના 
પ્રદેશમાં, 
સમુદ્ર તરફના રસ્તે ગાલીલમાં, જ્યાં વિદેશીઓ 
રહે છે. 

૧૬ જેઓ અંધકારમાં (પાપ) જીવતા હતાં. પણ 
તેઓએ ઝળહળતો પ્રકાશ જોયો; તે પ્રકાશ જે 
લોકો કબર જેવી અંધકારમય ધરતી પર જીવે છે 
તેમના માટે આવ્યો છે.” 

ય૨/ય/ ૯:?-ર 
૧તયારથી ઈસુએ ઉપદેશ આપવો શરૂ કર્યો, તેણે 
કહ્યું કે, “પસ્તાવો કરો, કારણ આકાશનું રાજય આવી 
રહ્યું છે.” 


ઈસુ દ્વારા કૅટલાક પ્રેરિતોની પસંદગી 

૧૯ઈસુ ગાલીલ સરોવર પાસેથી પસાર થતો હતો 
ત્યારે તેણે બે ભાઈઓ સિમોન (જે પિતર કહેવાતો) 
અને તેનો ભાઈ આન્દ્રિયાને જોયા. તેઓ જાળથી માછલા 
પકડતા હતાં. તેઓ માછીમાર હતા. “ઈસુએ કહ્યું, 
“ચાલો મારી પાછળ આવો. હું તમને જુદી જાતના 
માછીમાર બનાવીશ. તમારે માછલીઓ નહિ પણ લોકોને 
ભેગા કરવાનું કાર્ય કરવાનું છે.” ર૦તે બંને ભાઈઓ 
તેમની જાળો પડતી મૂકીને ઈસુની પાછળ ગયાં. 

“ઈસુએ ગાલીલ સરોવર પાસે યાત્રા ચાલુ રાખી. 
તેણે ઝબદીના બે પુત્રો યાકૂબ અને યોહાનને જોયા. 
તેઓ તેમના પિતા ઝબદીની સાથે હોડીમાં બેસી માછલૉ 
પકડવાની જાળો તેયાર કરતાં હતા ત્યારે તેણે બીજા બે 
ભાઈઓને કહ્યું કે, મારી સાથે ચાલો. રઃબંને ભાઈઓ 
હોડી અને તેમના પિતાને પડતા મૂકી ઈસુની પાછળ 
ગયા. 


ઈસુ બોધ કરે છે અને લોકોને સાજા કરે છે 
ર%સુ ગાલીલનો બધો જ પ્રદેશ ફર્યો અને લોકોને 





પ્રબોધક દેવને માટે બોલનાર વ્યકિત. કેટલીક વખત ભવિષ્યમાં 
શું થનાર છે તે બાબતો પણ પ્રબોધક કહેતો. 


માથ્થી ૪:૧૨ર-૫:૧૦ 


સભાસ્થાનો* માં ઉપદેશ આપ્યો અને આકાશના રાજય 
વિષેની સુવાર્તાનો બોધ આપ્યો. તેણે લોકોનો બધાં જ 
રોગો અને બીમારીઓ દૂર કર્યા. ચ્છઈસુ વિષેના આ 
સમાચાર આખા સિરિયામાં ફેલાઈ ગયા, આથી જેઓ 
પીડાતા હતા અને ભૂતવળગેલાઓને, તથા જેઓ વાઈ 
અને લકવાથી પીડાતા હતા તેઓને તેની પાસે લાવવામાં 
આવ્યાં; અને ઈસુ એ તે બધાને સાજા કયા. ચઆથી 
ગાલીલથી તથા દશનગરથી* તથા યરૂશાલેમથી તથા 
યહૂદિયાથી અને યર્દન નદી પારનો મોટો લોકસમુદાય 
તેની પાછળ ગયો. 


ઈસુ લોકોને શિક્ષણ આપે છે 
ઈસુએ ત્યાં ઘણા લોકોને જોયા. તેથી તે ટેકરીના 
ઊંચા ભાગ ઉપર જઈ બેસી ગયો, ત્યાં તેની પાસે 
તેના શિષ્યો આવ્યાં. ઈસુએ લોકોને ઉપદેશ આપતા 

આ પ્રમાણે ક્યું: 

૩ “જેઓ જાણે છે કૅ તેઓને આધ્યાત્મિક બાબતોની 
જરૂરિયાતો છે તેઓને ધન્ય છે. કારણ કૅ આકાશનું 
રાજ્ય તેમના માટે છે. 

૪ જેઓ શોક કરી રહા છે તેઓને ધન્ય છે. કારણ 
કૅ તેઓને દેવ દિલાસો આપશે. 

૫પ જેઓ નમ્ન છે તેઓને પણ ધન્ય છે. તેઓ પૃથ્વીનું 
વતન* પામશે. 

૬ બીજી કોઈ પણ બાબત કરતાં જે યોગ્ય છે તે 
કરવાની જેઓની વધુ ઈચ્છા છે, તેઓને ધન્ય 
છે. કૅમ કૅ તેઓની ઈચ્છા દેવ પૂર્ણ કરશે અને 
તેમને સંતોષ આપશે. 

૭9 જેઓ દયાળુ છે તેઓને ધન્ય છે. કૅમ કૅ તેઓના 
પ્રત્યે દયા દર્શાવવામાં આવશે. 

૮ જેઓના વિચારો શુદ્ધ છે તેઓને પણ ધન્ય છે. 
કારણ કૅ તેઓને દેવના દર્શન થશે. 

૯ જેઓ શાંતિ માટે કાર્ય કરે છે તેઓને પણ ધન્ય 
છે. કારણ કૅ તેઓ દેવના દીકરાં કહેવાશે. 

૧0 સત્કર્મો કરવાને લીધે જેઓના ઉપર જુલ્મ 
ગુજારવામાં આવેલો છે તેઓને ધન્ય છે. કૅમ કૅ 
આકાશનું રાજ્ય તેઓનું છે. 





સભાસ્થાનો યહૂદીઓનું પ્રાર્થના માટે એકઠા મળવાનું સ્થળ 
જયાં જાહેર સભાઓ અને પવિત્રશાસના અભ્યાસ માટે પણ 
મળતાં. 

દશનગર ગ્રીકમાં "દેકાપોલીસ.” ગાલીલ સમુદ્રની પૂર્વમાં 
આ પ્રદેશ આવેલો છે. એક સમયે ત્યાં દસ મુખ્ય નગરો હતાં. 


પૃથ્વીનુંવતન ગી.શા. ૩૭:૧૧. 


માથ્થી ૫:૧૧-૩૦ દ્ર 


૧“ત્મે મારા શિષ્યો છો માટે લોકો તમારા વિષે 
ખરાબ બોલે, તમારી ઉપર જુલમ ગુજારે કૅ તમારા વિરુદ્ધ 
જુઠ્ઠાણું લાવે તો પણ તમને ધન્ય છે. "ખૂબ જ પ્રસન્ન 
રહો અને આનંદમાં રહો કારણ આકાશમાં તમને ખૂબ 
જ મોટો બદલો મળશે. યાદ રાખજો કૅ તમારી અગાઉના 
પ્રબોધકો ઉપર જુલમ ગુજારાયો હતો. 


તમે મીઠા સમાન છો અને પ્રકાશ સમાન છો 

૧૪તમે જગતનું મીઠું છો. પરંતુ મીઠું જો એનો સ્વાદ 
ત્યજી દેશે તો પછી તે ફરીથી ખારાશવાળું નહિ જ થઈ 
શકૅ. જો મીઠું તેનો સ્વાદ ગુમાવી દેશે તો તે નકામું છે 
એમ સમજીને તેને ફેંકી દેવાશે અને લોકો તેને પગ 
તળે છુંદી નાખશે. 

૧૪જત્‌મે સ્વયં પ્રકાશ છો, જે આખા જગતને પ્રકાશિત 
કરે છે. પર્વત ઉપર બાંધેલ નગરને છુપાવી શકાતું નથી, 
તેને દરેક જણ જોઈ શકૅ છે. 'પઅને લોકો દીવો સળગાવીને 
પછી તેને વાટકા નીચે મૂકતા નથી, પણ તેઓ તેને 
દીવી પર મૂકૅ છે પછી તે દીવો ઘરમાં જે બધા લોકો રહે 
છે તેમને પ્રકાશ આપે છે. "તે રીતે તમારે પણ બીજા 
લોકોને પ્રકાશ આપવો જોઈએ. જેથી તેઓ તમારી રૂડી 
કરણીઓ જોઈને લોકો તમારા આકાશમાંના બાપની 
સ્તુતિ કરે. 


ઈસુ અને જૂનું નિયમશાસ 

૧૦એવું ના માનશો કૅ હું મૂસાના નિયમશાસનો કૅ 
પ્રબોધકોના ઉપદેશોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. હું તેના 
ઉપદેશોનો નાશ કરવા માટે નહિ પરંતુ તેનો પૂરો અર્થ 
સમજાવવા આવ્યો છું. “હું તમને સત્ય કહું છું કૅ જ્યાં 
સુધી આકાશ તથા પૃથ્વી જતાં રહે ત્યાં સુધી કશું જ 
અદ્રશ્ય થઈ શકશે નહિ, આવું બનશે નહિ (વિનાશ 
સર્જાશે નહિ) ત્યાં સુધી નિયમશાસમાંથી એક કાનો 
અથવા એક માત્રા જતી રહેશે નહિ. ૧૯મનુષ્યે નિયમની 
દરેક આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું જોઈએ પછી ભલે તે 
આજ્ઞાની કોઈ અગત્યતા ન જણાય. મનુષ્ય જો 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાની ના પાડશે અને બીજાઓને 
તેમ કરવા શીખવશે તો આકાશના રાજયમાં તે મનુષ્ય 
બીન મહત્વનો ગણાશે. જેઓ નિયમ અને નિયમશાસનું 
પાલન કરશે તેમજ બીજા લોકોને તેનું પાલન કરવા 
જણાવશે, તેઓ આકાશના રાજયમાં મહાન હશે. ચજ્હું 
તમને જણાવું છું કૅ તમારે શાસ્રીઓ અને ફરોશીઓ 
કરતાં દેવને જેની જરૂર છે તે માટે કંઈક વધુ સારુ 


કરનારા થવું જોઈએ નહિ તો તમે આકાશના રાજયમાં 
દાખલ પણ થઈ શકશો નહિ. 


ઈસુ ક્રોધ વિષે શિક્ષણ આપે છે 

અ“ત્મે સાંભળ્યું હશે કૅ ઘણો વર્ષો પહેલો આપણા 
લોકોને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કૅ 'કોઈ પણ મનુષ્યની 
હંત્યા ન કરો,'* જે મનુષ્યની હત્યા કરે છે તેનો ન્યાય 
થશે અને તે અપરાધી ઠરવાના જોખમમાં પડશે.'ચચપણ 
હું તમને કહું છું કે, બીજા ઉપર ક્રોધીત ના થાવ, દરેક 
તમારો ભાઈ છે. જો તમે બીજા કોઈ ઉપર ક્રોધ કરશો 
તો તમારો ન્યાય ન્યાયસભામાં થશે. બીજી કોઈ વ્યકિત 
સાથે બીજા માટે ખરાબ બોલશે તો તમારો યહૂદીના 
દરબારમાં ન્યાય થશે. જો તમે બીજાને મૂર્ખ કહેશો તો 
તમારે નરક (ગેહેન્ના) ની આગના ભયમાં મૂકાવું પડશે. 

ર૩તમે અર્પણવેદી ઉપર દેવને અર્પણ આપો ત્યારે 
બીજા લોકોનો વિચાર કરો, અને જો તને યાદ આવે કૅ 
તારા ભાઈને તારી વિરુદ્ધ કોઈ ફરિયાદ છે. *”તો તારું 
અર્પણ વેદી આગળ રહેવા દે, અને પહેલા જઈને તેની 
સાથે સમાધાન કરી લે. અને પછી આવીને તારું અર્પણ 
ચઢાવ. 

સપ"તારો દુશ્મન તને ન્યાયસભામાં લઈ જાય તો 
ત્વરીત તેની સાથે મિત્રતા કર, આ તારે ન્યાયસભામાં 
જતાં પહેલા કરવું અને જો તું તેનો મિત્ર નહિ થઈ શકૅ 
તો તે તને ન્યાયસભામાં ઘસડી જશે. અને ન્યાયાધીશ 
કંદાચ તને અધિકારીને સુપ્રત કરશે અને તને જેલમાં 
નાખવામાં આવશે. ચહું તને સત્ય કહું છું. જ્યાં સુધી 
તમે તમારું દેવું પૂરે પૂરુ ચૂકવશો નહિ ત્યાં સુધી તમે 
જેલમાંથી છૂટી શકશો નહિ. 


ઈસુ વ્યભિચારના પાપ વિષે શિક્ષણ આપે છે 

"તમે સાંભળ્યું છે કે એમ કહેવામાં આવ્યું હતું; 
'વ્યભિચારનું પાપ કરવું નહિ.'* પરંતુ હું તમને જણાવું 
છું કૅ જો તમે કોઈ સ્રીને પામવાની ઈચ્છાથી તેના તરફ 
નજર કરો તો તમે તમારા મનથી તેની સાથે વ્યભિચાર 
કર્યો છે. ₹જો તમારી જમણી આંખ તમને પાપ કરવા 
પ્રેરે તો તેને કાઢીને ફેંકી દો. તમારુ આખું શરીર નરકમાં 
ધકૅલાય તેના કરતાં તમારા શરીરનો એક ભાગ ગુમાવવો 
તે વધુ હિતાવહ છે. ૦જો તમારો જમણો હાથ તમને 
પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાપીને ફેંકી દો. આખુ શરીર 





'્રોઈ પણ ... હત્યા ન કરો' નિ. ૨૦:૧૩; પુન. ૫:૧૭. 
'વ્યભિચારનું ... કરવું નહિ' નિ. ૨૦:૧૪; પુન. ૫:૧૮. 


નરકમાં ધકેલાય તેના કરતાં તમારા શરીરનો એક ભાગ 
ગુમાવવો તે તમારા માટે વધુ હિતાવહ છે. 


ઈસુ છૂટા છેડા વિષે શિક્ષણ આપે છે 

“એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું, 'જે માણસ તેની 
પત્નીને છૂટા છેડા આપે તેણે તેને છૂટા છેડાનું લેખિત 
નિવેદન આપવું જોઈએ.* "પરંતુ હું તમને કહું છું કૅ 
જે માણસ તેની પત્નીને છૂટા છેડા આપે છે તે તેને 
વ્યભિચારનું પાપ કરવા પ્રેરે છે. પુરુષને માટે તેની પત્નીને 
છૂટા છેડા આપવા માટેનું એક માત્ર કારણ એ છે કૅ તેને 
બીજા કોઈ પુરુષ સાથે વ્યભિચાર કર્યો હોય. અને એવી 
છૂટા છેડા વાળી સ્રીને પરણનાર કોઈ પણ માણસ 
વ્યભિચારનું પાપ કરે છે. 


ઈસુ સમ વિષે શિક્ષણ આપે છે 
૩૨ત્મે સાંભળ્યું કે આપણા પૂર્વજોને એ પણ 
કહેવામાં આવ્યું હતું કે, 'તમે પ્રભુના નામે લીધેલા 
સમનો ભંગ કરશો નહિ.'* પ્રભુને જે વચન આપ્યુ છે 
તે હંમેશા અવશ્ય પાળો. "પણ હું તમને કહું છું કે, 
કદી સમ ન ખાઓ, કદી આકાશના નામે સમ ના 
ખાઓ કારણ કૅ આકાશ તો દેવનું રાજયાસન છે. 
ગપપૃથ્વીના નામે કંદી સમ ખાઓ નહિ કારણ કૅ પૃથ્વી 
દેવનું પાયાસન છે. અને યરૂશાલેમના નામે પણ સમ 
ન ખાઓ કારણ એ મહાન રાજાનું (દેવ) શહેર છે. 
"તમારા માથાના પણ સમ ન ખાઓ. તમે માથાના 
એક પણ વાળને સફેદ કૅ કાળો કરી શકશો નહિ. *9ફકત 
'હા' કૅ “'ના' કહો એટલું પૂરતું છે. તમે તેમાં જે કંઈ 

ઉમેરશો તો તે ભૂંડાથી (શેતાન) આવેલું છે. 


ઈસુ વેર વિષે શિક્ષણ આપે છે 

“તમે સાંભળ્યું કે એમ કહેવાયું હતું, 'આંખ ને 
બદલે આંખ અને દાંત ને બદલે દાંત.'* *પરંતુ હું 
તમને કહું છું કૅ દુષ્ટ વ્યકિતનો પ્રતિકાર ન કરો. જો 
તમને કોઈ જમણા ગાલ પર તમાચો મારે, તો તમારે 
બીજો ગાલ ધરવો. 79જો તમારું ખમીસ લઈ લેવા 
માટેનો દાવો કરીને તમને કોઈ ન્યાયસભામાં લઈ જવા 
ઈચ્છે તો તમારો કોટ પણ તેને આપી દો. *૧જો કોઈ 
સૈનિક તમને તેની સાથે એક માઈલ ચાલવા બળજબરી 


66 





'જે માણસ ... નિવેદન આપવું જોઈએ' પુન. ર૪:૧. 


'તમે પ્રભુના નામે ... ભંગ કરશો નહિ' લે. ૧૯:૧ર; ગણ. 
૩૦:ર; પુન.ર૩:ર૧. 


ખઆંખને ... દાંત' નિ. ર૧:ર૪; લે. ર૪:ર૦ 


માથ્થી ૫:૩૧-૬:૫ 


કરે તો તમે તેની સાથે બે માઈલ ચાલો. “જો કોઈ 
તમારી પાસે કંઈક માગે તો તેને અવશ્ય આપો, તમારી 
પાસે કોઈ ઉછીનું માંગવા આવે તો ના પાડશો નહિ. 


બધાને પ્રેમ કરો 

૪તમે સાંભળ્યું કે એમ કહેવાયું હતું કે, 'તું તારા 
પડોશીને પ્રેમ કર અને દુશ્મનને ધિક્કાર.'* ૪૪પણ હું 
તમને કહું છું કૅ તમારા દુશ્મનોને પ્રેમ કરો અને જેઓ 
તમારા ઉપર જુલમ કરે છે તેમના માટે પ્રાર્થના કરો. 
”પ્જો તમે આ પ્રમાણે કરશો તો તમે આકાશમાં રહેલા 
તમારા પિતાના સાચા દીકરા ગણાશો અને તમારા પિતા, 
સૂર્યનો પ્રકાશ ભલા અને ભૂંડા લોકો માટે મોકલે છે. 
વરસાદ પણ ભલું કરનાર અને ભૂંડુ કરનાર માટે મોકલે 
છે. *જે તમને પ્રેમ કરે છે તેમને તમે પ્રેમ કરશો તો 
તમને કોઈક બદલો મળશે. દાણીઓ પણ આમ જ કરે 
છે. ₹*જો તમે તમારા મિત્રો પ્રત્યે સારા હશો તો તમે 
બીજા કરતા સારા નહિ ગણાવ, જે લોકો દેવ વિનાના છે 
તે પણ તેમના મિત્રો માટે સારા છે. “એટલે આકાશમાં 
રહેલા તમારા પિતા જેટલા પરિપૂર્ણ છે તેટલા તમારે 
પણ પરિપૂર્ણ થવુ જોઈએ. 


ઈસુદાન વિષે શિક્ષણ આપે છે 
“સાવધાન રહો! તમે કોઈ પણ સત્તકાર્યો કરો તો 
દ્ર તે લોકોની સમક્ષ કરશો નહિ. લોકો તમને સારા 
કાયા કરતાં જુએ તે રીતે ના કરો. એમ કરશો તો આકાશના 
પિતા તરફથી તમને કોઈ જ બદલો મળશે નહિ. 
ર“જ્યારે તમે ગરીબોને આપો તો તેની જાહેરાત કરશો 
નહિ. દંભી લોકો દાન આપતાં પહેલાં તેનાં બણગાં ફૂંકે 
છે અને લોકો તેમને આપતા જુએ એ રીતે જાહેરમાં 
ધર્મસ્થાનો અને શેરીઓમાં આપે છે. કારણ બીજા લોકો 
તેમને માન આપે તેવું તેઓ ઈચ્છે છે. હું તમને સત્ય 
કહું છું તેમને જે બદલો મળ્યો છે તે એટલો જ છે. 
જથી જ્યારે તમે ગરીબોને આપો તો ખાનગીમાં આપો, 
તમે શું કરો છો તેની કોઈને જાણ પણ થવા દેશો નહિ. 
“તમારુ દાન ગુપ્ત હોવું જોઈએ. તમે જે કાંઈ ગુપ્ત રીતે 
કરો છો તે તમારો પિતા કૅ જે ગુપ્ત રીતે જે કાંઈ થાય છે 
તે જોઈ શકૅ છે. તે તમને બદલો આપશે. 


ઈસુપ્રાર્થના વિષે શિક્ષણ આપે છે 
પજજ્ઘારે તમે પ્રાર્થના કરો, ત્યારે દંભી લોકોની માફક 
ના કરો. દંભી લોકો સભાસ્થાનોએ શેરીઓના ખૂણા 





પું તારા ... ધિક્કાર' લે. ૧૯:૧૮ 


માથ્થી ૬:૬-ર૮ ૮ 


પાસે ઉભા રહી મોટા અવાજથી પ્રાર્થના કરે છે. જેથી 
લોકો તેમને જોઈ શકૅ. હું તમને સત્ય કહું છું કૅ તેમને 
તેનો પૂરો બદલો મળી ગયો છે. જયારે તમે પ્રાર્થના 
કરો ત્યારે તમારા ઓરડામાં જાઓ અને તમારા ઓરડાના 
બારણાં બંધ કરો. પછી તમારા પિતાને પ્રાર્થના કરો. 
તમારો પિતા ગુપ્ત રીતે કરવામાં આવેલાં કામ જોઈ શકૅ 
છે. અને તે તેનો તમને બદલો આપે છે. 

9*અને જયારે તમે પ્રાર્થના કરો, ત્યારે અધર્મીઓની 
માફક પ્રાર્થના ના કરો, તેઓ માને છે કે દેવની પાસે 
ઘણી વાતો કરવાથી દેવ ચોક્કસ કાંઈક તો સાંભળશે જ. 
“તમે એવા લોકો જેવા ન બનો, તમે તેની પાસે માંગણી 
કરો તે પહેલા તમારા પિતા જાણે છે કે તમારે શાની 
જરૂર છે. જતેથી જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે તમારે આ 
પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ: 


'ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, અમે પ્રાર્થના 
કરીએ છીએ કૅ તારું નામ હંમેશા પવિત્ર રહેવું 
જોઈએ. 

૧0 તારું રાજ્ય આવે અને તું ઈચ્છે છે તેવી બાબતો 
જે રીતે આકાશમાં બને છે તે રીતે પૃથ્વી ઉપર 
બને તે માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. 

૧ અમને અમારી રોજની જરૂરિયાત પ્રમાણે અન્ન 
આપ. 

૧ર જે રીતે અમે અમારું ખરાબ કરનારને માફી આપી 
છે, તે રીતે તું પણ અમે કરેલા પાપોની માફી 
આપ. 

૧3 અને અમને લાલચમાં પડવા દઈશ નહિ; પરંતુ 
શેતાનથી અમને બચાવ.* 


૧૪હા, જો તું બીજાઓનાં દુષ્કર્મો માફ કરશે, તો આકાશનો 
પિતા તારાં પણ દુષ્કર્મો માફ કરશે. 'પપરંતુ જો તું તારું 
ખરાબ કરનારને માફ નહિ કરે તો આકાશનો પિતા તને 
પણ માફ નહિ કરે. 


ઈસુ ઉપવાસ વિષે શિક્ષણ આપે છે 
૧જથારે તમે ઉપવાસ કરો, ત્યારે તમારી જાતને 
ઉદાસ દેખાડશો નહિ, દંભીઓ એમ કરે છે. તેઓ તેમના 
ચહેરા વિચિત્ર બનાવી દે છે જેથી લોકોને બતાવી શકૅ 
કૅ તેઓ ઉપવાસ કરી રહ્યા છે. હું તમને સત્ય કહું છું કૅ 





કંલમ ૧૩ કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં આ ભાગ જોડેલો છે: "કૅમ 
કૅ રાજય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તારાં છે. 
આમીન.” 


તે દંભી લોકોને તેનો બદલો પૂરેપૂરો મળી ગયો છે. 
૧૬૨યારે તું ઉપવાસ કરે ત્યારે, તારા માથા પર તેલ 
ચોપડ અને તારું મો ધોઈ નાખ. ૧/ત્યારે લોકોને ના 
જણાવો કૅ તમે ઉપવાસ કર્યા છે, તમારા પિતા જેને તમે 
જોઈ શકતા નથી તે બધું જ જુએ છે. તમે ગુપ્ત રીતે જે 
કંઈ કરો છો તે તમારા આકાશમાંના પિતા જુએ છે. 
અને તે તમને તેનો બદલો જરૂરથી આપશે. 


ધન કરતાં દેવનું વધુ મહત્વ 

૧૯%તમારા માટે અહીં પૃથ્વી પર ખજાનાનો સંગ્રહ 
ન કરો કારણ કૅ પૃથ્વી પર કીડા તથા કાટ ખજાનાનો 
નાશ કરે છે. ચોર ખાતર પાડીને ચોરી જાય છે. 
ચ”આકાશમાં ખજાનાઓનો સંગ્રહ કરો, આકાશમાં 
તમારા ખજાનાઓનો નાશ ઉધઈ કે કાટ કરી શકશે 
નહિ કૅ તેને ચોર ચોરી જશે નહિ. ₹જ્યાં તમારું ધન 
હશે ત્યાં જ તમારુ ચિત્ત રહેશે. 

રરઆંખ તો શરીરનો દીવો છે. જો તારી આંખો સારી 
હશે, તો તારું આખુ શરીર પ્રકાશથી પૂર્ણ રહેશે. ચઃપણ 
જો તારી આંખો ભૂંડી હશે તો તારું આખું શરીર અંધકારમય 
(પાપમય) રહેશે. અને જો તારી પાસેનો એક માત્ર 
પ્રકાશ હકીકતમાં અંધકાર જ હોય તો અંધકાર કૅટલો 
અંધકારમય હશે. 

ર૪*ક્દોઈ પણ વ્યક્તિ એક સાથે બે ધણીની સેવા કરી 
શકૅ નહિ. તે એકને પ્રેમ કરે તો બીજાને તિરસ્કાર કરે 
અથવા એક ધણીને સમર્પિત બનશે અને બીજાને 
અનુસરવાની ના પાડશે. તમે એક સાથે ધન અને દેવની 
સેવા કરી શકો નહિ. 


પ્રથમ દેવનું રાજય 

ચપતેથી હું તમને કહું છું કે, તમારે જીવવા માટે 
જરૂરી ખાવાપીવાની ચિંતા કરશો નહિ અને શરીરને 
ઢાંકવા કપડાંની ચિંતા ના કરો. કારણ ખોરાક કરતાં 
જીવન વધારે અગત્યનું છે અને કપડાં કરતાં શરીર 
વધારે અગત્યનું છે. ચધતમે પક્ષીઓને જુઓ, તેઓ બી 
વાવતાં નથી, ને કાપતાં નથી ને કોઠારોમાં ભરતાં નથી. 
અને છતાંય તમારો પિતા તે પંખીઓનું ભરણપોષણ 
કરે છે. તમે તો પક્ષીઓ કરતો ઘણા જ મૂલ્યવાન છો. 
૨9એના વિષે ચિંતા કરવાથી તમારાં આયુષ્યમાં એકાદ 
પળનો પણ વધારો નહિ કરી શકો. 

અઅને તમે તમારાં વસો વિષે શા માટે ચિંતા કરો 
છો? ખેતરનાં ફૂલોને નિહાળો, તેઓ કૅવાં ખીલે છે, 
તેઓ તેના માટે મહેનત કરતાં નથી કૅ પોતાને માટે 


વસ્ત પણ બનાવતાં નથી. ચ“અને છતાં પણ હું તમને 
કહું છું કે સુલેમાને તેની પૂર્ણ ભવ્યતામાં પણ ફૂલોમાંના 
એકાદ ફૂલ જેવો સુંદર પોષાક ધારણ કર્યો ન હતો. 
૩૦જે ઘાસ આજે છે તે આવતીકાલે કરમાઈ જશે, તો 
તેને અગ્રિમાં બાળી દેવામાં આવશે એવા ઘાસની કાળજી 
દેવ રાખે છે તો હે માનવી, એ દેવ તારી કાળજી નહિ 
રાખે? તેના ઉપર આટલો ઓછો વિશ્રાસ રાખશો નહિ. 
તેથી તમે ચિંતા રાખશો નહિ અને કહેશો નહિ, 'અમે 
શું ખાઈશું? 'અમે શું પીશું? અથવા 'અમે શું પહેરીશું?' 
ઝ્જે લોકો દેવને ઓળખતા નથી તેઓ આ બધી 
વસ્તુઓની પાછળ પડે છે. તમે આની ચિંતા ના કરો 
કારણ કૅ આકાશમૉ રહેલાં તમારા પિતાને ખબર છે કૅ 
તમારે આ બધાની જરૂર છે. ૩3૫ણ પહેલા તમે દેવના 
રાજયને તથા તેના ન્યાયીપણાને શોધો, તો તે પણ તમને 
આ બધી જ વસ્તુઓ આપશે. *7તે માટે આવતીકાલની 
ચિંતા ન કરો. આજની સમસ્યાઓ આજને માટે પૂરતી 
છે. આવતીકાલનું દુ:ખ આવતીકાલનું છે. 


ઈસુ બીજાને દોષિત ન ઠરાવવા વિષે શિક્ષણ આપે છે 
૭ "બીજાઓને દોષિત ન ઠરાવો, અને દેવ તમને 
દોષિત ઠરાવશે નહિ. ચ્તમે જે રીતે બીજાનો 
ન્યાય કરશો, તે જ રીતે તમારો પણ ન્યાય થશે. તમે 
બીજાઓનો ન્યાય કરવા જે માપનો ઉપયોગ કરો છો, 
તે જ માપનો ઉપયોગ તમારા ચુકાદા માટે થશે. "જો 
તારી આંખમાં ભારોટિયો હોય તે તું જોઈ નથી શકતો 
તો તારા ભાઈની આંખમાંનું તણખલું શા માટે જુએ છે? 
“તું તારા ભાઈને કૅવી રીતે કહી શકે, 'તારી આંખમાં જે 
તણખલું છે તે મને કાઢવા દે'? જ્યારે તારી આંખમાં 
મોટો ભારોટિયો હોય! પઓ ઢોંગી, તું પહેલાં તારી 
આંખમાંનો મોટો ભારોટિયો દૂર કર, પછી તું સારી રીતે 
જોઈ શકીશ. અને તારા ભાઈની આંખમાંથી તણખલું 
કાઢી શકીશ. 
ધજે પવિત્ર છે તે કૂતરાઓની આગળ ના નાંખો 
અને ભૂંડોની આગળ મોતી ન વેરો. કંદાચ તેઓને પગ 
નીચે કચડી નાંખે અને તમારા તરફ પાછા ફરી તમને 
ફાડી નાખે. 


જે જોઈએ છે તેના માટે દેવને પ્રાર્થના કરો 
“દેવ પાસે માંગવાનું ચાલું રાખો, અને દેવ તમને 
આપશે, શોધવાનું ચાલું રાખો, અને તમને જડશે. 
ખખડાવવાનું ચાલું રાખો અને દરવાજો તમારા માટે 
ઉઘડી જશે. “કારણ કૅ જે માંગે છે તેને એ જરૂરથી મળે 


માથ્થી ૬:ર૯-૭:૨૧ 


તેમને જરૂરથી પ્રાપ્ત થાય છે. 
, તેમને માટે દરવાજા અવશ્ય 


છે, જે શોધતા રહે 
અને જે ખટખટાવે 
ઉઘડી જાય છે. 

જતમારામાંના કોઈ એકને દીકરો છે? જો તારો દીકરો 
તારી પાસે રોટલી માંગે તો શું તું તેને પથ્થર આપીશ? 
ના! ૧જજો તારો દીકરો તારી પાસે માછલી માંગે તો તું 
તેને સર્પ આપશે? ના! ઉતમે ભૂંડા છતાં તમે પોતાના 
બાળકોને સારો ખોરાક આપી જાણો છો તો તમારા 
આકાશમાંના પિતાની પાસે માંગશો તો તમને જરૂર 
સારી વસ્તુઓ આપશે. 


છે 
છે 


અગત્યનો ઉપદેશ (નિયમ) 
૧રતમે બીજા પાસે જેવા વ્યવહારની અપેક્ષા રાખતા 
હોય એવો જ વ્યવહાર તમે તેઓની સાથે રાખો. મૂસાના 
નિયમશાસ્ત અને પ્રબોધકોની વાતોનો સારાંશ એ જ 
છે. 


આકાશ અને નરકનો માર્ગ 
૧૦સાંકડા દરવાજામાંથી દાખલ થાઓ, કારણ કે જે 
દરવાજો પહોળો છે અને જે રસ્તો સરળ છે, તે વિનાશ 
તરફ દોરે છે. ઘણા લોકો તે રસ્તેથી જાય છે. ૧*જે 
દરવાજો સાંકડો છે, અને જે રસ્તો નાનો છે, તે સાચા 
જીવન તરફ દોરે છે. ફકત થોડા જ લોકોને તે જડે છે. 


મનુષ્યોનાં કૃત્યોને ઓળખો 

૧૫“જ્ઠા ઉપદેશકોથી સાવધાન રહો. તેઓ તમારી 
પાસે ઘેટાંના વેશમાં આવે છે, પણ તેઓ વરુઓ જેવા 
ભયંકર હોય છે. ૧5તમે આવા લોકોને તેઓ જે વસ્તુઓ 
કરે છે તેનાથી ઓળખી શકશો. જેમ કૉટાળી ઝાડી 
પરથી દ્રાક્ષ અને કાંટાળી ઊંટકટારી પરથી અંજીર મળી 
શક્તા નથી. તેમ ખરાબ લોકો પાસેથી સારી વસ્તુની 
અપેક્ષા રાખી શકો નહિ. *તે જ પ્રમાણે પ્રત્યેક સારુ 
વૃક્ષ સારાં ફળ આપે છે ને ખરાબ વૃક્ષ નઠારાં ફળ આપે 
છે. “તે જ પ્રમાણે સારુ ઝાડ નઠારા ફળ આપી શક્તું 
નથી, અને ખરાબ ઝાડ સારા ફળ આપી શક્તું નથી. 
૧૯જે વૃક્ષ સારી ફળ આપી શકતાં નથી તેને કાપીને 
અગ્રિમાં નાંખી દેવામાં આવે છે. ચબતેથી તમે આવા 
લોકોને તેઓ કૅવાં ફળો આપે છે તેના પરથી ઓળખી 
શકશો. 

“જે મને પ્રભુ પ્રભુ કહે છે, તે દરેક વ્યક્તિ આકાશના 
રાજયમાં પ્રવેશ કરશે એમ તો નહિ, પણ જેઓ મારા 
આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેઓ જ 


માથ્થી ૭:રર-૮:૧૭ 


આકાશમાં પ્રવેશી શકશે. ૨૨એ અંતિમ દિવસે ઘણા લોકો 
મને કહેશે, પ્રભુ અમે તારા માટે નથી બોલ્યા? તો શું 
અમે તારા નામે પ્રબોધ કર્યો નથી? અને તારા નામે 
ભૂતોને* કાઢયાં નથી? અને તારા નામે બીજા ઘણા 
પરાક્રમો કર્યા નથી? ચ્ગ્પછી હું તેઓને કહીશ, 'તમે 
અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. તમે ભૂંડા છો. મેં તમને કદી 
પણ ઓળખ્યા નથી.' 


એક ડાભો અને એક મૂર્ખ માણસ 

ચ"જે કોઈ વ્યકિત મારા વચનોને સાંભળે છે અને 
તે પ્રમાણે આચરણ કરે છે તે ખડક પર મકાન બાંધનાર 
ડાલા માણસ જેવો છે. ચધધોધમાર વરસાદ પડ્યો, પૂર 
આવ્યું અને તે ઘર પર વાવાઝોડું ફુકાયું છતો પણ તે 
ઘર તૂટી પડ્યું નહિ કારણ કૅ તેનો પાયો ખડક ઉપર 
બાંધેલો હતો. “પરંતુ જે વ્યક્તિ મારા આ વચનોને 
ધ્યાનથી સાંભળે છે પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તતો નથી તે રેતી 
પર ઘર બાંધનાર મૂર્ખ માણસ જેવો છે. ૨શ્ઘોધમાર 
વરસાદ આવ્યો, પૂર આવ્યું અને વાવાઝોડાના સપાટા 
લાગ્યા ત્યારે તે મકાન મોટા અવાજ સાથે જમીનદોસ્ત 
થઈ ગયું.” 

ચઈસુએ જ્યારે આ વચનો કહેવાનું પુરુ કર્યું, ત્યારે 
તેના ઉપદેશથી લોકો અચરત પામ્યા. ચ€કારણ કે ઈસુ 
અધિકાર (સામર્થ્ય) સાથે ઉપદેશ આપતો હતો, નહિ કૅ 
તેમના શાસીઓની જેમ. 


ઈસુ માંદા માણસને સાજો કરે છે 
૮ ઈસુ પર્વત પરથી નીચે ઉતર્યો. લોકોનો મોટો 
સમુદાય તેની પાછળ પાછળ ગયો. ચ્પછી એક 

કોઢથી પીડાતો માણસ તેની પાસે આવ્યો, પગે પડ્યો 
અને કહ્યું, "હે પ્રભુ, તું ઈચ્છે તો મને સાજો કરવાની 
શક્તિ તારી પાસે છે.” 

ઝંસુએ તે માણસને સ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું કે, “હું 
તને સાજો કરવા ઈચ્છું છું, સાજો થઈ જા!” અને તરત 
જ તે માણસ કોઢથી સાજો થઈ ગયો. ”ઈસુએ તેને કહ્યું 
કે, "જે કાંઈ બન્યું છે તે વાત કોઈને પણ કરતો નહિ. 
અહીંથી સીધો જ યાજક પાસે જા અને ત્યાં તારી જાતને 
બતાવ. મૂસાના આદેશ પ્રમાણે અર્પણ ચઢાવ જેથી લોકો 
જાણી શકે કૅ તું સાજો થયો છે.” 


ઈસુ અધિકારીના નોકરને સાજો કરે છે 
પઈસુ કફર-નહૂમ આવ્યો, ઈસુ શહેરમાં પ્રવેશ્યો કૅ 





ભૂતો શેતાનના દુષ્ટ આત્માઓ. 


૧૦ 


તરત જ એક લશ્કરી અધિકારી, તેની પાસે આવ્યો અને 
મદદ માટે વિનંતી કરી. ધ્લશ્કરી અધિકારીએ કલ્યું કે, 
“હે પ્રભુ, મારો નોકર ખૂબ જ બિમાર છે, તે પથારીવશ 
છે અને પક્ષઘાતી છે.” 

ઈસુએ લશ્કરી અધિકારીને કહ્યું કે, "હું જઈશ અને 
તેને સાજો કરીશ.” 

લશ્કરી અધિકારીએ કલયું કે, "હે પ્રભુ, તું મારા ઘરે 
આવે એવો હું યોગ્ય માણસ નથી. જો તું કેવળ શબ્દ 
કહે તો મારો નોકર સાજો થઈ જશે.” બહું મારા 
અધિકારીઓને આધીન છું. મારા હાથ નીચેના સૈનિકો 
મારી સત્તાને આધીન છે. એકને હું કહું છું કૅ 'જા', તો તે 
જાય છે. બીજાને કહું છું કૅ 'આવ', તો તે આવે છે અને 
મારા નોકરને કહું છું કે, 'આ કર' તો તે તરત જ મારી 
આજ્ઞા પાળે છે. હું જાણુ છું કેં આ કરવાની સત્તા તારી 
પાસે છે.” 

૧૦ઈસુ આ સાંભળી ખૂબ જ નવાઈ પામ્યો અને 
તેની સાથે આવતા લોકોને કહ્યું કે, "હું તમને સત્ય કહું 
છું, મેં ઈઝરાએલમાં પણ કદી કોઈ વ્યક્તિમાં આવો 
વિશ્રાસ જોયો નથી. હું તમને કહું છું કૅ પૂર્વ અને 
પશ્ચિમમાંથી ઘણા લોકો આવશે અને આકાશના 
રાજયમાં ઇબ્રાહિમ, ઈસહાક અને યાકૂબની સાથે બેસશે. 
૧અને જેમના માટે આકાશી રાજ્ય તેયાર કરવામાં 
આવેલું છે, તેમને બહારના અંધકારમાં ફેંકી દેવાશે. 
તેઓ ત્યાં રુદન કરશે પીડાથી દાંત કચકચાવશે.” 

૧3૫છી ઈસુએ લશ્કરી અધિકારીને કહ્યું કે, “ઘરે જા 
અને તારો નોકર તેં જે રીતે વિશ્વાસ કર્યો છે તે રીતે તે 
સાજો થઈ જશે.” અને બરાબર તે જ સમયે તેનો નોકર 
સાજો થઈ ગયો. 


ઈસુએ ઘણા લોકોને સાજા કર્યા 

૧૪જ્યારે ઈસુ પિતરને ઘેર ગયો ત્યારે તેણે તેની 
સાસુને તાવથી પીડાતી દીઠી. 'પઈસુએ તેના હાથને 
સ્પર્શ કર્યો અને તેનો તાવ ઉતરી ગયો. તે ઉઠીને ઈસુની 
સેવા કરવા લાગી. 

૧૬સાંજ પડી ત્યારે તેઓ ઘણા અશુદ્ધ આત્મા વળગેલા 
લોકોને ઈસુની પાસે લાવ્યા, ઈસુએ અશુદ્ધ આત્માઓને 
બહાર કાઢયા. તેમ જ બધા જ માંદાઓને પણ સાજા 
કર્યા. **ઈસુએ આ કર્યું જેથી યશાયાએ કહેલ 
ભવિષ્યવાણી પૂર્ણ થાય: 

“તેણે આપણા રોગો લઈ લીધા અને તેણે આપણા 

મંદવાડ પોતાનામાં સ્વીકાર્યા.” 

૫૨/%/ ૪ઝ૪ 


૧૧ 


ઈસુને અનુસરવાની ઈચ્છા 

૧સુએ જોયું કે તેની ચારે બાજુ લોકોની ભીડ 
જામી છે, તેથી તેણે પોતાના શિષ્યોને સરોવરના સામા 
કિનારે જવા કહ્યું. 'પછી એક શાસી તેની પાસે આવ્યો 
અને કહ્યું કે, "ઉપદેશક, તું જ્યાં જઈશ ત્યાં હું તારી 
પાછળ આવીશ.” 

ચઈસુએ તેને કહ્યું કે, "શેયાળોને રહેવા માટે દરો 
હોય છે, પંખીઓને રહેવા માટે માળા હોય છે, પણ 
માણસના દીકરાને* માથું ટેકવાની પણ જગા નથી.” 

અઈસુના શિષ્યોમાંના બીજા એકે આવી તેને કહ્યું કૅ, 
“હેપ્રભુ, પહેલા મને જવા દે અને મારા પિતાને દફનાવવા 
દે. પછી હું તને અનુસરીશ.” રચ્પરંતુ ઈસુએ તેને કહ્યું; 
“મારી પાછળ આવ. ને મૂએલાઓને પોતાના 
મૂએલાઓને દાટવા દે.” 


ઈસુ તોફાનને શાંત પાડે છે 

ચ%સુ એક હોડીમાં જઈને બેઠો. તેના શિષ્યો પણ 
તેની સાથે ગયા. ૨૪એ હોડીએ કિનારો છોડયો કૅ તરત 
જ દરિયામાં મોટું તોફાન શરૂ થયું ને ઉછળતા મોજાથી 
હોડી ઢંકાઈ જવા લાગી. પરંતુ ઈસુ તો ઊંઘતો હતો. 
ચપશેષ્યો ઈસુની પાસે ગયા અને તેને જગાડ્યો અને 
કહ્યું કે, "હે પ્રભુ, અમને બચાવ! અમે ડૂબી જઈશું!” 

ઈસુએ કહ્યું કે, “તમે શા માટે ભયભીત થાઓ 
છો? તમને પૂરતો વિશ્વાસ નથી?” પછી ઈસુ ઉભો 
થયો અને પવન અને મોંજાને ધમકાવ્યા, પછી સમુદ્ર 
સંપૂર્ણ શાંત થઈ ગયો. 

૨9આથી લોકો આશ્ચર્યચકિતિ થઈ ગયા અને બોલ્યા, 
“અરે આ માણસ કૅવા પ્રકારનો છે? જેની આજ્ઞાને પવન 
અને સમુદ્ર પણ માને છે!” 


ઈસુ બે માણસોમાંથી ભૂતોને કાઢે છે 

ચસમુદ્રને સામે કિનારે ગદરાનીના* દેશમાં ઈસુ 
આવ્યો ત્યાં તેને અશુદ્ધ આત્માઓ વળગેલા બે માણસો 
મળ્યા. તેઓ કબરોની વચમાં રહેતા હતાં તે એટલા 
બધા બિહામણા હતા કે ત્યાં થઈને કોઈ જઈ શક્તું ન 
હતું. ઈતેઓ બૂમ પાડવા લાગ્યા, “ઓ દેવના દીકરા, તું 
અમારી પાસે શું અપેક્ષા રાખે છે? નિશ્ચિત સમય પહેલા 
અમને શિક્ષા કરવા આવ્યો છે?” 





માણસનો દીકરો ઈસુ પોતાના માટે આ નામ વાપરતો. દાનિ. 
૭:૧૩-૧૪માં આ નામ મસિહા માટે છે જેને દેવે પોતાના 
લોકોને તારવાને પસંદ કર્યો છે. 

ગદરાની ગાલીલના સરોવરના અગ્રિ ખૂણાનો પ્રદેશ. 


માથ્થી ૮:૧૮-૯:૯ 


૩૦યાંથી થોડેક દૂર ભૂંડનું ટોળું ચરતું હતું. “અશુદ્ધ 
આત્માઓએ વિનંતી કરી કે, “જો તું અમને કાઢી જ 
મૂકવાનો હોય તો, તું અમને એ ભૂંડોના ટોળામાં 
જવા દે.” 

ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “જાઓ” અને અશુદ્ધ 
આત્માઓ ભૂંડોનાં ટોળામાં પેઠા. ભૂંડનું આખું ટોળું 
ટેકરીની ધાર પરથી સમુદ્રમાં ધસી ગયું અને પાણીમાં 
ડૂબી મર્યું. ૨૩ભૂંડો ચરાવનારા ત્યાંથી શહેરમાં નાઠા 
અને બધી જ બાબતો જેવી કૅ અશુદ્ધ આત્માઓ વળગેલા 
માણસો સાથે જે બન્યું હતું તે જણાવ્યું. આખું નગર 
ઈસુને મળવા બહાર આવ્યું અને જયારે લોકોએ તેને 
જોયો ત્યારે વિનંતી કરી કે, અમારા વિસ્તારમાંથી તું 
ચાલ્યો જા. 


ઈસુ પક્ષઘાતીને સાજો કરે છે 
હ ઈસુ હોડીમાં બેઠો અને સરોવરને પેલે પાર ગયો 
અને પોતાના શહેરમાં આવ્યો. ચકૅટલાએક લોકો 
પથારીવશ પક્ષઘાતી માણસને ઈસુ પાસે લાવ્યાં. ઈસુએ 
જોયું કૅ તેઓને વિશ્વાસ છે તેથી ઈસુએ તે પક્ષઘાતી 
માણસને કહ્યું, “હે યુવાન માણસ, હિમ્મત રાખ. સુખી 
થા. તારાં બધા જ પાપ માફ કરવામાં આવે છે.” 
જૈટલાએક શાસ્રીઓએ આ સાંભળ્યું અને અંદરો 
અંદર વાતો કરવા લાગ્યા કૅ, "આ માણસ (ઈસુ) પોતે 
જ દેવ હોય તેમ બોલે છે. આ રીતે તે દેવની વિરુદ્ધ 
બોલે છે.” 

*ઈસુએ જાણ્યું કે તેઓ શું વિચારે છે તેથી ઈસુએ 
કહ્યું, “તમે તમારા મનમાં આવા ભૂંડા વિચારો શા માટે 
કરો છો?” પ-ધમાણસના દીકરાને પૃથ્વી પર પાપ માફ 
કરવાનો અધિકાર છે. પણ આ તમારી આગળ કૅવી રીતે 
સાબિત કરી શકું? તમે એમ ધારતા હશો કૅ, 'તારાં પાપ 
માફ થયાં છે.' એમ કહેવું સહેલું છે, પણ ખરેખર એમ 
થયું તે કોઈ જોઈ શકતું નથી. પણ જો હું એ માણસને 
એમ કહું, 'ઊઠ, તારી પથારી લઈને ચાલતો થા,' તો 
શું? તો તમે જોઈ શકશો કૅ ખરેખર મને અધિકાર છે.” 
તેથી ઈસુએ પક્ષઘાતી માણસને કહ્યું, "ઊભો થા, તારી 
પથારી ઉપાડ અને તારે ઘેર જા.” અને તે માણસ 
ઉભો થયો અને ઘેર ચાલ્યો ગયો. “લોકોએ આ જોયું 
અને તેઓ આશ્ચર્યચક્તિ થઈ ગયા અને લોકોએ દેવની 
સ્તુતિ કરી કારણ કૅ દેવે આવો અધિકાર માણસોને આપ્યો. 


ઈસુએ માથ્થીની પસંદગી કરી 
લઈંસુ તે રસ્તે થઈને જતો હતો ત્યારે, તેણે કર 


માથ્થી ૯:૧૦-૩૩ 


ઉઘરાવવાની ઓફિસમાં માથ્થી નામના માણસને જોયો. 
ઈસુએ તેને કહ્યું, “મારી પાછળ ચાલ.” અને માથ્થી 
ઊભો થયો અને ઈસુને અનુસર્યો. 

૧૦%સુએ માથ્થીના ઘરે તેના શિષ્યો સાથે ભોજન 
લીધું. ત્યારે ત્યાં કર ઉઘરાવનારા અને પાપીઓ પણ 
જમતા હતાં. ખફરોશીઓએ ઈસુને આવા માણસો સાથે 
ખાતાં જોયો તેથી તેના શિષ્યોને કહ્યું કે, “તમારો ઉપદેશક 
કર ઉઘરાવનારા તથા પાપીઓ સાથે શા માટે 
ભોજન લે છે?” 

૧સુએ આ સાંભળીને કહ્યું, "જેઓ તંદુરસ્ત છે 
તેમને વૈદની જરૂર નથી. જેઓ બિમાર છે તેમને વેદની 
જરૂર છે. 'ઝસુએ કહ્યું, "તમે શાસનો અર્થ સમજો; 'હું 
પશુઓના બલિદાન નથી ઈચ્છતો, હું દયા ઈચ્છું છું. હું 
સારા લોકોને આમંત્રણ આપવા નથી આવ્યો, પણ 
પાપીઓને તેડવા આવ્યો છું.”* 


65 


ઈસુ બીજા યહૂદીધર્મ-નેતાઓથી જુદા છે 

૧૪પછી યોહાનના શિષ્યો ઈસુની પાસે આવ્યા. 
તેઓએ ઈસુને પૂછયું કે, "અમે અને ફરોશીઓ વારંવાર 
ઉપવાસ કરીએ છીએ તો તારા શિષ્યો શા માટે ઉપવાસ 
કરતા નથી?” 

૧પછસુએ ઉત્તર આપ્યો, જ્યાં સુધી તેમની સાથે 
વરરાજા હોય ત્યાં સુધી વરરાજાના મિત્રો પાસે 
ઉદાસીનતાની અપેક્ષા રાખી શકાય? અલબત્ત નહિ જ, 
પરંતુ જ્યારે તેઓની પાસેથી વરરાજા લઈ લેવાશે ત્યારે 
સમય આવશે પછી તેઓ ઉપવાસ કરશે. 

૧૧“જો કોઈ જૂનાં કંપડાં પર કોરા કપડાનું થીંગડું 
મારે તો એ થીંગડાંથી કપડાંમાં કાણું વધારે મોટુ બનશે. 
૧9લોકો તાજો દ્રાક્ષારસ ભરવા માટે જૂની મશકોનો 
ઉપયોગ નથી કરતાં તેમ કરવાથી જૂની મશકો ફાટી 
જશે, ત્યાર પછી દ્રાક્ષારસ વહી જશે અને બંને દ્રાક્ષારસ 
અને દ્રાક્ષારસની મશકો નાશ પામશે. તેથી લોકો હંમેશા 
નવો દ્રાક્ષારસ ભરવા માટે નવી જ મશકોનો ઉપયોગ 
કરે છે. આમ કરવાથી દ્રાક્ષારસ અને મશકો બંને સારી 
રીતે સાચવી શકાય છે.” 


ઈસુ મૃત દીકરીને જીવન આપે છે 
અને બિમાર સ્રીને સાજી કરે છે 
૧સુ જ્યારે આ વાતો કહેતો હતો, ત્યારે 
સભાસ્થાનનો એક અધિકારી આવ્યો અને તેને પગે 
પડ્યો અને કહ્યું કે, "મારી દીકરી હમણાં જ મરણ પામી 





'હુંપશુઓના ... તેડવા આવ્યો છું હોશિ. ૬:૬. 


૧ર 


છે. તું આવીને માત્ર તારા હાથથી તેને સ્પર્શ કર તો તે 
સજીવન થશે.” 

૧૯તેથી ઈસુ ઊભો થયો અને તેને ઘેર ગયો. તેના 
શિષ્યો તેની પાછળ ગયાં ૨૦એક સી હતી, જે છેલ્લા 
બાર વર્ષથી લોહીવાના રોગથી પીડાતી હતી તેણે 
પાછળથી આવીને ઈસુના ઝભ્ભાની નીચલી કોરને સ્પર્શ 
કર્યો. ચસ્રી વિચારતી હતી કૅ, "જો હું માત્ર તેના ઝભ્ભાને 
સ્પર્શ કરીશ તો હું સાજી થઈ જઈશ.” 

ચઈસુ તેની તરફ વળ્યો અને તે સીને જોઈ કહ્યું, 
"દીકરી, હિંમ્મત રાખ, તારા વિશ્રાસે તને સાજી કરી 
છે.” તે જ પળે તે સી સાજી થઈ ગઈ. 

ચ%સુ અધિકારીની સાથે તેના ઘેર આવી પહોચ્યો 
અને ઘરમાં ગયો ત્યારે તેણે વાંસળી વગાડનારાઓને 
અને ઘણા લોકોને રુદન કરતા જોયા. ચઈસુએ કલ્યું, 
“આઘા ખસો, કારણ કૅ છોકરી મરણ નથી પામી. તે 
ઊંઘે છે.” આ સાંભળી લોકો તેના તરફ હસવા લાગ્યા. 
ચપ્લોકોનું ટોળું ઘરની બહાર ગયું. ઈસુ છોકરીના 
ઓરડામાં ગયો. ઈસુએ છોકરીનો હાથ પક્ડયો અને તે 
છોકરી ઉભી થઈ. ચ₹૬આ સમાચાર આજુબાજુના સમગ્ર 
વિસ્તારમાં પ્રસરી ગયા. 


ઈસુએ વધુ લોકોને સાજા કર્યા 

૨9જયારે ઈસુ ત્યાંથી જતો હતો ત્યારે બે આંધળા 
માણસો તેની પાછળ પાછળ ગયા. તેઓ જોરથી બૂમ 
પાડવા લાગ્યા. “ઓ દાઉદના દીકરા, અમારા પર દયા 
કર.” 

“ઈસુ અંદર ઘરમાં ગયો, ત્યાં તેઓ પણ તેની પાછળ 
ગયા. ઈસુએ તેમને પૂછયું, "હું તમને ફરીથી દેખતા 
કરી શકું એવો વિશ્રવાસ છે?” આંધળા માણસોએ ઉત્તર 
આપ્યો કૅ, "હા પ્રભુ, અમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ.” 

આ્પછી તેઓની આંખોને સ્પર્શ કરી ઈસુ બોલ્યો; 
“તમે વિશ્વાસ રાખો છો તો તે પ્રમાણે થાઓ.” ૨૦અને 
તરત જ તેઓ દેખતા થયા. ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “તમે 
આ વિષે કોઈને વાત ન કરતા.” ઝપરંતુ આંધળા માણસો 
ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા અને ઈસુની આ કીર્તિ તેઓએ 
આખા વિસ્તારમાં ફેલાવી. 

૨આગળ જતાં લોકો ઈસુની પાસે બીજા એકં 
માણસને લઈને આવ્યા, આ માણસને અશુદ્ધ આત્મા 
વળગેલો હતો. તે મૂંગો હતો. ઈસુએ અશુદ્ધ આત્માને 
હૉંકી કાઢયો કૅ તરત જ તે મૂંગો માણસ બોલતો થયો, 
લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને બોલ્યા: "અગાઉ 
ઈઝરાએલમાં આવું કંદાપિ જોવામાં આવ્યું નથી.” 


૧૩ 


૩૪૫રંતુ ફરોશીઓએ કલ્ધુ કે, તે (ઈસુ) અશુદ્ધ 
આત્માના સરદાર (શેતાન) થી જ અશુદ્ધ આત્માઓને 
કાઢે છે.” 


ઈસુ લોકો પર ખેદીત 

ગછઈસુએ તે વિસ્તારના તમામ શહેરો અને 
ગામડાઓમાં જઈને યહૂદી સભાસ્થાનોમાં દેવના રાજય 
વિષેની સુવાર્તા આપી. અને જે લોકો બધા જ પ્રકારના 
રોગો અને માંદગીથી પીડાતા હતા તેમને સાજા કર્યા. 
ગઈંસુએ ઘણા લોકોને જોયા અને તેઓ પર તેને કરૂણા 
ઉપજી કારણ કે તેઓ થાકેલા અને અસહાય હતા. 
તેઓ પાળક વિનાના ઘેટાં જેવા હતા. *ઈસુએ પોતાના 
શિષ્યોને કહ્યું કે, “માણસોરૂપી ફસલ (બચાવ) પુષ્કળ 
છે. પણ મજૂરો ઓછા છે. તેથી ફસલના (લોકો) 
ધણીને પ્રાર્થના કરો કૅ કાપણી કરવા વધારે મજૂરો મોકલી 
આપે.” 


ઈસુએ પ્રેરિતોને ઉપદેશ માટે મોક્લયા 
ઈસુએ તેના બાર શિષ્યોને બોલાવ્યા. ઈસુએ 
૧૦ તેઓને અશુદ્ધ આત્માઓને કાઢવાની તથા 
દરેક જાતની માંદગી અને બીમારીમાંથી સાજા કરવાની 
શક્તિ આપી. બાર પ્રેરિતોનાં નામ આ પ્રમાણે છે. રપ્રથમ 
સિમોન જે પિતર કહેવાય છે તેનો ભાઈ આંન્દ્રિયા, 
ઝબદીનો દીકરો યાકૂબ તથા તેનો ભાઈ યોહાન. વફેલિપ 
અને બર્થોલ્મી; થોમા તથા કર ઉઘરાવનાર માથ્થી; 
અલ્ફીનો દીકરો યાકૂબ; થદી; “સિમોન કંનાની* તથા 
યહૂદા ઈશ્કરિયોત, જે તેને દુશ્મનના હાથમાં સોપી 
દેનારો હતો. 
પઆ બાર જણને બહાર મોકલતી વખતે ઈસુએ 
તેમને આજ્ઞા કરી કૅ જ્યાં બિનયહ્‌દીઓ વસે છે ત્યો 
જશો નહિ અને કોઈ પણ સમરૂનીઓના નગરમાં જશો 
નહિ.૬૫પણ ઈઝરાએલના લોકો પાસે જાઓ. તે યહૂદીઓ 
ખોવાયેલા ઘેટા જેવાં છે. જેવા તમે જાઓ કૅ તરત જ 
તેઓને ઉપદેશ આપો કૅ, 'આકાશનું રાજ્ય ટૂંક સમયમાં 
આવી રહ્યું છે.'માંદા લોકોને સાજા કરો. મરેલાને જીવતા 
કરો. રક્તપિત્તના રોગીઓને સાજા કરો અને અશુદ્ધ 
આત્માઓને કાઢો. હું તમને આ સામર્થ્ય વિના મૂલ્યે 
આપું છું. માટે તમે પણ દરેકને વિના મૂલ્યે આપો. 
લ્તમારી સાથે સોનું, રૂપું કૅ તાંબુ કે કોઈ પણ પ્રકારનું 
નાંણુ રાખશો નહિ. 1૦મુસાફરી દરમ્યાન તમારી સાથે 
ફક્ત તમે જે કપડા પહેર્યા છે તે તથા જે પગરખા 





કનાની યહૂદી રાજકીય જૂથનું નામ જેનો તે સભ્ય હતો. 


માથ્થી ૯:૩૪-૧૦:ર૩ 


પહેર્યા છે તે જ રાખશો. ચાલવા માટે લાકડી પણ લેશો 
નહિ. વધારાનાં કંપડાં કેપગરખાં પણ ના રાખશો કારણ 
કૅ કામ કરનાર ને તેની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ આપવામાં 
આવશે જ. 

૧૧જ્યારે તમે જે નગરમાં કે ગામમાં પ્રવેશો, ત્યારે 
કૌઈ લાયક વ્યક્તિની શોધ કરો અને બીજા સ્થળે જવાનું 
થાય ત્યાં સુધી તેને ઘેર જ રહો. 1ચજે ઘરમાં તમને 
આવકાર મળે તેમને કહો, 'શાંતિ તમારી સાથે રહો.' 
૧૩ ઘરના લોકો લાયક હશે તો તમારા આશીર્વાદ 
એમની સાથે રહેશે. પણ જો તેઓ લાયક નહિ હોય તો 
તમે આપેલી શાંતિની આશિષ તમારી પાસે પાછી આવશે. 
૧૪અને જો કોઈ શહેર અથવા ઘર તમારો સત્કાર ના 
કરે, તો ત્યાંથી તરત જ નીકળી જાઓ અને ત્યાંની ધૂળ 
તમારા પગે લાગી હોય તો તે ખંખેરી નાખો. 'પહું તમને 
સત્ય કહું છું કે, ન્યાયના દિવસે સદોમ અને ગમોરા 
નગરોની હાલત તે નગરના કરતાં સારી હશે. તથા તેમના 
તરફ વધારે ઉદારતા બતાવાશે. 


ઈસુ મુસીબતો વિષે ચેતવે છે 

૧૬સાંભળો! હું તમને એવી જગ્યાએ મોકલી રહયો 
છું કૅ જ્યાં વરુઓની વચ્ચે તમે ઘેટાં જેવા લાગશો. 
આથી તમે સાપ જેવા ચપળ અને કબૂતર જેવા સાલસ 
બનો અને ખોટું કરશો નહિ. ૧લોકોથી ચેતતા રહેજો, 
કારણ એ લોકો તમારી ધરપકડ કરશે. તમને ન્યાય 
માટે લઈ જશે અને સભાસ્થાનોમાં લઈ જઈ તમારા 
પર કોરડા ફટકારાશે. “તમને હાકૅમો તથા રાજાઓ 
સમક્ષ હાજર કરવામાં આવશે. આ બધું મારા લીધે 
તમને કરવામાં આવશે. તમે ત્યારે મારા વિષે એ બધાને 
કહેજો. ૧૬જ્યારે તમને પકડવામાં આવે તો તમારે શું 
કહેવું અને કેવી રીતે કહેવું તેની ચિંતા કરશો નહિ. 
યોગ્ય ઉત્તર આપવાના શબ્દો તમને તે વખતે જ 
આપવામાં આવશે. ચ૦તે સમયે તમે નહિ, પરંતું તમારા 
પિતાનો આત્મા તમારા દ્ધારા બોલશે. 

“ભાઈઓ, ભાઈઓની વિરુદ્ધ થશે અને તેમને મારી 
નાખશે. પિતા તેમના બાળકોની વિરુદ્ધ થશે બાળકો 
તેમના માતા પિતા વિરુદ્ધ થશે અને તેઓને મારી નાખવા 
માટે સૉપી દેશે. ચો તમે મારા શિષ્યો છો, તો લોકો 
તમારી પજવણી કરશે, પરંતુ જે અંત સુધી ટકશે તેમનો 
જ ઉદ્ધાર થશે. ૨જયારે તમારી એક નગરમાં પજવણી 
કરવામાં આવે તો તમે બીજા નગરમાં જતાં રહેજો. 
તમને સાચું જ કહું છું કે, માણસનો દીકરો આવે તે 
પહેલા તમે ઈસ્રાએલના તમામ નગરોમાં ફરી વળશો. 


માથ્થી ૧૦:ર૪-૧૧:૮ 


ચજચેલો તેના ગુરૃથી મોટો નથી કૅ દાસ એના શેઠ 
કરતાં ચડિયાતો નથી. ચપચેલાએ પોતાના ગુરુ જેવા 
બનવામાં અને દાસે તેના શેઠ જેવા બનવામાં સંતોષ 
માનવો જોઈએ. જો ઘરના ધણીને જ બાલઝબુલ 
(શેતાન) કહેવામાં આવે તો પછી ઘરના બીજા સભ્યોને 
કૅવા નામથી સંબોધશે! 


પ્રભુથી ડરો, લોકોથી નહિ 

૨આથી લોકોથી ના ડરો કારણ કૅ જે કંઈક છુપાવેલું 
છે તે જાહેર કરવામાં આવશે. જે કંઈ ગુપ્ત છે તે પ્રગટ 
થશે. ચ*હું તમને અંધકારમાં જે કહું છું તે તમે 
અજવાળામાં જાહેર કરો, અને મેં જે તમને કાનમાં 
કહ્યું, તે બધું તમે બધા જ લોકોને જાહેરમાં કહો. ચ“જેઓ 
તમારા દેહનો નાશ કરી શકૅ છે પરંતુ તમારા આત્માને 
મારી શક્તા નથી, તેવા લોકોથી બિલકુલ ન ડરો. ફક્ત 
પ્રભુથી જ ડરો. કારણ કૅ તે તમારા આત્માને અને શરીરને 
નરકમાં ધકૅલી શકૅ છે. *૬એક પૈસામાં બે નાનાં પક્ષીઓ 
વેચાય છે પરંતું તમારા બાપની ઈચ્છા વગર કોઈ એકં 
પણ પક્ષી ધરતી પર નહિ પડી શકૅ. ગ૦દેવને તો ખબર 
છે કૅ તમારા માથા ઉપર વાળ કૅટલા છે.” ગપેથી ડરો 
નહિ. તમારું મૂલ્ય તો એવાં નાનો પક્ષીઓ કરતાં 
અધિક છે. 


લોકોને તમારા વિશ્વાસ વિષે કહો 

૨"જે કોઈ બીજા લોકોની સામે મારામાં વિશ્વાસની 
કંબૂલાત કરશે તો, હું પણ આકાશમાંના બાપની આગળ 
એ મારો છે તેમ જાહેર કરીશ. પરંતુ જ્યારે કોઈ 
માણસ બીજા લોકોની સામે મારામાં તેના વિશ્વાસને 
કંબૂલ ન કરે, તો તેનો હું નકાર કરીશ. અને હું 
આકાશમાંના બાપની સમક્ષ તે મારો છે એવું જાહેર 
કરીશ નહિ. 

૩૪“એમ ન માનતા કૅ હું પૃથ્વી પર શાંતિ લાવવા 
આવ્યો છું, શાંતિ તો નહિ, પણ હું તલવાર લઈને આવ્યો 
છું. 2૫-૩૬ હું પુત્રને તેના પિતાની વિરુદ્ધ, 


પુત્રીને તેની મા વિરુદ્ધ, અને વહુને તેની સાસુ 
વિરુદ્ધ કરવા આવ્યો છું. મનુષ્યના શત્નુ તો તેમના 
ઘરના લોકો જ બનશે.' 

મ/ખહ ૭:૬ 


૩*"જે કોઈ મારા કરતાં વધારે તેના માતાપિતાને 
પ્રેમ કરે છે અને જે કોઈ મારા કરતાં તેમના દીકરા કે 


૧૪ 


દીકરીને પ્રેમ કરે છે તે મારો શિષ્ય થવાને લાયક નથી. 
૩જે માણસ તેને આપવામાં આવેલ વધસ્તંભ (યાતના) 
નો સ્વીકાર કરતો નથી તો તે મારો શિષ્ય થવા માટે 
યોગ્ય નથી. *“જે માણસ મારા કરતાં તેના જીવનને 
વધારે પ્રેમ કરે છે તે સાચું જીવન ગુમાવી દેશે. પણ જે 
મારા માટે જીવન અર્પણ કરી શકશે તેજ સાચું જીવન 
પ્રાપ્ત કરી શકશે. ₹૦જે માણસ તમને સ્વીકારે છે, તે 
મને સ્વીકારે છે, અને જે વ્યક્તિ મને સ્વીકારે છે તે 
જેણે મને મોકલ્યો તેને (દેવ) સ્વીકારે છે. *૧જો કોઈ 
વ્યક્તિ પ્રબોધકને સ્વીકારે છે કારણ કૅ તે એક પ્રબોધક 
છે પછી તે પ્રબોધક જે મેળવે છે તે બદલો તે વ્યક્તિ 
પ્રાપ્ત કરશે. જે કોઈ વ્યક્તિ સાચા માણસને સ્વીકારે 
છે, તે એકં સારો માણસ છે પછી જે સાચો માણસ 
પ્રાપ્ત કરે છે તે બદલો તે વ્યક્તિને મળશે. *ચ્હું તમને 
સત્ય કહું છું કેજો કોઈ વ્યક્તિ શિષ્યના નામે નાનામાંના 
એકને પણ ઠંડા પાણીનો પ્યાલો પીવા આપે તો તેનું 
ફળ મળ્યાં વગર રહેશે જ નહિ.” 


ઈસુ અને યોહાન બાપ્તિસ્ત 
ઈસુ તેના બાર શિષ્યોને સૂચનાઓ આપ્યા 
૧૧ પછી ત્યાંથી નીકળ્યો અને ત્યાંથી ગાલીલ 
નામના નગરમાં ઉપદેશ અને બોધ આપવા ગયો. 
ચોહાન બાપ્તિસ્ત જેલમાં હતો. ઈસુ જે કંઈ કરતો 
હંતો તે વિષે તેણે સાંભળ્યું એટલે યોહાને તેના 
શિષ્યોમાંના કૅટલાએકને ઈસુ પાસે મોકલ્યાં. ગ્યોહાનના 
શિષ્યોએ આવીને ઈસુને પૂછયુ કૅ, “યોહાને જે માણસ 
વિષે કલયું તે આવી રલ છે તે તું છે કે અમારે બીજા 
માણસની રાહ જોવાની છે?” 

*ઈસુએ તેમને કહ્યું કે, “તમે યોહાન પાસે પાછા 
જાવ અને અહીં જે કાંઈ જોયું અને સાંભળ્યું, તે વિષે 
યોહાનને જાણ કરો. આંધળા ફરી દેખતાં થયા છે; 
પાંગળા ચાલતા થયા છે; રક્તપિત્તિયા સાજા થઈ ગયા 
છે; બહેરા સાંભળતા થયા છે; અને મરણ પામેલા 
જીવનમાં ફરી બેઠા થયા છે. આ સુવાતી ગરીબ લોકોને 
જણાવવામાં આવી છે. જજે વ્યક્તિ મારો સ્વીકાર કરવા 
શક્તિમાન છે તેને ધન્ય છે.” 

*્યોહાનના શિષ્યો પાછા ફરવા તૈયાર થયા, ઈસુએ 
લોકોને શું જોવા ઈચ્છો છો તે પૂછયું અને કહ્યું; “તમે 
ઉજજડ પ્રદેશમાં યોહાન પાસે ગયા ત્યારે શું જોવા ગયા 
હંતાં? શું પવનથી હાલતા બરુને જોવા ગયા હતાં? ના! 
“તો તમે ત્યાં શું જોવા ગયા હતાં? શું જેણે ખૂબ સારા 
વસો પહેર્યા હતા તેવા માનવી ને? ના! આવા સુંદર 


૧૫ 


કપડા પહેરે છે તે તો રાજાના રાજમહેલમાં રહે છે. વતો 
પછી તમે શું જોવા ગયા હતાં? શું દેવના પ્રબોધકને 
જોવા ગયા હતાં? હા, હું તમને કહું છું, યોહાન તો 
પ્રબોધક કરતો ઘણો અધિક છે. 'બ્યોહાન વિષે લખ્યું 
છે તે આ છેઃ 


'ઘ્યાનથી સાંભળો! હું (દેવ) મારા દૂતને તારી 
આગળ મોકલું છું. તે તમારા માટે માર્ગ તૈયાર 
કરશે.” 

મ/લ/ખ ૩૬ 


૧૧ું તમને સત્ય કહું છું કે આજદિન સુધીમાં પૃથ્વી પર 
જન્મ્યા છે તેમાં યોહાન જેવો કોઈ ઉત્પન્ન થયો નથી, 
પણ આકાશના રાજયમાં સૌથી નાનો છે તે યોહાન 
કરતાં પણ મોટો છે. ૨ઉયોહાન બાપ્તિસ્તના સમયથી 
આજદિન સુધી આકાશનું રાજ્ય આઘાત ઝીલતું રહ્યું 
છે, અને હિંસક સાધનોથી તેને છીનવી લેવાના પ્રયત્નો 
થયા છે. ૧અધા જ પ્રબોધકોએ અને નિયમશાસે યોહાન 
આવ્યો ત્યાં સુધી જે કાંઈ બનવાનું છે તે સંદેશ આપ્યો 
છે. જઅને જો તમે નિયમશાસ્ અને પ્રબોધકોએ જે 
કહ્યું છે તે સ્વીકારતા હો તો પછી તમારે તેનો સ્વીકાર 
કરવો હોય તો તે અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે આવનાર 
એલિયા તે એ જ છે. 'પતમે લોકો મને સાંભળી શકો 
છો, તો ધ્યાનથી સાંભળો! 

૧૬“આજની પેઢીના વિષે શું કહું? તેઓ કોના જેવા 
છે? તેઓ તો બજારમાં બેઠેલા બાળકોના જેવા છે કૅ જે 
એકબીજાને હાંક પાડે છે, હા, તેઓ તેવા જ છે. 


૧9 'અમે તમારા માટે સંગીત વગાડ્યું, પરંતું તમે 
નૃત્ય કર્યું નહિ; અમે તમારા માટે દર્દ ભર્યા 
ગીતો ગાયા, પરંતુ તમે રડ્યા નહિ.' 


૧યોહાન બાપ્તિસ્ત બીજાની માફક ખાતો પીતો નથી 
આવ્યો તેથી લોકો કહે છે કે, 'તેની અંદર ભૂત છે.' 
૧૯માણસનો દીકરો જે આવ્યો છે તે બીજાઓની જેમ 
ખાય છે. પીએ છે, 'એના તરફ તો જુઓ! તે કૅટલું બધું 
ખાય છે અને કૅટલું બધું પીવે છે, ઉપરાંત કર ઉઘરાવનાર 
અને પાપીઓનો મિત્ર છે.' પરંતુ તેનું શાણપણ પોતાના 
કાર્યોના પરિણામથી ન્યાયી પુરવાર થાય છે.” 


અવિશ્રાસીઓને ઈસુની ચેતવણી 
ચઈસુએ જ્યાં જ્યાં તેનાં મોટા ભાગનો પરાક્રમી 


માથ્થી ૧૧:૯-૩૦ 


કાર્યો કર્યા હતાં, તે નગરોની ટીકા કરી કારણ કે લોકો 
પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યા નહિ. અને પાપકર્મો 
કરવાનું છોડ્યું નહિ. અઈસુએ કહ્યું, "ઓ ખોરાઝીન* 
તને હાય! હાય! ઓ બેથસૈદા તને હાય! હાય! જો આ 
પરાક્રમો મેં દુષ્ટ એવા તૂર અને સિદોન* ના નગરોમાં 
કર્યા હોત તો ત્યાંના લોકોએ પસ્તાવો કર્યો હોત અને 
તેમના પર ટાટ તથા રાખ* નાખીને બતાવ્યું હોત કૅ 
તેઓ તેમના પાપોને માટે દુ:ખી હતાં. ચ્પણ હું તમને 
કહું છું કૅ ન્યાયના દિવસે તૂર અને સિદોનને આકાશ 
જેટલી ઊંચી પદવીએ પહોંચાડાશે. ૨૨ઓ કફર-નહૂમ, 
શું તું એમ માને છે કૅ તને ઉચ્ચ પદ માટે આકાશમાં 
લઈ જવામાં આવશે? ના! તને તો હાદેસના ખાડામાં 
નાખવામાં આવશે. તારામાં જે ચમત્કારો થયા તે જો 
સદોમમાં થયા હોત તો તે નગર આજ સુધી ટકી રહ્યું 
હોત. હું કહું છું કે, “ન્યાયના દિવસે સદોમની હાલત 
તારાં કરતા સારી હશે.” 


ઈસુ તેના લોકોને વિસામો આપે છે 

ચપપછી ઈસુએ ક્દ્યું, “ઓ બાપ, આકાશ તથા પૃથ્વીના 
પ્રભુ, હું તારી સ્તુતિ કરું છું. તારો આભારી છું કારણ તે 
જ્ઞાનીઓથી આ સત્યોને ગુપ્ત રાખીને જે લોકો નાના 
બાળકો જેવા છે તેમની આગળ પ્રગટ કર્યું છે. ચ્હા, 
ઓ બાપ, આ તેં એટલા માટે કર્યું કૅ તારે એ પ્રમાણે 
કરવું હતું. 

૨9%મપ્‌ારા બાપે મને બધું જ આપ્યું છે. બાપ સિવાય 
દીકરાને કોઈ ઓળખતું નથી અને બાપને દીકરા સિવાય 
કૌઈ ઓળખી શકતું નથી. અને એવા લોકો જે બાપને 
ઓળખે છે તે એવા લોકો છે જેને દીકરો તેની પાસે 
બાપને પ્રગટ કરવા પસંદ કરે છે, તેઓ જ બાપને 
ઓળખે છે. 

અતૃમારામાંના જે થાકી ગયા છે અને ભારે બોજ 
વહન કરી રહયા છે તેઓ મારી પાસે આવો. અને હું 
તમને વિસામો આપીશ. ચજતમે મારો બોજ ઉઠાવો અને 
મારી પાસેથી શીખો. કારણ હું દીન અને નમ્ર છું તેથી 
તમારા જીવમાં વિસામો પામશો. *મારું જે કાર્ય તમને 





ખોરાઝીન, બેથસૈદા, કંફર-નહૂમ ગાલીલ સરોવર પાસેના 
નગરો જયાં ઈસુ લોકોને બોધ કરતો હતો. 

તૂર અને સિદોન લેબેનોનમાંના નગરો જયાં ખૂબ ખરાબ 
લોકો રહેતા હતા. 

ટાટ તથા રાખ તે દિવસોમાં શોક વ્યકત કરવા ટાટના મોટા 
વસો પહેરતા અને શરીર પર રાખ લગાવતા. 


માથ્થી ૧ર:૧-ર૫પ 


સ્વીકારવા કહું છું તે સહેલું છે અને તમારા પર જે બોજ 
મૂકુ છું તે ઊંચકવામાં હલકો છે.” 


કૅટલાક યહૂદીઓ ઈસુની ટીકા કરે છે 
તે સમયે, ઈસુ વિશ્રામવારે પોતાના શિષ્યો 
૧૨ સાથે અનાજના ખેતરોમાંથી જતો હતો. તેના 
શિષ્યો ભૂખ્યા થયા હતા. તેથી તેઓ અનાજના કણસલાં 
તોડી ખાવા લાગ્યા. ચફરોશીઓએ આ જોયું અને તેમણે 
ઈસુને કહ્યું: "જો! તારા શિષ્યો શાસના નિયમનો ભંગ 
કરે છે. અને અનાજના કણસલાં તોડે છે જે વિશ્રામવારે 
કરવાની મનાઈ છે.” 
સુએ તેમને કહ્યું, “શું તમે વાંચ્યું છે કે જયારે 
દાઉદ અને તેના સાથીદારો ભૂખ્યા થયા હતા ત્યારે 
દાઉદે શું ક્યું હતું? “દાઉદ દેવના ઘરમાં ગયો હતો અને 
દેવને અર્પેલી રોટલી ખાવાની છૂટ ફક્ત યાજકોને હોય 
છે તે તેણે ખાધી હતી. આ નિયમશાસ્તનો ભંગ ન 
હંતો? પશું મૂસાના નિયમશાસમાં તમે કદીયે વાંચ્યું 
નથી? વિશ્રામવારે ફરજ પાલન કરનારા યાજકો 
નિયમનો ભંગ કરે અને છતૉ પણ તેમને દોપિત ગણાવતા 
નથી? જહું તમને કહું છું, અહીં એવું કોઈક છે કે જે 
મંદિર કરતાં પણ મોટો છે. ૨શાસ્ો કહે છે, 'મારે પ્રાણીના 
યજ્ઞો નથી જોઈતા; પણ હું લોકોમાં દયા ચાહું છું.' તમે 
જો શાસ્રોના આ શબ્દોના સાચા અર્થો સમજતા હોત તો 
જેઓ નિર્દોષ છે, તેઓને દોષિત ન ઠરાવત. 
““આ માણસનો દીકરો વિશ્રામવારનો પણ પ્રભુ છે.” 


ઈસુ માણસના અપંગ હાથને સાજો કરે છે 

લઈસુ ત્યાંથી નીકળીને તેઓના સભાસ્થાનમાં 
આવ્યો. ૧૦ત્યાં સભાસ્થાનમાં એક વ્યકિત હતી જેનો 
હાથ અપંગ હતો. તેથી લોકોએ ઈસુને પૂછયું, “શું 
નિયમશાસ અનુસાર વિશ્રામવારે કોઈને સાજો કરવો 
એ શું યોગ્ય ગણાય?” 

૧ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “ધારો કૅ તમારી પાસે એક 
ઘેટું હોય અને વિશ્રામવારે તે ખાડામાં પડી ગયું હોય 
તો શું તમે તેને પકડી ખાડામાંથી બહાર નહિ કાઢો? 
૧૨ટા કરતાં મનુષ્ય વધારે મૂલ્યવાન છે, માટે 
વિશ્રામવારે ભલાઈનાં કામ કરવાની નિયમશાસ 
અનુસાર મંજૂરી હોય છે.” 

૧૨૫છી ઈસુએ પેલા માણસને કહ્યું, "તારો હાથ 
મને જોવા દે.” તે માણસે પોતાનો હાથ ઈસુ પાસે ધર્યો 
કૅ તરત જ તેનો હાથ બીજા હાથ જેવો થઈ ગયો. 


૧૬ 


૧૪ફરોશીઓ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા અને ઈસુને મારી 
નાખવાની યોજના બનાવી. 


ઈસુ દેવનો પસંદ કરેલ સેવક 
પપફુરોશીઓ શું કરવાના છે, તેની ઈસુને જાણ થઈ. 
તેથી ઈસુ તે જગ્યા છોડી ચાલ્યો ગયો. ઘણા લોકો તેની 
પાછળ ગયા. ઈસુએ બધા જ બિમાર લોકોને સાજા 
કર્યા. “ઈસુએ લોકોને ચેતવણી આપી કૅ તે કોણ હતો, 
તે બીજા લોકોને કહેવું નહિ. ૧*આમ બન્યુ, જેથી યશાયા 
પ્રબોધકના શબ્દો સાચા પૂરવાર થયા, 


૧૮ “જુઓ, આ મારો સેવક છે; જેને મેં (દેવ)પસંદ 
કર્યો છે; હું તેને પ્રેમ કરું છું અને એનાથી હું 
સંતુષ્ઠ છું; હું મારો આત્મા તેનામાં મૂકીશ, અને 
તે બધા દેશોના લોકોનો ન્યાય કરશે. 

૧૯ તે વાદવિવાદ કરશે નહિ કૅ બૂમો પાડશે નહિ; 
લોકો તેને શેરીઓમાં ઊંચા અવાજે બોલતો 
સાંભળશે નહિ. 

ર૦ કારણ કૅ ન્યાયનો વિજય ન થાય ત્યાં સુધી બરું 
જેવા કમજોરને તે કચડી નાખશે નહિ; કે મંદ 
મંદ સળગતી જ્યોતને તે હોલવી નાખશે નહિં. 
બધા જ દેશોનો ન્યાયનો વિજય થશે ત્યાં સુધી 
પોતાનું કાર્ય ચાલુ રાખશે. 

સ બધા જ રાષ્ટ્રોના લોકો તેનામાં આશા રાખશે.” 

૫૨/૫/ ૪ર:?-૪ 


દેવ તરફથી પ્રાપ્ત થયેલ ઈસુનું સામર્થ્ય 

ચ્ચ્પછી કૅટલાએક માણસો એક માણસને ઈસુ પાસે 
લાવ્યા. તે અંધ હતો અને બોલી પણ શકતો ન હતો, 
કારણ તેનામાં ભૂત હતુ. ઈસુએ તેને સાજો કર્યો. તે 
માણસ બોલતો થયો અને દેખતો પણ થયો. ૨ગબધા જ 
લોકો આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કૅ, "તે 
(ઈસુ) દાઉદનો દીકરો હોય તેમ બની શકે! જેને દેવે 
આપણી પાસે મોકલવાનું વચન આપ્યું છે!” 

ચજયારે ફરોશીઓએ સાંભળ્યું ત્યારે કહેવા લાગ્યા, 
“ઈસુ ભૂતોના રાજા બાલઝબૂલની મદદથી ભૂતોને હાંકી 
કાઢે છે.” 

ચપઇસુને જ્યારે તેમના વિચારોની જાણ થઈ, ત્યારે 
ઈસુએ કહ્યું, "દરેક રાજ્ય જયારે અંદરો અંદર લડે તો 
તેનો નાશ થાય છે. દરેક શહેરમાં જયારે ભાગલા પડે 
તો તે લાંબો સમય ટકી શક્તું નથી. તેમ દરેક કુટુંબમાં 
પણ ભાગલા પડે તો તે કુટુંબ ઊભુ રહી શકે નહિ.” 


૧૭ 


રતે રીતે જો શેતાન શેતાનને હાંકી કાઢે તો તેના પોતાનાથી 
જ છૂટો પડે તો પછી તેનું રાજ્ય કેવી રીતે ટકાવી શકે. 
ચ્થતમે કહો છો કૅ ભૂતોને કાઢી મૂકવા હું બાલઝબૂલનો 
ઉપયોગ ક્રુ છું, જો એ સાચુ હોય તો તમારા લોકો 
ભૂતોને હાંકી કાઢવા કંઈ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે? 
આથી તમારા લોકો જાતે જ સાબિત કરે છે કૅ, તમે 
ખોટા છો. */પણ હું તો ભૂતોને કાઢવા દેવના આત્માના 
સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરું છું. જે બતાવે છે કૅ હવે દેવનું 
રાજય તમારી નજીક આવી રહ્યું છે. 

“જો કોઈએ બળવાનના ઘરમાં પ્રવેશ કરવો હોય 
અને તેની વસ્તુઓ ચોરી લેવી હોય તો, પહેલા તો 
બળવાન માણસને તમારે બાંધી દેવો જોઈએ, પછી જ 
તે માણસના ઘરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ તેની વસ્તુઓની 
ચોરી કરી શકૅ છે. 

૨૦"જો જે વ્યક્તિ મારી સાથે નથી તો તે મારી 
વિરુદ્ધમાં છે. જે મારી સાથે કામ કરી શકતો નથી. તે 
મારી વિરુદ્ધમાં કામ કરે છે. ”તેથી હું કહું છું, લોકોએ 
કરેલું દરેક પાપ અને પ્રત્યેક દુર્ભાષણ આ બધુ જ માફ 
થઈ શકેૅ છે. પણ જે કોઈ માણસ પવિત્ર આત્માની 
વિરુદ્ધ જે દુર્ભાષણ કરે છે તે માણસને માફ નહિ કરાશે. 
૨્છ&ોઈ માણસના દીકરાની વિરુદ્ધ બોલે તો તેને માફ 
થઈ શકૅ, પરંતુ કોઈ પવિત્ર આત્માની વિરુદ્ધ બોલે તો 
તે વ્યક્તિને માફ કરી શકાય નહિ. આ યુગમાં પણ 
નહિ, ને આવનાર યુગમાં પણ નહિ. 


કાર્યથી માણસની ઓળખાણ 

ગ*જો તમારે સારું ફળ જોઈતું હોય તો સારુ વૃક્ષ 
રોપવું જોઈએ, તમારું વૃક્ષ સારુ નહિ હોય તો તેને 
ખરાબ ફળ મળશે. વૃક્ષની ઓળખાણ તેના ફળથી જાણી 
શકાય છે. ૨7ઓ સર્પોના વંશ, તમે જ ખરાબ હો તો 
સારી વાત કૅવી રીતે કરી શકો? તમારા હદયમાં જે કાંઈ 
ભર્યું છે તે જ મુખ બોલે છે. ગપસારા માણસના હદયમાં 
સારી વસ્તુ સંઘરેલી હોય તો તે સારુ જ બોલે છે. પણ 
જો દુષ્ટના હદયમાં ખરાબ વાત સંઘરેલી હોય તો તેને 
હોઠે ખરાબ વાત જ બોલાય છે. “પણ હું તમને કહું 
છું કૅ ન્યાયકાળે દરેક વ્યક્તિએ તેણે બોલેલા પ્રત્યેક 
અવિચારી શબ્દ માટે ઉત્તર આપવો પડશે. ગમે 
બોલેલા શબ્દોના આધારે જ તમારો ન્યાય કરવામાં 
આવશે, તમારી કહેલી કૅટલીક વાતો તમને નિર્દોષ 
ઠરાવશે. અને તમારી કહેલી કૅટલીક વાતો તમને દોષિત 
ઠરાવશે.” 


માથ્થી ૧ર:ર૬-૪૭ 


ઈસુની પાસે યહૂદીઓએ નિશાની માંગી 

એક દિવસે કેટલાક ફરોશીઓ અને શાસ્રીઓ 
ઈસુની પાસે આવ્યા. તેમણે કહ્યું, “ઉપદેશક, અમને 
નિશાનીરૂપે કંઈ ચમત્કાર કરી બતાવ.” 

ઈસુએ કહ્યું, "કેવળ દુષ્ટ અને અવિશ્રાસી લોકો 
જ નિશાની તરીકે ચમત્કારની માંગણી કરે છે. પરંતુ 
યૂના પ્રબોધકની નિશાની સિવાય બીજી કોઈ નિશાની 
અપાશે નહિ. ₹૦જેમ યૂના ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત 
મોટી માછલીના પેટમાં રહયો તેમ માણસનો દીકરો 
પૃથ્વીના પેટમાં ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત રહેશે. 
૪૧-યાયકાળે નિનવેહના લોકો આજની પેઢીના તમારા 
લોકો સાથે ઊભા રહેશે, અને તમને દોષિત ઠરાવશે. 
કૅમ કૅ જ્યારે યૂનાએ તેઓને ઉપદેશ આપ્યો, ત્યારે 
તેઓએ પસ્તાવો કર્યો અને પોતાના ખરાબ માર્ગ છોડી 
દઈ દેવની તરફ વળ્યા. પણ જુઓ યૂના કરતાં અહીં 
એક મોટો છે તો પણ તમે તેના પર વિશ્વાસ કરવાનો 
ઈન્કાર કરો છો. *ચન્‍્યાયના દિવસે શેબાની રાણી આજની 
પેઢીના તમારા લોકો સાથે ઊભી રહેશે કારણ કૅ ઘણે 
દૂરથી સુલેમાનનું જ્ઞાન સાંભળવા આવી હતી. અહીં 
સુલેમાન કરતાં પણ એક મોટો છે. 


લોકોમાં શેતાન 
૪૨અશુદ્ધ આત્મા માણસમાંથી નીકળ્યા પછી 
ઉજજડ સ્થળોએ વિસામો શોધતો ફરે છે પણ એને 
એવું કોઈ જ સ્થળ વિસામા માટે મળતું નથી. 7૪તેથી 
તે કહે છે, 'જેના ઘેરથી (વ્યક્તિ) હું નીકળ્યો છું તેના જ 
ઘરે (વ્યકિત) હું પાછો જઈશ. તેથી તે પાછો આવે છે 
અને જુએ છે તો પેલા માણસનું ઘર ખાલી સ્વચ્છ અને 
સુઘડ બનાવેલું છે. *પપછી તે અશુદ્ધ આત્મા જાય છે 
અને પોતાના કરતાં વધુ ભૂંડા એવા સાત અશુદ્ધ 
આત્માઓને લાવે છે. અને એ બધા જ પેલા માણસમાં 
પ્રવેશીને રહે છે. આ અગાઉ કરતાં તેની દશા વધારે 
કફોડી બને છે. આ દુષ્ટ પેઢીના લોકો જે આજે છે 

તેમની હાલત પણ એવી જ થશે.” 


ઈસુના શિષ્યો જ તેનું કુટુંબ 
*જછીસુ જ્યારે લોકોને વાત કરી રહયો હતો ત્યારે 
તેની સાથે વાત કરવાની ઈચ્છાથી તેની મા અને ભાઈઓ 
ઘરની બહાર ઊભા રહ્યા હતા. *શએક માણસે ઈસુને 
આવીને કહ્યું, “તારી મા અને ભાઈઓ તારી સાથે વાત 
કરવાની ઈચ્છાથી તારી રાહ જોઈને બહાર ઊભા 
રહ્યાં છે.” 


માથ્થી ૧ર:૪૮-૧૩:રર 


૪સુએ ઉત્તર આપ્યો. "કોણ મારી મા અને કોણ 
મારા ભાઈઓ?” 7૪૯પછી ઈસુએ પોતાના શિષ્યો તરફ 
આંગળી ચીંધી ને કહ્યું, "જુઓ! આ લોકો જ મારી મા 
અને મારા ભાઈઓ છે. ૫૦મારા આકાશમાંના બાપની 
ઈચ્છા પ્રમાણે જે વર્તે છે તે જ મારા ભાઈ, બહેન, અને 
મા છે.” 


ઈસુ બીજ વાવનારનું દષ્ટાંત કહે છે 

તે જ દિવસે ઈસુ ઘરમાંથી નીકળીને 
૧૩ સરોવરના કિનારે જઈને બેઠો. ચ્ઘણા લોકો 
તેની આસપાસ ભેગા થયા. તેથી તે હોડીમાં પ્રવેશ્યો 
અને બેઠો. લોકો કિનારે ઊભા રહ્યા. ગ્ઈસુએ દષ્ટાંતો 
દ્વારા ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું. તેણે કહ્યું, "એક ખેડૂત 
ખેતરમાં વાવવા માટે બહાર ગયો. ”જ્યારે ખેડૂત વાવણી 
કરતો હતો ત્યારે કૅટલાંએક બી રસ્તાની બાજુએ 
પડયાં. પક્ષીઓ આવ્યાં અને તે ખાઈ ગયાં. પકૅટલાંએકં 
બી પથ્થરવાળી જમીન પર પડયાં. ત્યાં પૂરતી માટી 
નહોતી. અને માટીનું ઊંડાણ નહોતું. તેથી બી જલ્દી 
ઊગી નીકળ્યાં. “પણ સૂર્યના તાપથી બધા જ કુમળા 
છોડ ચીમળાઈ ગયા અને સુકાઈ ગયા. કારણ તેમનાં 
મૂળ ઊંડાં ન હતાં. જટલાએક બી કાંટા ઝાંખરામાં 
પડ્યાં. ઝાંખરા ઉગ્યાં પણ સારા બી ના છોડને ઉગતા 
જ દબાવી દીધા. “જૅેટલાંક સારી જમીનમાં પડયાં અને 
તેમાંથી છોડ ઊગ્યા, અને અનાજ ઉત્પન્ન કર્યું. કેટલાંક 
છોડે સોગણાં, કેટલાંકે સાઠગણાં અને કૅટલૉકે ત્રીસગણાં 
ફળ ઉત્પન્ન કર્યા. લ્તમે લોકો જે મને સાંભળી રહ્યાં 
છો, તે ધ્યાનથી સાંભળો!” 


ઈસુના ઉપદેશમાં દષ્ટાતનો ઉપયોગ 

૧૦૫છી ઈસુના શિષ્યોએ તેને આવીને પૂછયું, "તું 
લોકોને ઘ્ષ્ટાંતો દ્વારા શા માટે શીખવે છે?” 

૧ઉસુએ શિષ્યોને કહ્યું, "આકાશના રાજ્ય અને તેના 
મર્મો વિષે તમને સમજવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો 
છે પરંતુ તે બીજા લોકોને આપવામાં આવ્યો નથી. જજની 
પાસે સમજ છે, તેને આપવામાં આવશે અને તેની પાસે 
તેની જરૂરિયાત કરતાં પણ પુષ્કળ થશે, પણ જેની પાસે 
સમજ નથી, તેની પાસે જે થોડી ઘણી છે તે પણ ગુમાવી 
બેસશે. આથી હું દષ્ટાંત દ્વારા તેમને કહું છું કે તમે 
નજર કરશો અને તમને દેખાશે. લોકો જુએ છે પણ 
હકીકતમાં તેઓ જુએ છે છતા તેઓ જોતા નથી. તેઓ 
સાંભળે છે, પણ હકીકતમાં તેઓ સાંભળતા નથી અને 


૧૮ 


સમજતા પણ નથી.૧7તેથી યશાયા પ્રબોધકે 


ભવિષ્યવાણી કરી છે તે સાચી પડી છે: 


'તમે લોકો સાંભળશો અને સાંભળતા જ રહેશો, 

પણ કંદી સમજશો નહિ. તમે જોઈ શકશો છતાં 
પણ કંદી પણ જોઈ શકશો નહિ અને તમે શું 
જુઓ છો તે સમજી શકશો નહિ તેમના કિસ્સામાં 
આ સાચું સાબિત થયું છે. 

૧૫ કેમ કે આ લોકોનું હદય લાગણી વિહિન થઈ 
ગયું છે. તેઓને કાન છે, પણ ભાગ્યે જ સાંભળે 
છે, અને તેઓએ પોતાની આંખો બંધ કરી છે. 
કારણ સત્ય જોવું નથી, નહિ તો તેઓ પોતાની 
આંખોથી જુએ, પોતાના કાનથી સાંભળે, અને 
પોતાના હંદયથી સમજી પાછા ફરે તો હું તેઓને 
સાજા કરુ.' 

૫૨/૨/ ૬.૯-૨૦ 


૧૬૫ણ તમે આશીર્વાદ પામેલા છો, કારણ કૅ તમારી 
આંખો જોઈ શકૅ છે અને તમારા કાન સાંભળી શકૅ છે. 
ને સમજી શકૅ છે. '*હું તમને સત્ય કહું છું કે ઘણા 
પ્રબોધકો અને સારા માણસો તમે જે જુઓ છો તે જોવા 
ઈચ્છતા હતા પરંતુ તેઓ જોઈ શકયા નહિ. અને ઘણા 
પ્રબોધકો અને સારા માણસો તમે જે સાંભળો છો તે 
સાંભળવા ઇચ્છતા હતા પરંતુ તે સાંભળી શકયા નહિ. 


ઈસુબી નો અર્થ સમજાવે છે 

૧૮"બી વાવનાર ખેડૂતનાં દષ્ટાંતનો અર્થ ધ્યાનથી 
સાંભળો. જે બીજ રસ્તા ઉપર પડયા છે તેનો અર્થ 
શો? એનો અર્થ એ કૅ જે રાજ્ય વિષેનો સંદેશ સાંભળે છે 
પણ તે સમજી શકતો નથી, ત્યારે શેતાન આવીને તેના 
મનમાં જે વાવેલું છે તે છીનવીને લઈ જાય છે. રસ્તાની 
કૌરે જે વાવેલું તે એ જ છે. *૦અને ખડકાળ પ્રદેશમાં 
બી પડે છે, તેનો અર્થ શો? એ બી એવા માણસ જેવું છે 
કૅ જે ઉપદેશ સાંભળે છે અને તરત જ આનંદથી સ્વીકારી 
લે છે. તો પણ તેના પોતામાં જડ નહિ હોવાથી તે 
થોડીવાર ટકૅ છે અને જયારે વચનને લીધે વિપત્તિ 
અથવા સતાવણી આવે છે ત્યારે તે તરત ઠોકર ખાય છે 
તે માણસનાં હદય સુધી તે ઉપદેશની અસર થાય અને 
જ્યારે તેને સ્વીકારેલા સંદેશને લીધે સતાવણી થાય છે 
ત્યારે ઝડપથી સિધ્ધાંતો ત્યજી દે છે અને પાછો પડે 
છે. અને જે બી કાંટા અને ઝાંખરામાં પડ્યાં છે તે 
એવી વ્યક્તિ જેવા છે કૅ જે ઉપદેશ સાંભળે છે પણ 


૧૯ 


જયારે દુન્યવી ચિંતાઓ અને સંપત્તિના પ્રલોભનો આવે 
છે ત્યારે સંદેશને ગુંગળાવી નાખે છે. અને તેને ઊગતા 
અટકાવે છે. અને તે કોઈ ફળ ધારણ કરી શકતા નથી. 
ચ્્સારી જમીન ઉપર પડેલા બી નો અર્થ એ છે કૅ જે 
વ્યક્તિ આ ઉપદેશ સાંભળે છે અને સમજે છે તે તેનાં 
ફળ પામે છે અને કોઈવાર તે જીવનમાં સોગણૉ, કોઈવાર 
સાઠ ગણાં અને કોઈવાર ત્રીસગણાં ફળ ધારણ કરે છે.” 


ધઉં અને નકામા છોડ વિષે વાર્તા 

ચ૪ઈસુએ બીજું એક દષ્ટાંત કહ્યું, "આકાશનું રાજ્ય 
એ વ્યક્તિ જેવું છે, જેણે પોતાના ખેતરમાં સારા બીજની 
વાવણી કરી હતી. ચપએક રાત્રે, બધાં જ માણસો ઊંઘતા 
હતા. ત્યારે તેનો વેરી આવ્યો અને ઘઉંમાં નકામા બી 
વાવી ગયો. ચધપણ જ્યારે છોડ ઊગ્યા અને દાણા દેખાયા 
ત્યારે નકામા છોડ પણ દેખાયા. ચ*ખેડૂતનો છોકરો 
આવ્યો અને તેને કલ્યું, 'શું તમે ખેતરમાં સારા બી વાવ્યા 
ન હતો? તો પછી ખરાબ છોડ ક્યાંથી આવ્યા?' 

અતે માણસે ઉત્તર આપ્યો, 'વૈરીઓએ આ વાવ્યું 


મ 


છ, 

“નોકરે પૂછયું, 'તમે રજા આપો તો નકામા છોડ 
કાઢી નાખીએ.' 

તેણે કલુ, 'ના, તેમ કરવા જશો તો નકામા છોડ 
સાથે ઘઉના છોડ પણ ઉખાડી નાખશો. *૦પાક લણતો 
સુધી ઘઉં અને નકામા દાણા ભલે સાથે ઊગે પાક 
લણણીના સમયે લણનારાઓને હું કહીશ પહેલા નકામા 
છોડને ભેગા કરો. તેમને બાળી નાખવાના હેતુથી 
તેમના ભારા બાંધો. અને પછી ઘઉં મારા કોઠારમાં ભેગા 
કરો.” 


ઈસુ બીજી દષ્ટાંત કથાઓ સાથે શિક્ષણ આપે છે 

ગ્પછી ઈસુએ લોકોને બીજુ દષ્ટાંત કહ્યું, “આકાશનું 
રાજય રાઈના બી જેવું છે જેને માણસે લઈને તેના 
ખેતરમાં વાવ્યું. *બધા જ બી કરતાં તે સોથી નાનું છે. 
પણ તે જ્યારે ઉગે છે ત્યારે બગીચાનાં બધા જ છોડ 
કરતાં વધારે મોટું બને છે અને તે વૃક્ષ બને છે. અને 
પક્ષીઓ ત્યાં આવીને ડાળીઓમાં માળા બાંધે છે.” 

ગગછી તેણે બીજુ ઘ્ષ્ટાંત કહ્યું કે, "આકાશનું રાજય 
ખમીર જેવું છે, એક સીએ ત્રણ ગણાં લોટમાં ખમીર 
ભેળવ્યું જ્યાં સુધી બધા જ લોટને આથો આવી ખમીર 
તૈયાર ન થયું ત્યાં સુધી તે રહેવા દીધું.” 

૩૪ઇંસુએ લોકોને દષ્ટાંત કથાઓ દ્વારા ઉપદેશ આપ્યો. 
તેણે દષ્ટાંત કથાઓનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય કંદીય ઉપદેશ 


માથ્થી ૧૩:૨૩-૪૭ 


આપ્યો નથી. ગપઆમ એટલા માટે બન્યું, પ્રબોધકૅ જે 
કહ્યું હતું તે સાચું પડે: 


“હું દૃષ્ટાંતો દ્રારા જ વાત કરીશ; અને પૃથ્વીની 
ઉત્પત્તિથી અત્યાર સુધી ગુપ્ત રખાયેલા રહસ્યોને 
હું સમજાવીશ.” 

ગઝતથ/સ ૭૮ 


*પછી ઈસુ લોકંસમુદાયને છોડી ઘરમાં ગયો, તેના 
શિષ્યોએ આવીને તેને વિનંતી કરી, "અમને ખેતરના 
નકામા છોડવાનું દષ્ટાંત સમજાવો.” ગ્જસુએ ઉત્તર 
આપ્યો, "જેણે સારા બી નું વાવેતર ર્ક્યું છે તે માણસનો 
દીકરો છે. આ ખેતર પણ જગત છે જ્યાં સારા બી 
રાજયના સંતાન છે અને ખરાબ બી શેતાનનાં સંતાન 
છે. ગ્“જે વૈરીએ ખરાબ બી વાવ્યા તે શેતાન છે, કાપણી 
એ જગતનો અંત છે, અને પાક લણનારા એ દૂતો છે. 

૪૦આ દ્ષ્ાંતમાં જેમ નકામા છોડને જુદા કાઢી 
બાળી દેવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે જગતના અંતકાળે 
થશે. “માણસનો દીકરો પોતાના દૂતોને મોકલશે એ 
દૂતો એવા લોકો જેઓ બીજાને પાપ કરવા પ્રેરે છે અને 
જેઓ અનિષ્ટ કરે છે તેમને બહાર કાઢશે અને તેમને 
તેના રાજ્યની બહાર લઈ જશે. *ચે દૂતો આવા માણસોને 
આગ્રિની ભઠ્ઠીમાં ફેંકી દેશે. જ્યાં લોકો વેદનાને લીધે 
રડશે અને દાંત પીસશે. *ત્યારે સારા લોકો જ તેના 
બાપના રાજ્યમાં સૂરજની માફક ચમકશે. જે સાંભળી 
શકતા હોય તે મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળી લો! 


ધન ભંડાર અને મોતીની વાર્તા 

૪૪આકાશનું રાજય ખેતરમાં સંતાડેલા ખજાના જેવું 
છે. એક દિવસ જ્યારે માણસને તે ખજાનો મળ્યો ત્યારે 
ખૂબ ખુશ થયો અને તે જ ખેતરમાં ધનનો ખજાનો 
સંતાડી દીધો. અને તે ખેતર ખરીદવા પોતાની પાસે જે 
કંઈ હતું, તે બધું જ વેચી દીધું. 

૪પવળી, આકાશનું રાજય સુંદર સાચા મોતીની શોધ 
કરવા નીકળેલા એક વેપારી જેવું છે. એક દિવસે તે 
વેપારીએ આ વિશિષ્ટ મૂલ્યવાન મોતી જોયું ત્યારે તે 
ગયો અને તેની પાસે જે કંઈ હતુ તે બધુ વેચી દીધું 
અને તે ખરીદી લીધું. 


માછલીની જાળની વાર્તા 
૪*અને આકાશનું રાજ્ય એક જાળ જેવું છે. જેને 
સરોવરમાં નાખીને બધી જ જાતની માછલીઓ પકડી 


માથ્થી ૧૩:૪૮-૧૪:૧૯ 


હતી. *7જયારે જાળ પૂરી માછલીઓથી ભરાઈ ગઈ 
ત્યારે તેણે જાળને પાણીમાંથી બહાર કાઢી સારી 
માછલીઓ ટોપલીઓમાં ભરી દોધી. અને ખરાબ 
માછલીઓને ફેંકી દીધી. “સૃષ્ટિના અંત સમયે પણ 
આવું જ થશે. દૂતો આવીને દુષ્ટ માણસોને સારા માણસોથી 
જુદા પાડશે. પબદૂતો દુષ્ટ માણસોને ધગધગતા અગ્રિમાં 
ફેંકી દેશે જયાં એ લોકો કલ્પાંત કરશે અને દુ:ખથી 
તેમના દાંત પીસશે અને દુ:ખી થશે.” 

પશ્વછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને પૂછયું; "હવે તમે આ 
બધી બાબતો સમજો છો?” 

શિષ્યોએ કહ્યું કે, "હા, અમે સમજીએ છીએ.” 

પચ્પછી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, “જે શાસ્રીઓ 
આકાશના રાજ્ય વિષે જાણે છે એ એક એવા ઘર માલિક 
છે કૅ જે તેના કોઠારમાંથી નવી અને જુની વસ્તુઓ 
બહાર કાઢી નાખે છે.” 


ઈસુવતનમાં પાછો ફર્યો 

પ્યારે ઈસુએ દષ્ટાંતો દ્રારા પોતાનો ઉપદેશ પૂરો 
કર્યા પછી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. "*ઈસુ જ્યાં ઉછરીને 
મોટો થયો હતો ત્યાં ગયો અને લોકોને તેમના 
સભાસ્થાનમાં ઉપદેશ આપવા લાગ્યો. અને લોકો 
આશ્ચર્યમુગ્ધ થયા અને કહ્યું, "આ માણસને આવું 
ડહાપણ અને ચમત્કાર કરવાનું પરાક્રમ કયાંથી પ્રાપ્ત 
થયું?” પપઆ તો એક સુથારનો દીકરો છે. તેની મા 
મરિયમ તરીકૅ ઓળખાય છે. તેના ભાઈઓને યાકૂબ, 
યૂસફ, સિમોન અને યહૂદા તરીકે આપણે ઓળખીએ 
છીએ. પક્વેની બહેનો પણ અહીં જ રહે છે, તો આ 
માણસમાં આટલું બધું ડહાપણ અને આ બધું કરવાનું 
સામર્થ્ય કયાંથી આવ્યાં? "*એથી એ લોકોએ તેનો 
સ્વીકાર કર્યો નહિ. 

એટલે ઈસુએ લોકોને કલ્યુ, “પ્રબોધકંને પોતાના ગામ 
કૅ પોતાના ઘર સિવાય બધે જ સન્માન મળે છે.” 

પહ્તે લોકો ઈસુમાં વિશ્વાસ કરતાં ન હતા, તેથી તેણે 
ત્યાં ઘણાં પરાક્રમી કાર્યો બતાવ્યા નહિ. 


હેરોદે ઈસુના વિષે સાંભળ્યું 
જ આ સમયે ગાલીલના રાજ્યકર્તા હેરોદે, ઈસુ 
વિષે સાંભળ્યું. ચ્ત્યારે તેણે પોતાના ચાકરોને 
ક્લું, "આ માણસ (ઈસુ) તો યોહાન બાપ્તિસ્ત છે. તે 
મૃત્યુમાંથી ઉઠયો છે. તેથી જ આ પરાક્રમી કામો કરવા 
તે સામર્થ્યવાન છે.” 


ર૦ 


યોહાનની હત્યા 

3ડેરોદે આ પહેલા યોહાનને કેદ કર્યો હતો અને 
તેને સાંકળો વડે બાંધી જેલમાં પૂરી દીધો હતો. હેરોદના 
ભાઈ ફિલિપની પત્ની હરોદિયાને લીધે યોહાનની 
ધરપકડ થઈ હતી. *હેરોદે યોહાનની ધરપકંડ એટલા 
માટે કરી હતી કૅ તે તેને વારંવાર કહેતો કૅ, "હેરોદિયાની 
સાથે રહેવું તારા માટે ઉચિત નથી.” પતેથી હેરોદ તેને 
મારી નોખવા માંગતો હતો પરંતુ તે લોકોથી ડરતો હતો. 
કારણ લોકો યોહાનને પ્રબોધક માનતા હતા. 

પણ હેરોદના જન્મ દિવસે હેરોદિયાની દીકરીએ 
હેરોદ અને તેના મહેમાનોની સમક્ષ નૃત્ય કર્યું. તેથી તે 
ખૂબ ખુશ થયો. *હેરોદે તેને વચન આપ્યું કૅ તારે જે 
જોઈએ તે માંગ હું તને આપીશ. #શું માંગવું તે હેરોદિયાએ 
તેની દીકરીને કહ્યું, તેથી તેણે હેરોદને કહ્યું, “આ થાળીમાં 
યોહાન બાપ્તિસ્તનું માથું મને આપ.” ૯રાજા હેરોદ 
ખૂબ જ દિલગીર થયો પણ તેના મહેમાનોની સમક્ષ 
તેણે તે દીકરીને વચન આપ્યું હતું, તેથી તેની માંગ પૂરી 
કરવા હૂકમ કર્યો. ૧બેથી તેણે જેલમાં માણસોને 
યોહાનનો શિરચ્છેદ કરવા મોકલ્યા. “યોહાનનું માથું 
થાળીમાં મૂકીને છોકરીને આપ્યું. છોકરી તે માથું તેની 
મા પાસે લઈ ગઈ. 1રપછી યોહાનના શિષ્યો આવ્યા 
અને તેનું ઘડ લીધુ અને દફનાવી દીધુ. પછી તેઓએ 
જઈને ઈસુને આ બધી બાબત જણાવી. 


ઈસુ ૫,૦૦૦થી વધુને જમાણે છે 

૧૩સુએ જ્યારે યોહાન વિષે જાણ્યું ત્યારે તે હોડીમાં 
એકલો એકાંત સ્થળે ચાલ્યો ગયો. લોકોએ જ્યારે જાણ્યું 
કૅ ઈસુ ચાલ્યો ગયો છે, તો લોકંસમુદાય પોતાના ગામ 
છોડી તેની પાછળ પાછળ ચાલતો ગયો. ઈસુ જ્યારે 
હોડીમાંથી બહાર આવ્યો ત્યારે તેણે લોકોની ભીડ જોઈ, 
તેમના પર દયા વર્ષાવી, માંદા લોકોને સાજા કર્યા. 

૧પબપોર પછી તેના શિષ્યો તેની પાસે આવ્યા અને 
કહ્યું, “આ સુમસાન જગ્યા છે. હવે ખૂબ મોડું થઈ ગયું 
છે તો લોકોને મોકલો કૅ જેથી તેઓ ગામડાઓમાં જાય 
અને તેમના માટે થોડું ખાવાનું ખરીદે.” 

૧૬ઈસુએ કહ્યું, “તમારે દૂર જવાની જરૂર નથી. તમે 
તેઓને ખાવા માટે ખોરાક આપો.” 

૧9શેષ્યોએ કહ્યું, "પણ આપણી પાસે ફક્ત પાંચ 
રોટલી અને બે માછલી છે.” 

૧૦ઈસુએ કહ્યું, "રોટલી અને માછલી મારી પાસે 
લાવો,” ૧૬૫છી તેણે લોકોને ઘાસ પર બેસી જવા કહ્યું. 
ઈસુએ પાંચ રોટલી અને બે માછલી લીધી અને તેણે 


ર૧ 


આકાશ તરફ જોયું, ખોરાક માટે દેવનો આભાર માન્યો, 
તેણે રોટલીના ટૂકડા કર્યા અને તેના શિષ્યોને તે આપ્યા. 
અને તેઓએ તે લોકોને આપ્યા. ચ૦બધા જ લોકોએ 
ખાધુ અને ખૂબ જ સંતુષ્ટ થયા. ખોરાકના બાકીના બચેલા 
ટૂકડાઓ શિષ્યોએ બાર ટોપલીઓમાં ભર્યા. “જેઓએ 
ત્યાં ખાધું તેમા સ્રીઓ અને બાળકોને ગણતરીમાં લીધા 
સિવાય ૫,૦૦૦ પુરુષો હતા. 


ઈસુસરોવરના પાણી પર ચાલ્યા 

ચ્ચછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને હોડીમાં જવાનું કયુ 
અને કહ્યું, “તમે સરોવરની પેલે પાર જાઓ, હું થોડી 
વારમાં આવુ છું.” ઈસુ ત્યાં રોકાયો અને લોકોને કહ્યું, 
“તમે ઘેર જાઓ.” ચ્ગ્ઈસુએ લોકોને વિદાય આપી અને 
ટેકરી પર એકલો પ્રાર્થના કરવા ગયો ત્યારે ખૂબ જ મોડું 
થઈ ગયું હતું અને ઈસુ એકલો જ ત્યાં હતો. ૨:આ 
વખતે હોડી ક્રિનારાથી ખૂબ જ દૂર હતી અને મોજાઓથી 
ડામાડોળ થઈ રહી હતી કારણ કૅ તેની સાથે સખત 
પવન ફૂંકાતો હતો. 

ચસ્‍સવારના ત્રણ અને છ વાગ્યાની વચ્ચે ઈસુ 
સમુદ્રના પાણી પર ચાલતો ચાલતો તેમની પાસે આવ્યો. 
ચઈસુને પાણી પર ચાલતો આવતો જોઈને શિષ્યો 
ભયભીત થયા અને બૂમો પાડવા લાગ્યા કે,"આ ભૂત 
છે!” 

ઈસુ તરત જ બોલ્યો: “ચિંતા ના કરો! એ તો હું 
છું! ડરો નહિ.” 

રત્યારે પિતરે તેને કહ્યું,"પ્રભુ, જો એ તું જ છે, તો તું 
મને પાણી પર ચાલીને તારી પાસે આવવા કહે.” 

આંસુએ કહ્યું,"પિતર, તું આવ.” 

પછી પિતર હોડીમાંથી ઉતરી પાણી પર ચાલતો 
ઈસુ તરફ જવા લાગ્યો. *૦૫ણ જ્યારે પિતર પાણી પર 
ચાલતો હતો ત્યારે તેણે સખત પવન ફૂંકાતો જોયો અને 
તે ડરી ગયો. તે ડૂબવા લાગ્યો અને બૂમ પાડી ઊઠ્યો, 
“હે પ્રભુ, મને બચાવ!” 

તરત જ ઈસુએ તેનો હાથ પકડ્યો અને કહ્યું, 
“તારો વિશ્વાસ ઘણો ઓછો છે. અને તેં શા માટે શંકા 
કરી?” 

ગ્ઈસુ અને પિતર હોડીમાં ચઢયા પછી પવન શાંત 
થઈ ગયો. *૩તેના જે શિષ્યો હોડીમાં હતા તેઓએ તેને 
નમન કર્યું અને કહ્યું, "તું ખરેખર દેવનો દીકરો છે.” 

ઝસરોવર પાર કરી, તેઓ ગન્નેસરેતને કિનારે ઉતર્યા. 
૨પલોકોએ જાણ્યું કેઈસુ આવ્યો છે, તો તેના આગમનના 
સમાચાર તેઓએ આખા પ્રદેશમાં પ્રસરાવ્યા, અને બધા 


માથ્થી ૧૪:૨૦-૧૫:૧૧ 


જ માંદા લોકોને ઈસુ પાસે લાવવા એકબીજાને કહ્યું 
અને લોકો ઈસુ પાસે બધા જ માંદા માણસોને લાવ્યા. 
*અને માંદા લોકો ઈસુને આજીજી કરવા લાગ્યા કૅ 
ફક્ત તારા ઝભ્ભાની ક્િનારને અડકવા દે. જેટલા લોકોએ 
તેના ઝભ્ભાને સ્પર્શ કર્યો તે બધા જ સાજા થઈ ગયા. 


દેવની આજ્ઞા અને મનુષ્યએ બનાવેલ નિયમો 

૧પ પછી કેટલાક ફરોશીઓ અને શાસ્રીઓ 

યરૂશાલેમથી ઈસુની પાસે આવ્યા અને 
તેઓએ પૂછયું. ર"તારા શિષ્યો આપણા પૂર્વજોએ નક્કી 
કરેલા રીતરિવાજોનું પાલન કૅમ નથી કરતાં? તેઓ ખાતા 
પહેલા તેમના હાથ કૅમ ધોતા નથી!” 

%સુએ કહ્યું, "તમારા રીતરિવાજોનું પાલન કરવા 
માટે તમે દેવની આજ્ઞાનું પાલન કરવાની શા માટે ના 
પાડો છો? “દેવે તો ક્યું હતું કૅ, 'તું તારા પિતા તથા તારી 
માનું સન્માન કર.'* અને દેવે એમ પણ કલ્યું હતું કૅ 
'જે પોતાના પિતા તથા માનું અપમાન કરે છે તેને અવશ્ય 
મારી નાખવો જોઈએ.'* પપણ તમે એમ કહો છો કૅ 
કોઈ વ્યક્તિ તેના પિતા કૅ માને એમ કહીં શકૅ; 'તમને 
મદદ કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવું જે કાંઈ 
મારી પાસે છે, તે દેવને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. તેથી 
તમારી મદદ નહિ કરી શકું.'૬આમ તમે પોતાના બાપનું 
કૅ માતાનું સન્માન નહિ કરવાનું શીખવો છો. એમ તમે 
તમારા સંપ્રદાયથી દેવની આજ્ઞા રદ કરી છે. આ રીતે 
તમે બતાવો છો કૅ પૂર્વજોએ બનાવેલા રીતરિવાજોનું 
પાલન કરવું વધારે મહત્વનું છે. તમે દંભી છો! તમારા 
વિષે યશાયાએ જે ભવિષ્યવાણી કરી છે, તે સાચી છેઃ 


૮ આ લોકો પોતાના હોઠોથી મને માન આપે છે, 
પરંતુ તેઓનાં હદય મારાથી ઘણા દૂર છે. 

૯ તેઓની મારા તરફની ભક્તિ નકામી છે. તેઓ 
દેવની આજ્ઞાઓને બદલે માણસોએ બનાવેલા 
નિયમોનો ઉપદેશ આપે છે.” 

૦૨//%/ ર૯૬૭ 


૧બ૫છી ઈસુએ લોકોને પાસે બોલાવીને કહ્યું, "હું જે 
ક્હું છું તે ધ્યાનથી સાંભળો અને સમજવા પ્રયત્ન કરો. 
૧૫નુષ્ય જે ખોરાક ખાય છે, તેથી તે અપવિત્ર થઈ 
જતો નથી, પરંતુ તેના મુખમાંથી જે કોઈ શબ્દો નીકળે 





પું તારા ... માનું સન્માન કર' નિ. ર૦:૧ર; પુન. પ:૧૬ 
'જે પોતાના પિતા ... મારી નાખવો જોઈએ' નિ. ર૧:૧૭ 


માથ્થી ૧૫:૧ર-૧૬:૧ 


તેનાથી તે અશુદ્ધ બને છે તેનાથી તે અપવિત્ર થાય 


૨5 શક 


૧સ્યારે શિષ્યોએ આવીને ઈસુને કહ્યું કે, "શું તમને 
ખબર છે કૅ તમારી આ વાતથી ફરોશીઓ ગુસ્સે થયા 
છે?” 

૧%સુએ ઉત્તર આપ્યો; "મારા આકાશમાંના બાપે 
રોપ્યાં નહિ હોય એવા દરેક છોડને મૂળમાંથી ઉખાડી 
નાંખવામાં આવશે. 17૪માટે ફરોશીઓની વાત જવા દો. 
જો એક આંધળો માણસ બીજા આંધળા માણસને દોરશે 
તો બંન્ને જણ ખાડામાં પડશે.” 

૧૫પેતરે ઈસુને વિનંતી કરી કહ્યું, “અગાઉ લોકોને 
આપેલ દ્ષ્ટાંતનો અર્થ સમજાવો.” 

૧૬સુએ કહ્યું: "હજુ પણ તમને સમજવામાં મુશ્કૅલી 
છે? ૧9શું તમે નથી જાણતાં કૅ જે ખોરાક તમારા મોંમાં 
જાય છે તે પેટમાં જાય છે. પછી શરીરમાંથી બહાર 
નીકળી જાય છે અને તે ગટરમાં જાય છે. "પરંતુ જે 
શબ્દો વ્યક્તિના મૉમાંથી નીકળે છે તે જે રીતે વ્યક્તિ 
વિચારે છે તેનું પરિણામ છે. આ શબ્દો માણસને અસ્વચ્છ 
બનાવે છે. ૧૬કેમ કૅ ખરાબ વિચાર, હત્યા, વ્યભિચાર, 
દુરાચાર, જૂઠ, ચોરી, નિંદા જેવા દરેક ખરાબ વિચાર 
માણસના હદયમાંથી નીકળે છે. *૦માણસને આજ વસ્તુ 
અપવિત્ર બનાવે છે. હાથ ધોયા વિના ખાવાથી કંઈ 
અશુદ્ધ થવાતું નથી.” 


ઈસુબીન યહૂદી સીને મદદ કરે છે 

અપછી એ વિસ્તારમાંથી ઈસુ દૂર તૂર અને સિદોનના 
પ્રદેશમાં ગયો. રત્યાં રહેતી એકં કનાની સીએ ઈસુ 
પાસે આવીને જોરથી બૂમ પાડીને વિનંતી કરી; “ઓ 
પ્રભુ, દાઉદના દીકરા, મારા પર દયા કર, મારી દીકરીને 
ભૂત વળગેલું છે અને તે કાયમ રિબાયા કરે છે.” 

ચ્ગપણ ઈસુએ તેને કંશો જ ઉત્તર આપ્યો નહિ, 
શિષ્યોએ ઈસુને વિનંતી કરતાં કહ્યું, "તેને દૂર મોકલી 
દો. તે આપણી પાછળ આવે છે અને બૂમો પાડે છે.” 

ચઈસુએ કહ્યું, "દેવે મને ઈઝરાએલના (યહૂદીઓ) 
ઘરનાં ખોવાયેલ ઘેટાં પાસે મોકલ્યો છે.” 

પ્પછી તે સી ફરીથી ઈસુ પાસે આવી અને તેને 
પગે પડી કહેવા લાગી, "પ્રભુ, મને મદદ કર!” 

ચઈસુએકલ્યું,"'છોકરાઓની રોટલી લઈને કૂતરાંઓને 
આપવી એ બરાબર નથી.” 

9ન્નીએ ઉત્તર આપ્યો, “હા પ્રભુ, એ તો ખરું છે 
પરંતુ કૂતરાંઓ પોતાના માલિકના મેજ નીચે પડેલા 
રોટલીના નાના ટૂકડાઓ ખાય છે.” 


ર્ર 


“ઈસુએ કહ્યું, “બાઈ, તારો વિશ્વાસ ઘણો છે! તારી 
ઈચ્છા પ્રમાણે તને થાઓ.” તેની દીકરી તે જ ઘડીએ 
સાજી થઈ ગઈ. 


ઈસુએ ઘણા લોકોને સાજા કર્યા 

અ્પછી ઈસુએ તે સ્થળ છોડી દીધું. અને ગાલીલના 
સરોવરના કિનારે ગયો. પછી તે એક ટેકરી પર ચઢયૉં 
અને ત્યાં બેઠો. 

૩બ્લોકોનાં ટોળેટોળા ત્યાં આવ્યાં લંગડા, આંધળા, 
ટૂડાંઓને, મૂંગા અને બીજા ઘણા માંદા લોકોને ઈસુના 
પગ આગળ લાવીને તેમને મૂક્યાં અને તેણે તે બધાને 
સાજા ક્યા. “લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા. કારણ કૅ તેઓએ 
મૂંગાઓને બોલત જોયાં, અપંગ સાજા થયાં, લંગડા 
ચાલતા થયાં અને આંધળા દેખતાં થયા છે! આથી લોકોએ 
ઈઝરાએલના દેવની સ્તુતિ કરી. 

ઈસુએ ૪,૦૦૦ કરતાં વધુ લોકોને જમાડયા 

૨પછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને પાસે બોલાવ્યા અને 
કહ્યું, “આ લોકો પર મને દયા આવે છે કારણ કૅ તેઓ 
ત્રણ દિવસથી સતત મારી સાથે છે. હવે એમની પાસે 
કંઈજ ખાવાનું નથી. હું તેમને ભૂખ્યા જવા દેવા માંગતો 
નથી, કદાચ રસ્તામાં તેઓ જતાં જતાં ભૂખથી બેભાન 
થઈ જાય.” 

છી શિષ્યોએ કહ્યું, “આટલા બધા લોકોને 
જમાડવા આપણે પૂરતી રોટલી ક્યાંથી મેળવીશું અને 
આપણે કોઈ પણ ગામથી ઘણા દૂર છીએ.” 

૨સુએ પૂછયું, "તમારી પાસે કૅટલી રોટલી છે?” 

શિષ્યોએ કહ્યું, "અમારી પાસે સાત રોટલીઓ અને 
થોડીક નાની માછલીઓ છે.” 

ગઈંસુએ લોકોને જમીન પર બેસી જવા ક્યું. 
ગ્ઈસુએ રોટલી અને માછલી લઈને દેવનો આભાર 
માન્યો અને તેણે રોટલીના ટૂકડા કરી શિષ્યોને આપ્યા 
અને શિષ્યોએ તે ટૂકડા લોકોને આપ્યા. ?દરેકે ધરાઈને 
ખાધું. પછી વધેલા ટૂકંડા ભેગા કર્યા અને તેની સાત 
ટોપલી ભરાઈ. *4ત્યાં જેઓએ ખાધું તેમાં સીઓ અને 
બાળકો ઉપરાંત ૪,૦૦૦ પુરૃષો હતા. “પછી ઈસુએ 
લોકોને વિદાય કર્યા અને તેઓ હોડીમાં બેસી મગદાન 
પ્રદેશમાં ગયા. 


યહૂદી આગેવાનો ધ્વારા ઈસુની કસોટી 
વદ ફરોશીઓ અને સદૂકીઓ ઈસુની કસોટી 
કરવા આવ્યા. તેઓએ તેને પૂછયું, જો તને 


રડ 


દેવે મોકલ્યો છે તો અમને કોઈ પરાક્રમ કરી બતાવ. 
ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો; "સૂર્યાસ્ત સમયે તમે જાણો છો 
કૅ હવામાન કૅવું થવાનું છે અને આકાશ રતૂમડું છે તો 
તમે કહેશો કૅ હવામાન સારુ હશે. *અને સુર્યોદય સમયે 
આકાશ લાલ અને ઘેરાયેલું હોય તો તમે કહેશો કૅ 
આજે હવામાન તોફાની હશે. તમે આકાશના ચિહનો 
સમજી શકો છો ખરા, પણ વર્તમાન સમયના ચિહનો 
તમે પારખી શકંતા નથી. આજની દુષ્ટ અને વ્યભિચારી 
પ્રજા પરાક્રમોની નિશાની માગે છે. “આજની દુષ્ટ અને 
અવિશ્રાસી પેઢી નિશાનીની રાહ જુએ છે પણ તેઓને 
યૂનાના ચિહન* સિવાય બીજુ કોઈ ચિહ્ન અપાશે 
નહિ.” પછી ઈસુ તે જગ્યા છોડીને ચાલ્યો ગયો. 


ઈસુ યહૂદી આગેવાનોથી સાવધ રહેવા જણાવે છે 

પઈસુ અને તેના શિષ્યો સરોવર (ગાલીલ) પાર કરી 
ગયા. પણ રોટલી લાવવાનું શિષ્યો ભૂલી ગયા. “ઈસુએ 
તેઓને કહ્યું, "ફરોશીઓ અને સદૂકીઓના ખમીરથી 
સાવધ રહો.” 

9શેષ્યોને લાગ્યું કે, “તેઓ રોટલી લાવવાનું ભૂલી 
ગયા છે તેથી ઈસુ આવું કહે છે.” 

“ઈસુએ શિષ્યોનો વિચાર જાણીને તેઓને કહ્યું, "ઓ 
અલ્પવિશ્રાસી લોકો, તમે શા માટે કોઈ રોટલી નહિ 
હોવાની ચર્ચા કરો છો? (શું તમે હજી પણ સમજતા 
નથી? તમને યાદ છે કૅ ફક્ત પાંચ રોટલીથી મૅ ૫,૦૦૦ 
માણસોને જમાડ્યા હતા અને તેમના જમ્યા પછી કૅટલી 
બધી રોટલી વધી હતી? ૧૦અને યાદ કરો કૅ, સાત જ 
રોટલીઓથી ૪,૦૦૦ માણસોને જમાડ્યા હતા. અને 
તેમના જમ્યા પછી પણ તમે કૅટલી બધી ટોપલીઓમાં 
રોટલી ભરી હતી? પહું ખોરાક સંબંધી કહું છું એવો 
વિચાર જ તમને કૅમ આવ્યો? તમે કૅમ સમજતા નથી? 
પણ ફરોશીઓ અને સદૂકીઓના ખમીરથી તમે સાવધાન 
રહો.” 

૧આખરે શિષ્યો સમજ્યા કૅ ઈસુ તેમને રોટલીના 
ખમીરથી સાવધ રહેવાનું કહેતો ન હતો, પરંતુ ઈસુ 
તેમને ફરોશીઓ અને સદૂકીઓના ઉપદેશથી સાવધ 
રહેવાનું કહેતો હતો. 


પિતરે કલુ, ઈસુ તે ખ્રિસ્ત છે 
૧%થારે ઈસુ કૈસરિયા ફિલિપ્પી પ્રદેશમાં આવ્યો તો 





યૂનાનાચિહ્ન યૂના ત્રણ દિવસ મોટી માછલીના પેટમાં રહયો 
તેવી જ રીતે ઈસુ કબરમાં ત્રણ દિવસ રહયો. વાંચો જૂના કરારમાં 


યૂનાનું પુસ્તક. 


માથ્થી ૧૬:ર-રપ 


તેણે તેના શિષ્યોને પૂછયું કે, "માણસનો દીકરો કોણ છે 
એ વિષે લોકો શું કહે છે?” 

૧૪શિષ્યોએ કહ્યું, "કેટલાક લોકો કહે છે કૅ તું યોહાન 
બાપ્તિસ્ત છે. બીજા લોકો કહે છે કૅ, તું એલિયા* છે. 
થોડા લોકો કહે છે તું યર્મિયા* અથવા બીજા 
પ્રબોધકોમાંનો એક છે.” 

૧પપછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને પૂછયું, "તમે શું કહો 
છો, હું કોણ છું?” 

૧૬૧સેમોન પિતરે ઉત્તર આપ્યો, "તું પોતે મસીહ, 
જીવતા દેવનો દીકરો છે.” ૧*ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો; યૂના 
પુત્ર સિમોન તને ધન્ય છે કૅમ કૅ માંસે તથા લોહીએ 
નહિ, પણ મારા આકાશમાંના બાપે તને એ જણાવ્યું છે. 
૧«હું તને કહું છું કૅ તું પિતર છે, આ ખડક પર હું મારી 
મંડળી બાંધીશ, અને તે મંડળીની સામે હાદેસની 
સત્તાનું* જોર ચાલશે નહિ. “હું તને આકાશના 
રાજ્યની ચાવીઓ આપીશ. તું જેને પૃથ્વી પર બંધનકર્તા 
ગણશે તે જ આકાશમાં બંધનકર્તા રહેશે. અને પૃથ્વી 
પર તું જે બંધનકર્તા નથી તેમ જાહેર કરીશ તે આકાશમાં 
બંધનકર્તા થશે નહિ.” ચબપછી તે ખ્રિસ્ત છે તેવું કોઈને 
પણ નહિ જણાવવા ઈસુએ તેના શિષ્યોને ચેતવણી 
આપી. 


ઈસુના મરણની આગાહી 

“પછી ઈસુ તે સમયથી તેના શિષ્યોને કહેવા લાગ્યો 
કે, તેણે યરૂશાલેમ જવું પડશે. ત્યાં વડીલો તથા મુખ્ય 
યાજકો અને શાસ્રીઓ દ્વારા ઘણી બાબતો સહન કરવી 
પડશે. તેણે તેઓને સમજાવ્યું કૅ તેને મારી નાખવામાં 
આવશે અને ત્રણ દિવસ પછી તે ફરીથી મરણમાંથી 
સજીવન થશે. 

ચ્પપિતર ઈસુને એક બાજુ લઈ ગયો અને કહેવા 
લાગ્યો, “તને દેવ બધી બાબતોથી બચાવે, પ્રભુ! તારી 
સાથે આવું બનશે નહિ!” 

ચ%સુ પિતર તરફ ફર્યો અને કહ્યું; "અરે શેતાન, તું 
મારાથી દૂર ચાલ્યો જા; તું દેવની રીતે નહિ પણ માણસની 
રીતે વિચારે છે.” 

“પછી ઈસુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું, "જો કોઈ 
વ્યક્તિ મારી પાછળ આવવા માંગે છે તો તેણે પોતાની 
જાતને ભૂલી જઈ તેણે પોતાનો વધસ્તંભ ઊઠાવીને 
મારી પાછળ ચાલવું પડશે. ચપજે માણસ પોતાનું જીવન 





એલિયા ઇ.પૂ. ૮૫૦ માં દેવ વિષે બોલનાર પ્રબોધક. 
યર્મિયા ઈ.પૂ.૬૬૦૦ માં દેવ વિષે બોલનાર પ્રબોધક. 
હાદેસની સત્તા શાબ્દિક અર્થ મરણનું દ્વાર 


માથ્થી ૧૬:ર૬-૧૭:ર૩ 


બચાવવા ઈચ્છે, તે પોતાનું જીવન ગુમાવશે, પણ મારે 
લીધે જે પોતાનું જીવન ગુમાવશે, તે તેનું જીવન 
બચાવશે. ચધ્જો કોઈ એકં માણસ આખું જગત મેળવે, 
પણ જો તેનું જીવન ગુમાવે તો તે શા કામનું? અથવા 
માણસ પોતાના જીવનને બદલે શું આપશે? ચ૨માણસનો 
દીકરો પોતાના બાપના મહિમાએ પોતાના દૂતો સુદ્ધાં 
આવશે, તો તે સમયે તે પ્રમાણે તેનો બદલો આપશે. 
ચહું તમને સત્ય કહું છું, અહીં ઊભેલામાંથી કૅટલાક 
લોકો માણસના દીકરાને તેના રાજ્ય સાથે આવતો જુએ 
ત્યાં સુધી જીવતા રહેશે.” 


મૂસા અને એલિયાને ઈસુએ સાથે જોયા 

વૃ ૭ છ દ્વિસ પછી, ઈસુ પિતરને તથા યાકૂબને 

તથા તેના ભાઈ યોહાનને સાથે લઈને એક 
ઊંચા પર્વત પર એકાંતમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં તેઓ એકલા 
જ રહ્યા. ચઅને શિષ્યો આગળ તેનું રૂપાંતર થયું. તેનો 
ચહેરો સૂર્ય જેવો પ્રકાશિત થયો અને તેનાં વસો પ્રકાશ 
જેવાં તેજસ્વી થયાં. *એકાએક મૂસા અને એલિયા ત્યાં 
દેખાયા અને ઈસુની સાથે વાત કરવા લાગ્યાં. 

*પિતરે ઈસુને કહ્યું; “પ્રભુ, આપણે અહી રહેવું સારું 
છે, જો તારી ઈચ્છા હોય તો, હું ત્રણ માંડવા અહી 
ઊભા કરી દઉં, એક તારા માટે ,એક મૂસા માટે, એક 
એલિયા માટે.” 

પજયારે પિતર વાત કરતો હતો, ત્યારે એક ચમકતા 
વાદળે તેઓના પર આવી તેમને ઢાંકી દીધા અને 
વાદળમાંથી વાણી થઈ, “આ (ઈસુ) મારો વહાલો દીકરો 
છે, જેનાથી હું ખૂબ જ પ્રસન્ન છું, તમે બધા તેને 
ધ્યાનથી સાંભળો!” 

ધે શિષ્યોએ આ વાણી સાંભળી અને તેઓ ખૂબ 
ભયભીત થયા. જેથી તેઓ જમીન પર પડ્યા. *ઈસુએ 
પાસે આવીને તેમને સ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું, "ઊઠો, બીશો 
નહિ.” 

“તેઓએ ઊંચે નજર કરી તો ત્યાં એકલા ઈસુ સિવાય 
બીજા કોઈને જોયા નહિ. 

લઈસુ અને તેના શિષ્યો પર્વત પરથી નીચે ઉતરતા 
હતા, ત્યારે તેણે શિષ્યોને આજ્ઞા કરી, "તમે જે કાંઈ 
પર્વત પર જોયું તે વિષે કોઈ પણ વ્યક્તિને વાત કરતાં 
નહિ, જ્યાં સુધી માણસનો દીકરો મરણમાંથી ઊઠે નહિ 
ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. તેના પછી તમે જે કાંઈ દર્શન 
કર્યા છે તે વિષે વાત કરી શકશો.” 

૧૦શેષ્યોએ ઈસુને પૂછયું કૅ, "શાસ્રીઓ એવું શા 
માટે કહે છે કૅ, ખ્રિસ્ત પહેલાં એલિયાએ આવવું જોઈએ?” 


ર૪ 


૧ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, તેઓ સાચુ કહે છે; "એલિયા 
આવી રથો છે અને તે દરેક વસ્તુને વ્યવસ્થિત કરી 
દેશે. 'પણ હું તમને કહું છુ કે એલિયા આવી ચૂક્યો છે. 
તેઓએ તેને ઓળખ્યો નહિ પણ જેમ તેઓએ ચાથ્યું 
તેમ તેઓએ તેને કર્યું તેમજ માણસના દીકરાને પણ 
દુ:ખ સહન કરવું જ પડશે.” 

૧%શેષ્યો સમજ્યા કૅ ઈસુ યોહાન બાપ્તિસ્ત વિષે 
વાત કરતો હતો. 


ઈસુ બિમાર છોકરાને સાજો કરે છે 

૧૪ઈસુ અને તેના શિષ્યો લોકો પાસે પાછા ગયા. 
એક માણસ ઈસુ પાસે આવ્યો અને તેને ઘૂંટણીએ પડી 
પ્રણામ કર્યા. ૧પમાણસે કહ્યું, "હે પ્રભુ, મારા દીકરા પર 
દયા રાખ કારણ કૅ તેને વાઈનો રોગ છે અને તે ખૂબ 
પીડાય છે. ઘણીવાર તે અગ્નિમાં પડે છે તો ઘણીવાર તે 
પાણીમાં પડે છે. ૧મારા દીકરાને તારા શિષ્યો પાસે 
લાવ્યો પરંતુ તેઓ તેને સાજો કરી શક્યા નહિ.” 

૧9ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “તમે એવા લોકો છો જેમને 
વિશ્રાસ નથી અને તમે ભટકૅલ છો, ક્યાં સુધી તમારી 
સાથે મારે રહેવું જોઈએ? ક્યાં સુધી હું તમારું સહીશ? 
એ છોકરાને મારી પાસે લાવો.” “પછી ઈસુએ તે ભૂતને 
તેના શરીરમાંથી બહાર નીકળી જવાનો આદેશ આપ્યો 
અને તરત જ તે ભૂત ચાલ્યું ગયું. અને તે જ ઘડીએ તે 
છોકરો સાજો થઈ ગયો હતો. 

૧૯૫છી ઈસુ પાસે શિષ્યો એકલા જ આવ્યા, તેમણે 
કલ્યું, "અમે એ છોકરાના શરીરમાંથી ભૂતને કાઢવાના 
બધા જ પ્રયત્ન કર્યા પણ અમે તે કરી શક્યા નહિ. શા 
માટે અમે તેને બહાર હાંકી કાઢી ન શક્યા?” 

ચ૦ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “તમે ન કરી શક્યા કારણ 
કે, તમારો વિશ્વાસ અલ્પ છે. હું તમને સત્ય કહું છું કૅ 
જો તમારો વિશ્વાસ રાઈના દાણા જેટલો પણ હશે તો 
પછી તમે પર્વતને પણ કહી શકશો કૅ,"તું અહીથી ખસીને 
પેલી જગ્યાએ જા અને તે જશે, તમારા માટે કશું જ 
અશક્ય હશે નહિ.” ચફક્ત પ્રાર્થના અને ઉપવાસથી જ 
એ પ્રકારનો આત્મા (ભૂત) ચાલ્યો જાય છે. 


ઈસુ તેના મરણ વિષે કહે છે 
રજયારે ઈસુ અને તેના શિષ્યો ગાલીલમાં ભેગા 
મળ્યા ત્યારે ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, "માણસનો દીકરો 
માણસોના હાથમાં સુપ્રત કરાશે. ૨5એ માણસો માણસના 
દીકરાને મારી નાખશે, પરંતુ ત્રીજા દિવસે તે મરણમાંથી 
ઊભો થશે.” તે સાંભળી શિષ્યો ખૂબજ દુ:ખી થયા. 


રપ 


ઈસુ કર ભરવા વિષે શીખવે છે 

ચઈસુ અને તેના શિષ્યો કફર-નહૂમ ગયા. જે કર 
ઉઘરાવતા હતા તે લોકો પિતર પાસે આવ્યા અને ક્ટયું,"શું 
તમારા ઉપદેશક બે ડ્રાકમા* જેટલો પણ મંદિરનો કર 
આપતા નથી?” 

ચ્પપેતરે ઉત્તર આપ્યો, "હા, ઈસુ તે આપે છે.” પછી 
આ વિષે ઈસુને વાત કરવા પિતર ઘરમાં ગયો. પરંતુ તે 
કાંઈ કહે તે પહેલાં ઈસુએ તેને પૂછયું, "પિતર તને શું 
લાગે છે? રાજાઓ તેમના પોતાના લોકો પર કર નાખે 
છે કૅ પછી પરદેશીઓ પર કર નાખે છે?” 

ચપેતરે કહ્યું, "પરદેશીઓ પર.” 

ઈસુએ કહ્યું, “તો પછી પોતાના દીકરાઓને કર 
ભરવાનો ના હોય. ચથપ૫ણ આપણે કર ઉઘરાવનારાઓને 
ગુસ્સે કરવા નથી. તું સરોવરના કાંઠે જા અને એક 
માછલી પકડ, પહેલી માછલી પકડી તેનું મો ખોલજે, 
તેના મોઢામાંથી તને ચાર ડ્રાકમા મળશે એ સિક્કો લઈને 
કર ઉઘરાવનાર પાસે જજે અને તારો અને મારો કર 
તેમને આપી દેજે.” 


ઈસુ કહે છે મહાન કોણ 

વૃ ૮ તે વખતે શિષ્યો ઈસુ પાસે આવ્યા અને 
પૂછયુ, "આકાશના રાજ્યમાં મોટું કોણ છે?” 
ચંસુએ એક નાના બાળકને તેની પાસે આવવા 
ક્હું અને તેમની વચ્ચે તેને ઊભો રહેવા કહ્યું, પછી 
શિષ્યોને કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું કૅ જ્યાં સુધી તમે 
લોકો બદલાશો નહિ અને બાળક જેવા નહિ બનો ત્યાં 
સુધી તમે આકાશના રાજયમાં પ્રવેશ નહિ કરી શકો. 
“તેથી જે કોઈ, પોતાને આ બાળકના જેવું નમ્ર બનાવશે 

તે આકાશના રાજયમાં સોથી મહાન વ્યક્તિ છે. 
પ*જે કોઈ મારા નામે આવા બાળકનો સ્વીકાર કરે 
છે તે મારો સ્વીકાર કરે છે. ધ્પરંતુ જે કોઈ મારા પર 
વિશ્રાસ કરનાર એકં પણ નાનામાં નાની વ્યકિતને 
ઠોકર ખવડાવે તે કરતાં એવા માણસના ગળે ઘંટીનું પડ 
બાંધી અને તેને ઊડા દરિયામાં ડૂબાડી દેવામાં આવે તે 
વધારે સારું છે. “જગતને અફસોસ છે, કારણ કે જે 
વસ્તુઓને કારણે લોકો પાપ કરે છે આવી વસ્તુઓ તો 
બનવાની. પણ તે વ્યક્તિને અફસોસ છે કૅ જે ઠોકર 
લાવવા માટે જવાબદાર છે. “એટલે જો તારો હાથ કૅ 
પગ તને પાપ કરવા પ્રેરે તો તેને કાપીને ફેંકી દે. કારણ 
કૅ બંને હાથ અથવા બંને પગ સહિત અનંત અગ્નિમાં 





બે-ડ્રાકંમા દરેક વર્ષે પ્રત્યેક યહૂદીએ મંદિરમાં ભરવા માટેનાં 
કરનું માપ. 


માથ્થી ૧૭:ર૪-૧૮:ર૦ 


(નરક) નંખાય તે કરતા અપંગ થઈને અનંતજીવન 
મેળવવું તે સારું છે. “જો તારી આંખ પાપ કરવા પ્રેરે તો 
તેને કાઢીને ફેંકી દે કારણ કૅ બંને આંખો સહિત તને 
નરકની આગમાં ફેંકી દેવામાં આવે તેના કરતાં એકં 
આંખે અનંતજીવનમાં પ્રવેશ કરવો તે ઉત્તમ છે. 


ઈસુ ખોવાયેલ ઘેટાંની વાર્તા કહે છે 

૧૦"સાવધાન રહો, આ નાના બાળકોમાંથી એકનો 
પણ અનાદર ન થાય. કારણ કૅ તેઓના દૂતો આકાશમાં 
હંમેશા મારા બાપની આગળ હોય છે. ધમાણસનો દીકરો 
ખોવાયેલા લોકોને તારવા આવ્યો છે. 

૧ર"જો માણસ પાસે ૧૦૦ ઘેટાં હોય, પણ તેમાંથી 
એકાદ ઘેટું ખોવાઈ ગયું, તો તે માણસ બાકીના ૯૯ 
ઘેટાંને ટેકરી પર છોડી એકને શોધવા નીકળશે, 
બરાબરને? 1*અને એ માણસને જો ખોવાયેલું ઘેટુ મળી 
જાય, તો તે એટલો બધો ખુશ થાય કારણ કૅ તેને ૯૯ 
ઘેટાં કરતાં એક ખોવાયેલું ઘેટું મળ્યું તેનો વધુ આનંદ 
છે, હું તમને સત્ય કહું છું. “તમારા આકાશમાંના બાપને 
આ નાનાઓમાંથી એકને પણ ગુમાવવું ગમશે નહિ. 


જયારે કોઈ માણસ ખરાબ કરે તો 

૧૫“જો તારો ભાઈ અથવા બહેન તારું કાંઈ ખરાબ 
કરે તો તેની પાસે જા અને તેને સમજાવ. જો તારું 
સાંભળીને ભૂલ કંબૂલ કરે તો જાણજે કૅ તેં તારા ભાઈને 
જીતી લીધો છે. 'ધપણ જો એ માણસ તને સાંભળવાની 
સાફ ના પાડે તો તું ફરીથી એકાદ બે વધુ વ્યક્તિને તારી 
સાથે લે. તું જે કંઈ કહે તે આ બે કે ત્રણ સાક્ષીઓથી 
સાબિત કરી શકાય. ૧?આમ છતાં એ ધ્યાનથી 
સાંભળવાની ના પાડે તો પછી મંડળીને આ વાતની 
જાણ કર. અને મંડળીનો ચુકાદો પણ માન્ય ન રાખે તો 
પછી તેને એક એવો માન કે જે દેવમાં વિશ્વાસ કરતો 
નથી અને તે કર ઉઘરાવનારા જેવો જ છે. 

૧૮હું તને સત્ય કહું છું, જયારે પૃથ્વી પર તમે જે 
કાંઈ બાંધશો, તે આકાશમાં બંધાશે અને પૃથ્વી પર જે 
કાંઈ બંધન મુક્ત જાહેર કરશો તે આકાશમાં બંધનકર્તા 
નહિ હોય. 

૧૬૯હું તમને એ પણ કહું છું કે, તમારામાંના બે કંઈ 
પણ વાત સંબંધી એક ચિત્તના થઈ દેવની પ્રાર્થના કરીને 
જે કંઈ માગશે તે મારા આકાશમાંનો બાપ તમને અવશ્ય 
આપશે. ૨૦કારણ કૅ મારા નામ પર બે અથવા ત્રણ 
શિષ્યો જ્યાં ભેગા થઈને મળશે તો હું પણ ત્યાં તેમની 
મધ્યે હોઈશ.” 


માથ્થી ૧૮:ર૧-૧૯:૧૨ 


માફી વિષેની વાર્તા 

અપછી પિતર ઈસુ પાસે આવ્યો અને તેને પૂછયું, 
"પ્રભુ મારો ભાઈ, મારી વિરુદ્ધ અપરાધ કર્યા જ કરે તો 
મારે તેને કૅટલી વાર માફી આપવી? શું સાત વાર?” 
ચ્ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “હું તમને કહુ છું, સાત વાર 
નહિ પણ સાત વાર કરતાં પણ વધારે અને તારી વિરુદ્ધ 
અપરાધ ચાલુ રાખે તો સિત્યોતેર વખત તારે તેને માફી 
આપવી જોઈએ.” 

૨૪આકાશના રાજ્યની તુલના એવા રાજા સાથે 
કરવામાં આવે છે જે પોતાના સેવકોની સાથે હિસાબ 
ચૂક્તે કરે છે. ચ”જ્યારે રાજાએ હિસાબ લેવાનો શરૂ 
કર્યો, ત્યારે તેની સમક્ષ એક એવી વ્યક્તિ આવી કૅ 
જેની પાસે ચાંદીના કૅટલાક પાઉન્ડ લેવાના નીકળતા 
હંતા. સપ્દેવું ચુકવવા માટે તેની પાસે કશું જ સાધન ન 
હતું, એટલે રાજાએ હુકંમ કર્યો કૅ તેને તથા તેની પત્નીને 
તથા તેના બાળકોને તથા તેની માલિકીનું જે કંઈ હતું તે 
બધુ વેચી દેવું. 

અપછી એ સેવકે એને પગે પડીને આજીજી કરી 
કૅ, 'મારા માટે ધીરજ રાખો, હું આપનું બધુ જ દેવું 
ચૂકવી દઈશ.' ૨૨રાજા એના નોકર માટે દિલગીર થયો 
અને તેનું દેવું માફ કરી દીધું અને તેને છોડી મૂક્યો. 

અ“પછી, તે સેવક છૂટો થયો પાછળથી તેણે તેના 
સાથી સેવકોમાંના એકને દીઠો. તેની પાસે, તેનું નજીવું 
લેણું હતું તેણે જઈને તેનુ ગળુ પકડ્યું અને કલુ, 'તારી 
પાસે મારું જે કંઈ લેણું છે તે ચૂકવી દે!' 

આપેલો માણસ તેને પગે પડ્યો અને પોતાને થોડો 
સમય આપવા કરગરવા લાગ્યો અને કહ્યું, 'મારા માટે 
ધીરજ રાખો મારી પાસે નીકળતું તારું બધુ જ લેણું હું 
તને ચૂકવી દઈશ.” 

૩૦“પ્ણ પહેલો નોકર સંમત ન થયો, તેણે તેના 
સાથી સેવકની ધરપકડ કરવા માટે ગોઠવણ કરી. અને 
પૂરેપૂરું દેવું ચૂકવી આપે નહિ ત્યાં સુધી તેને જેલમાં 
પૂરાવ્યો. બીજા નોકરોએ જે કાંઈ બન્યું તે જોયું અને 
ખૂબ દિલગીર થયા પછી તેઓ તેમના માલિક પાસે 
ગયા અને સઘળી હકીકત જણાવી. 

ગ્પછી માલિકે જેનું દેવું માફ ક્યું હતું તે નોકરને 
બોલાવ્યો અને ક્યું, 'અરે દુષ્ટ નોકર, તારી આજીજી 
સાંભળી મેં તારુ જે બધું દેવું હતું તે માફ ક્યું. ગગ્જેમ મે 
તારા પ્રત્યે જે દયા બતાવી એવી દયા તારા સાથી નોકર 
પ્રત્યે તારે દર્શાવવી જોઈતી હતી.' *7તેનો માલિક ખૂબ 
જ ગુસ્સે થયો અને જ્યાં સુધી તે પૂરેપૂરૂ દેવું ભરપાઈ ન 
કરે ત્યાં સુધી તેને સખત કેદની સજા ફરમાવી. ગએ 


રદ 


જ પ્રમાણે તમે તમારા ભાઈઓ અને બહેનોને તમારા 
હદયથી માફ કરી દો. નહિ તો જે રીતે રાજા વર્ત્યો તે 
રીતે મારા આકાશમાંનો બાપ તમને માફ નહિં કરે.” 


છૂટાછેડા વિષે ઈસુનું શિક્ષણ 
૧૯ આ વાતોનો ઉપદેશ આપી રહા પછી 
ઈસુ ગાલીલથી નીકળીને યર્દન નદીની 
બીજી બાજુ, યહદિયાના વિસ્તારમાં આવ્યો. ચ્ઘણા લોકો 
ઈસુની પાછળ ગયા, ઈસુએ તેમાંના માંદા લોકોને ત્યાં 
સાજા ક્યા. *કૅટલાક ફરોશીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા. તેને 
વાતમાં ફસાવવા પૂછયું, “પુરુષ ગમે તે કારણે પોતાની 
પત્નીને છૂટાછેડા આપે એ શું યોગ્ય છે?” 

*ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "જરૂર તમે શાસમાં આ વાચ્યું 
હશે કે જયારે દેવે પૃથ્વી બનાવી ત્યારે 'દેવે નરનારી 
ઉત્પન કર્યા.'* પઅને કહ્યું કે, 'આના કારણે મનુષ્ય 
તેના પિતા અને માતાને છોડી દેશે અને તેની પત્ની 
સાથે જોડાશે, અને તે બે એક દેહ થશે.'* એટલે એ 
પુરુષ અને સી અલગ નહિ એક દેહ છે, જેને દેવે લાંબા 
સમય માટે જોડ્યા છે, કોઈ પણ વ્યક્તિએ તેઓને જુદા 
પાડવા જોઈએ નહિ.” 

*ફરોશીઓએ પૂછયું, "તો પછી મૂસાએ એવી આજ્ઞા 
કૅમ કરી છે કૅ મનુષ્ય પોતાની પત્નીને ફારગતીનું 
પ્રમાણપત્ર લખી આપી છૂટાછેડા આપી શકે છે?” 

જસુએ ઉત્તર આપ્યો; “મૂસાએ તમને તમારી 
પત્નીઓને છૂટાછેડા આપવાની છૂટ આપી છે કારણ 
તમે દેવનો ઉપદેશ સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. હકીકતમાં 
શરૂઆતમાં છૂટાછેડાની છૂટ આપી જ નહોતી. ૯હું 
તમને કહું છું, કૅ વ્યભિચારના કારણ વિના જે કોઈ 
પોતાની સીને મૂકી દઈને બીજીને પરણે, તે વ્યભિચાર 
કરે છે. અને તે મૂકી દીધેલી જોડે જે લગ્ન કરે તે પણ 
વ્યભિચાર કરે છે. પુરુષ છૂટાછેડા આપી ફરી લગ્ન ત્યારે 
જ કરી શકે, જો તેની પ્રથમ પત્ની બીજા કોઈ પુરુષ 
સાથે વ્યભિચાર કરે છે.” 

૧9શેષ્યોએ ઈસુને ક્હ્યું,'”જો આવા જ કારણસર પુરુષ 
છૂટાછેડા આપે તો તેના કરતાં લગ્ન કરવા જોઈએ નહિ 
એ સારું છે.” 

૧જસુએ ઉત્તર આપ્યો, "લગ્ર અંગેનું આ સત્ય બધા 
જ સ્વીકારશે નહિ. આ સત્ય સ્વીકારવા દેવે કૅટલાક 
માણસોને ઠરાવ્યા છે. ૧છટલાક માણસો લગ્ન નથી કરતાં 
તેનાં અહીં જુદાં કારણો છે, કૅટલાક જન્મથી જ ખોજા 





'ઘવે નરનારી ઉત્પન્ન કર્યાં' ઉત. ૧:૨૭; પ:ર. 
'આના કારણે મનુષ્ય ... એક દેહ થશે' ઉત. ર:ર૪. 


ર૭ 


હોય છે. કેટલાકને તો બીજા લોકો દ્વારા અશક્તિમાન 
બાનાવાયા છે. છેવટે કેટલાક એવા પણ છે જેઓ 
આકાશનાં રાજયને લીધે લગ્ન નહિ કરવાનું સ્વીકારે છે. 
આ ઉપદેશ જે પાળી શકૅ તે પાળે.” 


ઈસુ બાળકોને આવકારે છે 

૧૨૫છી લોકો તેમનાં બાળકોને ઈસુ પાસે લાવ્યાં 
જેથી ઈસુ તેમનાં માથે હાથ મૂકી આશીર્વાદ દે અને 
તેમના માટે પ્રાર્થના કરે. પરંતુ તેના શિષ્યોએ તેમને 
ધમકાવ્યાં. ૧૧૫છી ઈસુએ કહ્યું, "નાના બાળકોને મારી 
પાસે આવવા દો, તેમને રોકશો નહિ, કારણ કૅ આકાશનું 
રાજય જે નાના બાળકો જેવા છે એમના માટે છે.” 
૧બાળકો પર હાથ મૂક્યા પછી ઈસુએ તે જગ્યા છોડી. 


ધનવાન માણસે ઈસુને અનુસરવા ના પાડી 

૧૬એક માણસ ઈસુ પાસે આવ્યો અને પૂછયું, “હે 
ઉપદેશક, અનંતજીવન પામવા માટે મારે શું કરવું 
જોઈએ?” 

૧%ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "શું સારું છે એવું મને શા 
માટે પૂછે છે? ફક્ત દેવ સારો છે. પરંતુ જો તારે 
અનંતજીવન જોઈતું હોય તો દેવની આશ્ઞાનું 
પાલન કર.” 

૧૮માણસે પૂછયું, "કંઈ આજ્ઞાઓ?” ઈસુએ ઉત્તર 
આપ્યો, “તારે કોઈનુ ખૂન કરવું નહિં, તારે વ્યભિચારનું 
પાપ કરવું નહિં, તારે કોઈની વસ્તુની ચોરી કરવી નહિં, 
તારે કોઈનામાં જૂઠી સાક્ષી આપવી નહિ. ૧૯'તારે તારા 
માતા પિતાને માન આપવું,'* અને 'પોતાના પર જેટલો 
પ્રેમ કરે છે તેટલો જ પ્રેમ બીજા લોકોને પણ કર.'*” 

રબ્યુવાને ઈસુને કહ્યું,'મે આ બધી જ વાતોનું પાલન 
કર્યું છે, હવે મારે શું કરવાનું બાકી છે?” 

ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "જો તારે પૂર્ણ થવું હોય તો, 
પછી જા, તારી પાસે તારું પોતાનું જે કંઈ છે તે વેચી દે, 
પૈસા ગરીબોને આપી દે, તું જો આ બધુ કરીશ તો 
આકાશમાં તારો કિંમતી ખજાનો ભેગો થશે, પછી ચાલ, 
મારી સાથે આવ!” 

રઆ સાંભળીને તે યુવાન માણસ ઘણો દુ:ખી થયો 
હંતો. કારણ કૅ તે ઘણો પેસાદાર હતો. તે પૈસા તેની 
પાસે જ રાખવા ઈચ્છતો હતો તેથી તે ચાલ્યો ગયો. 

ચ્ગછી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું "હું તમને સત્ય કહું 
છું, કેં ધનવાનના માટે આકાશના રાજયમાં પ્રવેશ કરવો 





'તારે તારા ... માન આપવું' નિ. ર૦:૧ર-૧૬, પુન. ૫:૧૬-૨૦ 


જુ 


“પોતાના પર ... લોકોને પણ કર' લે. ૧૯:૧૮ 


માથ્થી ૧૯:૧૩-૨ર૦:૭ 


કઠિન છે. ચ૪હા, તેથી તો હું વારંવાર કહું છુ કૅ પૈસાદાર 
લોકોને આકાશના રાજયમાં પ્રવેશ કરવો, એના કરતો 
સોયના નાકામાંથી ઊંટને પસાર થવું સહેલું છે.” 

રપજયારે શિષ્યોએ આ સાંભળ્યું ત્યારે તેમને આશ્ચર્ય 
થયું અને પૂછયું, “તો પછી કોને બચાવી શકશે?” 

ચ“ઈસુએ તેમને જોઈને કહ્યું, “લોકોને માટે આ 
અશકય છે. ફક્ત દેવને માટે બધું જ શકય છે.” 

૨9પેતરે ઈસુને કલ્યું,'"અમે બધુ જ છોડીને તારી 
પાછળ આવ્યા છીએ, તો અમને શું મળશે?” 

“ઈસુએ તેને કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું કૅ જ્યારે 
નવા યુગમાં માણસનો દીકરો તેના મહિમાના રાજયાસન 
પર બિરાજશે તે વખતે તમે પણ બાર રાજયાસન પર 
બેસશો. અને મારી પાછળ આવનારા ઈઝરાએલના 
બારે કુળનો ન્યાય કરશો. ચમારા નામને ખાતર જેઓએ 
ઘરો, ભાઈઓ, માતા પિતા, બાળકો, જમીનજાગીરનો 
ત્યાગ કર્યો છે તેઓ તેના કરતાં ઘણાં જ યોગ્ય છે. તેઓ 
સોગણું મેળવશે અને અનંતજીવનનો વારસો પામશે. 
૩૦૫રંતુ ઘણા એવા છે જેઓનું હમણા જીવનમાં ઊંચું 
સ્થાન છે પણ ભવિષ્યમાં તે નીચલી કક્ષાએ ઉતરશે 
અને હમણા જે નીચલી કક્ષાએ છે તે ભવિષ્યમાં ઊંચું 
સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. 


ઈસુ ખેત મજૂરોનું દષ્ટાંત આપે છે 
૨૦ “આકાશનું રાજય એક જમીનદાર જેવું છે. 

આ માણસ તેના ખેતરમાં દ્રાક્ષ ઉગાડે છે. 
એક મળસકૅ તે માણસ પોતાના ખેતરમાં કામ કરવા 
માટે મજૂરો લેવા ગયો. ચઅને તેણે તેઓની સાથે રોજનો 
એક દીનાર નક્કી કરીને ખેતરમાં મજૂરોને મોકલ્યા.” 

૪નવ વાગ્યાની આસપાસ તે જમીનદાર બજારમાં 

ગયો ત્યારે કૅટલાક માણસો કશુંય કામ કર્યા વિના ત્યાં 
ઊભા હતા. ”તેથી તે માણસે કહ્યું, તમે મારા ખેતરમાં 
જઈને કામ કરશો તો હું તમને યોગ્ય વળતર આપીશ” 
પતેથી લોકો ખેતરમાં કામ કરવા ગયા. 

“ફરી બાર વાગે અને બીજી વાર ત્રણ વાગે બજારમાં 
ગયો ત્યારે પણ લોકોને ખેતરમાં કામ કરવા માટે લઈ 
આવ્યો.” *પછી સાંજે પાંચ વાગે તે બજારમાં ફરીથી 
ગયો ત્યારે પણ કૅટલાક માણસો ત્યાં ઊભા હતા, તેઓને 
જમીનદારે પૂછયું, 'તમે આખો દિવસ કોઈ પણ કામ 
વિના અહીં કૅમ ઊભા રહ્યા છો?' 

*તે લોકોએ કહ્યું, અમને કોઈએ કામ આપ્યું નથી.' 

“તે માણસે તેઓને કહ્યું; 'તમે મારા ખેતરમાં જાવ 
અને કામે લાગો, 


માથ્થી ર૦:૮-૩૩ 


“સાંજ પડી એટલે, દ્રાક્ષની વાડીના માલિકે તેના 
મુખ્ય કારભારીને બોલાવીને કહ્યું કે, 'મજૂરોને બોલાવીને 
તેમની મજૂરી ચૂકવી દો. પહેલાથી છેલ્લા જે મજૂરો 
આવ્યા તેમને મજૂરી આપવાનું શરૂ કરો અને પહેલા 
મજૂરીએ આવ્યા હતાં તેમને આપતા સુધી ચાલુ રાખો.' 

જજે મજૂરો પાંચ વાગે આવ્યા હતા તેમાંના દરેકને 
એક દીનારનો સિક્કો મળ્યો. “પછી જે સોથી પહેલા 
સવારમા કામ પર આવ્યા હતા તે તેમનું મહેનતાણું 
લેવા આવ્યા. તેઓએ વિચાર્યું તેઓ વધારે મહેનતાણું 
મેળવશે પણ તે દરેકને એક જ દીનારનો સિક્કો મળ્યો. 
૧જ્યારે તેમને એક દીનારનો સિક્કો મળ્યો ત્યાર પછી 
દ્રાક્ષની વાડીના માલિકને તેમણે ફરિયાદ કરી. જજે 
લોકો છેલ્લાં આવ્યા હતા અને એક કલાક જ કામ કર્યું 
તેમને તે અમારા જેટલી જ મજૂરી આપી. જ્યારે અમે 
તો આખો દિવસ સૂર્યની ગરમીમાં કામ કર્યું છે.' 

૧૪પણ ખેતરના માલિકૅ તેઓમાંના એક જણને ક્યું, 
'મિત્ર, મેં તારી સાથે કોઈ જ અન્યાય કર્યો નથી. શું 
તમે કબૂલ થયા ન હતા કૅ હું તમને એક દીનાર આપીશ? 
૧૪તેથી આ તારી મજૂરી લે અને ચાલતો થા, માટે જે 
છેલ્લો માણસ મજૂરી કરવા આવ્યો છે તેને આટલી જ 
મજૂરી આપવાની મારી ઈચ્છા છે. ૧પમારે મારા પૈસાનું 
જે કરવું હોય તે કરું. તમને અદેખાઈ આવે છે કારણ કૅ 
એ લોકો સાથે હું સારો છું.' 

૧૧“એ પ્રમાણે જેઓ છેલ્લા છે તેને હવે ભવિષ્યમાં 
પ્રથમ સ્થાન મળશે. અને જેનું પ્રથમ સ્થાન હશે તેને 
ભવિષ્યમાં છેલ્લું સ્થાન મળશે.” 


ઈસુના તેના મરણ વિષેનો સંકૅત 

૧૬ઈસુ જ્યારે પોતાના બાર શિષ્યો સાથે યરૂશાલેમ 
જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે તેણે એ બધાને એકાંતમાં એક 
બાજુએ બોલાવીને કહ્યું, “જુઓ, આપણે યરૂશાલેમ 
જઈ રહયા છીએ. માણસનો દીકરો મુખ્ય યાજક અને 
શાસ્રીઓને સોપવામાં આવશે, અને તેને મોતની સજા 
ફટકારવામાં આવશે. ૧૯પછી તે લોકો માણસના દીકરાને 
બીનયહૂદીઓને સોપી દેશે જેઓ તેની કૂર મશ્કરી કરશે. 
તેના પર કોરડા વીંઝશે અને તેને વધસ્તંભ પર જડાવી 
દેશે, પરંતુ ત્રીજા દિવસે તે સજીવન થશે.” 


માતાની ખાસ માંગણી 
ચપછી ઝબદીની પત્ની પોતાના દીકરાઓને સાથે 
રાખીને ઈસુની પાસે આવી. તેણે પગે પડીને ઈસુની 
પાસે માંગણી કરી. 


ર૮ 


અઈસુએ પૂછયું "તારે શું જોઈએ છીએ?” તેણે ઉત્તર 
આપ્યો, “મને વચન આપ કે તારા રાજ્યમાં મારા બે 
દીકરાઓમાંથી એક દીકરો તારી જમણી બાજુ અને બીજો 
દીકરો તારી ડાબી બાજુએ બેસે.” 

ચઈસુએ બે દીકરાઓને કહ્યું, "તમે શું માંગી રહયા 
છો તે તમે જાણતા નથી. જે પ્યાલો મારે પીવાનો છે તે 
તમારાથી પીવાશે?” 

તેઓએ કહ્યું, “હા, અમે પી શકીશું!” 

ચ%સુએ તેઓને કહ્યું, “અલબત્ત હું જે કંઈ પીઉ તે 
તમે પી શકશો તો ખરા. પણ મારી જમણી કે ડાબી 
બાજુ કોને સ્થાન આપવું, તે મારા હાથની વાત નથી. 
એ સ્થાનો મારા પિતાએ નક્કી કરેલ વ્યક્તિઓ 
માટે છે.” 

ચ૪જ્યારે આ માંગણી વિષે બાકીના દશ શિષ્યોએ 
સાંભળ્યું ત્યારે તેઓ આ બે ભાઈઓ પર બહું ગુસ્સે 
થયા. ચ્પપછી ઈસુએ શિષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને 
કહ્યું,'તમે જાણો છો કૅ યહૂદી રાજ્ય કર્તાઓ પોતાની 
પ્રજા પર સત્તાનો પૂર્ણ અમલ કરે છે અને તેમના મોટા 
મણસો તેમના અધિકારનું લોકોને ભાન કરાવવા ચાહે 
છે. પણ તમારી સાથે આ રીતે થવું ન જોઈએ. તમારામાં 
જે આગેવાન થવા ઈચ્છે તે તમારો સેવક હોવો જોઈએ. 
૨9અને જે સોથી મોટો થવા ઈચ્છે છે, તેણે એક ગુલામ 
તરીકે તમારી સેવા કરવી જોઈએ. તમારે માણસના 
દીકરા જેવા થવું જોઈએ, માણસનો દીકરો સેવા કરાવવા 
નહિ પણ સેવા કરવા અને ઘણા લોકોને માટે મુક્તિ 
મૂલ્ય તરીકૅ પોતાનું જીવન સમર્પણ કરવા આવ્યો છે. 


ઈસુએ બે આંધળા માણસોને દેખતા કર્યા 

ર૯જયારે ઈસુ અને તેના શિષ્યો યરીખોથી નીકળીને 
જતા હતા ત્યારે ઘણા લોકો ઈસુને અનુસરતા હતા. 
૦રસ્તાની બાજુએ બે અંધજનો બેઠા હતા. એ રસ્તે 
થઈને ઈસુ પસાર થાય છે એવું સાંભળીને તેઓ 
જોરશોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યા, "હે પ્રભુ, દાઉદના દીકરા, 
અમારા પર દયા કર!” 

લોકોએ તેઓને ધમકાવીને શાંત રહેવા કહ્યું છતો 
તેઓ તો વધારે જોરથી બૂમો પાડતા હતા,"હે પ્રભુ, 
દાઉદના દીકરા, અમારા પર દયા કર!” 

તે સાંભળીને ઈસુ ઊભો રથો અને તેઓને 
બોલાવીને પૂછયું, “તમે મારી પાસે તમારા માટે શું 
કરાવવા ઈચ્છો છો?” 

ગઝેઓએ ક્યું, "પ્રભુ, અમારે દેખતા થવું છે.” 


ર૯ 


૨૪ઈસુને તેમના પર દયા આવી અને તેઓની 
આંખોને સ્પર્શ કર્યો. અને તુરત જ તેઓ જોઈ શકયા. 
અને તેઓ ઈસુની પાછળ ચાલ્યા. 


ઈસુનો રાજાની માફક યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ 
૨૧ ઈસુ અને તેના શિષ્યો યરૂશાલેમની 
નજીક જૈતૂન પહાડ પર બેથફગે ગામ સુધી 
આવ્યા. ત્યારે ઈસુએ બે શિષ્યોને મોકલ્યા. ચ્ઈસુએ 
તેના શિષ્યોને કહ્યું, “જે ગામ તમે સામે જુઓ છો ત્યાં 
જાઓ. તમે ત્યાં પ્રવેશ કરશો, એટલે એક ગધેડાને અને 
તેના બચ્ચાંને બાંધેલા જોશો, તેને છોડીને અહીં લઈ 
આવો. "જો કોઈ તમને કંઈ પૂંછે તો એટલું જ કહેજો કૅ, 
પ્રભુને તેની જરૂર છે. પછી એ તેને તરત જ મોકલી 
આપશે.” 
૪પ્રબોધક દ્વારા જે કહેવાયું હતું તે પૂર્ણ થાય તે માટે 
આમ થયુ! 


પ જસેયોનની (નગરી) દીકરી, 'જો તારો રાજા તારી 
પાસે આવે છે. તે નમ્ર છે તથા એક ગધેડા પર, 
એક કામ કરનાર પ્રાણીથી જન્મેલા નાના ખોલકા 
પર સવાર થઈને આવે છે.” 

ઝખાયલ:૯ 


ધશેષ્યો ગયા અને ઈસુએ કલુ તે પ્રમાણે કર્યું. શશેષ્યો 
ગધેડી અને નાના ખોલકાને ઈસુ પાસે લાવ્યા. તેઓએ 
તેમના લૂગડાં ખોલકા પર મૂક્યા, ઈસુ તે પર બેઠો. 
વ્લોકોમાંથી ઘણાએ પોતાનાં વસો ઈસુના માર્ગમાં 
બિછાવ્યાં. જયારે ઘણા લોકોએ વૃક્ષોની ડાળીઓ કાપીને 
તેના માર્ગમાં બીછાવી. ૯કૅટલાક લોકો ઈસુની આગળ 
ચાલી રહ્યા હતા, કૅટલાકં ઈસુની પાછળ ચાલતા હતા. 
તેઓ પોકારતા હતા, 


“દાઉદના દીકરાને હોસાન્ના! પ્રભુના નામે જે 
આવે છે તેને ધન્ય છે. પરમ ઊંચામાં હોસાન્ના. 
આકાશમાં દેવનો મહિમા થાઓ!” 

ગઝતથ/સ ?૨૮:ર૬ 


૧૦૫છી ઈસુ યરૂશાલેમમાં દાખલ થયો. શહેરના 
બધા જ લોકો મૂંઝાઈ ગયા. તેઓએ પૂછયું, "આ માણસ 
કૌણ છે?” 

૧તે ટોળામાંથી ઘણાએ ઉત્તર આપ્યો, "આ તો 
ગાલીલના નાસરેથમાંનો પ્રબોધક ઈસુ છે.” 


માથ્થી ૨૦:૩૪-૨૧:રર 


ઈસુનો મંદિરમાં પ્રવેશ 

૧છઈસુ મંદિરમાં ગયો અને જેઓ વેચાણ કરવાનો 
અને ખરીદવાનો ધંધો મંદિરમાં કરતા હતા. તે બધાને 
હાંકી કાઢયા અને શરાફોના ગલ્લા અને કબૂતર 
વેચનારાઓના આસનો તેણે ઊંધા વાળ્યા. 13તેણે ત્યાં 
હાજર હતા તે બધા જ લોકોને જણાવ્યું કૅ,"શાસ્માં 
લખ્યું છે કૅ 'મારું ઘર પ્રાર્થનાના ઘર તરીકે ઓળખાશે.'* 
પરંતુ તમે તો તેને 'લૂંટારાની ગુફા'* બનાવી દીધી છે.” 

૧૪પછી કેટલાક અંધજનો અને અપંગો ઈસુની પાસે 
આવ્યાં. ઈસુએ તેઓને સાજા કર્યા. 'પ્મુખ્ય યાજકો 
અને શાસીઓએ ઈસુએ કરેલા પરાક્રમો જોયા અને 
"દાઉદના દીકરાને હોસાન્ના,” એવા બાળકોના પોકાર 
સાંભળ્યા. ત્યારે તેઓ ગુસ્સે થયા. 

૧૬મુખ્ય યાજકો અને શાસ્રીઓએ ઈસુને પૂછયું.“આ 
બાળકો જે કહે છે, તે શું તમે સાંભળો છો?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હા, શાસ કહે છે કૅ, 'તેં ધાવણા 
બાળકોના મુખે તારી સ્તુતિ કરાવી છે તે યોગ્ય સ્તુતિ 
છે.'* શુ શાસમાં તમે વાંચ્યું નથી?” પછી ત્યાંથી 
ઈસુ તે સ્થળ છોડીને યરૂશાલેમ નગરની બહાર આવ્યો 
અને બેથનિયા ચાલ્યો ગયો. અને ત્યાં રાત રોકાયો. 


ઈસુ વિશ્રાસનું સામર્થ્ય બતાવે છે 

૧૮બીજે દિવસે વહેલી સવારે, ઈસુ શહેરમાં પાછો 
ફરતો હતો ત્યારે તે ખૂબ જ ભૂખ્યો થયો હતો. '૧ઈસુએ 
રસ્તાની બાજુએ એક અંજીરનું ઝાડ જોયું અને અંજીર 
ખાવાની આશાએ તે વૃક્ષ પાસે ગયો, પણ ઝાડ ઉપર 
એક પણ અંજીર નહોતું. તેના પર કૅવળ પાંદડા જ હતાં 
તેથી તેણે વૃક્ષને કહ્યું, “ભવિષ્યમાં તારા પર કદી ફળ 
લાગશે નહિ!” અને અંજીરનું ઝાડ તરત જ સૂકાઈ 
ગયું. 

ર૦શિષ્યોએ જ્યારે આ જોયું ત્યારે અચંબા સાથે ઈસુને 
પૂછયું, "આ અંજીરનું ઝાડ એકદમ કૅમ સૂકાઈ ગયું?” 

અ“ઈસુએ તેમને ઉત્તર આપતા કં્યું,"હું તમને સત્ય 
કહું છું, તમને વિશ્વાસ હોય અને મનમાં શંકા ન કરો 
તો તમે આના કરતાં પણ વિશેષ કરી શકશો. અરે તમે 
આ પર્વતને કહીં શકશો, 'અહીંથી ઊંચકાઈને સમુદ્રમાં 
પડ.' તો તે પ્રમાણે થશે. રજો તમને વિશ્રાસ હોય તો 
પ્રાર્થનામાં તમે જે કંઈ માગશો તે તમને મળશે.” 





'મારુંઘર ... ઓળખાશે' યશા. ૫૬:૭. 
'લૂંટારાની ગૂફા' યર્મિ. ૭:૧૧. 
'તેંધાવણા બાળકો ... સ્તુતિ છે' ગી.શા. ૮:૩ (ગ્રીક અનુવાદ) 


માથ્થી ર૧:ર૩-૪૩ 


ઈસુના અધિકાર પર યહૂદી નેતાઓની શંકા 

ચ%સુ મંદિરમાં દાખલ થયો અને જ્યારે બોધ આપતો 
હંતો ત્યારે પ્રમુખ યાજકો અને લોકોના વડીલોએ તેની 
પાસે જઈને પૂછયું, "કયા અધિકારથી તું આ બાબતો 
કરે છે? તને આવો અધિકાર કોણે આપ્યો?” 

ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હું તમને પણ એક પ્રશ્ન 
પૂછું છું, એનો ઉત્તર તમે મને આપશો, તો હું તમને 
કહીશ કૅ કયા અધિકારથી હું એ કામો કરું છુ. ર્ભને 
કહો, જ્યારે યોહાને લોકોને બાપ્તિસ્મા આપ્યું ત્યારે તે 
કૌના તરફથી મળ્યું હતું, દેવથી કે માણસથી?” 

તેઓ અંદર અંદર એકબીજા સાથે ચર્ચા કરવા લાગ્યા 
કે, "જો આપણે કહીશું, 'યોહાનનું બાપ્તિસ્મા દેવ તરફથી 
હતું, તો ઈસુ આપણને પૂછશે, 'તો તમે યોહાનમાં 
વિશ્રાસ કૅમ નથી કરતા?” ચધજો એમ કહીશું કે 'તે 
મનુષ્યથી હતું,' તો એ લોકો આપણા પર ગુસ્સે થશે. 
આપણે લોકોથી ડરીએ છીએ એટલે આપણને કહેશે 
તમે યોહાનમાં શા માટે વિશ્વાસ કરતા નથી.” 

ચ્તેઓએ ઈસુને ઉત્તર આપ્યો, "અમે નથી જાણતા 
કૅ યોહાનને અધિકાર ક્યાંથી મળ્યો.” 

પછી ઈસુએ કંદ્યું, “તો હું તમને કાંઈ જ નહિ કહું કૅ 
હું કયા અધિકારથી આ કરું છુ!” 


ઈસુ બે દીકરાઓની વાર્તા કહે છે 

ર“સારું, બતાવો, હું કહું છું તે બાબતમાં તમે શું 
માનો છો? એક વ્યક્તિને બે દીકરા હતા, પહેલા દીકરાની 
પાસે જઈને તેણે કહ્યું, 'આજે તું મારી દ્રાક્ષની વાડીમાં 
કામ કરવા જા.' 

ર૯જપૃણ દીકરાએ ઉત્તર આપ્યો, 'હું નહિ જાઉ.' પછી 
એનું મન બદલાયું અને નક્કી ક્યુ કે તેણે જવું જોઈએ, 
અને તે ગયો. 

૩૦“પછી તે પિતા બીજા છોકરા પાસે ગયો અને તેને 
કહ્યું, 'દીકરા, મારી દ્રાક્ષની વાડીમાં જા અને ત્યાં ખેતરમાં 
કામ કર.' દીકરાએ કહ્યું, 'હા, સાહેબ, હું જઈશ અને 
ક્રામ કરીશ.' પણ તે ગયો નહિ. 

ઈસુએ પૂછયું, "કયા દીકરાએ પિતાની આજ્ઞાનું 
પાલન કર્યું?” 

યહૂદી નેતાએ કહ્યું, "પહેલા દીકરાએ.” 

ઈસુએ તેમને કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું કૅ તમે 
એમ માનો છો કે કર ઉઘરાવનાર અને વેશ્યાઓ ખરાબ 
લોકો છે, પરંતુ તેઓ તમારા કરતા આકાશના રાજયમાં 
તમે યત્ન કરશો તેના કરતાં પહેલા પ્રવેશ કરશે. યોહાન 
તમને સાચો માર્ગ બતાવવા આવ્યો પણ તમે યોહાનમાં 


૩૦ 


વિશ્રાસ કર્યો નહિ. પણ કર ઉઘરાવનાર અને વેશ્યાઓ 
તેનામાં વિશ્વાસ કરે છે એમ તમે જુઓ છો છતો પણ 
તમે હજી પણ પસ્તાવો કરતો નથી કૅ નથી તેનામાં 
વિશ્વાસ કરતા. 


દેવે તેના દીકરાને મોકલ્યો 

૩આ વાર્તા ધ્યાનથી સાંભળો: એક માણસ હતો 
તેનું પોતાનું ખેતર હતું તેમા તેણે દ્રાક્ષ વાવી અને તેની 
ચારે બાજુ એક દિવાલ ચણી હતી. દ્રાક્ષનો રસ કાઢવા 
કુંડ બનાવ્યો, એક બૂરજ બાંધ્યા પછી કૅટલાક ખેડૂતોને 
તે વાડી ઈજારે આપીને તે પ્રવાસમાં ગયો. ૪દ્રાક્ષ 
ચૂંટવાનો સમય થયો એટલે તેના નોકરોને ખેડૂતો પાસેથી 
પોતાની દ્રાક્ષનો ભાગ લેવા મોકલ્યો. 

ગ“પણ ખેડૂતોએ આ નોકરોને પકડ્યા અને તેમાના 
એકને ખૂબ માર્યો. અને બીજા નોકરને મારી નાખ્યો. 
અને ત્રીજા નોકરને પણ પત્થર વડે મારી નાખ્યો. "તેથી 
તે માણસે બીજા નોકરોને ખેડૂત પાસે મોકલ્યો. તે માણસે 
પહેલા કરતાં વધુ નોકરોને મોકલ્યા તેમની સાથે પણ 
ખેડૂતોએ તેવું જ વર્તન કર્યું. એટલે માણસે પોતાના 
દીકરાને ખેડૂતો પાસે મોક્લયો. તે માણસે કહ્યું, 'ખેડૂતો 
મારા દીકરાને માન આપશે.' 

“પ્ણ જ્યારે ખેડૂતોએ માલિકના દીકરાને જોયો 
ત્યારે તેઓ અંદર અંદર તેમનામાં વાતો કરવા લાગ્યા કૅ, 
'આજ તે માલિકનો દીકરો છે, વારસ છે આ ખેતર તેનું 
છે માટે જો આપણે તેને પણ મારી નાખીએ તો આ 
ખેતર આપણું થઈ જશે!' ગ્૯તેથી ખેડૂતોએ છોકરાને 
પક્ડો અને ખેતરની બહાર ફેંકી દીધો અને તેને મારી 
નાખ્યો. 

૪૦'આ ખેતરનો માલિક આવશે ત્યારે એ ખેડૂતોને 
શું કરશે?” “યયહૂદીઓના ધર્મગુરુઓ અને આગેવાનોએ 
કહ્યું; "તે ચોક્કસ આ દુષ્ટ માણસોને મારી નાંખશે. અને 
બીજા ખેડૂતો જે તેમનો પાક થશે ત્યારે ભાગ આપશે 
તેવા ખેડૂતોને તે ખેતર ભાગે ખેડવા આપશે.” 

૪ચઈસુએ તેઓને કહ્યું, "શું તમે શાસમાં નથી વાંચ્યુ? 


'બાંધનારાઓએ નકામો ગણીને પડતો મૂકૅલો 
પથ્થર જ ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર બન્યો, એ પ્રભુથી 
બન્યું, અને આપણી નજરમાં આશ્ચર્યકારક છે.' 

ઝતથ/સ ?%:રર-ર૩ 


૪એટલે જ હું તમને કહું છું કૅ દેવનું રાજ્ય તમારી 


ષ્ડ પડ્ડડ 


પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે. અને એવા લોકોને 


૩૧ 


આપવામાં આવશે કૅ જેઓ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે 
રાજ્યોમાં ફળ આવશે. *”જે મનુષ્ય આ પથ્થર પર 
પટકાશે તેના ટુકંડેટુકંડા થઈ જશે. અને એ પથ્થર જે 
વ્યક્તિ પર પડશે તેનો ભૂકો થઈ જશે.” 

૪પમુખ્ય યાજકો અને ફરોશીઓએ ઈસુ પાસેથી આ 
દષ્ટાંત સાંભળ્યું અને તેઓને લાગ્યું કે ઈસુ તેમના 
સબંધમાં જ કહે છે. “તેઓ ઈસુને પકડવાનો રસ્તો 
શોધતા હતા. પણ તેઓ લોકોથી ખૂબ ડરતા હતા, કારણ 
લોકો ઈસુને પ્રબોધક તરીકૅ માનતા હતા. 


ભોજન માટે નિમંત્રણ આપેલ લોકો વિષે વાર્તા 

ર્‌ ઈસુએ લોકોને સમજાવવા માટે બીજી 

દષ્ટાંત વાર્તાઓ કહીં. ર"આકાશનું રાજય એકં 
રાજા જેવું છે કૅ જેણે પોતાના દીકરાના લગ્ન પ્રસંગે 
ભોજન સમારંભ ગોઠવ્યો હોય. રાજાએ કૅટલાક 
માણસોને ભોજન માટે નિમંત્રણ આપ્યું. ભોજન તૈયાર 
થયું એટલે રાજાએ જમવા માટે લોકોને બોલાવવા તેના 
નોકરોને મોકલ્યા પણ લોકોએ રાજાના સમારંભમાં 
આવવાની ના પાડી. 

૪“પછી રાજાએ બીજા વધારે નોકરો મોકલ્યા, રાજાએ 
નોકરોને કહ્યું, 'જે લોકોને નિમંત્રણ આપ્યું છે તેમને 
કહો કૅ ભોજન તૈયાર છે. મૅ મારા સારામાં સારા બળદ 
અને વાછરડાંને મારીને ભોજન તૈયાર કર્યું છે. બધુ જ 
તૈયાર છે માટે લગ્ન નિમિત્તેના ભોજનસમારંભમાં આવો.' 

પ*નોકરો ગયા અને લોકોને ભોજન માટે આવવાનું 
કહ્યું, પણ લોકોએ નોકરોને સાંભળવાની ના પાડી દીધી, 
તેઓ પોતાના બીજા કામે ચાલ્યા ગયા. એક પોતાના 
ખેતરમાં કામ કરવા ચાલ્યો ગયો. જ્યારે બીજો પોતાના 
ધંધા પર ચાલ્યો ગયો. થોડા બીજાઓએ નોકરોને 
પકડ્યા, તેમને માર્યા અને મારી નૉખ્યા. રાજા ખૂબ 
ગુસ્સે થયો અને રાજાએ તેનું લશ્કર મોકલ્યું. તેઓએ 
પેલા લોકોને માંરી નાખ્યા. અને તેમના શહેરને બાળી 
નાખ્યું. 

“પછી, રાજાએ તેના નોકરોને કહ્યું, 'લગ્નનો 
ભોજનસમારંભ તેયાર છે, મેં જે લોકોને નિમંત્રણ આપ્યું 
છે તેઓ ભોજનસમારંભમાં આવવા માટે યોગ્ય ન હતા. 
લ્તેથી હવે તમે શેરીઓના ખૂણેખૂણામાં જાઓ અને જે 
લોકોને જુઓ તે દરેકને લગ્નના ભોજનસમારંભમાં 
આવવાનું કહો.'૧૦તેથી નોકરો શેરીઓમાં ગયા. તેઓને 
જે લોકો મળ્યા તે દરેક સારા નરસા માણસોને લગ્નના 
ભોજન સમારંભમાં બોલાવી લાવ્યા. આખો ભોજનખંડ 
માણસોથી ભરાઈ ગયો. 


માથ્થી ર૧:૪૪-રર:ર૪ 


૧૧૫ણ્‌ જ્યારે રાજા મહેમાનોને જોવા અંદર આવ્યો 
ત્યારે એક માણસ તેણે જોયો કૅ જેણે લગ્નને લાયક 
કપડા પહેર્યા નહોતાં. ૧૨રાજાએ તેને પૂછયું, 'હે મિત્ર, 
લગ્નને લાયક વસ્ત પહેર્યા વગર તું કૅવી રીતે અહીંયાં 
આવ્યો?' પણ પેલા માણસે કાંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ. 
૧3એટલે રાજાએ તેના નોકરોને કહ્યું, 'આ માણસના 
હાથ અને પગ બાંધી દો અને તેને અંધારામાં ફેંકી દો 
જ્યાં લોકો રડશે અને દાંત પીસશે.' 

૧૪"ક%મકે આમંત્રિતો ઘણા છે પણ પસંદ કરાયેલા 
થોડા છે.” 


ઈસુને પકડવાની કૅટલાંક યહૂદી આગેવાનોની ચાલ 

૧પપછી ફરોશીઓ ઈસુ જ્યા ઉપદેશ આપતો હતો તે 
જગ્યા છોડી ચાલ્યા ગયા અને એક સભા બોલાવીને 
ઈસુને પ્રશ્નો દ્રારા ફસાવવાનું નક્કી કર્યું. ૧૬તેથી 
ફરોશીઓએ કૅટલાક માણસોને અને હેરોદીઓને ઈસુની 
પાસે મોકલ્યા. તેમણે ઈસુને પૂછયું, "ઉપદેશક, અમે 
જાણીએ છીએ કેં, તું પ્રમાણિક છે અને કોઈની 
શેહશરમમાં આવ્યા વિના તું દેવના માર્ગ વિષે સાચું 
શિક્ષણ આપે છે. તારી પાસે બધા જ લોકો સરખા છે. 
૧થતો તું અમને કહે કે, કેસરને કર આપવો તે શું ઉચિત 
છે? હા કૅ ના?” 

૧૮ઈસુ એમનો ખરાબ ઈરાદો સમજી ગયા અને 
કહ્યું, "ઢોંગીઓ! તમે મને શા માટે ફસાવવા માંગો છો? 
૧૯તમે જે સિક્કા દ્વારા કર ચૂકવો છો તે લાવીને મને 
બતાવો.” તેઓએ એક દીનાર લાવીને ઈસુને બતાવ્યો. 
ચપ૫છી ઈસુએ તેમને પૂછયું, “આ સિક્કા પર કોનું 
ચિત્ર છે? અને તેના ઉપર કોનું નામ લખેલું છે?” 

“પછી લોકોએ કહ્યું, "આના ઉપર કૈસરનું નામ છે 
અને તેનું જ ચિત્ર છે.” 

એટલે ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "જે કેસરનાં છે તે કેસરને 
આપી દો અને જે દેવનું છે તે દેવને આપી દો.” 

ચઈસુની વાત સાંભળી બધા અચરત પામ્યા, અને 
ઈસુને છોડી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. 


ઈસુને પકડવાની કેટલાંક સદૂકીઓની ચાલ 
રએ જ દિવસે થોડાક સદૂકીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા 
(લોકો મરણમાંથી ઊભા થશે તે સદૂકીઓ માનતા 
નહોતા) અને સદૂકીઓએ ઈસુને પૂછયું. ર"ઉપદેશક, 
મૂસાએ કહ્યું છે કે, જો કોઈ માણસ નિ:સંતાન મરણ 
પામે તો તેના ભાઈએ તેની પત્ની સાથે પરણવું જોઈએ. 
જેથી તેઓ બાળકો મેળવી પોતાના ભાઈ માટે વંશ 


માથ્થી રર:રપ-ર૩:૧૦ 


ઉપજાવે. ચપએક કુટુંબમાં સાત ભાઈઓ હતા. તેમાંના 
મોટા ભાઈએ લગ્ન કર્યું અને નિ:સંતાન મરણ પામ્યો, 
તેથી પોતાની સીને બીજા ભાઈ પાસે તેડી ગયો. આ 
બીજો ભાઈ પણ નિ:સંતાન મરણ પામ્યો. પછી પેલી 
સી ત્રીજા ભાઈની સાથે પરણી એમ સાતે ભાઈઓના 
સંબંધમાં આવું બન્યું. ચ્થસૌથી છેલ્લે તે સી પણ મરણ 
પામી. આ સાતે માણસો તે સ્રીને પરણ્યા, તો પછી 
હવે મૂએલાઓનાં પુનરુત્થાનમાં, પેલા સાતમાંથી તે 
કૌની પત્ની થશે?” 

આઈસુએ કહ્યું, "ધર્મલેખો અને દેવનાં પરાક્રમ 
વિષેના તમારા અજ્ઞાનને કારણે એ તમે સમજી શકતા 
નથી. ૨૦તેઓ જ્યારે મરણમાંથી પુનરુત્થાન પામશે, 
ત્યારે તે બધા આકાશમાંના દૂતો જેવા હશે અને લગ્નની 
વાત જ નહિ હોય. જશું પુનરુત્થાનના સંબંધમાં દેવે 
તમને જે કલયું છે તે તમે વાંચ્યું છે? *દેવે કહ્યું, 'હું 
ઇબ્રાહિમનો દેવ તથા ઈસહાકંનો દેવ તથા યાકૂબનો 
દેવ છું.'* પણ તે મૂએલાઓનો દેવ નથી. પરંતુ જીવતા 
લોકોનો દેવ છે.” 

ગ્ઝસુનો ઉત્તર સાંભળીને તે લોકો તેના ઉપદેશથી 
અચરત પામ્યા હતા. 


સહુથી મોટી આજ્ઞા કઈ છે? 

૩૪ફરોશીઓએ જાણ્યું કૅ ઈસુએ પોતાના ઉત્તરથી 
સદૂકીઓને બોલતા બંધ કરી દીધા તેથી તેઓ એકત્ર 
થયા. *૫એક ફરોશી જે શાસી હતો. તેણે ઈસુને ફસાવવા 
એક પ્રશ્ન પૂછયો. *5*ઓ ઉપદેશક, નિયમશાસમાં 
સહુથી મોટી આજ્ઞા કઈ છે?” ગ્જસુએ ઉત્તર આપ્યો; 
“પ્રભુ તારા દેવ પર, તું તારા પૂરા હદયથી, ને તારા પૂરા 
જીવથી અને તારા પૂરા મનથી પ્રીતી કર.'* આ 
પહેલી અને સોથી મોટી આજ્ઞા છે. “બીજી મોટી 
આજ્ઞા પણ એવી જ છે. 'તું જેવો પ્રેમ તારા પર કરે છે 
તેવો જ પ્રેમ તારા પડોશી પર કર.'*૪₹૦આખા 
નિયમશાસ્ત અને પ્રબોધકોના લખાણોનો પાયો આ બે 
આજ્ઞાઓમાં સમાયેલો છે. આ બે આજ્ઞાઓને પાળશો 
તો તમે બીજી સર્વ આજ્ઞાઓ પાળશો.” 


ઈસુનો ફરોશીઓને પ્રશ્ન 
૪૧જયારે બધા ફરોશીઓ ભેગા થયા હતા ત્યારે, 
ઈસુએ તેઓને પ્રશ્ન પૂછયો. *ચ્ઈસુએ કહ્યું, “મસીહ 





'હું ઇબ્રાહિમ ... દેવ છું? નિ. ૩:૬. 
પ્રભુ તારા દેવ ... પ્રીતી કર| પુન. ૬:૫. 
'તું જેવો ... પડોશી પર કર' લે. ૧૯:૧૮. 


૩ર 


વિષે તમે શું માનો છો? તે કોનો દીકરો છે?” તેઓએ 
ઉત્તર આપ્યો, "તે દાઉદનો દીકરો છે.” 

ઈસુએ તેઓને ફરીથી પ્રશ્ન ર્ક્યો, "તો પછી પવિત્ર 
આત્માની પ્રેરણાથી દાઉદ તેને 'પ્રભુ' કૅમ કહે છે. 


૪૪્રભુએ (દેવે) મારા પ્રભુને (ખ્રિસ્ત) કહ્યું કૅ: જ્યાં 
સુધી તારા શત્રુઓ તારા નિયંત્રણ હેઠળ છે; ત્યાં 

સુધી તું મારી જમણી બાજુ બેસ.' 
ઝતથ/સ ?₹૬૦:? 


૪પદાઉદે તેને ખ્રિસ્ત પ્રભુ કલો તો એ તેનો દીકરો કેવી 
રીતે હોઈ શકે?” ?૧ઉત્તરમાં કોઈ કશું જ બોલી શક્યા 
નહિ. તે સમય પછી તેઓએ બીજા પ્રશ્ચો પૂછવાની 
કૌઈએ હિંમત કરી નહિ. 


ઈસુ ધાર્મિક નેતાઓની ટીકા કરે છે 
ઈસુએ પછી લોકોને અને તેના શિષ્યોને 
રેડ કહ્યું. ઈસુએ કહ્યું, “યહૂદી શાસ્રીઓને તથા 
ફરોશીઓને મૂસાનો ઉપદેશ તમને સમજાવવાનો 
અધિકાર છે. *તેથી એ લોકો જે કહે તે પ્રમાણે વર્તજો 
અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરજો. પરંતુ તે લોકો જે 
કરે છે તે પ્રમાણે તમે ન કરતા. હું એટલા માટે કહું છું 
કૅ, તેઓ જે ઉપદેશ આપે છે તે પ્રમાણે તેઓ પોતે 
વર્તતા નથી. “તેઓ એવા કંડક નિયમો બનાવે છે કૅ 
લોકોને પાળવા મુશ્કૅલ પડે છે. તે બીજા લોકોને નિયમોનું 
પાલન કરવા અનુરોધ કરે છે પરંતુ તે લોકો તેમાંનો 
એક પણ નિયમ પાળવા પ્રયત્ન કરતા નથી. 

પ“તેઓ સારા કામ એટલા માટે કરે છે કૅ લોકો 
તેઓને જુએ. તેઓ પવિત્ર દેખાવા માટે શાસ વચનોના 
શબ્દો સાથેની પેટીઓ લઈ લે છે અને સ્મરણપત્રોને 
પહોળા બનાવે છે અને પોતાના ઝભ્ભાની ઝૂલને લાંબી 
કરે છે જેથી લોકો તેમને ધર્માત્મા સમજે, જુએ. આવા 
ફરોશીઓ અને શાસીઓને જમણવારોમાં મહત્વપૂર્ણ 
સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનું ગમે છે અને સભાસ્થાનોમાં મુખ્ય 
સ્થાને બેસવાનુ ગમે છે. બજારમાં લોકો તેમને માન 
આપે તે તેમને ગમે છે અને લોકો તેમને ગુરુ' કહીને 
બોલાવે તેવુ તે ઈચ્છે છે. 

“પરંતુ તમે ગુરુ' ન કહેવાઓ કારણ તમારો ગુરુ તો 
એક જ છે અને તમે બધા તો ભાઈ બહેન છો. 
લતમારામાંથી કોઈને પણ આ પૃથ્વી પર 'પિતા' ન કહો 
કારણ તમારો પિતા તો એક જ છે અને તે આકાશમાં 
છે. ૧%તમે 'સ્વામી' પણ ન કહેવાઓ, કારણ તમારો 


૩૩ 


સ્વામી તો ફક્ત એક જ છે અને તે માત્ર ખ્રિસ્ત, જે 
તમારા સ્વામી છે. ઉતમારામાં મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ એ 
હશે કે જે તમારો સેવક બનશે. *જે પોતાની જાતને 
બીજા કરતા ઊંચો કરશે તેઓને નીચા કરવામાં આવશે. 
અને જેઓ પોતાને નીચો કરશે તેઓને ઊચા કરવામાં 
આવશે. 

૧૨હે શાસ્રીઓ અને ફરોશીઓ, તમને અફસોસ છે, 
તમે ઢોંગી છો, કારણ તમે આકાશના રાજયના દરવાજા 
લોકો માટે બંધ કરો છો. તમે પોતે આકાશના રાજયમાં 
પ્રવેશ કરતા નથી, અને જેઓ આકાશના રાજ્યમાં પ્રવેશ 
કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેમને જવા દેતા નથી. ૧૪અરે, ઓ 
શાસ્રીઓ તથા ફરોશીઓ; ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે! 
કારણ કે તમે વિધવાઓની મિલકત હડપ કરી જાઓ 
છો અને ઢોંગ કરીને લાંબી પ્રાર્થનાઓ કરો છો તે માટે 
તમને સખત સજા થશે. 

૧૫"ઓ શાસ્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને 
અફસોસ છે! તમારા માર્ગોને એક વ્યકિત અનુસરે માટે 
તમે સમુદ્ર તથા પૃથ્વી ફરી વળો છો; જયારે તમને તે 
વ્યકિત મળે છે ત્યારે તમે તેને પોતા કરતાં બમણો 
નરકંનો દીકરો બનાવો છો! 

૧૬“ઓ અંધ આગેવાનો તમારી કૅવી દુર્દશા થશે? 
તમારો નિયમ છે કૅ જો કોઈ પ્રભુ મંદિરના નામે સોગદ 
લે તો કાંઈ વાંધો નહિં, અને એ ના પાળે તો પણ ચાલે 
પણ મંદિરના સોનાના નામે સોગંદ લે તો પછી તેણે 
તેના સોગંદ પાળવા જોઈએ. ૧9અરે ઓ અંધ મૂર્ખાઓ! 
વધારે મોટુ કયું સોનું કૅ મંદિર? 'મંદિર મોટું છે કારણ એ 
મંદિરને લીધે સોનું પવિત્ર બન્યું છે. જતમે એ પણ 
કહો છો, 'કોઈ વેદીના સોગંદ ખાય તો તે અગત્યનું 
નથી પરંતુ જો વેદી પર ચઢાવેલ વસ્તુના સોગંદ ખાય 
તો તેણે તે સોગંદ પાળવા જ જોઈએ. “અરે અંધજનો, 
કોણ મોટું, વેદી પર ચઢાવેલી વસ્તુ કૅ વેદી? જે અર્પણને 
પવિત્ર બનાવે છે? ૨૦તેથી જે કોઈ વેદીના સોગંદ લે છે 
તે તેના તથા તેના પર મૂકેલ દરેક વસ્તુના સોગંદ લે છે. 
૨જે મંદિરના સોગંદ લે છે તે તેની સાથે મંદિરમાં રહે 
છે તેના પણ સોગંદ લે છે. ચઅને જે આકાશના સોગંદ 
લે છે તે દેવના રાજયાસનની સાથે એ રાજયાસન પર 
બેસનારના પણ સોગંદ લે છે. 

૨૦૪ઓ શાસ્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને 
અફસોસ છે! તમે તમારી પાસે જે કાંઈ ફુદીનાનો, સૂવાનો, 
તથા જીરાનો દશમો ભાગ છે તે દેવને આપો છો. પરંતુ 
તમે વધારે નિયમશાસની મોટી વાતોનું પાલન કરતા 
નથી. તમે ન્યાયીકરણ, દયા અને વિશ્રાસની અવગણના 


માથ્થી ૨૩:૧૧-૩૬ 


કરો છો. તમારે આ બીજી બાબતોની ઉપેક્ષા કર્યા વિના 
તમારે આ બધાનું પાલન કરવું જોઈએ. તમે લોકોને 
માર્ગદર્શન આપો છો, પણ તમે પોતે જ આંધળા છો! 
તમે તમારા પીણામાંથી માખી દૂર કરો છો પણ ઊંટને 
ગળી જાઓ છો. 

“અરે ઢોંગી, યહૂદી શાસીઓ અને ફરોશીઓ તમને 
અફસોસ છે! તમે તમારી વાટકીઓ, થાળીઓ બહારથી 
સાફ કરી રાખો છો, પરંતુ તમે તમારા પોતાના સંતોષ 
માટે લોકોને છેતરીને તેની અંદર જુલમ તથા અન્યાય 
ભરો છો. ઓ આંધળા ફરોશી, પહેલા તું તારા થાળી 
વાટકા અંદરથી સાફ કર તો તેની સાથે સાથે વાસણ 
બહારથી પણ સ્વચ્છ થઈ જશે. 

“અરે ઢોંગી, યહૂદી શાસ્રીઓ અને ફરોશીઓ 
તમને અફસોસ છે! કૅ તમે સફેદ ધોળેલી કબર જેવા 
છો. કારણ કે તે બહારથી સુંદર દેખાય છે પણ અંદરથી 
મરણ પામેલા લોકોનાં હાડકાઓ અને બધી જ જાતનો 
ગંદવાડ ભરેલો છે. *એવું જ તમારા માટે છે. લોકો 
તમને બહારથી જુએ છે તો તમે ન્યાયી જેવા દેખાવ 
છો. પણ અંદરથી તો તમે ઢોંગથી ભરેલા દુષ્ટ છો. 

“અરે ઢોંગી, યહૂદી શાસ્ી અને ફરોશીઓ, તમને 
અફસોસ છે! કૅ તમે પ્રબોધકો માટે કંબરો બનાવો છો 
અને ન્યાયી લોકોની કંબરો શણગારો છો. 3”અને કહો 
છો, 'જો પૂર્વજોના સમયમાં અમે હોત તો આ પ્રબોધકોને 
મારી નાખવા જરાપણ મદદ ન કરી હોત.' એટલે 
તમે એ સ્વીકારો છો કે જે લોકોએ પ્રબોધકોને મારી 
નાખ્યા છે તેમના જ તમે સંતાનો છો. *ચ્તેઓના પગલે 
ચાલીને અને તમારા બાપદાદાઓનાં પાપ પૂરા કરશો! 

ઓ સર્પો! સર્પોના વંશ! તમે નરકના દંડમાંથી 
કૅવી રીતે બચી શકશો! ૨7આથી હું તમારી પાસે 
પ્રબોધકને તથા જ્ઞાનીઓ તથા શાસ્રીઓને મોકલું છું. 
તેઓમાંના કૅટલાકંને તમે વધસ્તંભે જડશો અને 
કૅટલાકંને મારી નાખશો. કૅટલાકંને તમે તમારા 
સભાસ્થાનોમાં કોરડા મારશો અને ગામેગામ તેઓની 
પાછળ પડશો. *પતેથી તમે પૃથ્વી પર સારી વ્યક્તિઓને 
મારી નાખવા માટે ગુનેગાર ઠરશો, ન્યાયી હાબેલને 
મારી નાખવામાં આવ્યો. તેનાથી માંડી બેરખ્યાના દીકરા 
ઝખરિયાને મંદિરની તથા હોમવેદીની વચ્ચે મારી 
નાખવામાં આવ્યો. તેથી હાબેલ અને ઝખરિયાના 
સમયમાં જે બધા સારા લોકો રહેતા હતા તેના મરણ 
માટે તમે ગુનેગાર છો. "હું તમને સાચે જ કહું છું. આ 
બધી વસ્તુઓ માટે આ પેઢીના લોકોને ભોગવવું જ 
પડશે. 


માથ્થી ર૨૩:૩૭-ર૪:૩૦ 


યરૂશાલેમના લોકો પર ઈસુનો ખેદ 
૩૦“ઓ યરૂશાલેમ, યરૂશાલેમ! પ્રબોધકોને મારી 
નાખનાર અને દેવના પ્રેરિતોને પથ્થરોથી મારી નાખનાર, 
હું ઘણીવાર તમારાં બાળકોને ભેગા કરવા ઈચ્છતો હતો, 
જેમ મરઘી પોતાના બચ્ચાઓને પાંખો તળે એકઠા કરે 
છે, પણ તમે એવું ઈચ્છયું નહિ. હવે તારું મંદિર 
પૂરેપૂરું જજડ થઈ જશે. ગ્જહું તને કહું છું, 'પ્રભુને 
નામે જે આવે છે તે આશીર્વાદિત છે'* એવું તમે નહિ 

કહો ત્યાં સુધી તમે મને ફરી કદી જોશો નહિ.” 


મંદિરના નાશની આગાહી 

ર્‌ ઈસુએ મંદિર છોડયું અને ચાલતો હતો, 

ત્યારે શિષ્યો તેની પાસે આવ્યા. તેઓ તેને 
મંદિર બતાવવા લાગ્યા. ઈસુએ કહ્યું; "તમે આ બધું 
જુઓ છો? હું તમને સત્ય કહું છું, આ બધું તોડી પાડવામાં 
આવશે. એક પથ્થર પર બીજો પથ્થર રહેવા દેવામાં 
આવશે નહિ. અને એક એક પથ્થરને જમીનદોસ્ત 
કરવામાં આવશે.” 

ગપછી ઈસુ જૈતૂન પર્વત પર બેઠો હતો ત્યારે શિષ્યો 
તેની સાથે એકાંત માટે આવ્યા અને પૂછયું એ બધું 
ક્યારે બનશે? અને “અમને કહે કૅ તારા આગમનની 
અને જગતના અંતની નિશાનીઓ શું હશે?” 

*ઈસુએ કહ્યું, "સાવધાન રહો! તમને કોઈ ગેરમાર્ગે 
ન દોરે . પઘણા લોકો આવશે અને મારા નામનો ઉપયોગ 
કરશે અને કહેશે, 'હું જ ખ્રિસ્ત છું.' અને તેઓ ઘણા 
લોકોને છેતરશે. ધપણ તમે લડાઈઓ વિષે અને 
લડાઈઓની અફવાઓ વિષે સાંભળશો ત્યારે તમે 
ગભરાશો નહિ. એ બધું જ અંત પહેલા બનવાનું છે 
અને ભવિષ્યનો અંત હજી બાકી છે. રાષ્ટ્ર બીજા રાષ્ટ્રોની 
સામે અને રાજ્યો બીજા રાજ્યોની વિરુદ્ધ ઊઠશે. અને 
એક સમય એવો આવશે કૅ લોકોને ખાવા માટે ખોરાક 
પણ નહિ હોય અને જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ધરતીકંપ 
થશે. “પણ એ બધાં તો દુ:ખોનો આરંભ જ છે. 

૬“આ સમયે તમને શિક્ષા માટે સુપ્રત કરવામાં આવશે 
અને તમને મારી નોખશે કારણ કૅ તમે મારા શિષ્યો 
છો. બધા જ રાષ્ટ્રો તમારો તિરસ્કાર કરશે. ૧૦આ સમયે 
ઘણા લોકોનો વિશ્રાસ ડગી જશે. એકબીજાની સામે 
થઈ જશે અને એકબીજાનો તિરસ્કાર કરશે. ૧અનેકં 
જૂઠા પ્રબોધકો નીકળી પડશે અને તેઓ ઘણાને આડે 
માર્ગે દોરી જશે. અનિષ્ટ સર્વત્ર પ્રસરશે. પરિણામે 
ઘણાનો પ્રેમ ઠંડો પડી જશે. 'ગ્પરંતુ જે કોઈ અંત સુધી 





પ્રભુને નામે ... આશીર્વાદિત છે' ગી.શા. ૧૧૮:ર૬. 


૩૪ 


ટકશે તે જ તારણ પામશે. ૧૪દેવના રાજ્યની સુવાર્તા 
આખા વિશ્રમાં બધી જ જાતિના લોકોને સંભળાવવામાં 
આવશે. ત્યારે અંત આવશે. 

૧“જેના વિષે દાનિયેલ પ્રબોધકૅ કહેલું છે કે, 'એ 
ભયાનક વિનાશકારી વસ્તુને તમે પવિત્ર જગ્યામાં 
(મંદિર ઊભેલી જુઓ.” (વાંચક તેનો અર્થ સમજી લે) 
૧૬“તયારે જેઓ યહૂદિયામાં રહે છે તેઓને પહાડો તરફ 
ભાગી જવું પડશે. **જેઓ ઘરના છાપરાં પર હોય 
તેઓએ ઘરમાં સરસામાન લેવા જવું નહિ. “જેઓ 
ખેતરોમાં હોય તેમણે પોતાના કપડાં લેવા પાછા ઘરે 
જવું નહિ. ૧૬એ દિવસોમાં જે ગર્ભવતી સીઓ હશે, 
અને જેને ધાવણાં બાળકો હશે તેમને માટે દુ:ખદાયક 
દિવસ હશે. ₹બપ્રાર્થના કરો કૅ તમારે શિયાળાનાં દિવસોમાં 
કૅ વિશ્રામવારે ભાગવું ના પડે. “એ દિવસોમાં એવી 
મોટી આપત્તિ આવશે કે સૃષ્ટિ રચી ત્યારથી અત્યાર 
સુધી કંદી આવી નથી. અને ભવિષ્યમાં એવી આપત્તિ 
આવશે નહિ. ૨ઃઆ ભયંકર આપત્તિના દિવસો લોકોને 
ખાતર ઓછા કરવામાં આવશે. જો તેમ ન થયું હોત તો 
કૌઈ માણસ બચી શકત નહિ. પરંતુ દેવના પસંદ કરાયેલા 
માણસો માટે જ આ દિવસો ઘટાડવામાં આવશે. ચગ્યારે 
તમને જો કોઈ કહે કૅ જુઓ, અહીં 'ખ્રિસ્ત' છે અથવા તે 
અહીં છે તો તેનો વિશ્વાસ કરશો નહિ. ૨*કૅમ કે જૂઠા 
ખ્રિસ્ત તથા જૂઠા પ્રબોધકો ઊભા થશે. અને એવા અદભૂત 
ચમત્કારો તથા અદભૂત કૃત્યો કરી બતાવશે કૅ જો બની 
શકૅ તો દેવના પસંદ કરેલા લોકોને પણ તેઓ ભુલાવશે. 
ચપ%ુઓ, આ વાત તમને અગાઉથી બતાવું છું માટે 
સાવધ રહેજો. 

આ૬“ઉ્‌થી કોઈ તમને કહે; 'ખ્રિસ્ત પેલી ઉજજડ 
ભૂમીમાં છે!' પણ તે ઉજજડ પ્રદેશમાં ખ્રિસ્તને જોવા 
જશો નહિ. કોઈ કહે, 'ખ્રિસ્ત અમુક ઘરમાં છે તો તે 
તમે માનશો નહિ. ચશજયારે માણસનો દીકરો આવશે 
ત્યારે આકાશમાં પૂર્વથી પશ્ચિમે ઝબકારા જેવું થશે જે 
દરેક માણસ જોઈ શકશે. તે પ્રમાણે માણસનો દીકરો 
પ્રગટ થશે. ચ“જ્યાં મડદાં હશે, ત્યાં ગીધો ભેગાં થશે. 

ચ“૬“એ દિવસોમાં જયારે વિપત્તિ દૂર થશે કૅ તરત જ: 

'સૂરજ અંધકારરૂપ થઈ જશે, અને ચંદ્ર તેનું 

અજવાળું આપશે નહિ. અને તારાઓ 

આકાશમાંથી ખરી પડશે. આકાશમાં બધું જ ધુજી 

ઊઠશે.' 

યથ/ય/ (2:૬0, ૭૪:૪,૪ 

૩૦"એ સમયે, માણસના દીકરાના આવવાના સંકૅત 

આકાશમાં જોવા મળશે, તે વખતે પૃથ્વી પરના બધા જ 


ડ૩્પ 


લોકો વિલાપ કરશે અને માણસના દીકરાને પરાક્રમ 
અને મોટા મહિમાસહિત આકાશના વાદળોમાં આવતો 
જોશે. “માણસનો દીકરો પોતાના દૂતોને પૃથ્વીની ચારે 
બાજુ મોકલવા મોટા અવાજથી રણશિંગડું ફૂકશે. દૂતો 
પૃથ્વીના દરેક ભાગમાંથી પસંદ કરેલા માણસોને ભેગા 
કરશે. 

૩"અંજીર પરથી બોધપાઠ લો, જ્યારે તેની ડાળી 
કુંમળી હોય છે અને પાંદડાં ફૂટવા લાગે છે ત્યારે તમે 
સમજી શકો છો કૅ ઉનાળો પાસે આવ્યો છે. ગમે જ 
પ્રમાણે, જ્યારે તમે આ બધા જ બનાવો બનતા જુઓ, 
ત્યારે જાણી લેવું કે એ સમય નજીક આવી રલયો છે 
અને આવવાની તેયારી છે. હું તમને સત્ય કહું છું કૅ 
આ પેઢીનાં લોકોના જીવતાં જ આ બધી જ ઘટના 
બનશે. :૫આખી દુનિયા, પૃથ્વી અને આકાશનો નાશ 
થશે, પણ મેં તમને જે શબ્દો કલ્યાં છે તેનો કંદી વિનાશ 
નહિ થાય! 


સમય તો ફક્ત દેવ જાણે છે 

ગપૃણ એ દિવસ અને કલાક વિષે કોઈ જાણતું 
નથી. આકાશના દૂતો કૅ દીકરો કોઈ જાણતું નથી. ફક્ત 
તે બાપ જ જાણે છે. ગ્થ્નૂહના સમયમાં બન્યું એવું જ 
માણસના દીકરાના આગમન સમયે બનશે. 
જળપ્રલય થયો તે પહેલા લોકો ખાતાપીતા અને 
પરણાવતા, આ બધુ જ નૂહ વહાણ પર ન ચઢયો ત્યાં 
સુધી બનતું રહ્યું. “જળપ્રલય થયો અને બધાને તાણીને 
લઈ ગયો, ત્યાં સુધી ખબર ન પડી, માણસના દીકરાને 
આવવાનું થશે, ત્યારે આવું જ બનશે. *૦એ સમયે 
ખેતરમાં કામ કરતો બે માણસોમાંથી એકને ઉઠાવી લેવાશે 
અને બીજો ત્યાં જ છોડી દેવાશે. “આ સમયે ઘંટી 
ચલાવતી બે સ્રીઓમાંથી એક સૌને ત્યાંથી ઊઠાવી 
લેવામાં આવશે અને બીજીને ત્યાંજ પાછળ રહેવા દેવામાં 
આવશે. 

૪૨“એટલે તમે લોકો સાવધ રહો, કારણ કૅ તમારો 
પ્રભુ ક્યારે આવે છે તે તમે જાણતા નથી. ₹*યાદ રાખો 
કે, જો ઘરના માલિકૅ જાણ્યું હોત કૅ ચોર કંયા સમયે 
આવશે તો તે માલિક સજાગ રહેત અને ચોરને ઘરમાં 
પ્રવેશ કરવા ન દેત. ₹*એટલે તમારે પણ તેયાર રહેવું 
જોઈએ કારણ માણસનો દીકરો ગમે તે સમયે આવશે, 
જયારે તમને ખબર પણ નહિ પડે. 

૪પ"શ્‌ાલિક પોતાના ઘરના સર્વને નિયત સમયે 
ખાવાનું આપવા જેને પોતાના ઘરના સેવકો પર અધિકારી 
નીમે છે એવો શાણો અને વિશ્રાસુ સેવક કોણ છે? 


માથ્થી ર૪:૩૧-ર૫:૧૧ 


૪%્માલિક જ્યારે આવે ત્યારે જે સેવક આ કામ કરતો 
દેખાશે તે માણસ સુખી થશે. **હું તમને સત્ય કહું છું. 
એવા વફાદાર માણસને માલિક પોતાની તમામ 
મિલ્ક્તનો કારભારી બનાવશે. 77પણ જો નોકર દુષ્ટ 
હશે અને વિચારશે કૅ મારા માલિક તરત જ પાછા નથી 
આવવાના. *પછી તે પોતાના સાથીદાર સેવકોને 
મારપીટ કરશે. અને તે સેવક બીજા લોકો સાથે તેની 
જેમ ખાવા પીવા લાગશે. પ”પણ તે ચાકરનો માલિક 
એવો ઓચિંતો આવી પહોંચશે કે તેને તે દિવસની કદી 
આશા નહિં હોય અને તે સમય વિષે તે જાણતો નહિ 
હોય. પ૧એનો સ્વામી એને ખરાબ રીતે સજા કરશે અને 
ઢોંગીઓ વચ્ચે તેનું સ્થાન નિશ્ચિત કરશે. જ્યાં લોકો 
રુદન કરતાં હશે. દુ:ખની પીડાથી દાંત પીસતાં થશે. 


દશ કુમારિકાઓની વાર્તા 

ર્‌ “એ દિવસે આકાશનું રાજ્ય દશ કુમારિકાઓ 

પોતાના વરને મળવા મશાલ લઈને નીકળી 
હોય તેના જેવું હશે. ચએમાંથી પાંચ મૂર્ખ હતી. અને 
પાંચ વિચારશીલ હતી. ?મૂર્ખ કુમારિકાઓ જયારે પોતાની 
મશાલો લઈને આવી ત્યારે તેમની સાથે વધારાનું તેલ 
લીધું નહિ. *વિચારશીલ કુમારિકાઓ પાસે તેમની 
મશાલો સાથે બરણીમાં વધારાનું તેલ હતું. "વરને આવતો 
ઘણી વાર લાગી એટલામાં બધી જ કુમારિકાઓ થાકી 
ગઈ અને ઊંઘવા લાગી. 

ઘ્ષ્મૂધ્યરાત્રીએ કોઈ કૅ જાહેરાત કરી કૅ, 'વરરાજા આવી 
રહયો છે! તો ચાલો આપણે તેને મળવા જઈએ!' 

*પછી બધી જ કુમારિકાઓ જાગી ગઈ ને પોતાની 
મશાલો તેયાર કરી. “પણ મૂર્ખ કુમારિકાઓએ 
વિચારશીલ કુમારિકાઓને કહ્યું: 'અમને તમારું થોડું તેલ 
આપો. અમારી મશાલો હોલવાઈ જાય છે.' 

“સમજુ કુમારિકાઓએ કંદ્યું, 'ના! કંદાચ અમારી 
પાસે જે તેલ છે તે તમને તથા અમને પુરું નહિ પડે 
માટે તમે તેલ વેચનારા પાસે જાઓ અને પોતપોતાના 
માટે થોડું ખરીદી લાવો.' 

૧૦તેથી તે કુમારિકાઓ તેલ ખરીદવા ગઈ. એટલામાં 
વરરાજા આવી પહોંચ્યો. જે કુમારિકાઓ તૈયાર હતી, 
તેઓ તેની જોડે લગ્નનાં જમણમાં પહોંચી ગઈ અને 
પછી બારણ બંધ કરવામાં આવ્યાં. 

૧૧પ૫છી પેલી બીજી કુમારિકાઓ આવી અને બહાર 
ઊભી રહીને કહેવા લાગી, 'સ્વામી, હે સ્વામી, બારણાં 
ઉઘાડો અને અમને અંદર આવવા દો.' 


માથ્થી રપ:૧ર-૩૬ 


૧રપણ વરરાજાએ ઉત્તર આપ્યો, 'હું તમને સત્ય 
કહું છું, હું તમને જાણતો નથી.' 


૧૩"તેથી હંમેશા તૈયાર રહો, તમને ખબર નથી, 
માણસનો દીકરો ક્યા દિવસે અને કયા સમયે આવશે. 


ત્રણ નોકરોની વાર્તા 

૧૪“આકાશનું રાજય એવી વ્યક્તિ જેવું છે કૅ કોઈ 
વ્યક્તિ બીજા દેશના પ્રવાસે જતી વખતે તેના નોકરોને 
બોલાવીને કહે છે કૅ આ મારી સંપત્તિ, હું જાઉ તે દરમિયાન 
તમે સાચવજો. 'પતેણે એકને ચાંદીના સિક્કા ભરેલી 
પાંચ થેલીઓ આપી, બીજાને બે અને ત્રીજા ને એક, 
તેણે દરેકને તેમની શક્તિ અનુસાર આપી; પ્રવાસ કરવા 
ચાલી નીકળ્યો. “જેને ચાંદીના સિક્કાની પાંચ થેલીઓ 
આપી હતી તે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને એણે તરત જ 
તે પૈસાનું બીજે રોકાણ કર્યું. અને બીજી પાંચ થેલી 
કમાયો. જેને બે થેલીઓ મળી હતી તેણે પણ બીજે 
રોકાણ ક્યું અને બે થેલી કમાઈ લીધી. “પણ જે નોકરને 
એક જ થેલી આપી હતી તે ગયો અને જમીનમાં ખાડો 
ખોદી પોતાના માલિકના પૈસાની થેલી જમીનમાં દાટી 
દીધી. 

૧“ઘણા સમય પછી તે માલિક પાછો આવ્યો અને 
નોકરોને પૂછયું કૅ તેઓએ તેના પૈસાનું શું ક્યું. ચબજેને 
પાંચ થેલી આપવામાં આવી તેણે બીજી વધારાની પાંચ 
થેલી લાવી તેના માલિકને આપી અને ક્હ્યું, 'તે મારા 
પર વિશ્વાસ મૂક્યો તેથી તે પાંચ થેલીઓનો બીજી 
પાંચ થેલીઓ કમાવવા મેં ઉપયોગ ક્યો.” 

"માલિકે કહ્યું, 'તું ખૂબ સારો વિશ્વાસ રાખવા લાયક 
નોકર છે. તેં થોડા પૈસાનો સારો ઉપયોગ કર્યો છે, તેથી 
હું તને આના કરતો પણ વધારે વસ્તુ સાચવવા આપીશ. 
આવ, અને મારા સુખનો ભાગીદાર બન.' 

રપછી જેને બે થેલીઓ આપવામાં આવી હતી, તે 
માલિક પાસે આવ્યો અને નોકરે કહ્યું, 'માલિક તે મને 
બે થેલી ભરેલા પૈસા આપ્યા હતા, મેં આ બંને થેલીના 
પૈસાનો ઉપયોગ ક્યોં છે અને હું બીજી બે થેલીઓ 
વધારે કમાયો છું.' 

માલિકે કહ્યું, 'તે બરાબર ક્યું છે. તું ખૂબ જ સારો 
નોકર છે અને તું વિશ્વાસ રાખવા લાયક છે. તેં થોડા 
પૈસાનો ખૂબ સારો ઉપયોગ ક્યો એટલે હું તને આનો 
કરતા પણ વધારે અધિકાર આપીશ, આવ અને મારી 
સાથે સુખમાં ભાગીદાર થા.' 

ચ૪જપછી જેને એક થેલી આપવામાં આવી હતી, તે 
નોકર માલિક પાસે આવ્યો અને માલિકને કહ્યું, “હું 


૩૬ 


જાણું છું કૅ તું ખૂબ જ કડક માણસ છે. તેણે કહ્યું, 'જ્યાં 
તેં નથી વાવ્યું, ત્યાંથી ફસલ લણનાર, અને જ્યાં તે 
નથી વેર્યું ,ત્યાંથી એકઠું કરનાર છે. ચ્પ્તેથી મને ખૂબ જ 
બીક લાગી અને તારી પૈસાની થેલી લઈને હું ગયો 
અને જમીનમાં છુપાવી દીધી. તેં મને જે ચાંદીના 
સિક્કાની થેલી આપી હતી, તે પાછી લે.' 

માલિકે ક્લયું, 'તું દુટ અને આળસુ નોકર છે! તું 
કહે છે, 'જ્યાં મેં નથી વાવ્યું ત્યાંથી હું ફસલ લણું છું 
અને જ્યાં નથી વેર્યું ત્યાંથી એકઠું કરુ છું.' ૨શતો મારું 
ધન તેં બેન્કમાં કૅમ ન મૂકયું? જો બેન્કમાં પૈસા મૂક્યાં 
હોત તો મને વ્યાજ સાથે પાછા મળત.' 

અ"તેથી માલિકૅ બીજા નોકરોને કહયું આની પાસેથી 
પૈસાની એક થેલી લઈ લો અને જેની પાસે દશ થેલી 
છે તેને આપી દો. ચદરેક વ્યક્તિની પોતાની પાસે જે છે 
તેનો તે યોગ્ય ઉપયોગ કરશે તો તેને વધુ આપવામાં 
આવશે. અને જેને તેની જરૂરિયાત છે તેનાથી પણ 
અધિક પ્રાપ્ત કરશે અને જેની પાસે છે, તેનો યોગ્ય 
ઉપયોગ નહિ કરે તો તેની પાસેથી બધું જ છીનવી 
લેવામાં આવશે. ૩૦તેથી માલિકે કહ્યું, 'આ નકામા 
નોકરને બહારના અંધકારમાં ફેંકી દો જ્યાં લોકો રુદન 
કરે છે અને દાંત પીસે છે.' 


માણસનો દીકરો બધા લોકોનો ન્યાય કરશે 

"માણસનો દીકરો ફરીથી આવશે. તે ભવ્ય મહિમા 
સાથે તેના બધા જ દૂતો સાથે આવશે અને તે રાજા 
તરીકૅ મહિમાના રાજયાસન પર બીરાજશે. વિશ્વના 
બધા જ લોકો માણસના દીકરાની આગળ ભેગા થશે. 
માણસનો દીકરો પછી બધા જ લોકોને બે ભાગમાં વહેંચી 
નાખશે. જેમ ઘેટાંપાળક ઘેટા બકરૉને જુદા પાડે છે. 
ગ્ાાણસનો દીકરો ઘેટાંને (સારા લોકો)પોતાની જમણી 
બાજુ મૂકશે અને બકરાંને (ખરાબ લોકો) ડાબી બાજુ 
રાખશે. 

"પછી તે રાજા, જમણી બાજુ બેસનારા સારા 
માણસોને કહેશે, આવો, મારા બાપના આશીર્વાદિતો 
આવો, અને જે રાજ્ય જગતનો પાયો નાખતા પહેલા 
તમારા માટે અગાઉથી જ તૈયાર કરવામાં આવ્યુ છે તે 
પ્રાપ્ત કરો. ચધતમને આ રાજ્ય મળ્યું છે કારણ હું ભૂખ્યો 
હતો ત્યારે તમે મને ખાવાનું આપ્યું હતું, તરસ્યો હતો 
ત્યારે તમે મને કાંઈક પીવા આપ્યું હતું. અને જ્યારે હું 
એકલો ભટકતો હતો ત્યારે તમે મને ઘેર બોલાવ્યો 
હંતો. “કહું વસ વગરનો હતો ત્યારે તમે મને કાંઈક 
પહેરવાં આપ્યું હતું. હું માંદો હતો ત્યારે તમે મારી 


૩૭ 


ચાકરી કરી હતી, હું જેલમાં હતો, ત્યારે તમે મને મળવા 
આવ્યા હતા.' 

૨૬“પછી સારા માણસો ઉત્તર આપશે. 'પ્રભુ, અમે 
ક્યારે તને ભૂખ્યો જોયો અને ભોજન આપ્યું? અમે 
ક્યારે તને તરસ્યો જોયો અને તને કાંઈક પીવા આપ્યું? 
અમે તને ક્યારે એકલો જોયો અને ઘરથી દૂર ફરતા 
જોયો? અને અમે તને અમારે ઘેર ક્યારે બોલાવ્યો? 
અમે તને વસ વગર ક્યારે જોયો અને તને કોઈક વસ 
પહેરવા આપ્યું? *“અમે તને ક્યારે માંદો જોયો? અમે 
તને ક્યારે જેલમાં જોયો અને તારી મુલાકાત લીધી?' 

૪૦પછી રાજા ઉત્તર આપશે, 'હું તમને સત્ય કહું 
છું. તમે મારા લોકોમાંના એકના માટે અહીં જે બધું 


૬ને 


કર્યું તે બધું તમે મારા માટે જ કર્યું.” 

”પૃછી રાજા તેની ડાબી બાજુ બેઠેલા માણસોને 
કહેશે. મારી પાસેથી જે અગ્રિ સદાને માટે સળગે છે 
ત્યાં ચાલ્યા જાઓ. તમે શાપિત છો, શેતાન તથા તેના 
દૂતો માટે જે સર્વકાલિક અગ્નિ તૈયાર કરેલો છે તેમાં 
પડો અને, ₹૨આજ તમારી સજા છે. કારણ હું ભૂખ્યો 
હંતો ત્યારે તમે મને કશું જ ખાવાનું આપ્યું નહોતું અને 
જ્યારે હું તરસ્યો હતો ત્યારે તમે મને કાંઈ પીવા આપ્યું 
નહોતું. ₹ગ્હું જ્યારે ઘરથી દૂર હતો અને ફરતો હતો, 
ત્યારે તમે મને ઘરમાં બોલાવ્યો નહોતો. વસ્ત વગર 
નગ્ન હતો, પરંતુ તમે મને વસ પહેરવા આપ્યા નહોતા. 
હું બિમાર હતો અને કારાવાસ ભોગવતો હતો ત્યારે 
તમે મારી સેવા કરી નહોતી.' 

૪“પછી લોકો પણ ઉત્તરમાં પૂછશે, 'હે પ્રભુ, અમે 
તને ભૂખ્યો, તરસ્યો, એકલો, વસ્ર વગર, બિમાર અથવા 
બંદી ક્યારે જોયો? અને અમે તને મદદ ના કરી?' 

૪પજપ્છી રાજા ઉત્તરમાં કહેશે, 'હું તમને સત્ય કહું 
છું, કે તમે અહીં મારા લોકોમાંના કોઈને પણ ના પાડી 
તે મને ના પાડી બરાબર છે.' 

૪પછી તે દુષ્ટ માણસો ત્યાંથી ચાલ્યા જશે અને 
તેઓને સદાને માટે સજા થશે. અને પછી સારા લોકો 
અનંતજીવનમાં જતા રહેશે.” 


યહૂંદી આગેવાનોની ઈસુને મારી નાખવાની યોજના 
ઈસુએ આ બધી બાબતો કહેવાનું પૂરુ 
રહ કર્યા પછી તેણે તેના શિષ્યોને કહ્યું, ર"તમે 
જાણો છો કૅ બે દિવસ બાદ પાસ્ખાપર્વ છે. તે દિવસે 
માણસના દીકરાને વધસ્તંભ પર મારી નાખવા માટે 
દુશ્મનોને સુપ્રત કરવામાં આવશે.” 
ગ્રમુખ યાજકનું નામ કાયાફા હતું, પછી મુખ્ય 


માથ્થી ર૫:૩૭-ર૬:૧૭ 


યાજકો અને લોકોના વડીલો પ્રમુખ યાજકની કચેરીમાં 
ભેગા મળ્યા. *તે સભામાં તેઓએ ઈસુની ધરપકડ 
કરવાનો રસ્તો શોધવા પ્રયત્ન કર્યો. તેઓએ કંપટનો 
ઉપયોગ કરીને, ઈસુને પકંડવાની અને મારી નાખવાની 
યોજના કરી. પ્સભામાંના માણસોએ કલ્યું, "આપણે 
પાસ્ખાપર્વ દરમિયાન ઈસુને પકંડી શકીએ નહિ, 
આપણા લોકો ગુસ્સે થાય અને ગરબડનું કારણ ઊભું 
થાય તેમ ઈચ્છતા નથી.” 


એક સી કંઈક વિશિષ્ઠ કરે છે 

જસુ બેથનિયામાં હતો. તે સિમોન નામના કોઢિના 
ઘરમાં હતો. જ્યારે ઈસુ ત્યાં હતો, એક સ્રી તેની પાસે 
આવી. તેની પાસે સંગેમરમરની ખૂબ કિંમતી અત્તરથી 
ભરેલી શીશી હતી. તે સીએ ઈસુ જયારે જમતો હતો 
ત્યારે તેના માથા પર અત્તર રેડ્યું. 

વશેષ્યોએ આ જોયું અને તેઓ તે સી પર ગુસ્સે 
થયા. તે શિષ્યોએ પૂછયું, “આ અત્તરનો બગાડ શા 
માટે? કારણ કૅ આ અત્તર ઘણા મૂલ્યે વેચી શકાત 
અને પૈસા ગરીબ લોકોને આપી શકાત.” 

૧બ્પણ શું બન્યું છે તે ઈસુએ જાણ્યું. ઈસુએ કહ્યું, 
“આ સીને તમે શા માટે સતાવો છો? તેણીએ મારા માટે 
સારું કામ કર્યું છે. ૧ ગરીબ લોકો તમારી સાથે હંમેશા 
હશે પણ હું સદા તમારી સાથે નહિ હોઉં. ૧૧આ સ્રીએ 
મારા શરીર પર અત્તર રેડ્યું. તેણીએ મારા મરણ પછી 
મારી દફનદ્રિયાની તૈયારી માટે ક્યું છે. *ગ્હું તમને 
સત્ય કહું છું, આખી દુનિયાના લોકોને તે સુવાર્તા 
જણાવાશે. અને દરેક જગ્યાએ જ્યાં તે સુવાર્તા કહેવામાં 
આવશે ત્યાં આ સીએ જે ક્યું છે તે પણ જણાવાશે અને 
લોકો તેણીને યાદ કરશે.” 


યહૂદા ઈસુનો દુશ્મન બને છે 

૧૪પછી બાર શિષ્યોમાંનો એક મુખ્ય યાજકો પાસે 
કહેવા ગયો. આ ઈશ્કરિયોત નામનો યહૂદા તે શિષ્ય 
હંતો. "પયહૂદાએ કહ્યું, "હું તમને ઈસુ સુપ્રત કરીશ. 
તમે મને આ કરવા માટે શું આપશો?” યહૂદાને યાજકે 
૩૦ ચાંદીના સિક્કાઓ આપ્યા. 'ધતે સમય પછી યહૂદાએ 
ઈસુને યાજકોને સૉપવા માટેના ઉત્તમ સમયની રાહ 
જોવા માંડી. 


ઈસુનું પાસ્ખાપર્વનું ભોજન 
૧9બેખમીર રોટલીના પ્રથમ દિવસે શિષ્યો ઈસુ પાસે 
આવ્યા. તે શિષ્યોએ કહ્યું ,'અમે તારા માટે પાસ્ખા 


માથ્થી ૨૬:૧૮-૪૨ 


પર્વના ભોજન માટે બધી તૈયારી કરીશું. અમે ભોજનની 
તૈયારી ક્યાં કરીએ? તારી શી ઈચ્છા છે?” 

૧સુએ કહ્યું; "શહેરમાં જાવ, હું જે માણસને જાણું 
છું એવા માણસ પાસે જાવ. ઉપદેશક કહે છે તે તેને 
કહો. 'પસંદ કરાયેલો નિયત સમય નજીક છે. હું તારા 
ઘેર મારા શિષ્યો સાથે પાસ્ખાપર્વનું ભોજન કરીશ.”” 
૧૯શેષ્યોએ આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને ઈસુએ તેઓને 
જે કરવા માટે ક્હ્યું તે કર્યું. તેઓએ પાસ્ખાપર્વનું ભોજન 
તૈયાર કર્યું. 

રબ્સાંજે ઈસુ મેજ પાસે તેના બાર શિષ્યો સાથે બેઠો 
હતો. “તેઓ બધા જમતા હતા. પછી ઈસુએ કહ્યું, “હું 
તમને સત્ય કહું છું. તમારા બારમાંનો એક જે અહીં છે 
તે મને જલ્દીથી દુશ્મનોને સુપ્રત કરશે.” 

ર્ચશિષ્યો આ સાંભળીને ઘણા દિલગીર થયા. દરેક 
શિષ્યોએ ઈસુને કહ્યું, "પ્રભુ, ખરેખર હું તે એક નથી!” 

ચ%સુએ કહ્યું, "જે એક જણે મારી સાથે તેનો હાથ 
વાટકામાં ઘાલ્યો છે તે જ વ્યક્તિ મારી વિરુદ્ધ જશે. 
ર૪પણ તે વ્યક્તિને અફસોસ છે જેની મારફતે માણસના 
દીકરાને મારી નાખવા સુપ્રત કરાયો છે. શાસ્નું લખાણ 
કહે છે કે આ બનશે. પરંતુ જે માણસના દીકરાને મારી 
નાખવા માટે સૉપે છે. તે વ્યક્તિનું ઘણું ખરાબ થશે. જો 
તે માણસ જન્મ્યો ના હોત તો તેને માટે સારું હોત.” 

ચપપછી યહૂદાએ ઈસુને કહ્યું, "ઉપદેશક, ચોક્કસ હું 
તારી વિરુદ્ધ જઈશ નહિ.” (યહૂદા તે એક છે જે ઈસુને 
તેના દુશ્મનોને સૉપશે.) 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હા તું તે જ છું.” 


પ્રભુનું ભોજન 

જ્યારે તેઓ જમતા હતા ત્યારે, ઈસુએ થોડી રોટલી 
લીધી અને રોટલી માટે દેવનો આભાર માની તેના 
ભાગ પાડ્યા અને તેના શિષ્યોને રોટલી આપી, ઈસુએ 
કહ્યું, “આ રોટલી લો અને તે ખાઓ. આ રોટલી મારું 
શરીર છે.” 

ચ્પછી ઈસુએ એક દ્રાક્ષાસસનો પ્યાલો લીધો. તે 
માટે દેવનો આભાર માન્યો. અને તે તેના શિષ્યોને 
આપ્યો. ઈસુએ ક્હ્યું, “તમારામાંના દરેક જણ આ પીઓ. 
“આ દ્રાક્ષારસ મારું લોહી છે. નવા કરારનું એ મારું 
લોહી (મરણ) છે જે પાપીઓને માફીના અર્થે ઘણાઓને 
માટે વહેવડાવામાં આવ્યું છે. ચહું તમને આ કહું છું કે: 
જયાં સુધી આપણે મારા પિતાના રાજયમાં ભેગા મળીશું 
નહિ ત્યાં સુધી હું ફરીથી આ દ્રાક્ષારસ પીશ નહિ. તે 
દ્રાક્ષારસ નવો હશે. ત્યારે હું તમારી સાથે ફરીથી પીશ.” 


૩૮ 


૨૦બધા શિષ્યોએ ગીત ગાયું. પછી તેઓ જેતુનના 
પહાડ પર ગયા. “ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, "આજે રાત્રે 
તમે મારા કારણે તમારો વિશ્વાસ ગુમાવશો. 
શાસલેખમાં લખેલું છે. 


'હું ઘેટાંઓના પાળકને મારીશ, અને ઘેટાંઓ દૂર 
ભાગી જશે.' 
ઝખાય ૨૩૭ 


ઝપણ મારા મરણ પછી, હું મરણમાંથી સજીવન 
થઈશ. પછી હું ગાલીલમાં જઈશ. તમારા ત્યાં જતો 
પહેલા હું ત્યાં હોઈશ.” 

૩3પેતરે ઉત્તર આપ્યો, "તારા કારણે બીજાઓ કદાચ 
વિશ્રાસ ગુમાવે પણ હું મારો વિશ્વાસ કદી ગુમાવીશ 
નહિ.” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હું તને સત્ય કહું છું, 
આજે રાત્રે તું કહીશ તું મને ઓળખતો નથી. મરઘાના 
બોલતા પહેલા તું આ ત્રણ વાર કહીશ.” 

ગ્પપરંંતુ પિતરે ઉત્તર આપ્યો, "જો કૅ મારે તારી સાથે 
મરવું પડે તો પણ હું તારો નકાર નહિ કરું!” અને બીજા 
શિષ્યોએ પણ એમ જ ક્યું. 


ઈસુ એકલો પ્રાર્થના કરે છે 

*પછી ઈસુ તેના શિષ્યો સાથે ગેથશેમા નામની 
જગ્યાએ ગયો. ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "જ્યારે હું 
ત્યાં જાઉં અને પ્રાર્થના કરું ત્યાં સુધી તમે અહીં બેસો.” 
૨9ઈંસુએ પિતર અને ઝબદીના બંને દીકરાઓને તેની 
સાથે લીધા. પછી તે શોકાતુર અને દુ:ખી થયો. “ત્યારે 
તે તેઓને કહે છે, “મારું હદય દુ:ખથી ભાંગી પડે છે. 
મારી સાથે અહીં જાગતા રહો અને રાહ જુઓ.” 

૨૯પછી ઈસુ તેઓથી થોડે દૂર ચાલ્યો ગયો. અને 
ઈસુએ ઊંધે મોઢે પડીને એવી પ્રાર્થના કરી કે; “ઓ 
મારા બાપ, જો શક્ય હોય તો મને આ દુ:ખનો પ્યાલો 
આપીશ નહિ, પરંતુ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે કર, મારી ઈચ્છા 
પ્રમાણે નહિ.” ₹૦૫છી ઈસુ પાછો તેના શિષ્યો પાસે 
ગયો. ઈસુએ તેના શિષ્યોને ઊઘતા દીઠા. ઈસુએ પિતરને 
કહ્યું, “તમે લોકો મારી સાથે એક કલાક માટે પણ જાગતા 
રહી શકતા નથી? ૪૧જાગતા રહો, અને પ્રાર્થના કરો કૅ 
તમે પરીક્ષણમાં ન આવો. તમારો આત્મા જે સાચું છે તે 
કરવા ઈચ્છે છે. પણ તમારું શરીર અબળ છે.” 

૪ચ્પછી ઈસુ બીજી વાર દૂર ગયો અને પ્રાર્થના કરી, 
“મારા બાપ, મારી પાસેથી જો દર્દ ભરી સ્થિતિ દૂર ન 


ડ૩્લ 


કરી શકાય અને જો મારે તે કરવું જોઈએ તો પછી હું 
પ્રાર્થના કરું છું કૅ તું જે ઈચ્છે છે તે પ્રમાણે થાય.” 

૪ગ્પછી ઈસુ શિષ્યો પાસે ગયો. ઈસુએ ફરીથી તેમને 
ઊંઘતા દીઠા. તેઓની આંખો ખૂબ થાકૅલી હતી. 77તેથી 
ઈસુ તેઓ પાસેથી ખસી ગયો અને તેમનાથી દૂર ગયો 
અને પહેલાની માફક તે જ શબ્દોમાં ત્રીજી વખત પ્રાર્થના 
કરી. *પપછી ઈસુ શિષ્યો પાસે પાછો ગયો અને કલ્યું, 
“હજુ પણ તમે ઊંઘો છો અને આરામ કરો છો? માણસના 
દીકરાને પાપી લોકોને સુપ્રત કરવાનો સમય આવ્યો છે. 
૪ૅજીભા થાઓ! આપણે જવું જોઈએ. અહીં તે માણસ 
આવે છે જે મને મારા દુશ્મનોને સુપ્રત કરશે.” 


ઈસુપકંડાય છે 

જસુ હજી બોલતો હતો ત્યારે યહૂદા ત્યાં આવ્યો. 
યહૂદા બાર શિષ્યોમાંનો એકં હતો. આ લોકો મુખ્ય 
યાજકો તથા લોકોના વડીલોમાંથી મોકલવામાં આવ્યા 
હતા. યહૂદાની સાથેના આ લોકો પાસે તલવારો અને 
લાકંડીઓ હતી. “યહૂદાએ લોકોને આ માણસ ઈસુ 
છે તે બતાવવા કંઈક યોજના કરી હતી. યહૂદાએ કંઘ્યું; 
“હું જે માણસને ચૂમીશ તે જ ઈસુ છે; તેને પકડી 
લેજો.” 7૯તેથી યહૂદા ઈસુ પાસે ગયો અને કહ્યું, "રાબ્બી 
સલામ!” યહૂદા ઈસુને ચૂમ્યો. 

પજસુએ કહ્યું, "મિત્ર, તું જે કરવા આવ્યો છું 
તે કર.” 

પછી તે માણસો આવ્યા અને ઈસુ પર હાથ નાખીને 
તેને પકડી લીધો. પ્યઈસુની સાથેના શિષ્યોમાંના એકૅ 
લાંબો હાથ કરીને પોતાની તલવાર કાઢી. આ શિષ્યે 
મુખ્ય યાજકના નોકર પર હુમલો ક્યો અને કાન કાપી 
નાખ્યો. 

પરીસુએ તે માણસને ક્હ્યું, “તારી તલવાર પાછી 
તેની જગ્યાએ મૂકી દે. જે લોકો તલવારનો ઉપયોગ કરે 
છે તેઓ તલવાર વડે મારી નંખાશે. પગ્તમે ખરેખર 
જાણો છો કૅ મારા બાપ પાસે માંગણી કરું તો તે દૂતોની 
બાર ફોજ કરતો વધારે આપી શકૅ. પ”પરંતુ ધર્મલેખોમાં 
કહ્યું છે તેથી એવું જ થવું જોઈએ.” 

પપપછી ઈસુએ બધા લોકોને ક્હ્યું, “તમે તલવારો 
અને લાકંડીઓ લઈને હું અપરાધી હોઉં તે રીતે મને 


ષ્ડ 


પકડવા આવ્યા છો? હં હંમેશા મંદિરમાં બેસીને બોધ 


આપતો હતો. તમે ત્યાં મને પકડ્યો નહિ. પધ્પરંતુ આ 
બધી ઘટનાઓ બની. તેથી પ્રબોધકોના લેખ પૂર્ણ થયા.” 


ક્ર 


પછી ઈસુના બધા શિષ્યો તેને છોડીને દૂર નાસી ગયા. 


માથ્થી ર૬:૪૩-૬૯ 


યહૂદી આગેવાનો સમક્ષ ઈસુ 

પ૭ઈસુને જે માણસોએ પકડ્યો હતો તેઓ તેને પ્રમુખ 
યાજક કાયાફા પાસે દોરી ગયા. શાસ્રીઓ અને વડીલ 
યહૂદી નેતાઓ ત્યાં ભેગા થયા હતા. પર્વપિતર ઈસુ 
પાછળ ગયો, પણ તે ઈસુની નજીક આવ્યો નહિ. પિતર 
પ્રમુખ યાજકના ઘરની ઓસરી સુધી ઈસુની પાછળ 
આવ્યો. તે અંદર ગયો અને ચોકીદારો સાથે બેઠો. પિતર 
જોવા ઈચ્છતો હતો કૅ અંતમાં ઈસુનું શું થશે. 

પલ્મુખ્ય યાજકો અને સમગ્ર ન્યાયી સભાએ ઈસુની 
વિરુદ્ધ કંઈ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેથી તેઓ તેને 
મારી નાખી શકૅ. તેઓએ લોકોને જૂઠી સાક્ષી કહેવડાવવા 
માટે પ્રયત્ન કર્યો કૅ ઈસુએ ખોટું કર્યું છે. 'બ્ઘણા લોકો 
આવ્યા અને ઈસુ વિષે ખોટી વાતો કહી. પરંતુ સભાને 
ઈસુને મારી નાખવા માટે સાચું કારણ મળ્યું નહિ, પછી 
બે માણસો આવ્યા અને કહ્યું, “આ માણસે (ઈસુએ) 
ક્હ્યું છે કે, 'હું દેવના મંદિરનો નાશ કરી શકું છું અને 
ફરીથી ત્રણ દિવસમાં બાંધી શકું છું.” 

જ્પછીથી પ્રમુખ યાજક ઊભો થયો અને તેણે ઈસુને 
કહ્યું, "આ લોકોએ તારી વિરુદ્ધ કહયું છે. તારી વિરુદ્ધમાં 
મુકાયેલા આક્ષેપો વિષે તારે કંઈક કહેવું છે? શું આ 
લોકો સાચું કહે છે?” 'ગ્પણ ઈસુએ કંઈજ કહ્યું નહિ. 
ફરીથી પ્રમુખ યાજકૅ ઈસુને કહ્યું, “હવે હું તને સોગંદ 
દઉં છું હું તને જીવતા દેવના અધિકારથી અમને સાચું 
કહેવા હુકમ કરું છું. અમને કહે, શું તું દેવનો દીકરો 
ખ્રિસ્ત છે?” 

જઈસુએ કહ્યું, "હા, હું છું. ભવિષ્યમાં તમે માણસના 
દીકરાને દેવની જમણી બાજુએ બેઠેલો જોશો અને તમે 
માણસના દીકરાને આકાશના વાદળા પર આવતો જોશો.” 

ધપજ્ઘારે પ્રમુખ યાજકૅ આ સાંભળ્યું, ત્યારે તે ઘણો 
ગુસ્સે થયો. તેણે તેનાં વસો ફાડી નાંખ્યાં. અને કહ્યું, 
“હવે વધુ સાબિતીની જરૂર નથી, તમે બધાએ 
હમણા જ દેવ વિરુદ્ધ બોલતાં સાંભળ્યો. ધ્ધમે શું 
વિચારો છો?” 

યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો, "તે અપરાધી છે, અને તે 
મરણજોગ છે.” 

પછી ત્યાં લોકો ઈસુના ચહેરા પર થૂંક્યા અને 
તેઓએ તેને મૂક્કીઓ મારી. બીજા લોકોએ ઈસુને 
થબડાકો મારી. “તેઓએ કહ્યું, "ઓ ખ્રિસ્ત! અમને 
કહે તને કોણે માર્યું!” 


પિતરનું ઈસુને હું ઓળખું છું કહેતાં ડરવું 
૬લ્તે સમયે, પિતર પરસાળમાં બેઠો હતો. એક સેવિકા 


માથ્થી ર૨૬:૭૦-૨૭:૧૭ 


પિતર પાસે આવી. તેણે કહ્યું, "તું પણ ગાલીલના ઈસુની 
જોડે હતો.” 

9૦પણ પિતરે કહ્યું કે, તે ઈસુ સાથે કંદી હતો નહિ. 
તેણે ત્યાં બધા લોકોને આ કદ્યું. પિતરે કહ્યું, “તમે કોના 
વિષે વાત કરો છો તે હું જાણતો નથી.” જપછી પિતરે 
પરસાળ છોડી, દરવાજા આગળ બીજી એક સેવિકાએ 
તેને જોયો. તેણે ત્યાં લોકોને કહ્યું "આ માણસ ઈસુ 
નાઝારી સાથે હતો.” 

9૨ફરીથી, પિતરે દેવના સોગંદ ખાઈને કહ્યું કૅ તે 
ઈસુ સાથે કદી ન હતો. પિતરે કહ્યું, "દેવના સોગંદ 
પૂર્વક કહું છુ કૅ હું આ માણસ ઈસુને ઓળખતો નથી!” 

9ગ્થોડીવાર પછી ત્યાં ઊભેલા કૅટલાક લોકો પિતર 
પાસે ગયા અને કહ્યું, “અમે જાણીએ છીએ કે ઈસુને 
અનુસરનારા તે લોકોમાંનો તું એક છે કારણ કે તું જે 
રીતે વાત કરે છે તે જ બતાવે છે. તેના આધારે અમે આ 
કહીએ છીએ.” 

9૪પછી પિતરે શાપ આપવાનું શરૂ કર્યું. તેણે દઢતાથી 
કહયું, "હું દેવના સમ ખાઉં છું કહું આ માણસને ઓળખતો 
નથી.” પિતરના આમ કહ્યા પછી મરઘો બોલ્યો. $પપછી 
ઈસુએ તેને જે કહ્યું હતું, તે પિતરને યાદ આવ્યુ, "મરઘો 
બોલતા પહેલા તું ત્રણ વાર કહીશ કૅ તું મને ઓળખતો 
નથી.” પછી પિતર બહાર ગયો અને ધુસકૅ ધુસકૅ રડયો. 


ઈસુને પિલાત હાકૅમ પાસે સુપ્રત કરવા લઈ જાય છે 
ર્‌ ૭ બીજા દિવસની વહેલી સવારે, બધા મુખ્ય 

યાજકો અને લોકોના વડીલો ભેગા થયા અને 
ઈસુને મારી નાખવાની યોજના કરી. ચ્તેઓએ ઈસુને 
સાંકળોએ બાંધ્યો. પછી તેને લઈ જઈને પિલાત હાકૅમને 
સુપ્રત કર્યો. 


યહુંદાનું પોતાની જાતે મરણ પામવું 

ગહૂદાએ જોયું કે તેઓએ ઈસુને મારી નાખવાનું 
નક્કી કર્યું છે. યહૂદા ઈસુને તેના દુશ્મનોને 
સૉોંપનારાઓમાંનો એક હતો. જ્યારે યહૂદાએ શું બન્યું 
તે જોયું ત્યારે તેણે જે કંઈ કર્યું હતું તે માટે ઘણો દિલગીર 
થયો. તેથી તે મુખ્ય યાજકો તથા વડીલ આગેવાનો 
પાસે ૩૦ ચાંદીના સિક્કા પાછા લાવ્યો. ૪યહૂદાએ કયું, 
“મેં પાપ કર્યું છે, મેં એક નિર્દોષ માણસને મારી નાખવા 
આપ્યો છે.” 

યહૂદી આગેવાનોએ ઉત્તર આપ્યો, “અમને કોઈ 
ચિંતા નથી! તે પ્રશ્ન તારો છે, અમારો નથી.” 


૪૦ 


પતેથી યહૂદાએ પેસા મંદિરમાં ફેંક્યા. પછી યહૂદાએ 
તે સ્થળ છોડ્યું અને પોતે જાતે લટકીને ફાંસો ખાધો. 

ધ્મુખ્ય યાજકોએ મંદિરમાંથી ચાંદીના સિક્કા ઊંચકી 
લીધા. તેઓએ કહ્યું, "અમારો કાયદો આ પેસાને મંદિરના 
ભંડારમાં રાખવાની પરવાનગી આપતો નથી, કારણ કૅ 
આ પૈસા માણસના મરણ માટે આપવામાં આવ્યા છે.” 
9તેથી તેઓએ એક ખેતર જે કુંભારના ખેતરના નામે 
ઓળખાય છે તે આ પૈસાથી ખરીદવાનું નક્કી કર્યું. જે 
લોકો યરૂશાલેમની મુલાકાતે આવતો મરણ પામતાં 
તેઓને માટે દફનાવવાની જગ્યા તરીકૅ તે ખેતર 
ઉપયોગમાં લેવાશે. “તેના કારણે હજુ પણ તે લોહીના 
ખેતર તરીકે ઓળખાય છે. ૯તેથી પ્રબોધક યર્મિયાએ 
જે કહ્યું તે આ રીતે વચન પૂરું થયું: 

"તેઓએ ૩૦ ચાંદીના સિક્કા લીધા. તેના જીવન 
માટે યહૂદી લોકોએ આ કિંમત ઠરાવેલી હતી. “તેઓએ 
તે ૩૦ ચાંદીના સિક્કાઓનો કુંભારનું ખેતર ખરીદવા 
માટે ઉપયોગ કર્યો. પ્રભુએ તેનો મને હુકંમ કર્યો હતો.” 


હાકૅમ પિલાત ઈસુને પ્રશ્ન કરે છે 

૧જસુ હાકૅમ પિલાત સમક્ષ ઊભો રલ. પિલાતે 
તેને પ્રશ્નો પૂછયો, તેણે કહ્યું, "શું તું યહૂદીઓનો 
રાજા છે?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હા, હું છું.” 

૧જયારે મુખ્ય યાજક અને વડીલ યહૂદી 
આગેવાનોએ ઈસુ પર આરોપો મૂક્યા. તેણે કંઈ જ કહ્યું 
નહિ. 

૧3થી પિલાતે ઈસુને કહ્યું, "તું આ લોકોને તારી 
આ બધી બાબતો માટે આરોપ મૂકતા સાંભળે છે, તું શા 
માટે ઉત્તર આપતો નથી?” 

૧૪પરંતુ ઈસુએ પિલાતને ઉત્તરમાં કંઈ જ કહ્યું નહિ. 
આથી પિલાત ઘણો જ આશ્ચર્યચક્તિ થયો. 


પિલાત ઈસુને મુક્ત કરવાના પ્રયત્નમાં નિષ્ફળ 

૧પપ્રતિ વર્ષ પાસ્ખાપર્વના સમયે હાકૅમ કૅદમાંથી 
એક વ્યક્તિને મુક્ત કરતો. હંમેશા લોકો જે વ્યક્તિને 
ઈચ્છે તેને મુક્ત કરવામાં આવતો. ૧5તે સમયે ત્યાં 
કૅદમાં એક માણસ હતો જે ઘણો કુખ્યાત હતો. તેનું 
નામ બરબ્બાસ હતું. બધા લોકો પિલાતને ઘરે ભેગા 
થયા. પિલાતે લોકોને કહ્યું, "હું તમારા માટે એક માણસને 
મુકત કરીશ. તમે કયા માણસને મારી પાસે મુક્ત કરાવવા 
ઈચ્છો છો? બરબ્બાસ કૅ, ઈસુ જે ખ્રિસ્ત કહેવાય છે 


૪૧ 


તેને?” 14પેલાતે જાણ્યું કે લોકોએ ઈસુને અદેખાઈને 
કારણે તેને સૉપ્યો. 

૧૯પેલાત જ્યારે ન્યાયાસન પર બેઠો હતો ત્યારે તેણે 
આ બાબતો કહીં. જ્યારે તે ત્યાં બેઠો હતો ત્યારે તેની 
પત્નીએ તેને સંદેશો મોકલ્યો. સંદેશામાં કહ્યું, “તે માણસ 
(ઈસુ) સાથે કંઈ જ કરીશ નહિ, તે માણસ નિર્દોષ છે. 
આજે મને તેના વિષે સ્વપ્ન આવ્યું હતું, અને તેનાથી 
મને ઘણું દુ:ખ થયું.” 

ચ૦પરંતુ મુખ્ય યાજકો અને વડીલ યહૂદી નેતાઓએ 
લોકોને સમજાવ્યા કૅ બરબ્બાસને મુક્ત કરવો અને 
ઈસુને મારી નાખવા વિનંતી કરો. 

અપિલાતે કહ્યું, "મારી પાસે બરબ્બાસ અને ઈસુ છે. 
મારી પાસેથી આ બેમાંથી તમારા માટે કોને મુક્ત કરાવવા 
ઈચ્છો છો?” 

લોકોએ ઉત્તર આપ્યો, "બરબ્બાસને!” 

રશપિલાતે પૂછયું,"તો જે એક ખ્રિસ્ત કહેવાય છે, 
મારે તેની સાથે શું કરવું જોઈએ?” 

પણ બધા લોકોએ ઉત્તર આપ્યો, "તેને વધસ્તંભ 
પર મારી નાખો!” 

ચપેલાતે પૂછયું, “તમે શા માટે મારી પાસે તેને 
મારી નંખાવવા ઈચ્છો છો? તેણે શું ખોટું કર્યું છે?” 

પરંતુ બધા લોકોએ મોટે સાદે બૂમો પાડવાનું ચાલું 
રાખ્યું, “તેને વધસ્તંભ પર મારી નાખો!” 

ચ૪પિલાતે જોયું કે લોકોનો વિચાર બદલવા માટે તે 
કંઈ કરી શકૅ તેમ નથી અને તેણે જોયું કે લોકો બેચેન 
થઈ રહ્યા હતા. તેથી પિલાતે થોડું પાણી લઈને હાથ 
ધોયા. જેથી તે બધા લોકો જોઈ શકૅ. પછી પિલાતે કહ્યું, 
“હું આ માણસના મરણ માટે દોષિત નથી. તમે જ 
તેમાંના એક છો જે તે કરી રહયા છો!” 

સપબધા લોકોએ ઉત્તર આપ્યો, "અમે તેના મરણ 
માટે જવાબદાર છીએ. અમે અમારી જાત માટે, તથા 
અમારા બાળકો માટે તેના મરણ માટેની કોઈ પણ 
શિક્ષાનો સ્વીકાર કરીએ છીએ.” 

સપિલાતે તેમના માટે બરબ્બાસને મુક્ત કર્યો. પિલાતે 
કૅટલાક સૈનિકને ઈસુને ચાબુક વડે મારવા કહ્યું. પછી 
પિલાતે ઈસુને વધસ્તંભ પર મારી નાખવા માટે સૈનિકોને 
સુપ્રત કર્યો. 


પિલાતના સૈનિકો ઈસુની ઠઠ્ઠા મશ્કરી કરે છે 
પછી પિલાતના સૈનિકો ઈસુને હાકૅમના મહેલમાં 
લાવ્યા. બધા સૈનિકો ઈસુને આજુબાજુ ઘેરી વળ્યા. 
ચસૈનિકોએ ઈસુનાં વસો ઉતારી નાખ્યાં અને લાલ 


માથ્થી ૨૭:૧૮-૪૩ 


ઝભ્ભો તેને પહેરાવ્યો. *૬પછી સૈનિકો મુગટ બનાવવા 
માટે કાંટાળી ડાળીઓનો ઉપયોગ કર્યો. તેઓએ આ 
કાંટાનો મુગટ ઈસુનાં માથા પર મૂક્યો, અને તેના જમણાં 
હાથમાં તેઓએ એક લાકડી મૂકી. પછી તે સૈનિકો ઈસુ 
આગળ નમ્યા અને તેની મશ્કરી કરવા લાગ્યા. તેઓએ 
કહ્યું, "ઓ યહૂદીઓના રાજા, સલામ!” ગ્બસેનિકો ઈસુ 
પર થૂંક્યા. પછી તેઓએ તેની લાકડી લીધી અને તેને 
માથામાં ઘણી વાર મારી. તેઓએ ઈસુની મશ્કરી 
કરી રહા પછી, સૈનિકોએ ઝભ્ભો ઉતારી લીધો અને 
ફરીથી તેને તેનાં પોતાનાં કપડાં પહેરાવ્યા. પછી તેઓ 
ઈસુને વધસ્તંભે જડવા માટે દૂર લઈ ગયા. 


વધસ્તંભ પર ઈસુનું મરણ 

૨સૈનિકો ઈસુ સાથે શહેરની બહાર જતા હતા. તે 
સૈનિકોએ બીજા માણસને ઈસુનો વધસ્તંભ લઈ જવા 
દબાણ કર્યું. આ માણસનું નામ કુરેનીનો સિમોન હતું. 
ઓ ગુલગુથા નામના સ્થળે આવ્યા. (ગુલગુથાનો 
અર્થ ખોપરીની જગ્યા). *7ગુલગુથામાં, સૈનિકોએ ઈસુને 
દ્રાક્ષારસ પીવા માટે આપ્યો. તે દ્રાક્ષારસમાં સરકો 
ભેળવેલો હતો. ઈસુએ દ્રાક્ષારસ ચાખ્યો પરંતુ તે પીવાની 
ના પાડી. પસૈનિકોએ ઈસુને વધસ્તંભે જડ્યો. પછી 
તેઓએ તેનાં લૂગડાં કોને મળે તે માટે સિકકા ઉછાળ્યા. 
ગકસૈનિકો ત્યાં બેઠા અને ઈસુની ચોકી કરવા લાગ્યા. 
૨્સેનિકોએ તેના વિરુદ્ધનું તહોમતનામું ઈસુના માથા 
પર મૂક્યું, તેમાં લખેલું હતુ : "આ ઈસુ છે, જે યહૂદીઓનો 
રાજા છે.” બે લૂટારાઓને ઈસુની બાજુમાં વધસ્તંભ 
પર જડ્યા હતા. એક લૂટારાને ઈસુની જમણી બાજુએ 
અને બીજાને ડાબી બાજુએ રાખ્યો હતો. “ઈસુની 
બાજુમાંથી પસાર થતા લોકો તેની મશ્કરી કરતાં હતા. 
લોકોએ તેમના માથાં હલાવ્યા. 7૦અને કહ્યું, “તેં કહ્યું 
હતું કૅ મંદિરનો નાશ કરીને તેને ત્રણ દિવસમાં બાંધી 
શકૅ છે. તેથી તારી જાતને બચાવ! જો તું ખરેખર દેવનો 
દીકરો હોય તો વધસ્તંભ પરથી નીચે ઉતર!” 

*૧મુખ્ય યાજકો, શાસ્રીઓ અને વડીલો યહૂદી 
આગેવાનો પણ ત્યાં હતા. આ માણસો પણ બીજા લોકોની 
જેમ ઈસુની મશ્કરી કરતાં હતા. *ચ્તેઓએ કહ્યું, “તેણે 
બીજા લોકોને બચાવ્યા, પણ તે તેની જાતને બચાવી 
શક્તો નથી. લોકો કહે છે તે ઈઝરાએલનો રાજા છે. 
(યહૂંદીઓનો) જો તે રાજા હોય તો તેને હવે વધસ્તંભ 
પરથી નીચે આવવું જોઈએ. પછી અમે તેનામાં વિશ્વાસ 
મૂકીશું. *ગ્તેણે દેવમાં વિશ્વાસ મૂકયો છે. દેવ તેને 
ખરેખર ઈચ્છતો હોય તો દેવને તેનો છૂટકારો કરવા 


માથ્થી ર૨૭:૪૪-૨ર૮:૪ 


દો. તેણે તેની જાતે કહ્યું છે કૅ; “હું દેવનો દીકરો છું.” 
૪જઅને તે જ રીતે, લૂંટારાઓ જે ઈસુની નજીક વધસ્તંભ 
પર મારી નંખાવા લટકાવવામાં આવ્યા હતા તેમણે પણ 
ઈસુની મશ્કરી કરી. 


ઈસુ મરણ પામે છે 

૪પમ્‌ધ્યાહને આખા દેશમાં અંધકાર છવાઈ ગયો. 
આ અંધકાર ત્રણ કલાક ચાલુ રહયો. *ધ્લગભગ ત્રણ 
વાગે ઈસુએ મોટા અવાજ સાથે બૂમ પાડી કૅ "એલી, 
એલી, લમા શબકથની?” આનો અર્થ છે, “મારા દેવ, 
મારા દેવ, તેં મને શા માટે એકલો છોડી દીધો?” 

૪*યાં ઊભા રહેલા કૅટલાક લોકોએ આ સાંભળ્યું. 
લોકોએ કહ્યું, "તે એલિયાને બોલાવે છે.” ૪7લોકોમાંના 
એકૅ ઝડપથી દોડીને એક વાદળી લીધી અને તેણે 
વાદળીને સરકાથી ભરી અને તે વાદળીને લાકડી સાથે 
બાંધી. પછી તેણે તે લાકડીનો ઉપયોગ કરીને ઈસુને 
વાદળી ચૂસવા માટે આપી. 7૯પણ બીજા લોકોએ કહ્યું, 
“તેની (ઈસુ) ચિંતા કરશો નહિ. અમને જોવા દો કૅ 
એલિયા એને છોડાવવા આવે છે કે કૅમ.” 

પ૦ફરીથી ઈસુએ મોટા સાદે બૂમ પાડી. પછી તે 
મરણ પામ્યો. 

પજ્યારે ઈસુ મરણ પામ્યો, ત્યારે મંદિરનો પડદો 
ઉપરથી નીચે બે ભાગમાં ફાટી ગયો. પડદો ટોચ પરથી 
શરૂ થઈ અને તે નીચે સુધી ફાટી ગયો અને ધરતી પણ 
કાંપી અને ખડકો ફાટી ગયા. પઅધી કંબરો ઉઘડી અને 
દેવના સંતોમાંના ઘણા જે મરણ પામ્યા હતા, તે ઊભા 
થયા. પગ્ઈસુના મરણમાંથી ઊઠયા બાદ પેલા લોકો 
પવિત્ર શહેર (યરૂશાલેમ) માં ગયા અને ઘણા લોકોએ 
તેને જોયો. 

પ૪લૃશ્કરના અમલદારો અને તેના માણસો જે ઈસુની 
ચોકી કરતા હતા તેમણે ધરતીકંપ અને આ બધું થયેલું 
જોયું. તે ઘણા બીહી ગયા હતા અને કહ્યું, “ખરેખર તે 
દેવનો દીકરો હતો!” 

પપઘ્યુણી સ્રીઓ વધસ્તંભથી દૂર ઊભી રહીને જોતી 
હતી. આ સ્રીઓ ઈસુ સાથે ગાલીલમાંથી આવી હતી. 
અને તેની સેવા કરતી હતી. પક્તેઓમાં મગ્દલાની 
મરિયમ, યાકૂંબ તથા યોસેની મા મરિયમ, તથા ઝબદીના 
પુત્રોની મા હતી. 


પ્રભુ ઈસુનું દફન 
પ'તે સાંજે યૂસફ નામનો એક ધનવાન યરૂશાલેમમાં 
આવ્યો. અરિમથાઈના શહેરમાંથી યૂસફ ઈસુનો એક 


૪ર 


શિષ્ય હતો. પ/યૂસફ પિલાત પાસે ગયો અને ઈસુનો 
દેહ તેને આપવા કહ્યું. પિલાતે ઈસુનો દેહ યૂસફને 
આપવા માટે સૈનિકોને હુકંમ કર્યો. પલ્યૂસફે દેહ લીધા 
પછી શણના સફેદ વસોમાં વીંટાળ્યો. 'બ્યૂસફે ઈસુના 
દેહને એક નવી કંબરમાં મૂકયો. યૂસફે એક ખડકની 
દિવાલમાં તે કંબર ખોદી હતી. પછી તેણે એક મોટા 
પથ્થરને ગબડાવી પ્રવેશદ્વારને ઢાંકી દીધું. આ પ્રમાણે 
કર્યા પછી યૂસફ ચાલ્યો ગયો. ૧મગ્દલાની મરિયમ 
અને મરિયમ નામની બીજી સી કબરની નજીક બેઠી 
હંતી. 


ઈસુની કબરની ચોકી 

૬રતે દિવસ સિદ્ધિકરણ દિવસ કહેવાતો હતો. બીજે 
દિવસે મુખ્ય યાજકો અને ફરોશીઓ પિલાત પાસે ગયા. 
ધપેઓએ કલ્યું, “સાહેબ, અમે યાદ કરીએ છીએ કૅ, 
જ્યારે તે ઠગ જીવતો હતો ત્યારે તે કહેતો હતો કૅ ત્રણ 
દહાડા પછી હું મરણમાંથી સજીવન થઈશ.' તેથી 
ત્રણ દહાડા સુધી કબરની ચોકી કરવાનો હુકંમ કર. 
તેના શિષ્યો આવે અને કદાચ લાશને ચોરી જાય. પછી 
તેઓ લોકોને કહેશે કે તે મરણમાંથી સજીવન થયો છે. 
આ ભૂલ તેઓએ પહેલા તેના વિષે જે કહ્યું હતું તેનો 
કરતાં વધારે ખરાબ હશે.” 

પપિલાતે કહ્યું, “થોડાક સૈનિકો લઈ જાવ અને જાઓ 
અને તમે જે ઉત્તમ રીત જાણતા હોય તે રીતે કબરની 
ચોકી કરો.” “થી તેઓ બધા કબર પાસે ગયા અને 
તેને ચોકીદારોથી સુરક્ષિત કરી. તેઓએ કંબરના મુખ 
પર મોટો પથ્થર મૂકી સીલ માર્યું અને ત્યાં રક્ષણ માટે 
ચોકીદારો મૂક્યા. 


ઈસુ મરણમાંથી સજીવન થયાના સમાચાર 
ર્‌ ૮ વિશ્રામવાર* પૂર્ણ થયા પછી અઠવાડિયાના 
પ્રથમ દિવસની વહેલી સવારે મગ્દલાની 
મરિયમ તથા બીજી મરિયમ કબર તરફ નજર કરવા 
આવી. 
ચે સમયે ત્યાં ભયંકર ધરતીકંપ થયો અને પ્રભુનો 
એક દૂત આકાશમાંથી ઉતર્યો અને કબરના પ્રવેશદ્વાર 
આગળથી પથ્થર ગબડાવી તેના ઉપર બેઠો. *તેનો ચહેરો 
વીજળી જેવો ચમકતો હતો. અને તેનાં કંપડાં બરફ 
જેવાં ઉજળાં હતાં. ”જે સિપાઈઓ કબરનો પહેરો ભરી 





વિશ્રામવાર યહૂદી સપ્તાહનો સાતમો દિવસ, યહૂદીઓ 
માટે આ ખાસ ધાર્મિક દિવસ છે. 


૪૩ 


રધા હતા તે ભયના માર્યા કાંપવા લાગ્યા અને જાણે 
મરણ પામ્યા હોય તેવા થઈ ગયા. 

પપછી દૂતે પેલી સીઓને કહ્યું, "ગભરાશો નહિ, હું 
જાણું છું કે વધસ્તંભે જડાયેલા ઈસુની તમે શોધમાં 
નીકળ્યા છો. 'પણ ઈસુ અહીં નથી, તેણે કહ્યું હતું તે 
પ્રમાણે તે ઊઠયો છે, આવો, તેનું શરીર જ્યાં પડ્યું હતું 
તે જગ્યા જુઓ. *અને હવે જલદી જાવ અને તેના 
શિષ્યોને કહો: ઈસુ મરણમાંથી ઊઠયો છે. અને તે 
ગાલીલ જશે. ત્યાં તેને મળો.' મારે જે કહેવાનું 
આ છે. તમારા પહેલાં એ ત્યાં હશે. તમે તે 
ગાલીલમાં જોશો. પછી દૂતે કહ્યું: "મે તમને કહ્યું 
રાખો.” 

“સીઓ તરત જ કબર પાસેથી પાછી વળી. તેઓનાં 
હદય ભય અને આનંદની લાગણી અનુભવતાં હતાં. 
તેના શિષ્યોને જે કાંઈ બન્યું તેનો સંદેશો આપવા દોડી 
ગઈ. લતેઓ દોડતી જતી હતી, એવામાં તેઓએ ઈસુને 
ઉભેલો જોયો. ઈસુએ તેઓને કુશળતા પાઠવી. તેઓએ 
ઈસુના પગ પકડી તેનું ભજન કર્યું. ૧“પછી ઈસુએ 
તેમને કહ્યું, “ગભરાશો નહિ, જાઓ અને મારા ભાઈઓને 
(શિષ્યો) ગાલીલ જવા કહો. તેઓ મને ત્યાં જોશે.” 


યહૂદી આગેવાનોને ઘટનાની જાણ 
૧૧્રીઓ (શહેરમાં) શિષ્યોને માહિતી આપવા જતી 
હતી ત્યારે કબરની ચોકી કરનારા સૈનિકોએ શહેરમાં 
મુખ્ય યાજકો પાસે જઈને જે કાંઈ બન્યું હતું તે બધું જ 


માથ્થી ર૮:૫-ર૦ 


તેમને કહ્યું. ચયહૂદી આગેવાનો તથા વડીલોએ એકઠા 
મળી એક યોજના બનાવી. અને સૈનિકોને મોટી લાંચ 
આપી. 'ગ્તેઓએ સૈનિકોને કહ્યું, "લોકોને જઈને કહો 
કૅ અમે ઊંઘતા હતા ત્યારે ઈસુના શિષ્યો રાત્રે આવી 
ઈસુના શબને ચોરીને જતા રહ્યાં. તમારી આ વાત 
હાકૅમ જાણશે તો અમે તેને સમજાવીશું, અને તમને 
કશુંજ નહિ થવા દઈએ.” ૧પસેનિકોએ પૈસા લઈ લીધા 
અને તેઓને સમજાવ્યા પ્રમાણે વાત વહેતી મૂકી. આ 
વાત યહૂદીઓમાં ફેલાઈ ગઈ અને આજે પણ એ વાત 
યહૂદીઓમાં ચાલતી આવે છે. 


ઈસુની પોતાના શિષ્યો સાથે વાતચીત 

૧૬૫છી અગિયાર શિષ્યો ગાલીલ પહોંચ્યા અને 
ઈસુએ કહ્યું હતું ત્યાં પહાડ પર પહોંચી ગયા. “શ્ેઓએ 
જ્યારે ઈસુને જોયો ત્યારે તેનું ભજન કર્યું. પણ તે ખરેખર 
ઈસુ હતો કૅ કૅમ? તે બાબતની કૅટલાકંને શંકા થઈ. 
૧સુ તેમની પાસે આવ્યો અને કહ્યું, “આકાશ અને 
પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર (સત્તા) મને આપવામાં આવ્યો 
છે. ૧૯તેથી તમે બધા જ દેશોમાં જાઓ અને સર્વ લોકોને 
મારા શિષ્યો બનાવો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર 
આત્માના નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપો. ૨૦મે તમને 
જે જે આજ્ઞા આપી છે તે પ્રમાણે તેઓને તે 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાનું શીખવતા જાઓ અને જુઓ, 
જગતના અંતકાળ પર્યત સદાય હું તમારી સાથે છું.” 


માર્કની લખેલી સુવાર્તા 


ઈસુનુઆગમન 
દેવના દીકરા, ઈસુ ખ્રિસ્ત વિષેની સુવાર્તાનો 
આરંભ. ચયશાયા પ્રબોધકૅ જે કહ્યું છે તે થશે. 
યશાયાએ લખ્યું છે: 


“ધ્યાનથી સાંભળો! હું (દેવ) મારા દૂતને તારી 
આગળ મોકલીશ. તે તારા માટે માર્ગ તૈયાર કરશે.” 
મ/લ/ખ? ૭:? 


૩ “ત્યાં એક વ્યક્તિ છે જે રેતીના રણમાં પોકાર કરે 
છે: 'પ્રભુ માટે માર્ગ તૈયાર કરો. તેના રસ્તા સીધા 
કરો.” 

૧થ/૫/ ૪૦:૩૭ 


૪તેથી યોહાન બાપ્તિસ્ત આવ્યો અને રણપ્રદેશમાં 
લોકોને બાપ્તિસ્મા આપતો હતો. તેણે લોકોને ક્યું કે જો 
તેઓ તેમના જીવનમાં પરિવર્તન ઈચ્છતા હોય તો તે 
બતાવવા માટે બાપ્તિસ્મા* પામો પછી તેમનાં પાપો 
માફ કરવામાં આવશે. પયહૂદિયા દેશના અને 
યરૂશાલેમના બધા લોકો યોહાન પાસે આવવા નીકળ્યા. 
આ લોકોએ કરેલાં પાપોની કબૂલાત કર્યા પછી યર્દન 
નદીમાં તેઓ યોહાન દ્વારા બાપ્તિસ્મા પામ્યા. “ઊંટના 
વાળમાંથી બનાવેલૉ વસો યોહાન પહેરતો હતો. યોહાન 
તેની કંમરે એક ચામડાનો પટ્ટો બાંધતો હતો. તે તીડો 
તથા જંગલી મધ ખાતો હતો. શયોહાન લોકોને જે ઉપદેશ 
આપતો હતો તે આ છે: “મારા કરતાં જે વધારે મહાન 
છે તે મારી પાછળ આવે છે. હું તો તેના ઘૂંટણે પડવા 
તથા તેના જોડાની દોરી છોડવા માટે પણ યોગ્ય નથી. 
મેં તમારું પાણીથી બાપ્તિસ્મા કર્યું. પણ જે વ્યક્તિ 
આવે છે તે તમારું પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા કરશે.” 





બાપ્તિસ્મા આ ગ્રીક ભાષાનો શબ્દ છે જેનો અર્થ પાણીમાં 
ડૂબાડવું થાય છે. આ એક ધાર્મિક ક્રિયા છે. 


ઈસુનું બાપ્તિસ્માં 

લ્તે વખતે ઈસુ ગાલીલના નાસરેથથી જ્યાં યોહાન 
હતો તે જગ્યાએ આવ્યો. યોહાને યર્દનની નદીમાં ઈસુને 
બાપ્તિસ્મા આપ્યુ. જયારે ઈસુ પાણીમાંથી બહાર 
આવતો હતો ત્યારે તેણે આકાશ ઊઘડેલું જોયું. પવિત્ર 
આત્મા ઈસુ પર કબૂતરની જેમ આવ્યો. આકાશમાંથી 
એક અવાજ આવ્યો અને કહ્યું; "તું મારો પુત્ર છે અને 
હું તને ચાહું છું. હું તારા પર ઘણો પ્રસન્ન થયો છું.” 


ઈસુનું પરીક્ષણ 
૧૨પછીથી આત્માએ ઈસુને રણમાં મોકલ્યો. 'સુ 
રણમાં ૪૦ દિવસો રથો હતો. તે ત્યાં જંગલી પશુઓ 
સાથે હતો. જ્યારે ઈસુ રણમાં હતો ત્યારે શેતાનથી તેનું 
પરીક્ષણ થયું હતું. અને દૂતોએ આવીને ઈસુની સેવા 
કરી. 


ઈસુ કૅટલાક શિષ્યોની પસંદગી કરે છે 

૧૪આ પછી, યોહાનને બંદીખાનામાં મૂકવામાં આવ્યો 
હતો. ઈસુ ગાલીલમાં ગયો અને દેવ તરફથી સુવાર્તા 
પ્રગટ કરી. 'પઈસુએ કહ્યું, “હવે નિશ્ચિત સમય આવી 
પહોચ્યો છે. દેવનું રાજ્ય નજીક છે. પસ્તાવો કરો અને 
દેવની સુવાર્તામાં વિશ્વાસ કરો!” 

૧૬ઈસુ ગાલીલના સરોવરની બાજુમાં ચાલતો હતો 
ત્યારે ઈસુએ સિમોન* અને સિમોનના ભાઈ 
આંન્દ્રિયાને જોયો. આ બંને માણસો માછીમારો હતા, 
અને તેઓ માછલા પકડવા સરોવરમાં જાળ નાખતા 
હતાં. ૧9ઈસુએ તેમને કહ્યું, "મારી પાછળ આવો, ને હું 
તમને એક જુદા પ્રકારના માછીમારો બનાવીશ. તમે 
લોકોને ભેગા કરવાનું કામ કરશો, માછલીઓ નહિ.” 
૧૮તેથી સિમોન અને આંન્દ્રિયાએ તેઓની જાળો છોડી 
દીધી અને ઈસુની પાછળ ગયા. 

૧૯6ંસુએ ગાલીલ સરોવરની બાજુમાં ચાલવાનું ચાલું 
રાખ્યું. તેણે ત્યાં બે વધારે ભાઈઓ, ઝબદીનો દીકરો 





સિમોન સિમોનનું બીજુ નામ પિતર હતું. 


૪પ 


યાકૂબ અને યોહાનને જોયા. તેઓ હોડીમાં તેમની 
માછલાં પકડવાની જાળો તૈયાર કરતાં હતા. ચબતેમનો 
પિતા ઝબદી અને તે માણસો કૅ તેમના માટે કામ કરતા 
હતા, તેઓ તે ભાઈઓ સાથે હોડીમાં હતા. જ્યારે ઈસુએ 
તે ભાઈઓને જોયા, તેણે તેઓને આવવા કહ્યું. તેઓએ 
તેમના પિતાને છોડ્યા અને ઈસુની પાછળ ગયા. 


ઈસુનું અશુદ્ધ આત્માવાળા માણસને સાજા કરવું 

ઈસુ અને તેના શિષ્યો કફર-નહૂમમાં ગયા. 
વિશ્રામવારે ઈસુ સભાસ્થાનમાં ગયો અને લોકોને 
ઉપદેશ આપ્યો. રરત્યાં જે લોકો હતા તેઓ ઈસુના 
ઉપદેશથી નવાઈ પામ્યા. ઈસુએ તેમના શાસીઓની 
જેમ શીખવ્યું નહિ. પરંતુ ઈસુએ જે વ્યક્તિ પાસે અધિકાર 
હોય તેવી રીતે શીખવ્યું. ચગ્જ્યારે ઈસુ સભાસ્થાનમાં 
હતો, ત્યારે એક અશુદ્ધ આત્મા વળગેલા માણસે બૂમ 
પાડી, ર"નાઝરેથના ઈસુ! તારે અમારી સાથે શું છે? શું 
તું અમારો નાશ કરવા આવ્યો છે? હું જાણું છું તું કોણ 
છે-દેવનો એક પવિત્ર!” 

ચઈસુએ તેને ધમકાવતાં કહ્યું, "શાંત રહે! તે 
માણસમાંથી બહાર નીકળ!” ચ્ધ્તે અશુદ્ધ આત્માએ તે 
માણસને ધુજાવી નાખ્યો. પછી તે આત્માએ મોટી બૂમ 
પાડી અને તે માણસમાંથી બહાર નીકળી ગયો. 

ચ્્લોકો નવાઈ પામ્યા હતા. તેઓએ એકબીજાને 
પૂછયું; "અહીં શું થઈ રહ્યું છે? આ માણસ કંઈક નવું 
શીખવે છે. અને તે અધિકારથી શીખવે છે. તે અશુદ્ધ 
છે.” રતેથી ઈસુના સમાચાર ઝડપથી ગાલીલના 
પ્રદેશમાં સર્વત્ર પ્રસરી ગયા. 

ઈસુ ઘણા લોકોને સાજા કરે છે 

આંસુ અને તેના શિષ્યોએ સભાસ્થાન છોડ્યું. તેઓ 
યાકૂબ અને યોહાન સાથે સિમોન અને આંન્દ્રિયાના 
ઘરમાં ગયા. ૨9સિમોનની સાસુ બિમાર હતી. તે 
પથારીમાં હતી અને તેને તાવ હતો. ત્યાંના લોકોએ 
ઈસુને તેના વિષે કહ્યું. તેથી ઈસુ તેની પથારી પાસે 
ગયો. ઈસુએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને ઉભા થવામાં 
મદદ કરી. તેનો તાવ ઉતરી ગયો અને તે સાજી થઈ 
ગઈ. પછીથી તેણે તેઓની સેવા કરવી શરૂ કરી. 

3સે રાત્રે સૂર્યાસ્ત થયા પછી લોકો ઘણાં માંદા લોકોને 
ઈસુ પાસે લાવ્યા તથા જેઓને ભૂતો વળગેલા હતા 
તેવા લોકોને પણ લાવ્યા હતા. ”ગ્શહેરના બધા જ 
લોકો તે ઘરનાં બારણા આગળ ભેગા થયા. ઈસુએ 


માર્ક ૧૨૨૦-૪૫ 


ઘણા લોકો કે જુદા જુદા રોગથી પીડાતા હતા તે બધાને 
સાજા કર્યા. ઈસુએ ઘણાં ભૂતોને કાઢયાં. પણ ઈસુએ 
ભૂતોને બોલવા દીધાં નહિ, કારણ કૅ ભૂતો જાણતા હતા 
કૅ તે કોણ હતો. 


ઈસુની સુવાર્તા આપવાની તૈયારી 

૨૫બીજી સવારે, ઈસુ ઘણો વહેલો ઉઠયો. જ્યારે 
અંધારું હતું ત્યારે ઈસુએ ઘર છોડ્યું. તે એકાંત જગ્યાએ 
એકલો પ્રાર્થના કરવા ગયો. પાછળથી, સિમોન અને 
તેના મિત્રો ઈસુની શોધમાં નીકળ્યા. શનેઓએ ઈસુને 
શોધ્યો અને કહ્યું, “બધા જ લોકો તારી રાહ જોઈ રહયા 
છે!” 

ઈસુએ જવાબ આપ્યો; "આપણે બીજી કોઈ 
જગ્યાએ જવું જોઈએ. આપણે અહીંના આજુબાજુના 
બીજાં ગામોમાં જઈએ, હું તે સ્થળોએ પણ ઉપદેશ 
આપી શકું તે માટે હું આવ્યો છું.” ગ્૯તેથી ઈસુએ 
ગાલીલમાં સર્વત્ર મુસાફરી કરી. સભાસ્થાનોમાં તેણે 
ઉપદેશ કર્યો, અને તેણે દુષ્ટાત્માઓને લોકોને છોડીને 
જવા ફરજ પાડી. 


ઈસુનું માંદા માણસને સાજાં કરવું 

૪૦એક માણસ કૅ જેને કોઢ હતો તે ઈસુ પાસે આવ્યો. 
તે માણસે ઘૂંટણ ટેકવીને ઈસુને વિનંતી કરી. "તું ઈચ્છે 
તો તું મને સાજો કરવા સમર્થ છે.” 

”ઈસુને આ માણસ માટે દયા આવી. તેથી ઈસુએ 
તે માણસને સ્પર્શ કર્યો અને કહ્યું, "હું તને સાજો કરવા 
ઈચ્છું છું, સાજો થઈ જા!” ૪્પછી માંદગી તે માણસને 
છોડી ગઈ અને તે સાજો થઈ ગયો. 

૪ઝઈસુએ તે માણસને જવાનું કહ્યું. પણ ઈસુએ તેને 
કંડક ચેતવણી આપી. ઈસુએ કહ્યું, 7૪“મે તારા માટે જે 
કાંઈ કર્યું તે વિષે તું કોઈ વ્યક્તિને કહીશ નહિ. પણ જા 
અને યાજકને જઈને બતાવ. અને દેવને ભેટ અર્પણ 
કર. કારણ કૅ તું સાજો થઈ ગયો છે. મૂસાએ જે ફરમાન 
કર્યુ છે તેની ભેટ અર્પણ કર. આથી લોકોને સાક્ષી મળશે 
કૅ તું સાજો થઈ ગયો છે.” ૪પતે માણસ ત્યાંથી વિદાય 
ઈસુએ તેને સાજો કર્યો છે. તેથી ઈસુ વિષેના સમાચાર 
પ્રસરી ગયા. અને તેથી ઈસુ ફરી શહેરમાં ઉઘાડી રીતે 
જઈ ન શકયો. ઈસુ એવી જગ્યાઓએ રહયો જ્યો લોકો 
રહેતા ન હતા. પરંતુ બધા શહેરોના લોકો ઈસુ જે જગ્યાએ 
હંતો ત્યાં આવ્યા. 


માર્ક ર:૧-ર૪ 


ઈસુનું પક્ષઘાતી માણસને સાજા કરવું 

થોડા દિવસો પછી, ઈસુ ફરી પાછો કફર-નહૂમમાં 
રે આવ્યો. તે સમાચાર પ્રસરી ગયા કૅ ઈસુ ઘેર 
પાછો ફર્યો હતો. ચ્ઘણા બધા લોકો ઈસુનો ઉપદેશ 
સાંભળવા ભેગા થયા હતા. ઘર ભરેલું હતું. ત્યાં દરવાજા 
બહાર પણ ઊભા રહેવાની જગ્યા ન હતી. ઈસુ આ 
લોકોને ઉપદેશ આપતો હતો. "કૅટલાકં લોકો એક 
પક્ષઘાતી માણસને ઈસુ પાસે લાવ્યા. ચાર માણસો તે 
પક્ષઘાતી માણસને ઊંચકીને લાવતો હતા. પણ તેઓ 
તે માણસને ઈસુ પાસે લાવી શકયા નહિ કારણ કૅ ઘર 
લોકોથી ભરેલું હતું. તેથી તે માણસો ઈસુ જયૉ હતો તે 
છાપરા પર ગયા અને છાપરામાં બાકોરું પાડયું પછી 
તેઓએ પક્ષઘાતી માણસ જે ખાટલામાં પડેલો હતો તે 
ખાટલો નીચે ઉતાર્યો. "ઈસુએ જોયું કે આ માણસોને 
ખૂબ વિશ્રાસ છે, તેથી તે પક્ષઘાતી માણસને કહ્યું, 
"જુવાન માણસ, તારાં પાપો માફ થયાં છે.” 

જટલાક શાસ્રીઓ ત્યાં બેઠેલા હતા. ઈસુએ જે કર્યું 
તે તેઓએ જોયું, અને તેઓએ તેઓની જાતને કહ્યું. 
*આ માણસ આમ કૅમ કહે છે? તે જે કહે છે તે દેવની 
વિરૃદ્ધ છે. ફક્ત દેવ જ પાપોને માફ કરી શકે.” 

“ઈસુએ જાણ્યું કે આ શાસરીઓ તેના વિષે આવી 
બાબતો વિચારતા હતા. તેથી ઈસુએ તેઓને કહ્યું; "તમારા 
મગજમાં આવા વિચારો કૅમ આવે છે? આ પક્ષઘાતી 
માણસને શું કહેવું સરળ છે, તારા પાપ માફ થયા છે, કૅ 
તેને કહેવું, ઊભો થા, તારી પથારી લઈને ચાલ? ૯૧૦૫ણ 
હું તમને સાબિત કરાવી આપીશ કૅ માણસના પુત્રને 
પૃથ્વી પર પાપો માફ કરવાનો અધિકાર છે.” તેથી ઈસુએ 
પક્ષઘાતી માણસને કહ્યું. ધહું તને કહું છું, "ઊભો થા, 
તારી પથારી ઊંચકીને તારે ઘેર ચાલ્યો જા.” ૧3 પક્ષઘાતી 
માણસ ઊભો થયો. તેણે તેની પથારી લીધી અને 
ઓરડામાંથી બહાર ચાલ્યો ગયો. બધા લોકો તેને જોઈ 
શક્યા. લોકો નવાઈ પામ્યા અને દેવની સ્તુતિ કરી. 
તેઓએ ક્લ્યું, “આજ સુધી જોયેલી સોથી આશ્ચયકારક 
બાબત આ છે.” 

૧%સુ ફરીથી સરોવર પાસે ગયો. ઘણા માણસો ત્યાં 
તેને અનુસર્યા. તેથી ઈસુએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો. 
૧૪ઈસુ સરોવરની બાજુમાંથી પસાર થતો હતો, ત્યાં 
અલ્ફીના દીકરા લેવીને જોયો. લેવી જકાતનાકા પર 
બેઠો હતો. ઈસુએ તેને કહ્યું, “મારી પાછળ આવ,” 
પછી લેવી ઉભો થયો અને ઈસુની પાછળ ગયો. 

૧૫તે દિવસે મોડેથી ઈસુએ લેવીને ઘેર ભોજન કર્યું. 
ત્યાં ઘણા જકાતદારો હતા. અને બીજા ખરાબ લોકો ત્યાં 


૪૬ 


ઈસુ અને તેના શિષ્યો સાથે ભોજન કરતા હતા. ત્યાં 
આ લોકોમાંના ઘણા હતા જેઓ ઈસુને અનુસર્યા હતા. 
૧૬શાસ્રીઓએ (તેઓ ફરોશીઓ હતા) ઈસુને જકાતદારો 
અને બીજા ખરાબ લોકો સાથે ભોજન કરતાં જોયો. 
તેઓએ ઈસુના શિષ્યોને પૂછયું, "શા માટે તે (ઈસુ) 
જકાતદારો અને પાપીઓ સાથે ખાય છે?” 

૧9ઈંસુએ આ સાંભળ્યું અને તેણે તેઓને કહ્યું, 
“તંદુરસ્ત માણસોને વેદની જરૂર પડતી નથી. પણ માંદા 
માણસોને વેદની જરૂર પડે છે. હું સજજન લોકોને 
નિમંત્રણ આપવા આવ્યો નથી, હું પાપીઓને નિમંત્રણ 
આપવા આવ્યો છું. ” 


ઈસુનો અન્ય ધાર્મિક આગેવાનો તરફનો અણગમો 

૧૮યોહાનના શિષ્યો અને ફરોશીઓ ઉપવાસ કરતા 
હંતા. કૅટલાક લોકોએ ઈસુ પાસે આવીને કહ્યું; 'યોહાનના 
શિષ્યો ઉપવાસ કરે છે. અને ફરોશીઓના શિષ્યો પણ 
ઉપવાસ કરે છે. પણ તારા શિષ્યો ઉપવાસ કરતા નથી. 
શા માટે?” 

૧૯ઈંસુએ જવાબ આપ્યો, "જયારે લગ્ન સમારંભ 
હોય છે ત્યારે વરરાજાના મિત્રો ઉદાસ હોતા નથી. તે 
તેઓની સાથે હોય છે ત્યારે તેઓ ઉપવાસ કરતા નથી. 
ચ૦પણ જ્યારે સમય આવશે ત્યારે વરરાજાને તેમની 
પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે. જ્યારે વરરાજા તેઓને 
છોડીને જાય છે ત્યારે તેઓ ઉદાસ હોય છે. પછી તેઓ 
ઉપવાસ કરશે.” 

અ“"જ્યારે વ્યક્તિ જૂનાં વસના કાણા પર થીંગડું મારે 
છે ત્યારે તે કોરા કપડાનો ઉપયોગ કરતો નથી. જો તે 
તેમ કરે તો થીંગડું જૂનાને સાંધવાને બદલે ખેંચી કાઢશે. 
અને તે કાણું વધારે ફાટે છે. અને લોકો કદાપિ નવો 
દ્રાક્ષારસ જુના દ્રાક્ષારસની મશકમાં રેડતાં નથી. શા 
માટે? કારણ કૅ નવો દ્રાક્ષારસ, જૂના દ્રાક્ષારસની મશકને 
ફાડી નાખશે અને દ્રાક્ષારસ દ્રાક્ષારસસની મશકો સાથે 
નાશ પામશે. લોકો હંમેશા નવો દ્રાક્ષારસ નવા 
દ્રાક્ષારસની મશકમાં ભરે છે.” 


કૅટલાક યહુદીઓ ઈસુની ટીકા કરે છે 
ચ્વેશ્રામવારના દિવસે, ઈસુ કૅટલાક અનાજના 
ખેતરોમાંથી પસાર થતો હતો. ઈસુના શિષ્યો તેની સાથે 
ચાલતાં હતા. શિષ્યો કૅટલાંક કણસલાં તોડી ખાવા 
લાગ્યા. *૪ફરોશીઓએ આ જોયું અને ઈસુને કહ્યું; “તારા 
શિષ્યો તેમ શા માટે કરે છે? વિશ્રામવારના દિવસે તેમ 
કરવું તે યહૂદીઓના નિયમની વિરુદ્ધ છે.” 


૪૭ 


ચઈસુએ જવાબ આપ્યો, "જ્યારે દાઉદ અને તેની 
સાથેના લોકો ભૂખ્યા હતા અને તેઓને ભોજનની જરૂર 
હંતી ત્યારે તેઓએ શું કર્યું હતું તે તમે વાંચ્યું છે? ચઘતે 
સમય દરમિયાન મુખ્ય યાજક અબ્યાથાર હતો. દાઉદ 
દેવના ઘરમાં ગયો અને દેવને અર્પણ કરેલી રોટલી 
ખાધી. અને મૂસાનો નિયમ કહે છે, ફક્ત યાજકો જ તે 
રોટલી ખાઈ શકે. દાઉદે તેની સાથેના પેલા લોકોને પણ 
રોટલીનો થોડો ભાગ આપ્યો.” 

ચ*૫છી ઈસુએ ફરોશીઓને કહ્યું,"વિશ્રામવાર લોકોને 
મદદ કરવા બનાવાયો છે. વિશ્રામવારના શાસન માટે 
લોકોને બનાવવામાં આવ્યા નથી. “તેથી માણસનો 
પુત્ર એ દરેક દિવસનો, વિશ્રામવારનો પણ પ્રભુ છે.” 


ઈસુ માણસના સુકાયેલા હાથને સાજો કરે છે 

બીજા એક સમયે ઈસુ સભાસ્થાનમાં ગયો. ત્યાં 

સભાસ્થાનમાં એક સુકાયેલા હાથવાળો માણસ 
હંતો. છૅટલાક યહૂદીઓ ઈસુને કંઈક ખોટું કરતાં જોવા 
ઈચ્છતા હતા, જેથી તેઓ તેના પર તહોમત મૂકી શકે. 
તેથી તે લોકો તેમની નજીકથી ચોકી કરતા હતા. ઈસુ 
વિશ્રામવારના દિવસે તે માણસને સાજો કરે છે કૅ નહિ 
તે તેઓ જોતા હતા. જંસુએ તે સુકાયેલા હાથવાળા 
માણસને કહ્યું, "અહીં ઊભો થા જેથી બધા લોકો તને 
જોઈ શકે.” 

૪પછી ઈસુએ લોકોને પૂછયું, "વિશ્રામવારના દિવસે 
કંઈ વસ્તુ કરવી ઉચિત છે; સારું કરવું કે ખરાબ કરવું? 
જીવ બચાવવો કૅ નાશ કરવો, શું ઉચિત છે?” લોકોએ 
ઈસુને જવાબ આપવા કશું કહયું નહિ. 
પઈંસુએ લોકો તરફ જોયું. તે ગુસ્સામાં હતો પણ 

તેને ઘણું દુ:ખ થયું. કારણ કૅ તેઓ કઠણ હદયના હતા. 
ઈસુએ તે માણસને કહ્યું, "મને તારો હાથ જોવા દે.” તે 
માણસે તેનો હાથ ઈસુ આગળ લંબાવ્યો. અને તે સાજો 
થઈ ગયો. પછી ફરોશીઓ વિદાય થયા અને ઈસુને 
શી રીતે મારી નાખવો તે વિષે હેરોદીઓ સાથે યોજનાઓ 
કરી. 


ઘણા લોકોનું ઈસુની પાછળ જવું 
ઈસુ તેના શિષ્યોની સાથે સરોવર તરફ ગયો. 
ગાલીલમાંથી ઘણા લોકો તેની પાછળ ગયા. 
વ્યહૂદિયામાંથી, યરૂશાલેમમાંથી, અદુમમાંથી, યર્દનને 
પેલે પારથી તથા તૂર તથા સિદોનની આસપાસના ઘણા 
લોકો તેણે જે જે કાર્યો કર્યા તે સાંભળીને તેની પાસે 
આવ્યા. “ઈસુએ ઘણા લોકોને જોયા. તેથી તેણે તેના 


માર્ક ર4રપ-૩:ર૪ 


શિષ્યોને નાની હોડી લાવીને તેને માટે તૈયાર રાખવા 
કહ્યું. ઈસુને હોડી જોઈતી હતી જેથી લોકોની ભીડના 
કારણે તે દબાઇ જાય નહિ. ૧૦ઈસુએ ઘણા લોકોને 
સાજાં કર્યા. તેથી બધા જ માંદા લોકો તેનો સ્પર્શ કરવા 
તેના તરફ ધકૅલાતા હતા. કેટલાક લોકોમાં શેતાન 
તરફથી અશુદ્ધ આત્મા હતો. જ્યારે અશુદ્ધ આત્માએ 
ઈસુને જોયો ત્યારે તેઓ તેને પગે પડીને બૂમો પાડવા 
લાગ્યા."તું દેવનો દીકરો છે!” ૧૫પરંતુ ઈસુએ તે 
આત્માઓને કડકાઈથી આજ્ઞા કરી કૅ તે કોણ હતો તે 
લોકોને કહેવું નહિ. 


ઈસુની તેના બાર પ્રેરિતોની પસંદગી 

૧૨૫છી ઈસુ ટેકરી પર ગયો. ઈસુએ કૅટલાકં માણસોને 
તેની પાસે આવવા કહ્યું. ઈસુને જે માણસો જોઈતા 
હતા તે આ હતા. આ માણસો ઈસુ પાસે ગયા. ૧૪ઈસુએ 
બાર માણસો પસંદ કર્યા અને તેઓને પ્રેરિતો કહ્યાં. 
ઈસુની ઈચ્છા આ બાર માણસો તેની સાથે રહે એવી 
હંતી. અને તેની ઈચ્છા તેઓ બધાને જુદી જુદી જગ્યાએ 
ઉપદેશ માટે મોકલવાની હતી. 

૧અને ઈસુની ઈચ્છા હતી કૅ આ માણસો લોકોમાંથી 
ભૂતોને બહાર કાઢવાનો અધિકાર પામે. '૬ઈસુએ પસંદ 
કરેલા બાર માણસોના નામ આ છે. સિમોન (ઈસુએ 
તેનું નામ પિતર આપ્યું). ૧?ઝબદીનો દીકરો યાકૂબ 
અને યોહાન (ઈસુએ તેઓને બને-રગેસ એટલે 
“ગર્જનાના પુત્રો” નામ આપ્યા); “આંન્દ્રિયા, ફિલિપ, 
બર્થાલ્મી, માથ્થી, થોમા, અલ્ફીનો દીકરો યાકૂંબ, થદી 
તથા સિમોન કનાની તથા 'જયહદા ઈશ્કરિયોત કૅ જેણે 
ઈસુને દગો દીધો. 


કૅટલાકનો ઈસુમાં શેતાન હોવાનો આક્ષેપ 

ચપછી ઈસુ ઘેર ગયો. પણ ફરીથી ત્યાં ઘણા લોકો 
ભેગા થયા. ત્યા એટલા બધા લોકો હતા કૅ ઈસુ અને 
તેના શિષ્યો ખાઈ શક્યા નહિ. “ઈસુના કુટુંબે આ 
બધી બાબતો વિષે સાંભળ્યું. તેઓ તેને પકડવા ગયા. 
કારણ કૅ લોકોએ કહ્યું કે, ઈસુ ઘેલો હતો. 

ચ્ચરૂશાલેમના શાસ્રીઓએ કલ્યું, “તેનામાં (ઈસુ) 
બાલઝબૂલ (શેતાન) વસે છે ને ભૂતોના સરદારની 
મદદથી તે ભૂતોને કાઢે છે.” 

ચપતેથી ઈસુએ લોકોને બોલાવ્યા. અને લોકોને 
શીખવવા વાર્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો. ઈસુએ કહ્યું, "શેતાન 
તેના પોતાના અશુદ્ધ આત્માઓને લોકોમાંથી બહાર 
કાઢવા દબાણ કરશે નહિ. જે રાજ્ય તેની પોતાની 


માર્ક ૩:રપ-૪:૧૮ 


વિરુદ્ધ લડે છે તે ચાલુ રહી શકતું નથી. ચ્અને જે 
પરિવારમાં ભાગલા પડે છે તે સફળ થઈ શકતું નથી. 
“અને જો શેતાન તેની જાતની વિરુદ્ધ હોય અને તેના 
પોતાના લોકો વિરુદ્ધ લડે તો તે નભી શકંતો નથી. તે 
શેતાનનો અંત હશે. ચજો કોઈ વ્યક્તિની ઈચ્છા 
બળવાન માણસના ઘરમાં પ્રવેસવાની અને તેના 
ઘરમાંથી તેની વસ્તુઓની ચોરી કરવાની હોય તો તે 
વ્યક્તિએ પહેલાં બળવાન માણસને બાંધવો જોઈએ, 
પછીથી તે વ્યક્તિ ઘરમાંથી વસ્તુઓ ચોરી શકશે. ચહું 
તમને સત્ય કહું છું કૅ લોકોના પાપો માફ થઈ શકે છે. 
અને લોકો દેવની વિરુદ્ધ જે બધી ખરાબ વાતો કહે તે 
પણ માફ થઈ શકે. ચપણ જે કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર 
આત્માની વિરુદ્ધ ખરાબ વાતો કહે છે તે કંદાપિ માફ 
થઈ શકશે નહિ. તે હંમેશા તે પાપ માટે દોષિત રહેશે.” 

૨૦ઈસુએ આ કહ્યું કારણ કૅ શાસીઓ કહેતા હતા કૅ 
ઈસુને અશુદ્ધ આત્મા વળગેલો છે. 


ઈસુના શિષ્યો એજ તેનો સાચો પરિવાર 

ગપછી ઈસુની મા અને તેના ભાઈઓ આવ્યાં. તેઓ 
બહાર ઉભાં રહીને ઈસુને બહાર આવવાનું કહેવા માટે 
એક માણસને મોકલ્યો. *ઈસુની આજુબાજુ ઘણા બધા 
લોકો બેઠા હતા. તેઓએ તેને કહ્યું, “તારી મા અને તારા 
ભાઈઓ બહાર તારા માટે રાહ જુએ છે.” 

ગ્ઝસુએ પૂછયું, "મારી મા કોણ છે? મારા ભાઈઓ 
કૌણ છે?” પછી ઈસુએ તેની આજુબાજુ બેઠેલા લોકો 
તરફ જોયું. તેણે કહ્યું; “આ લોકો મારી મા અને મારા 
ભાઈઓ છે! પમારા સાચા ભાઈ અને બહેન અને મા 
એ લોકો છે જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે.” 


બી વાવનાર એક ખેડૂત વિષેની વાર્તા 

બીજી એક વખત ઈસુએ સરોવરની બાજુમાં 

ઉપદેશ શરૂ કર્યો. ઘણા બધા લોકો ઈસુની 
આજુબાજુ ભેગા થયા. તેથી તે હોડીમાં ચઢયો અને ત્યાં 
બેઠો. બધા જ લોકો પાણીની બાજુમાં સમુદ્રને કાંઠે 
રહ્યા. ચઈસુએ હોડીમાંથી જ લોકોને ઉપદેશ આપ્યો. 
ઈસુએ તેઓને શીખવવા માટે ઘણી વાર્તાઓનો ઉપયોગ 
કર્યો. તેણે કહ્યું, "ધ્યાનથી સાંભળો! એક ખેડૂત તેના 
બી વાવવા માટે બહાર નીકળ્યો. ”જ્યારે ખેડૂત વાવતો 
હંતો, કૅટલોક બી રસ્તાની બાજુએ પડયા. પક્ષીઓ 
આવ્યા અને પેલો બધા બી ખાઈ ગયાં. પકૅટલાક બી 
ખડકાળ જમીન પર પડ્યાં. જ્યાં પૂરતી માટી ન હતી. 
ત્યાં બી ઘણા ઝડપથી ઊગ્યાં કારણ કૅ જમીન બહુ 


૪૮ 


ઊંડી ન હતી. ધ્પણ સૂર્ય ઊગ્યો ત્યારે તે છોડ કરમાઈ 
ગયો હતો. તે અંતે સુકાઈ ગયો. કારણ કૅ તેને ઊંડા 
મૂળિયાં ન હતા. 9બીજા કૅટલોક બી કાંટાળા જાળાંમાં 
પડ્યાં. કાંટાના જાળાંએ સારા છોડને ઉગતાં અટકાવ્યા. 
તેથી તે છોડોએ ફળ ન આપ્યું. “કેટલાંક બીજા બી 
સારી જમીન પર પડ્યાં. સારી જમીનમાં તે બી ઊગવા 
માંડ્યાં. તે ઊગ્યા અને ફળ આપ્યાં. કૅટલાક છોડે 
ત્રીસગણાં, કૅટલાકં છોડોએ સાઠગણાં અને કેટલાક 
છોડોએ સોગણાં ફળ આપ્યાં.” 

લ્પછી ઈસુએ કહ્યું, “તમે લોકો જે મને સાંભળો 
છો, ધ્યાનથી સાંભળો!” 


ઈસુ કહે છે તે શા માટે વાર્તાઓનો ઉપયોગ કરે છે 

૧૦જયારે ઈસુ એકાંતમાં હતો ત્યારે બાર પ્રેરિતો અને 
ઈસુના બીજા શિષ્યોએ તેને વાર્તાઓ વિષે પૂછયું. 

૧જઈસુએ કહ્યું, "તમે ફકત દેવના રાજ્ય વિષેનું સાચું 
રહસ્ય સમજી શકો. પણ બીજા લોકોને હું બધી વસ્તુઓ 
વાર્તાઓનો ઉપયોગ કરી કહું છું. *હું આ કરું છું તેથી; 


'તેઓ જોશે અને જોયા કરશે પરંતુ કદાપિ જોઈ 
શકશે નહિ; તેઓ સાંભળશે અને સાંભળ્યાં કરશે, 
પણ કદાપિ સમજશે નહિ. જો તેઓએ જોયું હોય 
અને સમજ્યા હોય તો, તેઓ પસ્તાવો કરે, ને 
તેઓને (પાપની) માફી મળે.” 

૦₹//%/ ૬.૯-?૦ 


બી વાવનારની વાર્તા ઈસુ સમજાવે છે 

૧૩૫છી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, "તમે આ વાર્તા 
સમજયા? જો તમે ના સમજયા હોય તો પછી તમે 
બીજી કઈ વાર્તા સમજી શકશો? ૧૪ખેડૂત એ એક વ્યક્તિ 
છે જે લોકોમાં દેવના વચનને વાવે છે. 'પકેટલીક વાર 
તે વચન રસ્તા પર પડે છે. આ કૅટલાક લોકો જેવું છે. તે 
લોકો દેવનું વચન સાંભળે છે. પરંતુ શેતાન આવે છે 
અને વચન લઈ જાય છે જે તેઓનામાં વવાયેલું હતું. 
૧૬૧બીજા લોકો પથ્થરવાળી જમીનમાં વાવેલાં બીજ જેવા 
છે. તેઓ વચન સાંભળે છે અને તેનો આનંદથી તરત 
જ સ્વીકાર કરે છે. ૧'પણ આ લોકો વચનને તેમના 
જીવનમાં ઊંડા ઉતરવા દેતા નથી. તેઓ આ વચનને 
ફક્ત થોડી વાર માટે રાખે છે. જ્યારે મુશ્કેલી અથવા 
સતાવણી વચનને કારણે આવે છે ત્યારે તેઓ તરત 
ઠીકર ખાય છે. ૧/બીજા કેટલાક લોકો કાંટાળાં જાળાંમાં 
વાવેલૉ બીજ જેવો છે. આ લોકો વચન સાંભળે છે. 


૪લ 


૧૯૫ણ પછી તેમના જીવનમાં આવી બાબતો આવે છે. 
જેવી કૅ આ જીવનની ચિંતાઓ, ખૂબ પેસાનો ખોટો 
મોહ, અને બીજી બધી જ જાતની વસ્તુઓની કામના. 
આ વસ્તુઓ વચનના વિકાસને અટકાવે છે. તેથી તે 
વચન તે લોકોના જીવનમાં ફળદાયી થતું નથી. ૨૦બીજા 
લોકો સારી જમીનમાં વાવેલાં બીજ જેવા છે. તેઓ 
ઉપદેશ સાંભળે છે, સ્વીકારે છે અને ફળ આપે છે. 
કૅટલીક વાર ત્રીસગણાં, કૅટલીક વાર સાઠગણાં અને 
કૅટલીક વાર સોગણાં ફળ આપે છે.” 


તમારી પાસે જે હોય તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ 

પછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "શું માપ તળે અથવા 
ખાટલા તળે મૂકવા સારું કોઈ દીવો રાખે છે? શું દીવી 
પર મૂકવા નહિ? રે બધુ સંતાડેલું છે તે સ્પષ્ટ થશે. 
દરેક ગુપ્ત વસ્તુ પ્રગટ કરવામાં આવશે. રગતમે લોકો જે 
મને સાંભળો છો, ધ્યાનથી સાંભળો! 

૨*ત્મે જે સાંભળો તે વિષે કાળજીપૂર્વક વિચારો. 
તમે જે માપથી આપશો તે માપથી દેવ તમને આપશે. 
પણ દેવ તમને, તમે જેટલું આપશો તેનાથી વધુ આપશે. 
ચપ્જે વ્યક્તિ પાસે કાંઈક છે તે વધારે પ્રાપ્ત કરશે. પણ 
જે વ્યક્તિ પાસે વધારે નથી, તે માણસ તેની પાસે જે 
કંઈ થોડું છે તે પણ ગુમાવશે.” 


ઈસુની બીજની વાર્તાનો ઉપયોગ 

ચપછી ઈસુએ ક્યું, “દેવનું રાજ્ય એક માણસ 
જમીનમાં બીજ વાવે છે તેના જેવું છે. ૨*બીજ ઊગવાની 
શરૂઆત કરે છે. તે રાત અને દિવસ ઊગે છે. તે મહત્વનું 
નથી કે માણસ ઊંઘે છે કે જાગે છે, છતાં પણ બીજ તો 
ઊગે છે; પણ તે શી રીતે ઊગયું તે જાણતો નથી. ચ/કોઈ 
પણ જાતની મદદ વિના ભૉય અનાજ ઉગાડે છે. પ્રથમ 
છોડ ઊગે છે. પછી કણસલું અને ત્યાર બાદ કણસલામાં 
બધા દાણા ભરાય છે. ચ“જયારે દાણા તૈયાર થાય છે, 
ત્યારે માણસ તેને કાપે છે. આ સમય કાપણીનો છે.” 


દેવનું રાજ્ય રાઈના દાણા જેવું છે 

૨૦૫છી ઈસુએ કહ્યું, “દેવનું રાજ્ય શાના જેવું છે એ 
તમને બતાવવા હું શાનો ઉપયોગ કરી શકું? તે સમજાવવા 
માટે હું કઈ વાર્તાનો ઉપયોગ કરી શકું? દેવનું રાજ્ય 
એક રાઈના બી જેવું છે જે તમે જમીનમાં વાવો છો. તે 
સર્વ બી કરતાં નાનામાં નાનું બી છે. *્પણ જ્યારે તમે 
આ બી વાવો છો ,તે ઊગે છે અને તમારા બાગના બધા 
જ છોડવાઓમાં સૌથી મોટો છોડ બને છે. તેને ખૂબ 


માર્ક ૪:૧૯-૫:૪ 


મોટી ડાળીઓ હોય છે. ત્યાં આકાશનાં પક્ષીઓ આવી 
શકૅ છે અને માળાઓ બનાવી શકૅ છે અને સૂર્યથી 
રક્ષણ મેળવી શકે છે.” 

ગસુએ તેમને શીખવવા માટે આવી ઘણી 
વાર્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો, જેથી તેઓ દરેક બાબત સમજી 
શકૅ. ઈસુ હંમેશા લોકોને શીખવવા માટે વાર્તાઓનો 
જ ઉપયોગ કરતો. પણ જ્યારે ઈસુ અને તેના શિષ્યો 
એકલા ભેગા થતા ત્યારે ઈસુ તેઓને દરેક વાતોનો 
ખુલાસો કરતો. 


ઈસુનું તોફાનને અટકાવવું 

પતે દિવસે સાંજે ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "ચાલો, 
આપણે સરોવરને પેલે પાર જઈએ.” ઈસુ અને 
શિષ્યોએ લોકોને ત્યાં છોડ્યા. ઈસુ જેમાં બેઠો હતો તે 
જ હોડીમાં તેઓ ગયા. ત્યાં તેની સાથે બીજી હોડીઓ 
પણ હતી. સરોવરમાં પવનનું મોટું તોફાન થયું. 
મોજાઓ ઉપરની બાજુઓ પર અને હોડીની અંદર 
આવવા લાગ્યાં. હોડી લગભગ પાણીથી ભરાઈ ગઈ 
હતી. *્ઈસુ હોડીના પાછલા ભાગમા ઓસીકા પર 
તેનું માથું ટેકવીને ઊંઘતો હતો. શિષ્યો તેની પાસે ગયા 
અને તેને જગાડીને કહ્યું, "ઉપદેશક, તને અમારી ચિંતા 
નથી? આપણે ડૂબી જઇશું!” 

ઈસુ ઊભો થયો અને પવનને અને મૉજાઓને 
અટકી જવા આજ્ઞા કરી, ઈસુએ કહ્યું, છાનો રહે, શાંત 
થા!” પછી પવન અટકી ગયો અને સરોવર શાંત થઈ 
ગયું. 

૪જસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "તમે શા માટે ડરો 
છો? શું તમને હજુયે વિશ્વાસ નથી?” 

૪૧શેષ્યો ઘણા ડરી ગયા હતા અને એકબીજાને 
પૂછતા હતા કૅ, “આ માણસ કૅવા પ્રકારનો છે કૅ પવન 
તથા સમુદ્ર પણ તેનું માને છે?” 


ઈસુ ભૂત વળગેલા માણસને મુક્ત કરે છે 

ઈસુ અને તેના શિષ્યો સરોવર પાર કરીને ગેરસાની 

લોકો રહેતા હતા તે પ્રદેશમાં ગયો. ચજ્યારે ઈસુ 
હોડીમાંથી નીચે ઉતર્યો ત્યારે જ્યાં મરેલા માણસોને 
દાટવામાં આવે છે તે ગુફાઓમાંથી એક માણસ તેમની 
પાસે આવ્યો. આ માણસને ભૂત વળગેલ હતું. ગતે 
માણસ કબરસ્તાનની ગુફાઓમાં રહેતો હતો. કોઈ 
માણસ તેને બાંધી શકતો ન હતો. સાંકળો પણ આ 
માણસને બાંધી શકતી ન હતી. *ઘણી વાર લોકોએ તે 
માણસના હાથ પગ બાંધવા સાંકળનો ઉપયોગ કર્યો. 


માર્ક ૫:૫-૩૦ 


પણ તે માણસ તેના હાથપગથી સાંકળો તોડી નાખતો. 
કોઈ માણસ તેને કાબુમાં રાખવા પૂરતો સમર્થ ન હતો. 
પરાત દિવસ તે માણસ કંબરસ્તાનની ગુફાઓની 
આસપાસ અને ટેકરીઓ પર ચાલતો હતો. તે માણસ 
ચીસો પાડતો અને પથ્થરોથી પોતાને ઘાયલ કરતો. 

જયારે ઈસુ ઘણે દૂર હતો ત્યારે તે માણસે તેને 
જોયો. તે માણસ ઈસુ પાસે દોડી ગયો અને તેની આગળ 
ઘૂંટણીએ પડ્યો. *-“ઈસુએ તે માણસને કહ્યું, “ઓ અશુદ્ધ 
આત્મા, તે માણસમાંથી બહાર નીકળ.” તેથી તે માણસે 
મોટા અવાજે ઘાંટો પાડયો, “ઈસુ, પરાત્પર દેવના દીકરા, 
તું મારી પાસે શું ઈચ્છે છે? હું તને દેવના સોગંદ દઉં છું 
કે, તું મને શિક્ષા નહિ કરે!” 

લ્પછી ઈસુએ તે માણસને પૂછયું, "તારું નામ શું 
છે?” 

તે માણસે જવાબ આપ્યો, "મારું નામ સેના* છે. 
કૅમ કૅ મારામાં ઘણા આત્માઓ છે.” ૧૦તે માણસમાં 
રહેલા આત્માઓએ ઈસુને વારંવાર વિનંતી કરી કૅ તેઓને 
તે પ્રદેશમાંથી બહાર ન કાઢે. 

૧ત્યાં નજીકમાં એક ભૂંડોનું મોટું ટોળું ટેકરીઓની 
બાજુમાં ચરતું હતું. ૧*અશુદ્ધ આત્માઓએ ઈસુને વિનંતી 
કરી, “અમને ભૂંડોમાં મોકલ, અમને તેઓમાં મોકલ.” 
૧3થી ઈસુએ તેઓને રજા આપી. અશુદ્ધ આત્માઓએ 
માણસને છોડયો અને તેઓ ભૂંડોમાં ગયા. પછી તે 
ભૂંડોનું ટોળું ટેકરીઓની કરાડો પરથી ધસી ગયું અને 
સરોવરમાં પડી ગયું. બધાં જ ભૂંડો ડૂબી ગયાં. તે ટોળામાં 
લગભગ ૨,૦૦૦ ભૂંડો હતાં. 

૧૪જે માણસો ભૂંડોની સંભાળ રાખવાનું કામ કરતા 
હંતા તે નાસી ગયા. તે માણસો ગામમાં ગયા અને 
ખેતરોમાં દોડી ગયા. તેઓએ બધા લોકોને જે બન્યું 
હંતું તે કહ્યું તેથી જે બન્યું હતું તે જોવા માટે તેઓ 
આવ્યા. 'પલોકો ઈસુ પાસે આવ્યા. તેઓએ ઘણા અશુદ્ધ 
આત્માઓની સેના વળગેલો માણસ જોયો. તે માણસ 
બેઠો હતો અને વસો પહેરેલો હતો. તેનું મગજ ફરીથી 
સ્વસ્થ હતું. લોકો ભયભીત થયા હતા. ટલાક લોકો 
ત્યાં હતા અને ઈસુએ જે કર્યું તે જોયું હતું. તે લોકોએ 
બીજા લોકોને પેલો માણસ જેનામાં દુષ્ટાત્મા હતો તેનું 
શું થયું તે કહ્યું અને તેઓએ ભૂંડો વિષે પણ કહ્યું. 
૧થ૫છી તે લોકો ઈસુને તેમનો પ્રદેશ છોડી જવા વિનંતી 
કરવા લાગ્યા. 





સેના આનો અર્થ ઘણા થાય છે. રૂમી લશ્કરમાં ૫,૦૦૦ 
માણસોની સેના હોય છે. 


૫૦ 


૧૯સુ હોડીમાં બેસવા જતો હતો. અશુદ્ધ 
આત્માઓથી મુક્ત થયેલા માણસે ઈસુ સાથે જવા વિનંતી 
કરી. 

૧૯પણ ઈસુએ તે માણસને સાથે આવવાની ના પાડી. 
ઈસુએ કહ્યું, "તારે ઘેર તારા સગાંઓ પાસે જા, પ્રભુએ 
તારા માટે જે બધું કર્યું તે વિષે તેઓને કહે. તેમને 
જણાવ કૅ પ્રભુ તારા માટે દયાળુ હતો.” ચ૦તેથી તે માણસે 
વિદાય લીધી અને તેના માટે ઈસુએ જે મહાન કાર્યો 
કર્યા તે વિષે દશનગર* માં લોકોને કહ્યું. બધા લોકો 
નવાઈ પામ્યા. 


ઈસુનું મૃત છોકરીને સજીવન કરવું 
અને બિમાર સીને સાજી કરવી 

“ઈસુ હોડીમાં બેસી સરોવર ઓળંગીને તેની બીજી 
બાજુએ ગયો. સરોવરની બાજુમાં તેની આજુબાજુ ઘણા 
લોકો ભેગા થયા હતા. રચસભાસ્થાનના આગેવાનોમાંનો 
એક ત્યાં આવ્યો. તેનું નામ યાઈર હતું. યાઈરે ઈસુને 
જોયો અને તેની આગળ પગે પડો. ચાઇઈરે ઈસુને 
ઘણી આજીજી કરીને કહ્યું, "મારી નાની દીકરી 
મરણપથારી પર છે. કૃપા કરીને તારો હાથ તેના પર 
મૂક. પછી તે સાજી થઈ જશે અને જીવશે.” 

ચતેથી ઈસુ યાઈર સાથે ગયો. ઘણા લોકો ઈસુની 
પાછળ ગયા. તેઓ તેની આજુબાજુ ઘણા નજીક હોવાથી 
ધક્કા ધક્કી થતી હતી. 

ચપલોકો મધ્યે એક સી હતી. આ સૌને છેલ્લા બાર 
વર્ષોથી લોહીવા હતો. ચક્તે સીએ ઘણું સહન કર્યું હતું. 
ઘણા વૈદોએ તેનો ઈલાજ કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેની 
પાસેના બધા પૈસા ખર્ચાઈ ગયા પરંતુ તેનામાં સુધારો 
થતો ન હતો. તેની બિમારી વધતી જતી હતી. ચ્થ્તે 
સીએ ઈસુ વિષે સાંભળ્યું. તેથી તે ટોળામાંથી ઈસુની 
પાછળ લોકો સાથે ગઈ. અને તેના ઝભ્ભાને અડકી. 
રતે સીએ વિચાર્યું, "જો હું તેના કપડાંને પણ સ્પર્શ 
કરીશ તો તે મને સાજી કરવા પૂરતું છે.” ર“જ્યારે તે સ્રી 
તેનાં ઝભ્ભાને અડકી, ત્યારે તરત તેનો લોહીવા અટકી 
ગયો. તે સીને લાગ્યું કૅ તેનું શરીર દર્દમાંથી સાજું થઈ 
ગયું છે. *જસુએ જાણ્યું કૅ તેનામાંથી સામર્થ્ય બહાર 
નીકળ્યું. તેથી તે ટોળા તરફ ફર્યો અને પૂછયું, “મારા 
લૂગડાને કોણે સ્પર્શ કર્યો?” 





દશનગર 'દીકાપોલીસ' ગાલીલના સરોવરની પૂર્વ તરફ આ 
પ્રદેશ આવેલો છે. એક સમયે ત્યાં મુખ્ય દશ નગરો હતાં. 


૫૧ 


શેષ્યોએ ઈસુને કહ્યું, "તું જુએ છે કૅ ઘણા લોકો 
તારી પર પડાપડી કરે છે અને તું પૂછે છે કૅ, 'મને કોણે 
સ્પર્શ કર્યો?” 

ગ્સરંતુ જે વ્યક્તિએ ઈસુને સ્પર્શ કર્યો તેને જોવાનું 
ઈસુએ ચાલું રાખ્યું. ૨3તે સ્રીએ જાણ્યું કૅ તે સાજી થઈ 
ગઈ હતી. તેથી તે આવી અને ઈસુના પગે પડી. તે સી 
ભયથી ધુજતી હતી. તેણે ઈસુને આખી વાત કહી. 
ઈસુએ તે સૌને કહ્યું, “તને સાજી કરવામાં આવી છે 
કારણ કૅ તને વિશ્વાસ છે. શાંતિથી જા. હવે તારે વધારે 
સહન કરવાનું નહિ રહે.” 

ગછસુ હજુ બોલતો હતો તેટલામાં કૅટલાક માણસો 
યાઈર જે સભાસ્થાનનો આગેવાન છે તેના ઘરમાંથી 
આવ્યો. તે માણસોએ કહ્યું, “તારી દીકરી મૃત્યુ પામી 
છે. તેથી હવે ઉપદેશકને (ઈસુ) તસ્દી આપવાની જરૂર 
નથી.” 

ગાણસો શું કહે છે તેની ચિંતા પણ ઈસુએ કરી 
નહિ. ઈસુએ સભાસ્થાનના આગેવાનને કહ્યું, 
"ગભરાઈશ નહિ; માત્ર વિશ્વાસ રાખ.” 

૨9ઈસુએ ફક્ત પિતર, યાકૂંબ અને યાકૂબના ભાઈ 
યોહાનને પોતાની સાથે આવવા દીધા. *્ઈસુ અને આ 
શિષ્યો યાઈર જે સભાસ્થાનનો આગેવાન હતો તેને ઘેર 
ગયા. ઈસુએ ઘણા લોકોને મોટે સાદે રડતા જોયા. ત્યાં 
ઘણી મુંઝવણ હતી. ગ“ઈસુએ ઘરમાં પ્રવેશીને લોકોને 
કહ્યું, “તમે લોકો શા માટે રડો છો અને આટલો બધો 
ઘોઘાટ કરો છો? આ બાળક મરી ગયું નથી. તે તો ફક્ત 
ઊંધે છે.” ₹૦પણ બધા લોકો ઈસુ તરફ હસ્યા. ઈસુએ 
લોકોને ઘરની બહાર જવા ક્હ્યું. પછી ઈસુ બાળક જે 
ઓરડામાં હતું ત્યાં ગયો. તે બાળકના માતાપિતા અને 
તેના ત્રણ શિષ્યોને તેની સાથે ઓરડામાં લાવ્યા. “પછી 
ઈસુએ છોકરીનો હાથ પકડ્યો અને તેને કહ્યું, "ટલિથા 
કૂમ!” (આનો અર્થ, “નાની છોકરી, હું તને ઊભી થવા 
કહું છું.”) ₹ચતે છોકરી ઊભી થઈ અને ચાલવા લાગી. 
(તે છોકરી બાર વરસની હતી.) પિતા, માતા અને શિષ્યો 
ખૂબ અચરજ પામ્યા હતા. *ઈસુએ પિતા અને માતાને 
કડક હુકમ કર્યો કૅ લોકોને આ વિષે કહેવું નહિ. પછી 
ઈસુએ તે છોકરીને થોડું ખાવાનું આપવા તેઓને કહ્યું. 


ઈસુનું તેના વતનમાં ગમન 
ઈસુ ત્યાંથી વિદાય લઈને પાછો તેના વતનમાં 
આવ્યો. તેના શિષ્યો તેની સાથે ગયા. 
વવેશ્રામવારના દિવસે ઈસુએ સભાસ્થાનમાં ઉપદેશ 
આપ્યો. ઘણા લોકો તેનો ઉપદેશ સાંભળીને નવાઈ 


માર્ક ૫:૩૧-૬:૧૪ 


પામ્યા. આ લોકોએ કહ્યું, "આ માણસે આ ઉપદેશ 
ક્યાંથી મેળવ્યો? તેને આ ડહાપણ કૅવી રીતે મળ્યું? તે 
તેને કોણે આપ્યું? અને આવા પરાક્રમો કરવાની તાકાત 
તેણે ક્યાંથી મેળવી? તે તો ફક્ત એક સુતાર છે. અને 
તેની મા મરિયમ છે. તે યાકૂંબ, યોસે યહૂદા અને 
સિમોનનો ભાઈ છે અને તેની બહેનો અહીં આપણી 
સાથે છે.” તે લોકોએ ઈસુનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. 

*ઈસુએ લોકોને કહ્યું, “બીજા લોકો પ્રબોધકને 
સન્માન આપે છે પણ તેના પોતાના ગામમાં, તેના 
પોતાના લોકો સાથે અને પોતાના ઘરમાં પ્રબોધકને 
સન્માન મળતું નથી.” પઈસુ એ તે ગામમાં વધારે 
પરાક્રમી કામ કર્યા નહિ. તેણે જે પરાક્રમો કર્યા તે તો 
માત્ર કૅટલાક બીમાર લોકો પર તેનો હાથ મૂકી સાજાં 
કર્યા હતાં. “ઈસુને ઘણું આશ્ચર્ય થયું હતું કારણ કૅ પેલા 
લોકોને વિશ્રાસ ન હતો. 

પછી ઈસુએ તે પ્રદેશના બીજા ગામોમાં જઈને ઉપદેશ 
આપ્યો. ઈસુએ બાર શિષ્યો ને સાથે બોલાવ્યા. ઈસુએ 
તેઓને બબ્બે જણને બહાર મોકલ્યા. ઈસુએ તેઓને 
અશુદ્ધ આત્માઓ પર અધિકાર આપ્યો. ઈસુએ તેના 
શિષ્યોને કહયું તે આ છે: “તમારી યાત્રા માટે કાંઈ લેવું 
નહિ. ચાલવા માટે ફક્ત એક લાકડી સાથે લો, રોટલી 
નહિ, થેલી નહિ, અને તમારા ખિસ્સામાં પૈસા નહિં. 
૯જોડા પહેરો અને ફક્ત પહેરેલાં વસ્રો જ રાખો. 19જ્યારે 
તમે ઘરમાં પ્રવેશો ત્યારે જ્યાં સુધી તે જગ્યા છોડો ત્યાં 
સુધી તે ઘરમાં જ રહો. પંજો કોઈ ગામ તમને સ્વીકારવા 
ના પાડે અથવા તમને સાંભળવા ના પાડે તો તે ગામ 
છોડી જાઓ. તમારા પગને લાગેલી ધૂળ ખંખેરી નાખો. 
આ તેઓને માટે એક ચેતવણી હશે.” 

૧રતે શિષ્યો ત્યાંથી વિદાય થયા અને બીજી જગ્યાએ 
ગયા. તેઓએ લોકોને ઉપદેશ આપ્યો અને તેઓને 
પસ્તાવો કરવા કહ્યું. *ગ્તે શિષ્યોએ ઘણાં ભૂતોને 
લોકોમાંથી કાઢયાં અને તેમણે ઘણાં માંદાં લોકોને ઓલિવ 
તેલ ચોળી સાજાં કર્યા. 


હેરોદ માને છે ઈસુ એ જ બાપ્તિસ્મા કરનાર યોહાન છે 

૧૪હેરોદ* રાજાએ ઈસુ વિષે સાંભળ્યું, કારણ કૅ હવે 
ઈસુ પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો. કૅટલાક લોકોએ કહ્યું, “તે 
(ઈસુ) બાપ્તિસ્મા કરનાર યોહાન જ છે. તે મૃત્યુમાંથી 
ઊઠયો છે. તેથી તે આવાં પરાક્રમો કરી શકૅ છે.” 





હેરોદ અર્થાત હેરોદ અંતિપસ, ગાલીલ અને પેરિનો રાજા તથા 
હેરોદ મહાનનો પુત્ર. 


માર્ક ૬:૧૫-૩૭ 


૧બીજા લોકોએ ક્હ્યું, "તે એલિયા* છે.” બીજા 
લોકોએ કહ્યું, "ઈસુ એક પ્રબોધક જેવો છે. લાંબા સમય 
પહેલા થઈ ગયેલા પ્રબોધકો જેવો તે છે.” 

૧હેરોદે ઈસુના વિષે આ વાતો સાંભળી. તેણે કહ્યું, 
“મેં યોહાનને તેનું માથું કાપી નાંખી મારી નાંખ્યો. હવે 
તે યોહાન મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો છે!” 


ઓહાન બાપ્તિસ્તનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયું 
૧૬હેરોદે પોતે તેના સૈનિકોને યોહાનને પકડવાનો 
હુકમ કર્યો હતો. તેથી યોહાન બંદીખાનામાં કૅદ થયો 
હતો. હેરોદે તેની પત્નીને ખુશ કરવા આમ કર્યું હતું. 
હેરોદિયા હેરોદના ભાઈ ફિલિપની પત્ની હતી. પરંતુ 
પાછળથી હેરોદ હેરોદિયાને પરણ્યો. “યોહાને હેરોદને 
કહ્યું કે તેના માટે તેના ભાઈની પત્ની સાથે પરણવું તે 
ઉચિત નથી. '૯તેથી હેરોદિયાએ યોહાનને ધિક્કાર્યો. તે 
તેને મારી નાખવા ઈચ્છતી હતી. પરંતુ હેરોદને યોહાનને 
મારી નાખવાનું સમજાવવા માટે હેરોદિયા અશક્તિમાન 
હંતી. ચ્૦હેરોદ યોહાનની હત્યા કરતો ડરતો હતો. હેરોદે 
જાણ્યું કે બધા લોકો ધારતા હતા કૅ યોહાન એક સારો 
અને પવિત્ર માણસ છે. તેથી હેરોદે યોહાનનું રક્ષણ 
કર્યું. હેરોદને યોહાનનો ઉપદેશ સાંભળવાનો આનંદ 
થયો. પણ યોહાનનો ઉપદેશ હેરોદને હંમેશા ચિંતા 
કરાવતો. 

“પછી યોહાનના મૃત્યુના કારણ માટે હેરોદિયાને 
યોગ્ય સમય મળ્યો. તે હેરોદની વરસગાંઠને દિવસે 
બન્યું. હેરોદે સોથી મહત્વના સરકારી અધિકારીઓ, 
તેના લશ્કરી સેનાપતિઓ અને ગાલીલના ઘણા 
અગત્યના લોકોને મિજબાની આપી. રરહેરોદિયાની પુત્રી 
મિજબાનીમાં આવી અને નાચી. જયારે તે નાચી ત્યારે 
હેરોદ અને તેની સાથે જમતા લોકો ઘણા પ્રસન્ન થયા. 

તેથી હેરોદે તે છોકરીને કહ્યું, “તારે જે જોઈએ તે તું 
માંગી શકૅ છે અને હું તને તે આપીશ.” ચગહેરોદે તેણીને 
વચન આપ્યું. "તું ગમે તે માગીશ હું તને આપીશ. હું 
મારું અડધું રાજ્ય પણ તને આપીશ.” 

તે છોકરી તેની મા પાસે ગઈ અને કહ્યું, “મારે 
રાજા હેરોદની પાસે શું માંગવું જોઈએ?” તેની માએ 
ક્યું, "યોહાન બાપ્તિસ્તનું માથું માંગ.” 

ચ૭પતે છોકરી ઝડપથી રાજા પાસે ગઈ. તે છોકરીએ 
રાજાને ક્યું, "કૃપા કરીને મને યોહાન બાપિતિસ્તનું માથું 
આપ. હમણાં થાળીમાં તે મારી પાસે લાવ.” 

ચ૬રાજા હેરોદ ઘણો દિલગીર થયો. પણ તેણે છોકરીને 





એલિયા ઈ.પૂ, ૮૫૦માં દેવ વિષે બોલનાર વ્યકિત. 


પર 


જે ઈચ્છે તે આપવાનું વચન આપ્યું હતું. અને ત્યાં 
હેરોદની સાથે જમતાં લોકોએ તેનું વચન સાંભળ્યું હતું. 
તેથી હેરોદ તેણી જે માગે તેનો અસ્વીકાર કરવા ઈચ્છતો 
ન હતો. ચ*તેથી રાજાએ યોહાનનું માથું કાપીને લાવવા 
માટે સૈનિકને મોકલ્યો. તેથી સૈનિકૅ બંદીખાનામાં જઈને 
યોહાનનું માથું કાપી નાખ્યું. “પછી તે સૈનિક યોહાનનું 
માથું થાળીમાં પાછું લાવ્યો. તેણે તે માથું છોકરીને આપ્યું. 
પછી તે છોકરીએ તે માથું તેની માને આપ્યું. ચથયોહાનના 
શિષ્યોએ જે બન્યું તેના વિષે સાંભળ્યું. તેથી તેઓ આવ્યા 
અને યોહાનનું ધડ મેળવ્યું. તેઓએ તેને કબરમાં મૂક્યું. 


ઈસુનું ૫,૦૦૦ થી વધારે માણસને જમાડવું 

૨% પ્રેરિતોને ઈસુએ ઉપદેશ માટે મોકલ્યા હતા, 
તે ઈસુ પાસે પાછા આવ્યા. તેઓ ઈસુની આજુબાજુ 
ભેગા થયા અને તેઓએ જે બધી વસ્તુ કરી અને શીખવ્યું 
તે વિષે તેને કહ્યું. ઈસુ અને તેના શિષ્યો ઘણી ભીડવાળી 
જગ્યાએ હતાં. અને ત્યાં ઘણા બધા લોકો હતા. ઈસુ 
અને તેના શિષ્યોને ખાવાનો સમય પણ ન હતો. ઈસુએ 
તેના શિષ્યોને કહ્યું, "મારી સાથે આવો આપણે એકાંત 
માટે શાંત જગ્યાએ જઈશું. ત્યાં આપણે થોડો આરામ 
કરીશું.” 

૨તેથી ઈસુ અને તેના શિષ્યો એકલા દૂર ચાલ્યા 
ગયા. તેઓ હોડીમાં જ્યાં કોઈ લોકો ન હતા એવા 
નિર્જન સ્થળે ગયા. પરંતુ ઘણા લોકોએ તેને જતા 
દીઠો. લોકોએ તેને ઓળખ્યો કૅ તે ઈસુ હતો તેથી જ્યાં 
ઈસુ જતો હતો તે સ્થળે બધાં ગામોમાંથી લોકો પગપાળા 
દોડી ગયા. ઈસુના આવતા પહેલા લોકો ત્યાં હતા. 
૨૪જ્યારે ઈસુ ત્યાં આવ્યો, તેણે ઘણા માણસોને વાટ 
જોતા જોયા. ઈસુને તેમના માટે દુ:ખ થયું, કારણ કૅ 
તેઓ સંભાળ રાખનાર ભરવાડ વિનાના ઘેટા જેવા હતા. 
ઈસુએ લોકોને ઘણી વસ્તુઓ શીખવી. 

ગહવે દિવસનો નમતો પહોર હતો. તેથી ઈસુના 
શિષ્યો તેની પાસે આવ્યા. તેઓએ કહ્યું, "આ જગ્યાએ 
કૌઈ લોકો રહેતા નથી અને અત્યારે ઘણું મોડુ થયું છે, 
ગ્ધેથી લોકોને દૂર મોકલો. તેઓ અહીંના આસપાસના 
ગામોમાં અને ખેતરોમાં જઈને ખાવાનું ખરીદે.” 

૨9પણ ઈસુએ જવાબ આપ્યો, “તમે તેઓને થોડું 
ખાવાનું આપો.” 

તે શિષ્યોએ ઈસુને કહ્યું, “આપણે આ બધા લોકોને 
ખવડાવવા માટે પૂરતી રોટલીઓ ખરીદી શકીએ તેમ 
નથી! આપણે બધાએ તેટલી રોટલીઓ ખરીદવા માટે 
એક મહીના સુધી કામ કરીને પૂરતું કમાવું પડે.” 


પ૩ 


ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, "તમારી પાસે કૅટલી 
રોટલીઓ છે? જાઓ અને જુઓ.” 

શિષ્યોએ તેઓની રોટલીઓ ગણી. તેઓએ ઈસુ પાસે 
આવીને કહ્યું, “આપણી પાસે પાંચ રોટલી અને બે 
માછલીઓ છે.” 

ચ૯પછી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, "બધા લોકોને લીલા 
ઘાસ પર જૂદા જૂદા જૂથોમાં બેસવા કહો.” 7૦તેથી 
બધા લોકો સમુહમાં બેઠા, કૅટલાક જૂથોમાં એકસો 
માણસો હતા તો કૅટલાક જૂથોમાં પચાસ માણસો હતા. 
*ઈસુએ પાંચ રોટલી અને બે માછલીઓ લીધી. તેણે 
ઊંચે આકાશમાં જોયું અને રોટલી માટે દેવનો આભાર 
માન્યો. પછી ઈસુએ તે રોટલીના ટુકડા કર્યા અને તે 
તેના શિષ્યોને આપ્યા. ઈસુએ તેના શિષ્યોને તે રોટલી 
લોકોને આપવા કહ્યું. પછી ઈસુએ બે માછલીના ભાગ 
કર્યા અને લોકોને માછલી આપી. *ચઆમ લોકોએ ખાધું 
અને તૃપ્ત થયા. *ગ્લોકોએ ખાવાનું પૂરું કર્યા બાદ 
શિષ્યોએ છાંડેલા રોટલીના ટુકંડાઓથી અને 
માછલીઓથી બાર ટોપલીઓ ભરી. *ત્યાં લગભગ 
૫,૦૦૦ પુરુષોએ ભોજન કર્યું. 


ઈસુ પાણી પર ચાલે છે 

૪પપછી ઈસુએ શિષ્યોને હોડીમાં બેસવા માટે કહ્યું. 
ઈસુએ તેમને બેથસેદાની પેલે પાર સરોવરની બીજી 
બાજુએ જવા માટે કહ્યું. ઈસુએ કહ્યું કે તે પાછળથી 
આવશે, ઈસુએ લોકોને તેમના ઘર તરફ જવાનું કહ્યું. 
*ધ્લોકોને શુભ વિદાય કહ્યાં પછી ઈસુ ટેકરી પર પ્રાર્થના 
કરવા ગયો. 

**ે રાત્ર, હોડી હજુ પણ સરોવરની મધ્યમાં હતી. 
ઈસુ ભૂમિ પર એકલો હતો. *“ઈસુએ સરોવરમાં હોડીને 
દૂર દૂર જોઈ. તેણે શિષ્યોને હોડીના હલેસા મારવામાં 
સખત મહેનત કરતાં જોયા. પવન તેમની વિરુદ્ધ ફૂંકાતો 
હંતો. સવારે ત્રણ થી છ ક્લાકના સમયે, ઈસુએ પાણી 
પર ચાલવાનું ચાલુ રાખ્યું, અને તે તેમની બાજુમાંથી 
પસાર થતો હતો. ને જાણે તેઓથી આગળ જવાનું તેણે 
કર્યું. *૯પરંતુ શિષ્યોએ ઈસુને પાણી પર ચાલતો જોયો. 
તેઓએ ધાર્યું કે, એ તો આભાસ છે. શિષ્યો ભયથી 
બૂમો પાડવા લાગ્યા. ૦બધા શિષ્યોએ ઈસુને જોયો 
અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા. પરંતુ ઈસુએ શિષ્યોને 
કહ્યું, “હેમ્મત રાખો. તે હું જ છું, ગભરાશો નહિ,” 
પછી ઈસુ શિષ્યો સાથે હોડીમાં પ્રવેશ્યો અને પવન 
શાંત થઈ ગયો. તે શિષ્યો તો સંપૂર્ણ આશ્ચર્ય પામ્યા. 
પસતેઓએ ઈસુને પાંચ રોટલીમાંથી વધારે રોટલી 


માર્ક ૬:૩૮-૭ઃ૬ 


બનાવતા જોયો હતો. પણ તેઓ સમજી શક્યા ન હતા. 
તેનો અર્થ શું છે. તેઓ તે સમજવા માટે શક્તિમાન ન 
હતા. 

પઝીસુના શિષ્યોએ સરોવરને ઓળંગ્યું. તેઓ 
ગન્નેસરેતના દરિયા કિનારે આવ્યા. તેઓએ ત્યાં હોડી 
લાંગરી. પ૪જયારે તેઓ હોડીની બહાર હતા. ત્યારે 
લોકોએ ઈસુને જોયો. તેઓએ જાણ્યું કૅ તે કોણ હતો. 
પપઆખા પ્રદેશમાં દોડી જઈને લોકોને જણાવ્યું કે ઈસુ 
ત્યાં છે. લોકો માંદા માણસોને ખાટલામાં લાવ્યા. "ઈસુ 
તે પ્રદેશનાં આસપાસનાં ગામો, શહેરો અને ખેતરોમાં 
ગયો અને દરેક જગ્યાએ ઈસુ ગયો. ત્યાં તે લોકો બિમાર 
લોકોને બજારના સ્થળોએ લાવ્યા. તેઓ ઈસુને તેનાં 
ઝભ્ભાની કીનારને પણ સ્પર્શ કરવા દેવા માટે વિનંતી 
કરી. અને બધા લોકોએ જેમણે સ્પર્શ કર્યો તે સર્વ સાજાં 
થઈ ગયા. 


દેવના નિયમો અને લોકોએ બનાવેલા કાયદાઓ 
કૅટલાએક ફરોશીઓ અને કૅટલાએક શાસ્રીઓ 

૭ યરૂશાલેમમાંથી આવ્યા. તેઓ ઈસુની આજુબાજુ 
ભેગા થયા. ફરોશીઓ અને શાસ્રીઓએ ઈસુના 
કૅટલાએક શિષ્યોને ગંદા હાથો વડે ખાતાં જોયા. (“ચોખ્ખા 
નહિ” નો અર્થ:-ફરોશીઓ લોકોને આગ્રહ કરતા કૅ જે 
અમુક રીતે તેમના હાથ ધોવા જોઈએ તે રીતે ધોયા ન 
હતા.) *ફરોશીઓ અને બધા યહૂદીઓ તેમની વિશિષ્ટ 
રીતે હાથ ધોયા વિના કદાપિ ખાતા નથી. તેઓ તેમની 
અગાઉ થઈ ગયેલા મહાન લોકોએ આપેલા ઉપદેશને 
અનુસરવા આ કરતા. *અને જ્યારે યહૂદીઓ બજારમાંથી 
કંઈક ખરીદે છે. ત્યારે તેઓ તેને ખાસ રીતે ધુએ નહિ 
ત્યા સુધી તેઓ કંદી ખાતા નથી. તેઓ તેમની અગાઉ 
જે રહેતા હતા તે લોકોના બીજા નિયમોને પણ અનુસર્યા. 
તેઓ પ્યાલાઓ, ઘડાઓ અને ગાગરો ધોવા જેવા 
નિયમોને પણ અનુસરે છે. 

પફરોશીઓ અને શાસ્રીઓએ ઈસુને કહ્યું, “તારા 
શિષ્યો અમારા મહાન લોકો જે અમારી અગાઉ જીવી 
ગયા તેઓએ અમને આપેલા નિયમોને અનુસરતા નથી. 
તારા શિષ્યો જે હાથો ચોખ્ખા નથી તેના વડે તેમનું 
ખાવાનું ખાય છે. તેઓ આમ શા માટે કરે છે?” 

ંસુએ જવાબ આપ્યો, "તમે બધા દંભી છો. યશાયા 
તમારા વિષે સાચું જ કહે છે. યશાયાએ લખ્યું છે, 

'આ લોકો કહે છે તેઓ મને માન આપે છે, પણ 

તેઓ ખરેખર મને તેમના જીવનનો મહત્વનો 

ભાગ બનાવતા નથી. 


માર્ક ૭:૭-૩૪ 


9 તેઓ મારી ભક્તિ વ્યર્થ કરે છે. જે વસ્તુઓનો 
તેઓ ઉપદેશ કરે છે તે તો લોકોએ બનાવેલા 
ફક્ત સાદા નિયમો છે.' 

5૨/ય/ ર૯.?ઝ 


તમે દેવની આજ્ઞાને અનુસરવાનું બંધ કર્યું છે. હવે 
તમે માણસોના ઉપદેશો અનુસરો છો.” 

લ્પછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "તમે ધારો છો કૅ તમે 
ચાલાક છો! તમે દેવની આજ્ઞા અવગણો છો જેથી તમે 
તમારા પોતાના ઉપદેશને અનુસરી શકો. ૧૦મૂસાએ કહ્યું; 
'તમારે તમારા માતાપિતાને માન આપવું જોઈએ.' પછી 
મૂસાએ કહ્યું, 'જે કોઈ વ્યક્તિ તેના પિતા કૅ માની નિંદા 
કરે તેને મારી નાખવો જોઈએ.' ૧પણ તમે ઉપદેશ 
આપો છો કૅ વ્યકિત તેના પિતા અને માને કહી શકે, 
'મારી પાસે થોડુંક છે. હું તમને મદદ કરવા માટે તેનો 
ઉપયોગ કરી શકુ. પણ હું તમને મદદ કરવા માટે તેનો 
ઉપયોગ નહિ કરું. હું તે દેવને અર્પણ કરીશ.' ૧ તમે 
વ્યક્તિને તેના મા કૅ પિતા માટે એથી વધુ કાંઈ કરવાની 
મંજૂરી આપતા નથી. ૧૩તેથી તમે ઉપદેશ આપો છો કૅ 
દેવે જે કું છે તે મહત્વનું નથી. તમે ધારો છો કૅ તમે 
લોકોને જે ઉપદેશ આપો છો તે નિયમોને અનુસરવું તે 
વધારે મહત્વનું છે અને તમે તેના જેવું ઘણું કરો છો.” 

૧૪ઈસુએ ફરીથી લોકોને તેમની પાસે બોલાવ્યા. 
તેણે કહ્યું, "પ્રત્યેક વ્યક્તિએ મને ધ્યાનથી સાંભળવો 
જોઈએ અને હું જે કહું છું તે સમજવું જોઈએ. 1પએવી 
કૌઈ વસ્તુ નથી જે વ્યક્તિ તેના શરીરમાં મૂકૅ છે જે તેને 
અપવિત્ર બનાવે છે. તેનામાંથી જે વસ્તુઓ બહાર આવે 
છે તેના વડે જ વ્યક્તિ અપવિત્ર બને છે.” ૧૧તમે લોકો 
મારા શબ્દો ધ્યાનથી સાંભળો. તમને લોકોને જો કાન 
હોય તો, સાંભળો. 

૧થ૫છી ઈસુ તે લોકોને છોડીને ઘરમાં ગયો. શિષ્યોએ 
ઈસુને આ વાર્તા વિષે પૂછયું. “ઈસુએ કહ્યું, "તમને 
સમજવામાં હજુ મુશ્કેલી છે? તમે ખાતરીપૂર્વક જાણો 
છો કૅ બહારથી વ્યક્તિમાં એવું કશું પ્રવેશતું નથી જે 
તેને વટાળી શકે. 'ખોરાક વ્યક્તિના મગજમાં જતો 
નથી. ખોરાક તો પેટમાં જાય છે. પછી તે ખોરાક શરીરની 
બહાર નીકળી જાય છે.” (જ્યારે ઈસુએ આ કહ્યું, તેનો 
અર્થએ છે કૅ એવો કોઈ ખોરાક નથી જે લોકોને ખાવા 
માટે ખોટો છે.) 

ચઅને ઈસુએ કહ્યું, "જે વસ્તુઓ વ્યક્તિઓમાંથી 
આવે છે તે જ તે વ્યક્તિને વટાળે છે. “આ બધી ખરાબ 
વસ્તુઓ વ્યક્તિના મનની અંદર શરૂ થાય છે. મનમાં 


પ૪ 


ખોટા વિચારો, અનેતિક પાપો, ચોરી, ખૂન, રચ્વ્યભિચાર, 
સ્વાર્થ, લોકોનું ખરાબ કરવું, વ્યર્થ જીવન, પાપનાં કામો 
કરવાં, અદેખાઈ, લોકોની નિંદા કરવી, મિથ્યા દંભ કરવો 
અને મૂર્ખાઈભર્યું જીવન. ૨2આ બધી દુષ્ટ વસ્તુઓ 
વ્યક્તિની અંદરથી આવે છે. આ વસ્તુઓ વ્યક્તિને 
વટાળે છે.” 


ઈસુની બિનયહૂદી સીને સહાય 

ચઈસુ તે જગ્યા છોડીને તૂરની આજુબાજુના પ્રદેશમાં 
ગયો. ઈસુ ત્યાં એક ઘરમાં ગયો. તે ત્યાં હતો એમ તે 
પ્રદેશના લોકો જાણે એમ ઈસુ ઈચ્છતો નહોતો. પણ 
ઈસુ ગુપ્ત રહી શક્યો નહિ. રપએક સ્રીએ સાંભળ્યું કૅ 
ઈસુ ત્યાં હતો. તેની નાની દીકરીની અંદર શેતાનનો 
અશુદ્ધ આત્મા હતો. તેથી તે સી ઈસુ પાસે આવીને 
તેના ચરણોમાં નમી પડી. ચધ્તે સી યહૂદી ન હતી. તે 
ગ્રીક હતી અને સિરિયા પ્રદેશના ફિનીકિયામાં જન્મી 
હતી. તે સીએ ઈસુને તેની દીકરીમાંથી ભૂત કાઢવાને 
વિનંતી કરી. 

ઈસુએ તે સીને કહ્યું, “છોકરાંની રોટલી લઈને 
ફૂતરાંઓને આપવી તે યોગ્ય નથી. પ્રથમ છોકરાંને તેઓ 
ઈચ્છે તેટલું બધું ખાવા દો.” 

“તે સીએ જવાબ આપ્યો; “તે સાચું છે, પ્રભુ. પરં 
છોકરાં જે ખોરાકના નાના કકડાં મેજ નીચે પડે છે 
ખાતા નથી. તે કૂતરાંઓ ખાઈ જાય છે.” 

આ્પછી ઈસુએ સીને કહ્યું, "તે એક ઘણો સારો જવાબ 
છે, તું જઈ શકે છે. તે ભૂત તારી દીકરીમાંથી નીકળી 
ગયું છે.” 

૨૦ તે સી ઘેર ગઈ અને તેની દીકરીને પથારીમાં 
પડેલી જોઈ. ભૂત નીકળી ગયુ હતું. 


લુ 
તે 


ઈસુ બહેરા માણસને સાજો કરે છે 

પછી ઈસુએ તૂરની આજુબાજુનો પ્રદેશ છોડ્યો 
અને સિદોન થઈને ગાલીલ સરોવર તરફ ગયો. ઈસુ 
દસ ગામોના પ્રદેશમાં થઈને ગયો. જ્યારે તે ત્યાં હતો 
ત્યારે કૅટલાક લોકો એક માણસને તેની પાસે લાવ્યા. 
આ માણસ બહેરો હતો અને બોબડો હતો. લોકોએ 
ઈસુને તેના હાથ તે માણસ પર મૂકીને તેને સાજો કરવા 
વિનંતી કરી. ગ્ઝસુ તે માણસને લોકો પાસેથી દૂર તેની 
સાથે એકાંતમાં દોરી ગયા. પછી ઈસુએ તે માણસના 
કાનની અંદર તેની આંગળી મૂકી અને થૂંકીને તે માણસની 
જીભને સ્પર્શ કર્યો. ગ*ઈસુએ આકાશમાં ઊંચે જોયું 
અને નિસાસો નાખ્યો. ઈસુએ તે માણસને કહ્યું, 


પપ 


“એફફથા!” (આનો અર્થ, "ઊઘડી જા.”) ગપજ્યારે ઈસુએ 
આ કર્યું, ત્યારે તે માણસ સાંભળવા શક્તિમાન બન્યો. 
તે માણસ તેની જીભનો ઉપયોગ કરવા સમર્થ બન્યો 
અને સ્પષ્ટ બોલવા લાગ્યો. 

ગ્જઈસુએ લોકોને આજ્ઞા કરી કૅ જે કંઈ બન્યું છે 
વિષે કોઈ વ્યક્તિને કહેવું નહિ. ઈસુએ હંમેશા લોકો 
આજ્ઞા કરતા કહ્યું કે તેના વિષે બીજા લોકોને કહેવું 
નહિ. પણ જેમ જેમ તેણે તેના વિષે ન કહેવાની વધુ ને 
વધુ આજ્ઞા કરી તેમ લોકો તેના વિષે વધારેને વધારે 
કહેવા લાગ્યા. શ્લોકો ખરેખર નવાઈ પામ્યા. લોકોએ 
કહ્યું, “ઈસુ દરેક વસ્તુ સારી રીતે કરે છે. ઈસુ બહેરાં 
માણસોને સાંભળતાં કરે છે. અને જે લોકો વાત કરી 
શકતા નથી, તેઓને વાત કરવા શક્તિમાન કરે છે.” 


તે 
તે 


ઈસુ ૪,૦૦૦ થી વધારે લોકોને જમાડે છે 

બીજી વખતે ઈસુ સાથે ત્યાં ઘણા લોકો હતા. 
૮ લોકો પાસે ખાવાનું ન હતું. તેથી ઈસુએ તેના 
શિષ્યોને તેની પાસે બોલાવ્યા. ઈસુએ કહ્યું, ર"મને આ 
લોકોની દયા આવે છે. તેઓ મારી સાથે ત્રણ દિવસથી 
હતા. અને હવે તેઓની પાસે કંઈ ખાવાનું નથી. મારે 
તેઓને ઘેર ભૂખ્યા મોકલવા જોઈએ નહિ. જો તેઓ 
જમ્યા વિના જશે તો ઘરે જતાં તેઓ રસ્તામાં બેહોશ 
થઈ જશે. આ લોકોમાંના કૅટલાકં તો ખૂબ દૂરથી અહીં 
આવ્યા છે.” 

*ઈંસુના શિષ્યોએ જવાબ આપ્યો. "પરંતુ આપણે 
કોઈ પણ ગામથી ઘણા દૂર છીએ. આ બધા લોકોને 
ખવડાવવા માટે પૂરતી રોટલી આપણે ક્યાંથી મેળવી 
શકીએ?” 

પપછી ઈસુએ તેઓને પૂછયું, "તમારી પાસે કૅટલી 
રોટલીઓ છે?” શિષ્યોએ ઉત્તર આપ્યો, "અમારી પાસે 
સાત રોટલીઓ છે.” 

જઈંસુએ લોકોને જમીન પર બેસવા કહ્યું, પછી ઈસુએ 
સાત રોટલીઓ લીધી અને દેવની સ્તુતિ કરી. ઈસુએ 
રોટલીના ભાગ કર્યા અને તેના શિષ્યોને તે ટુકડાઓ 
આપ્યા. ઈસુએ તે શિષ્યોને લોકોને રોટલી આપવા કહ્યું. 
શિષ્યોએ તેનું માન્યુ. શતે શિષ્યો પાસે થોડી માછલીઓ 
હતી. ઈસુએ માછલી માટે સ્તુતિ કરી અને લોકોને 
માછલી આપવા શિષ્યોને કહ્યું. “બધા લોકોએ ખાધુ 
અને તૃપ્ત થયા. પછી શિષ્યોએ નહિ ખાધેલા ખોરાકના 
ટુકંડાઓથી સાત ટોપલીઓ ભરી. લ૯ત્યાં લગભગ 
૪,૦૦૦ પુરુષોએ ખાધુ. તેઓના ખાધા પછી ઈસુએ 


માર્ક ૭:૩૫-૮:ર૧ 


તેઓને ઘેર જવા માટે કહ્યું. 1૧૦ઈસુ તેના શિષ્યો સાથે 
હોડીમાં દલ્મન્‌થાની હદમાં ગયો. 


ઈસુની કસોટી કરવાનો ફરોશીઓનો પ્રયત્ન 
૧ફરોશીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા અને તેને પ્રશ્નો પૂછયા. 
તેઓ ઈસુની પરીક્ષા કરવા ઈચ્છતા હતા. તેથી તેઓએ 
ઈસુને આકાશમાંથી નિશાની માગીને તે દેવ તરફથી 
આવ્યો હતો તે બતાવવા કહ્યું. ૧૨ઈસુએ નિસાસો નાખ્યો. 
તેણે કહ્યું, “તમે લોકો શા માટે નિશાની સાબિતી તરીકે 
માગો છો? હું તમને સત્ય કહું છુ. તેના જેવી કોઈ 


નિશાની તમને આપવામાં આવશે નહિ.” ૧ગ્પછી ઈસુ 
ફરોશીઓને છોડીને હોડીમાં બેસીને પેલે પાર ગયો. 


ઈસુની યહૂદી આગેવાનો વિરુદ્ધ ચેતવણી 

૧૪તે શિષ્યો પાસે હોડીમાં તેઓની પાસે ફક્ત 
રોટલીનો એક ટુકડો હતો. તેઓ વધારે રોટલી લાવવાનું 
ભૂલી ગયા. 'પઈસુએ તેમને ચેતવણી આપી, “સાવધાન 
રહો! ફરોશીઓના ખમીર અને હેરોદના ખમીરથી સાવધ 
રહો.” ૧૧શેષ્યોએ આના અર્થની ચર્ચા કરી. તેઓએ 
કહ્યું, “તેણે આ કલ્યું કારણ કૅ આપણી પાસે રોટલી 
નથી.” 

૧૬ઈંસુએ જાણ્યું કૅ તે શિષ્યો આના વિષે વાતો કરતા 
હતા. તેથી ઈસુએ તેઓને પૂછયું, "શા માટે તમે રોટલી 
નહિ હોવા વિષે વાત કરો છો? તમે હજુ પણ જોઈ 
શકતા નથી કૅ સમજી શકતા નથી? શું તમે સમજવા 
શક્તિમાન નથી? ૧4શું તમારી પાસે જે આંખો છે તે આ 
જોઈ શકતી નથી? શું તમારી પાસે જે કાન છે તે સાંભળી 
શક્તા નથી? યાદ કરો મેં આગાઉ શું કર્યું હતુ, જ્યારે 
આપણી પાસે પૂરતી રોટલી ન હતી. “મેં પાંચ 
રોટલીમાંથી ૫,૦૦૦ લોકોને જમાડયા હતા. યાદ કરો 
કૅ તમે નહિ ખવાયેલા ખોરાકના ટુકંડાઓ વડે કૅટલી 
ટોપલીઓ ભરી હતી?” 

તે શિષ્યોએ ઉત્તર આપ્યો, "અમે બાર ટોપલીઓ 
ભરી હતી.” 

૨૦"અને યાદ કરો કૅ મેં સાત રોટલીમાંથી ૪,૦૦૦ 
લોકોને જમાડયા હતા. યાદ કરો તમે નહિ ખવાયેલા 
ખોરાકના ટુકડાઓથી તમે કૅટલી ટોપલીઓ ભરી હતી?” 

તે શિષ્યોએ ઉત્તર આપ્યો, "અમે સાત ટોપલીઓ 
ભરી હતી.” 

અપછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “મેં જે કર્યું તે બધું તમે 
યાદ કરો છો, પણ હજુ તમે સમજી શકતા નથી?” 


માર્ક ૮4રર-૯:૭ 


ઈસુનું બેથસૈદામાં આંધળા માણસને સાજા કરવું 

ચ્ઈસુ અને તેના શિષ્યો બેથસેદામાં આવ્યા. 
કૅટલાએક લોકો એક આંધળા માણસને ઈસુ પાસે લાવ્યા. 
તેઓએ તે માણસને સ્પર્શ કરવા ઈસુને વિનંતી કરી. 
ચપઞેથી ઈસુએ તે આંધળા માણસનો હાથ પકડયો અને 
તેને ગામની બહાર દોરી ગયા. પછી ઈસુ તે માણસની 
આંખો પર થૂંકયો. ઈસુએ તેના હાથ આંધળા માણસ 
પર મૂક્યા અને તેને કહ્યું, "હવે તું જોઈ શકે છે?” 

૨૪આંધળા માણસે ઊંચુ જોયું અને કહ્યું, “હા, હું 
લોકોને જોઈ શકું છું. તેઓ આજુબાજુ ચાલતા વૃક્ષો 
જેવા દેખાય છે.” 

સપફુરીથી ઈસુએ તેનો હાથ આંધળા માણસની આંખો 
પર મૂક્યો. પછી તે માણસે તેની આંખો પહોળી કરીને 
ખોલી. તેની આંખો સાજી થઈ ગઈ, અને તે દરેક વસ્તુ 
સ્પષ્ટતાપૂર્વક જોઈ શકતો હતો. ચઈસુએ તેને ઘેર જવા 
કહ્યું. ઈસુએ કહ્યું, "ગામમાં જઈશ નહિ.” 


પિતર કહે છે ઈસુ એ જ ખિસ્ત છે 

ર9ઈસુ અને તેના શિષ્યો કૈસરિયા ફિલિપ્પીનાં 
ગામડાઓમાં ગયા. જ્યારે તેઓ મુસાફરી કરતા હતા, 
ઈસુએ શિષ્યોને પૂછયું, “હું કોણ છું, એ વિષે લોકો શું 
કહે છે?” 

ચશેષ્યોએ ઉત્તર આપ્યો, "કૅટલાક લોકો તને યોહાન 
બાપ્તિસ્ત કહે છે. બીજા કૅટલાક લોકો તને એલિયા કહે 
છે. અને બીજા કૅટલાક લોકો કહે છે કૅ તું પ્રબોધકોમાંનો 
એક છે.” 

આ્પછી ઈસુએ પૂછયું, "હું કોણ છું એ વિષે તમે શું 
કહો છો?” 

પિતરે ઉત્તર આપ્યો, "તું તો ખ્રિસ્ત છે.” 

૨૦ઈસુએ તેના શિષ્યોને કડકાઈથી કહ્યું: "હું કોણ 
છું તે કોઈને કહેવું નહિ.” 

ગ્પછી ઈસુએ તેમને ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું. કૅ 
માણસના પુત્રે ઘણું બધું સહન કરવું જોઈએ. ઈસુએ 
બોધ આપ્યો કૅ માણસનો પુત્ર, વડીલ યહૂદી આગેવાનો 
મુખ્ય યાજકો અને શાસ્રીઓ દ્વારા નાપસંદ થશે. ઈસુએ 
બોધ આપ્યો કૅ માણસના પુત્રને મારી નંખાશે અને 
પછી મૃત્યુમાંથી ત્રણ દિવસો પછી તે ઊભો થશે. 
ઈસુએ તેઓને દરેક જે બનવાનું હતુ તે કહ્યુ. તેણે 
કશુંય ગુપ્ત રાખ્યું નહિ. પિતર ઈસુને બાજુમાં લઈ 
ગયો અને આ વાતો કહેવા માટે તેને ઠપકો આપવા 
લાગ્યો. ૫ણ ઈસુ પાછો ફર્યો અને તેના શિષ્યો તરફ 
જોયું. પછી તેણે પિતરને ઠપકો આપ્યો. ઈસુએ પિતરને 


પદ 


કહ્યું, “શેતાન! મારી પાસેથી દૂર જા, તું દેવની વાતોની 
પરવા કરતો નથી. તું ફક્ત લોકો જેને મહત્વ આપે છે 
તેની જ કાળજી રાખે છે.” 
૨૫પછી ઈસુએ લોકોને તેની પાસે બોલાવ્યા. તેના 
શિષ્યો પણ ત્યાં હતા. પછી ઈસુએ કહ્યું, "જો કોઈ 
વ્યક્તિ મને અનુસરવા ઈચ્છે તો તેણે જે વસ્તુઓ તે 
ઈચ્છે છે તેની “ના” કહેવી જોઈએ. તે વ્યક્તિએ વધસ્તંભ 
(પીડા) સ્વીકારવો જોઈએ જે તેને આપવામાં આવેલ 
છે, અને તેણે મને અનુસરવું જોઈએ. "જે વ્યક્તિ તેનું 
જીવન બચાવવા ઈચ્છે છે તે ગુમાવશે. અને પ્રત્યેક 
વ્યક્તિ જે મારા માટે અને સુવાર્તા માટે તેનું જીવન 
આપે છે, તે હંમેશને માટે તેનું જીવન બચાવશે. *જો 
કૌઈ વ્યક્તિ આખું જગત જીતે છે પણ તેનું જીવન 
ગુમાવે છે તો તેને કઈ રીતે લાભદાયી છે? ગ્શ્વ્યક્તિ 
ફરીથી તેનો જીવ ખરીદવા કદાપિ કશું પૂરતું આપી 
શકંતો નથી. *જે લોકો હમણા જીવે છે; તેઓ પાપી 
અને દુષ્ટ સમયમાં જીવે છે. જે કોઈ મારે લીધે તથા 
મારી વાતોને લીધે શરમાશે તેને લીધે હું જયારે મારા 
પિતાના મહિમામાં પવિત્ર દૂતો સાથે આવીશ, ત્યારે તે 
વ્યક્તિથી શરમાઈશ.” 
7 પછી ઈસુએ કલયું, “હુંતમને સત્ય કહું છું 
કે, તમારામાંના કૅટલાએક લોકો અહીં ઊભા છે 
તેઓ તેમના મૃત્યુ પહેલા દેવના રાજ્યને આવતું જોશે. 
દેવનું રાજ્ય પરાક્રમ સાથે આવશે.” 


ઈસુ મૂસા અને એલિયા સાથે 

જ દિવસો પછી ઈસુ પિતર, યાકૂબ તથા યોહાનને 
લઈને એક ઊંચા પર્વત પર ગયો. તેઓ બધા ત્યાં એકલા 
હતા. જ્યારે શિષ્યોની નજર સમક્ષ તેનું રૂપાંતર થયું, 
ત્યારે *ઈસુનાં કપડાં સફેદ ચમકતાં થયાં. કપડાં બીજી 
વ્યક્તિ બનાવી શકૅ તેના કરતાં વધારે ઉજળાં હતાં. 
૪પછી ત્યાં બે માણસો આવ્યા અને ઈસુ સાથે વાતો 
કરવા લાગ્યા. તે માણસો મૂસા અને એલિયા હતા. 

પપિતરે ઈસુને કહ્યું, "ઉપદેશક, તે સારું છે કે આપણે 
અહીં છીએ. અહીં આપણે ત્રણ માંડવા બાંધીએ. એક 
તારા માટે, એકં મૂસા માટે અને એક એલિયા માટે.” 
ધપેતરે શું કહેવું તે જાણતો ન હતો. કારણ કૅ તે અને 
બીજા બે શિષ્યો બહુ બીધા હતા. 

*પછી એક વાદળ આવ્યું અને તેઓ પર છાયા કરી. 
વાદળમાંથી એક અવાજ આવ્યો અને કહ્યું, "આ (ઈસુ) 
મારો પુત્ર છે અને હું તેને ચાહું છું. તેને તાબે થાઓ!” 


ષ્ડ નં 


૫૭ 


“પછી પિતર, યાકૂબ, અને યોહાને જોયું, પણ તેઓ 
ફક્ત ત્યાં ઈસુને તેઓની સાથે એકલો જોયો. 

લઈસુ અને તેના શિષ્યો પર્વત પરથી નીચે પાછા 
ઉતરતા હતા ત્યારે ઈસુએ શિષ્યોને આજ્ઞા કરી. “તમે 
પર્વત પર જે વસ્તુઓ જોઈ છે તે વિષે કોઈ વ્યક્તિને 
કહેશો નહિ. માણસનો પુત્ર મૂએલામાંથી સજીવન ન 
થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. પછી તમે જે જોયું છે તે 
લોકોને કહી શકો છો.” 

૧૦તેથી શિષ્યોએ ઈસુની આજ્ઞા માની, અને તેઓએ 
જે જોયું હતું તે વિષે કશું કહ્યું નહિ. પણ તેઓએ 
મૂએલામાંથી સજીવન થવા વિષે ઈસુ શું સમજે છે 
તેની ચર્ચા કરી. ઉશેષ્યોએ ઈસુને પૂછયું, "પ્રથમ 
એલિયાએ આવવું જોઈએ એવું શાસ્રીઓ શા માટે કહે 
છે?” 

૧સુએ ઉત્તર આપ્યો, “એલિયાએ પ્રથમ આવવું 
જોઈએ એ કહેવા માટે તેઓ સાચા છે. એલિયા બધી 
વસ્તુઓ જે રીતે હોવી જોઈએ તેવી બનાવે છે. પણ 
શાસ એવું શા માટે કહે છે કે માણસનો પુત્ર ઘણું સહન 
કરશે અને લોકો તેનો અસ્વીકાર કરશે? ૧ગહું કહું છું કે 
એલિયા ખરેખર આવ્યો છે; અને તેના વિષે શાસમાં 
કહેલું છે તે પ્રમાણે લોકોએ જેમ ચાથ્યું તેમ તેને કર્યું.” 


ઈસુનું બિમાર છોકરાને સાજા કરવું 

૧૪પછી ઈસુ, પિતર, યાકૂબ અને યોહાન બીજા શિષ્યો 
પાસે ગયા. તેઓએ ઘણા લોકોને તેઓની આજુબાજુ 
જોયા. શાસ્રીઓ શિષ્યો સાથે દલીલો કરતા હતા. 'પજયારે 
લોકોએ ઈસુને જોયો, તેઓ વધારે અચરત પામ્યા. તેઓ 
તેને આવકારવા તેની પાસે દોડી ગયા. 

૧૬સુએ પૂછયું, “તમે શાસીઓ સાથે શાના વિષે 
દલીલો કરો છો?” 

૧૭ટોળામાંથી એક માણસે જવાબ આપ્યો, "ઉપદેશક, 
હું મારા પુત્રને તારી પાસે લાવ્યો છું. મારા પુત્રમાં 
શેતાનનો આત્મા તેની અંદર છે. આ અશુદ્ધ આત્મા 
મારા પુત્રને વાતો કરતા અટકાવે છે. ૧અશુદ્ધ આત્મા 
મારા પુત્ર પર હુમલો કરે છે અને તેને જમીન પર ફેૅકૅ 
છે. મારો પુત્ર તેના મુખમાંથી ફીણ કાઢે છે. તેના દાંત 
કંચકચાવે છે. અને તે તવાતો જાય છે. મેં તારા શિષ્યોને 
અશુદ્ધ આત્માને બહાર કાઢવા માટે કહ્યું, પણ તેઓ 
કાઢી શક્યા નહિ.” 

૧૯ઈંસુએ કહ્યું, “તમે લોકો વિશ્વાસ કરતા નથી! 
ક્યાં સુધી હું તમારી સાથે રહીશ? ક્યાં સુધી હું તમારું 


ઝે ષ્ડ ષ્ડ ષ્ડ 


સહન કરીશ? છોકરાને મારી પાસે લાવો!” 


માર્ક ૯:૮-૩ર 


ર૦તેથી શિષ્યો તે છોકરાને ઈસુ પાસે લાવ્યા. જ્યારે 
દુષ્ટ આત્માએ ઈસુને જોયો, તે અશુદ્ધ આત્માએ છોકરા 
પર હુમલો કર્યો. તે છોકરો નીચે પડ્યો અને જમીન પર 
આળોટતો હતો. તેના મુખમાંથી ફીણ નીકળતું હતું. 

“ઈસુએ છોકરાના પિતાને કહ્યું, "કૅટલા લાંબા 
સમયથી આ છોકરાને આવું થાય છે?” 

પિતાએ જવાબ આપ્યો, "તે ઘણો નાનો હતો ત્યારથી. 
ચ્તે અશુદ્ધ આત્માએ તેને ઘણી વખત મારી નાખવા 
માટે અગ્રિમાં તથા પાણીમાં નાખ્યો હતો. જો તું તેને 
માટે કશું કરી શકૅ તો કૃપા કરીને અમારા પર દયા કરી 
અને અમને મદદ કર.” 

ચ%સુએ પિતાને કહ્યું, "તેં કહ્યું કે, 'શક્ય હોય તો 
મદદ કર.' જે વ્યક્તિ વિશ્વાસ કરે છે તેના માટે બધી 
વસ્તુઓ શક્ય છે.” 

ચ૪પિતા ઘણો ઉત્તેજિત થયો. તેણે કહ્યું, “હું જરૂર 
વિશ્રાસ કરું છું. મને વધારે વિશ્વાસી બનવામાં મદદ 
કર!” ચપછસુએ જોયું કે બધા જે લોકો ત્યાં શું બની રહ્યું 
છે તે જોવા માટે દોડતા હતા તેથી ઈસુએ અશુદ્ધ આત્માને 
કહયું “ઓ અશુદ્ધ આત્મા, તું આ છોકરાને બહેરો બનાવે 
છે અને તેને વાત કરતાં અટકાવે છે-હું તને આ 
છોકરામાંથી બહાર આવવાને અને કદાપિ તેનામાં નહિ 
પ્રવેશવા હુકમ કરું છું!” 

તે અશુદ્ધ આત્માએ ચીસ પાડી. તે આત્માએ તે 
છોકરાને ફરીથી જમીન પર પાડ્યો. અને પછી તે અશુદ્ધ 
આત્મા બહાર નીકળી ગયો. તે છોકરો મરી ગયો હતો 
એવું દેખાયું. ઘણાં લોકોએ કહ્યું, “તે મૃત્યુ પામ્યો છે! ” 
ચ્થપરંતુ ઈસુએ તે છોકરાનો હાથ પકડ્યો અને તેને 
ઊભો થવામાં મદદ કરી. 

૮ ઈસુ ઘરમાં ગયો. ત્યાં તેની સાથે તેના શિષ્યો 
એકલા હતા. તેઓએ તેને પૂછયું “અમે શા માટે અશુદ્ધ 
આત્માને બહાર કાઢી શક્યા નહિ?” 

આઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "આ પ્રકારના આત્માને ફક્ત 
પ્રાર્થનાના ઉપયોગ દ્વારા જ બહાર કાઢી શકાય છે.” 


ઈસુનું તેના મૃત્યુ વિષે કહેવું 

૨૦૫છી ઈસુ અને તેના શિષ્યોએ તે જગ્યા છોડી. 
તેઓ ગાલીલમાં થઈને ગયા. ઈસુ ક્યાં હતો તે લોકો 
જાણે એમ ઈચ્છતો નહોતો. જઝઈસુ તેના શિષ્યોને 
એક્લાને ઉપદેશ આપવા ઈચ્છતો હતો. ઈસુએ તેઓને 
કહ્યું, "માણસનો પુત્ર લોકોને સોપવામાં આવશે. તેઓ 
તેને મારી નાખશે. મારી નાખ્યા પછી, ત્રણ દિવસ 
પછી તે મૃત્યુમાંથી સજીવન થશે.” પરંતુ ઈસુ જે 


માર્ક ૯:૩૩-૧૦:૮ 


કહેવા માગતો હતો તે શિષ્યો સમજ્યા નહિ, અને તેઓ 
તેણે શું અર્થ કર્યો છે એ પૂછતો ડરતા હતા. 


ઈસુ કહે છે કે સૌથી મહાન કોણ છે 

ગ્ઝસુ અને તેના શિષ્યો કંફર-નહૂમ ગયા. તેઓ 
એક ઘરમાં ગયા. પછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "મે 
આજે રસ્તા પર તમને દલીલો કરતાં સાંભળ્યા. તમે 
શાના વિષે દલીલો કરતા હતા?” ૨૪પરંતુ શિષ્યો શાંત 
રહ્યાં. કારણ કૅ રસ્તામાં તેઓ અંદર અંદર સૌથી મોટો 
કૌણ હતો તે અંગેનો વિવાદ કરતા હતા. ગપઈસુ નીચે 
બેઠો અને બાર પ્રેરિતોને તેની પાસે બોલાવ્યા. ઈસુએ 
કહ્યું, "જો કોઈ વ્યક્તિની ઈચ્છા સૌથી વધારે મહત્વના 
વ્યક્તિ બનવાની હોય તો પછી તેણે બીજા દરેક લોકોને 
તેના કરતા વધારે મહત્વના ગણવા જોઈએ. તે વ્યક્તિએ 
બીજા બધા લોકોની સેવા કરવી જોઈએ.” 

ગ્પછી ઈસુએ એક નાનું બાળક લીધું. ઈસુએ 
બાળકને શિષ્યો આગળ ઊભું રાખ્યું. ઈસુએ તે બાળકને 
તેના ખોળામાં લીધું અને કહ્યું, ૩9“જો કોઈ વ્યક્તિ 
મારા નામે આ નાના બાળકોનો સ્વીકાર કરશે તો તે 
વ્યક્તિ મને પણ સ્વીકારે છે. અને જો વ્યક્તિ મને 
સ્વીકારે છે તો પછી તે વ્યક્તિ મને મોકલનારને (દેવને) 
પણ સ્વીકારે છે.” 


જે વ્યક્તિ આપણી વિરુદ્ધ નથી તે આપણા પક્ષનો છે 

૨૫છી યોહાને કલ્યું,"ઉપદેશક, અમે તારા નામનો 
ઉપયોગ કરીને એક વ્યક્તિને ભૂતને બહાર કાઢતાં દોઠો. 
તે આપણા જૂથનો ન હતો. તેથી અમે તેને તે બંધ કરવા 
કહ્યું.” 

ગ્૯ઈસુએ કહ્યું, "તેને રોકશો નહિ, જે કોઈ વ્યક્તિ 
પરાક્રમ કરવા મારા નામનો ઉપયોગ કરે છે તે મારા 
વિષે ખરાબ કહેશે નહિ. ₹9જે વ્યક્તિ આપણી વિરુદ્ધ 
નથી તે આપણા પક્ષનો છે. “હું તને સત્ય કહું છું, જે 
કૌઈ વ્યક્તિ તને પીવાનું પાણી આપીને મદદ કરે છે 
કારણ કે તું ષ્રિસ્તનો શિષ્ય છે, તો તે વ્યકિત ખરેખર 
તેનો બદલો પ્રાપ્ત કરશે.” 

૪ર"જો આ નાના બાળકોમાંનો એક મારામાં વિશ્વાસ 
કરે અને બીજી એક વ્યક્તિ તે બાળકને પાપ કરવા 
કારણરૂપ બને, તો તે વ્યક્તિ માટે તે ઘણું ખરાબ હશે. 
તે વ્યક્તિ તેના ગળે ઘંટીનું પડ બાંધીને દરિયામાં જાતે 
ડુબી જાય તે વધારે સારું છે. *ગજો તારો હાથ તને પાપ 
કરાવે તો તે કાપી નાખ. તારા માટે તારા શરીરનો ભાગ 
ગુમાવવો એ વધારે સારું છે, પરંતુ જીવન તો સદા માટે 


૫૮ 


રહેશે. બે હાથો સાથે નરકમાં જવું તેના કરતાં તે વધારે 
સારું છે. તે જગ્યામાં કંદાપિ અગ્નિ હોલવાતો નથી. 7₹૪* 
૪પજો તારો પગ તને પાપ કરાવે, તો તેને કાપી નાખ. 
તારા માટે તારા શરીરનો ભાગ ગુમાવવો તે વધારે સારું 
છે. પણ જીવન તો સદાય રહે. બે પગો સાથે નરકમાં 
ફૅક્વામાં આવે તેના કરતો તે વધારે સારું છે. (૬* જો 
તારી આંખ તને પાપ કરાવે તો તેને બહાર કાઢી નાખ, 
તારી પાસે ફકત એક આંખ હોવી વધારે સારું છે. પણ 
જીવન તો સદાય રહે. બે આંખો સાથે નરકમાં ફેંકવામાં 
આવે તેના કરતાં તે એક આંખ સાથે દેવના રાજ્યમાં 
પ્રવેશ કરવો તે વધારે સારું છે. ₹નરકમાં લોકોને જે 
જંતુઓ ખાય છે તે કંદાપિ મરતા નથી. નરકમાં અગ્નિ 
કંદાપિ હોલવાતો નથી. “પ્રત્યેક વ્યક્તિ અગ્રિ વડે 
શિક્ષા પામશે.” 

પ૦મીદું એ સારું છે. પરંતુ મીઠું તેનો ખારો સ્વાદ 
ગુમાવે પછી તમે તેને ફરીથી ખારું બનાવી શકતા નથી. 
તેથી ભલાઈથી પૂર્ણ બનો અને એકબીજા સાથે શાંતિ 
રાખો.” 


ઈસુનો ફારગતીનો ઉપદેશ 
પછી ઈસુએ તે જગ્યા છોડી. તે યર્દન નદીને 
૧૦ પેલે પાર યહૂદિયા પ્રદેશમાં ગયો. ફરીથી 
ઘણા લોકો તેની પાસે આવ્યા. ઈસુ હંમેશા કરતો હતો, 
તેવી રીતે લોકોને ઉપદેશ આપ્યો. 

છટલાક ફરોશીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા. તેઓએ ઇસુ 
કંઈક ખોટુ કહે તે માટે પ્રયત્નો કર્યા. તેઓએ ઈસુને 
પૂછયું, "પોતાની પત્નીને ફારગતી આપવી તે માણસ 
માટે યોગ્ય છે?” 

સુએ ઉત્તર આપ્યો, "મૂસાએ તમને શું કરવા 
હુકમ કર્યો હતો?” 

*તે ફરોશીઓએ કહ્યું, "મૂસાએ ફારગતીનું પ્રમાણપત્ર 
લખ્યા પછી તેની પત્નીથી ફારગતી લેવાની માણસને 
પરવાનગી આપી છે.” 

પઈંસુએ કહ્યું, "મૂસાએ તે આજ્ઞા તમારા માટે લખી 
છે કારણ કે તમે દેવના ઉપદેશને સ્વીકારવાની ના પાડી. 
ધ્પરંતુ જ્યારે દેવે દુનિયા બનાવી, 'તેણે તેઓમાં નર 
અને નારીનું સર્જન કર્યું.' *તેથી માણસ તેના 
માતાપિતાને છોડીને તેની પત્ની સાથે જોડાશે. “અને 





કંલમ ૪૪ માર્કની કૅટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ ૪૪ જોડવામાં 
આવી છે, જે કલમ ૪૮ ને મળતી આવે છે. 


કંલમ ૪૬ માર્કની કૅટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ ૪૬ જોડવામાં 
આવી છે, જે કલમ ૪૮ ને મળતી આવે છે. 


પ૯ 


બે જણ એક બનશે.' તેથી તેઓ બે નથી પણ એક છે. 
“દેવે તે બેને સાથે જોડ્યા છે. તેથી કોઈ વ્યક્તિએ તેઓને 
છૂટા નહિ પાડવા જોઈએ.” 

૧૦૫ાછળથી તે શિષ્યો અને ઈસુ ઘરમાં હતા. તે 
શિષ્યોએ ફરીથી ઈસુને ફારગતીના પ્રશ્ન વિષે પૂછયું. 
૧ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “કોઈ પણ વ્યક્તિ જે તેની 
પત્નીને ફારગતી આપે છે અને બીજી સીને પરણે છે. 
તે તેની પત્ની વિરુદ્ધ પાપમાં દોષિત છે. તે વ્યભિચારના 
પાપ માટે ગુનેગાર છે. "અને જે સી પોતાના પતિને 
ફારગતી આપે છે અને બીજા પુરુષને પરણે છે ત્યારે તે 
પણ વ્યભિચાર માટે દોષિત છે.” 


ઈસુનો બાળકોનો સ્વીકાર 

૧૨લોકો તેમનાં નાનાં બાળકોને ઈસુ પાસે લાવ્યાં. 
તેથી તેઓને સ્પર્શી શકૅ. પરંતુ શિષ્યોએ લોકોને તેમના 
બાળકોને ઈસુ પાસે લાવતા અટકાવ્યા. ઈસુએ શું 
બન્યું તે જોયું. તેના શિષ્યોનું બાળકોને નહિ આવવા 
માટેનું કહેવું તેને ગમ્યું નહિ. ઈસુએ તેઓને કહ્યું,"નાનાં 
બાળકોને મારી પાસે આવવા દો, તેઓને રોકશો નહિ. 
કારણ કૅ દેવનું રાજ્ય એ લોકોનું છે જેઓ આ નાનાં 
બાળકો જેવાં છે. "પહું તમને સાચું કહું છું, તમારે દેવના 
રાજ્યનો સ્વીકાર, એક નાનું બાળક વસ્તુઓ સ્વીકારે છે 
તેવી રીતે કરવો જોઈએ. નહિ તો તમે કદાપિ તેમાં 
પ્રવેશ કરશો જ નહિ.” ૧૧પછી ઈસુએ બાળકોને તેના 
બાથમાં લીધા. ઈસુએ તેઓના પર હાથ મૂકી તેઓને 
આશીર્વાદ દીધો. 


એક ધનવાનની ઈસુને અનુસરવાની ના 

૧%ઈસુએ વિદાય થવાની શરૂઆત કરી. પરંતુ એક 
માણસ દોડતો આવ્યો અને ઈસુની આગળ તેનાં ઘૂંટણે 
પડ્યો, તે માણસે પૂછયું, “ઉત્તમ ઉપદેશક, અનંતજીવન 
મેળવવા મારે શું કરવું જોઈએ?” 

૧સુએ ઉત્તર આપ્યો; "તું મને ઉત્તમ શા માટે કહે 
છે? કોઈ વ્યક્તિ ઉત્તમ નથી. ફક્ત દેવ જ ઉત્તમ છે. 
૧૯પણ હું તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીશ. તું આજ્ઞાઓ 
જાણે છે: 'તારે કોઈનું ખૂન કરવું જોઈએ નહિ, તારે 
વ્યભિચારનું પાપ કરવું જોઈએ નહિ, તારે ચોરી કરવી 
જોઈએ નહિ, તારે તારા માબાપને માન આપવું 
જોઈએ.... '*” 





'તારે કોઈનું .. માન આપવું જોઈએ' નિ. ર૦:૧ર-૧૬; પુન. 
૫:૧૬-ર૦. 


માર્ક ૧૦:૯-૩ર 


રતે માણસે કહ્યું, "ઉપદેશક, હું બાળક હતો ત્યારથી 
આ બધી આજ્ઞાઓનું પાલન કરું છું.” 

“ઈસુએ તે માણસ સામે જોયું. ઈસુને તેના પર હેત 
આવ્યું. ઈસુએ કહ્યું, "તું એક વાત સબંધી અધૂરો છે. 
જા અને તારી પાસે જે બધું છે તે વેચી નાખ. પેસા 
ગરીબ લોકોને આપ. તને આકાશમાં તેનો બદલો મળશે. 
પછી આવ અને મને અનુસર.” 

ચઈસુને આમ કહેતા સાંભળીને તે માણસનો ચહેરો 
ફીક્કો પડી ગયો. અને તે વિદાય થયો. તે માણસ દુ:ખી 
હંતો કારણ કૅ તે ઘણો પૈસાદાર હતો અને તેના પૈસા 
રાખવા ઈચ્છતો હતો. 

ચ્ગછી ઈસુએ તેના શિષ્યો તરફ જોયું અને તેઓને 
કહ્યું, “ધનવાન વ્યક્તિઓ માટે દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશવું 
ઘણું મુશ્કેલ હશે!” 

ઈસુએ જે કહ્યું તેથી શિષ્યો આશ્ચર્યચકિત થયા. 
પણ ઈસુએ ફરીથી કહ્યું, "મારાં બાળકો, દેવના રાજ્યમાં 
પ્રવેશવું તે ઘણું કઠિન છે! રપઅને પૈસાદાર માણસો માટે 
દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશવું તે ઘણું મુશ્કેલ બનશે. સોયના 
નાકામાંથી પસાર થવું ઊંટના માટે વધારે સહેલું બનશે!” 

“ધે શિષ્યો વધારે નવાઈ પામ્યા હતા અને 
એકબીજાને કહ્યું, "તો કોણ તારણ પામી શકે?” 

ચઈસુએ શિષ્યો તરફ જોયું અને કહ્યું, "આ કંઈક 
એવું છે જે લોકો તેમની જાતે કરી શકૅ નહિ, તે દેવ 
પાસેથી આવવું જોઈએ. દેવ બધી વસ્તુઓ કરી શકૅ 
છે.” ચ«પિતરે ઈસુને કહ્યું, "અમે તને અનુસરવા બધું 
જ છોડી દીધું!” 

આંસુએ કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું, પ્રત્યેક વ્યક્તિ 
જેણે તેનું ઘર, ભાઈઓ, બહેનો, મા, પિતા, બાળકો 
અથવા ખેતરોને મારી સુવાર્તા માટે છોડ્યા છે, ”તેઓએ 
જેટલું છોડ્યું છે તેના કરતાં સોગણું વધારે મેળવશે. 
અહીં આ દુનિયામાં તે વ્યક્તિ વધારે ઘરો, ભાઈઓ, 
બહેનો, મા, પિતા, બાળકો અથવા ખેતરો મેળવશે અને 
તે વસ્તુઓ સાથે તે વ્યક્તિની સતાવણી થશે. પણ 
આવનાર દુનિયામાં તેને બદલો મળશે. તે બદલો 
અનંતજીવન છે. "ઘણા લોકો જેની પાસે હાલમાં 
ઊંચામાં ઊચી જગ્યા છે, તેમની પાસે ભવિષ્યમાં 
નીચામાં નીચી જગ્યા હશે. અને જે લોકો પાસે હાલમાં 
નીચામાં નીચી જગ્યા છે તેઓ ભવિષ્યમાં ઊંચામાં 
ઊચી જગ્યા મેળવશે.” 


ઈસુ ફરીથી તેના મૃત્યુ વિષે કહે છે 
ઈસુ અને તેની સાથેના લોકો યરૂશાલેમ જતા 


માર્ક ૧૦:૩૩-૧૧:ર 


હતા. ઈસુ લોકોને દોરતો હતો. ઈસુના શિષ્યો 
આશ્ચર્યચક્તિ થઈ ગયા. પણ પેલા લોકો જે તેની પાછળ 
આવતા હતા તેઓ બીતાં હતા. ઈસુએ ફરીથી બાર 
પ્રેરિતોને ભેગા કર્યા. અને તેઓની સાથે એકલા વાત 
કરી. ઈસુએ યરૂશાલેમમાં શું થશે તે તેઓને કઘ્યું. 
ગઝસુએ કહ્યું, "આપણે યરૂશાલેમ તરફ જઈએ છીએ. 
માણસના પુત્રને મુખ્ય યાજકો અને શાસ્રીઓના હાથમાં 
સોંપવામાં આવશે. યાજકો અને શાસ્રીઓ કહેશે કૅ 
માણસના પુત્રે મરવું જોઈએ. તેઓ બિનયહૂદી લોકોને 
માણસનો પુત્ર સોપશે. "તે લોકો તેની મશ્કરી કરશે 
અને તેના પર થૂંકશે, તેઓ તેને ચાબૂકથી મારશે અને 
તેને મારી નાખશે. પરંતુ તેના મૃત્યુ પછી ત્રીજા દિવસે 
તે પાછો ઊઠશે.” 


યાકૂબ અને યોહાનની માગણી 

ગપછી ઝબદીનો દીકરો યાકૂબ તથા યોહાન ઈસુની 
પાસે આવે છે. તેઓએ કહ્યું, "ઉપદેશક, અમે તને અમારા 
માટે કશુંક કરવાનું કહેવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ.” 

ગ્ઈસુએ પૂછયું, “તમે મારી પાસે શું કરાવવા ઈચ્છો 
છો?” 

પુત્રોએ ઉત્તર આપ્યો, "તું તારા મહિમામાં 
અમારામાંના એકને તારી જમણી બાજુ બેસવા દે અને 
એકને તારી ડાબી બાજુ બેસવા દે.” 

ઈસુએ કહ્યું, “તમે જે માગો છો તે તમે સમજી 
શકતા નથી. મારે જે પીડા સહન કરવાની છે તેવી તમે 
સ્વીકારી શકશો? અને જે બાપ્તિસ્મા હું લઉં છું તે 
બાપ્તિસ્મા તમે લઈ શકશો?” 

ગ્લ્પુત્રોએ ઉત્તર આપ્યો, “હા અમે કરી શકીશું.” 
ઈસુએ પુત્રોને કહ્યું, "હું જે સહન કરીશ તે રીતે તમારે 
સહન કરવું પડશે. હું જે રીતે બાપ્તિસ્મા પામીશ તેવી 
જ રીતે તમારું બાપ્તિસ્મા થશે. ₹૦પણ મારી જમણી કૅ 
ડાબી બાજુમાં બેસવાનો અધિકાર આપનાર વ્યકિત હું 
નથી. ત્યાં કૅટલાએક લોકો છે તેઓને પેલી જગ્યાઓ 
મળશે. પેલી જગ્યાઓ તેમના માટે તૈયાર કરવામાં આવી 
છે.” 

“બીજા દસ શિષ્યોએ આ સાંભળ્યું. તેઓ યાકૂબ 
અને યોહાન પર ગુસ્સે થયા. *ચ્ઈસુએ બધા શિષ્યોને 
સાથે બોલાવ્યા. ઈસુએ કહ્યું, “બિનયહૂદી લોકો પાસે 
માણસો છે તેઓ શાસકો કહેવાય છે. તું જાણે છે કૅ પેલા 
શાસકો લોકો પર તેમનું ધણીપણું બતાવવા ઈચ્છે છે 
અને તેમના આગેવાનો લોકો પર તેઓની બધી સત્તાનો 
ઉપયોગ કરવા ઈચ્છે છે. 7ગ્પણ તમારી સાથે તે રીતે ન 


૬૦ 


થવું જોઈએ. તમારામાંથી કોઈ મહાન થવા ઈચ્છતું 
હોય તો પછી તેણે સેવકની જેમ તમારી સેવા કરવી 
જોઈએ. *”જો તમારામાંથી કોઈ એક સૌથી વધારે 
મહત્વનો થવા ઈચ્છે તો પછી તેણે તમારા બધાની એક 
દાસની જેમ સેવા કરવી. ૪પતે જ રીતે, માણસનો પુત્ર 
બીજા લોકો પાસે તેની સેવા કરાવવા આવ્યો નથી. 
પરંતુ માણસનો પુત્ર બીજા લોકોની સેવા કરવા માટે 


આવ્યો છે. માણસનો પુત્ર ઘણા લોકોને બચાવવા તેનું 
જીવન સમર્પિત કરવા આવ્યો છે.” 


એક આંધળા માણસને ઈસુનું સાજા કરવું 

*ધ્પછી તેઓ યરેખોના ગામમાં આવ્યા. ઈસુ તેના 
શિષ્યો અને બીજા ઘણા લોકો સાથે તે ગામની વિદાય 
લેતા હતા. બર્તિમાય નામનો એક આંધળો માણસ 
(તિમાયનો પુત્ર) રસ્તાની બાજુમાં બેઠો હતો. આ માણસ 
હંમેશા પૈસાની ભીખ માંગતો હતો. “*આંધળા માણસે 
સાંભળ્યું કે નાઝરેથનો ઈસુ બાજુમાંથી પસાર થતો હતો. 
તે આંધળા માણસે બૂમ પાડી, “ઈસુ, દાઉદના દીકરા, 
કૃપા કરીને મને મદદ કર!” 

૪ણા લોકોએ આંધળા માણસની ટીકા કરી. તેઓએ 
તેને નહિ બોલવા કહ્યું. પરંતુ આંધળો માણસ વધારે ને 
વધારે બૂમો પાડવા લાગ્યો. "દાઉદના દીકરા, કૃપા કરીને 
મને મદદ કર!” 

૪લઈસુ ઊભો રહયો અને કહ્યું, “તે માણસને અહીં 
આવવા કહો.” 

તેથી તેઓએ આંધળા માણસને બોલાવ્યો. તેઓએ 
કહ્યું, "હિમ્મત રાખ! ઊભો થા! ઈસુ તને બોલાવે છે.” 
૫૦આંધળો માણસ ઝડપથી ઊભો થયો. તેણે તેનો ડગલો 
ત્યાં મૂક્યો અને ઈસુ તરફ ગયો. 

પછીસુએ માણસને પૂછયું, "મારી પાસે તું શું 
કરાવવાની ઈચ્છા રાખે છે?” 

આંધળો માણસ બોલ્યો, "ઊપદેશક, મારી ઈચ્છા 
ફરી દેખતા થવાની છે.” 

પછીસુએ કહ્યુ, "જા, તું તારા વિશ્વાસને કારણે સાજો 
થઈ ગયો છે.” પછી તે માણસ ફરીથી દેખતો થયો. તે 
રસ્તામાં ઈસુને અનુસર્યો. 


ઈસુનો રાજાની જેમ યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ 
ઈસુ અને તેના શિષ્યો યરૂશાલેમની નજીક 
૧૧ આવતા હતા. તેઓ જેતૂનના પહાડ આગળ 
બેથફગે તથા બેથનિયાના શહેરો પાસે આવ્યા. ત્યાં 
ઈસુએ તેના બે શિષ્યોને આગળ મોકલ્યા. ઈસુએ 


૬૧ 


શિષ્યોને કહ્યું, “તમે જે ગામ જુઓ છો તે ગામમાં જાઓ. 
જ્યારે તમે ત્યાં પ્રવેશ કરશો ત્યારે, તમે એક ગધેડાના 
વછેરાને ત્યાં બાંધેલો જોશો. આ વછેરા પર કોઈએ કદી 
સવારી કરી નથી, તે વછેરાને છોડીને તેને અહીં મારી 
પાસે લાવ. "જો કોઈ વ્યક્તિ તને પૂછે કે તું તે વછેરાને 
શા માટે લઈ જાય છે, તો તે વ્યક્તિને કહેજે, 'માલિકને 
આ વછેરાની જરૂર છે. તે જલ્દીથી તેને પાછો મોકલશે.”” 

“તે શિષ્યો ગામમાં ગયા. તેઓએ એક ઘરના દરવાજા 
નજીક શેરીમાં એક વછેરાને બાંધેલો જોયો. તે શિષ્યોએ 
તે વછેરાને છોડ્યો. પકૅટલાક લોકો ત્યાં ઊભા હતા અને 
તેઓએ આ જોયું, તે લોકોએ પૂછયું; "તમે શું કરો છો? 
તમે તે વછેરાને શા માટે છોડો છો?” જઈસુએ શિષ્યોને 
જે જવાબ આપવા કહેલું તે રીતે શિષ્યોએ જવાબ આપ્યો. 
લોકોએ શિષ્યોને વછેરું લેવા દીધું. શશેષ્યો ઈસુ પાસે 
વછેરો લાવ્યા . શિષ્યોએ તેમના લૂગડાં વછેરા પર 
મૂક્યાં. અને ઈસુ તેના પર બેઠો. “ઘણા લોકોએ તેમનાં 
ડગલા ઈસુ માટે રસ્તા પર પાથર્યા. બીજા લોકોએ 
ખેતરમાંથી ડાળીઓ કાપી અને રસ્તા પર ડાળીઓ 
પાથરી. 

૯જેટલાક લોકો ઈસુની આગળ આગળ ચાલતા હતા. 
બીજા લોકો તેની પાછળ ચાલતા હતા. બધા લોકોએ 
બૂમ પાડી, 

“તેની સ્તુતિ કરો!' 'આવકાર! પ્રભુના નામે જે 

એક આવે છે તે દેવનો આશીર્વાદિત છે!' 

ગઝતથ/સ ?૮:ર૪, રદ 


૧૦ આપણા પિતા દાઉદના રાજ્યને દેવના આશીર્વાદ 
છે. તે રાજ્ય આવે છે! પરમ ઊંચામાં દેવની 
સ્તુતિ કરો!” 


૧૪સુ યરૂશાલેમમાં દાખલ થયો અને મંદિરમાં ગયો. 
ઈસુએ મંદિરમાં દરેક વસ્તુઓ તરફ જોયું. પણ સાંજ 
પડી ગઈ હતી, તેથી ઈસુ બાર પ્રેરિતો સાથે બેથનિયા 
ગયો. 

૧આબીજે દિવસે, જેવું તેઓએ બેથનિયા છોડયું, ઈસુ 
ભૂખ્યો થયો હતો. **ઈસુએ દૂર એક અંજીરીનું ઝાડ 
જેને પાંદડા આવ્યાં હતાં તે જોયું. તેથી ઈસુ તે ઝાડ 
પાસે ગયો કે કંદાચ તેને તે પરથી કંઈ મળે, પણ ઈસુએ 
તે ઝાડ પર કોઈ અંજીર જોયા નહિ. ત્યાં ફક્ત પાંદડાઓ 
હતાં. કૅમ કૅ અંજીરોની ત્રકતુ ન હતી. 'તેથી ઈસુએ તે 
ઝાડને કહ્યું, "લોકો તારા પરથી ફરી કંદી ફળ ખાશે 
નહિ.” ઈસુના શિષ્યોએ તેને આ કહેતા સાંભળ્યું. 


માર્ક ૧૧:૩-ર૬ 


ઈસુનું મંદિરમાં જવું 

૧છસુ અને તેના શિષ્યો યરૂશાલેમમાં ગયા. તે 
મંદિરમાં ગયો. ઈસુએ ત્યાં જે લોકો વસ્તુઓ વેચતા 
હતા અને ખરીદતા હતા તેઓને બહાર કાઢવાની શરૂઆત 
કરી. ઈસુએ નાણાવટીઓની મેજો તથા કંબૂતર 
વેચનારાઓની પાટલીઓ ઊંધી વાળી. ઈસુએ 
મંદિરમાંથી કોઈ પણ માણસને વસ્તુઓ લઈ જવાની 
પરવાનગી આપવાની ના પાડી. **પછી ઈસુએ લોકોને 
ઉપદેશ આપ્યો. તેણે કહ્યું; "શાસ્ોમાં તે લખેલું છે. 'માણું 
ઘર બધા લોકો માટેનું પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે.' પરંતુ 
તમે દેવના ઘરને 'ચોરોને છુપાવા માટેની જગ્યામાં ફેરવો 
છો.” 

૧૮મુખ્ય યાજકો અને શાસ્રીઓએ આ બાબતો 
સાંભળી. તેઓ ઈસુને મારી નાખવાનો રસ્તો શોધવાનો 
પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. તેઓ ઈસુથી ડરતા હતા. કારણ કૅ 
બધા લોકો તેના ઉપદેશથી અચરત પામતા હતા. "૯તે 
રાત્રે, ઈસુ અને તેના શિષ્યોએ તે શહેર છોડ્યું. 


ઈસુ વિશ્રાસનું સામર્થ્ય બતાવે છે 

ર૦બીજી સવારે ઈસુ તેના શિષ્યો સાથે ચાલતો હતો. 
તેઓએ અંજીરીનું ઝાડ જોયું. ઈસુ આગલા દિવસે જે 
વિષે બોલ્યો હતો. એ અંજીરનું વૃક્ષ તેના મૂળ સાથે 
સૂકાઈ ગયેલું જોયું. ચયપિતરે વૃક્ષનું સ્મરણ કરીને ઈસુને 
ક્લું, "ઉપદેશક, જો! ગઈકાલે, તે કહ્યું કૅ અંજીરીનું વૃક્ષ 
મૂળમાંથી સૂકાઈ જશે. હવે તે સૂકું અને મરેલું છે!” 

ચ્ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો; “દેવમાં વિશ્વાસ રાખો.” 
હું તમને સત્ય કહું છું. તમે આ પર્વતને કહી શકો 
છો, 'જા, પર્વત દરિયામાં પડ.' અને જો તમને તમારા 
મનમાં શંકા ના હોય અને વિશ્રાસ હોય કે તમે જે 
કહેશો તે બનશે તો દેવ તે તમારા માટે કરશે. ૨7તેથી હું 
તમને કહું છું કૅ પ્રાર્થનામાં જે સર્વ તમે માગો છો, તે 
અમે પામ્યા છીએ, એવો વિશ્રાસ રાખો, તો તે તમને 
મળશે. ચપજયારે તમે પ્રાર્થના કરો છો, અને તમે યાદ 
કરો છો કૅ તમે બીજા કોઈ એક વ્યક્તિ સાથે કંઈક 


કારણસર ગુસ્સે થયા છો. તો તે વ્યક્તિને માફ કરો.” 
ર૬ 





કલમ ર૬ કેટલીક પ્રાચીન ગ્રીક નકલોમાં કલમ ર૬ જોડી છે: 
"પણ જો તમે બીજાઓને માફ નહિ કરો, તો તમારો પિતા જે 
આકાશમાં છે તે પણ તમારા અપરાધ તમને માફ કરશે નહિ.” 


માર્ક ૧૧:ર૭-૧ર:૧૫ 


યહૂદી આગેવાનોની ઈસુના અધિકારની શંકા 

ચ્ઈસુ અને તેના શિષ્યો ફરીથી યરૂશાલેમ ગયા. 
ઈસુ મંદિરમાં ચાલતો હતો. મુખ્ય યાજકો, શાસ્રીઓ 
અને વડીલ યહૂદી આગેવાનો ઈસુ પાસે આવ્યા. 
“તેઓએ ઈસુને કહ્યું, "અમને કહે! તને આવા કામો 
કરવાની કંઈ સત્તા છે? તને આ સત્તા કોણે આપી?” 

આંસુએ ઉત્તર આપ્યો, “હું તમને એકં પ્રશ્ન પૂછીશ. 
તમે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. પછી હું તમને કોની 
સત્તાથી આ કામો કરું છું તે કહીશ. *૦મને કહો: જ્યારે 
યોહાન લોકોને બાપ્તિસ્મા આપતો હતો, ત્યારે તે (સત્તા) 
દેવ પાસેથી આવી કૅ માણસો પાસેથી? મને ઉત્તર આપો!” 

આ યહૂદી નેતાઓએ ઈસુના પ્રશ્ન વિષે વાતો 
કરી. તેઓએ એકબીજાને કહ્યું, "જો આપણે ઉત્તર 
આપીએ. યોહાનનું બાપ્તિસ્મા દેવ પાસેથી, તો પછી 
ઈસુ કહેશે, 'તો પછી તમે યોહાનમાં શા માટે વિશ્વાસ 
કરતા નહોતા? ગ્પણ જો આપણે કહીએ, 'યોહાનનું 
બાપ્તિસ્મા માણસ પાસેનું હતું.' તો લોકો આપણા પર 
ગુસ્સે થશે.” (આ આગેવાનો લોકોથી બીતા હતા. બધા 
જ લોકોને વિશ્રાસ હતો કૅ યોહાન એક પ્રેબોધકં હતો.) 

ગપૈથી આગેવાનોએ ઈસુને ઉત્તર આપ્યો. “અમે 
ઉત્તર જાણતા નથી.” 

ઈસુએ કહ્યું, “તો પછી હું તમને કહીશ નહિ કૅ આ 
કામો હું કઈ સત્તાથી કરું છું.” 

દેવ તેના પુત્રને મોકલે છે 
ઈસુ લોકોને ઉપદેશ આપવા માટે વાર્તાઓનો 

૧૨ ઉપયોગ કરતો. "એકં માણસે એક ખેતરમાં 
દ્રાક્ષાવાડી રોપી અને તે માણસે ખેતરની આજુબાજુ 
દિવાલ બનાવી. અને એક ખાડો ખોદી દ્રાક્ષકુંડ બનાવ્યો. 
પછી તે માણસે બુરજ બાંધ્યો. તે માણસે કૅટલાક ખેડૂતોને 
ખેતર ઈજારે આપ્યું. પછી તે માણસ પ્રવાસ માટે વિદાય 
થયો. થોડા વખત પછી, દ્રાક્ષ ચૂંટવાનો સમય આવ્યો. 
તેથી તે માણસે તેનો દ્રાક્ષનો ભાગ લેવા માટે એક નોકરને 
ખેડૂત પાસે મોકલ્યો. "પરંતુ તે ખેડૂતોએ નોકરને પકડયો 
અને માર્યો. તેઓએ નોકરને ખાલી હાથે કાઢી મૂક્યો. 
*પછી તે માણસે બીજા એક નોકરને ખેડૂતો પાસે 
મોકલ્યો. તે ખેડૂતોએ તેનું માથું ફોડી નાખ્યું. તેઓએ 
તેને માટે કોઈ માન બતાવ્યું નહિ. પતેથી તે માણસે 
બીજા એક નોકરને મોકલ્યો. તે ખેડૂતોએ આ નોકરને 
મારી નાખ્યો. તે માણસે ઘણા બીજા નોકરોને ખેડૂતો 
પાસે મોકલ્યા. તે ખેડૂતોએ કૅટલાક ખેડૂતોને માર્યા અને 
બીજાઓને મારી નાખ્યા.” 


૬ર 


જતે માણસ પાસે ખેડૂતોની પાસે મોકલવા એકં 
વ્યક્તિ જ રહી. આ વ્યક્તિ તે માણસનો પુત્ર હતો. તે 
માણસ તેના દીકરાને ચાહતો હતો. પરંતુ તે માણસે 
પુત્રને ખેડૂતો પાસે મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો. પુત્ર એ 
છેલ્લી વ્યક્તિ હતી જેને તે મોકલી શકૅ. તે માણસે 
કહ્યું, 'તે ખેડૂતો મારા પુત્રને માન આપશે.' 

*'પણ ખેડૂતોએ એકબીજાને કહ્યું, 'આ માલિકનો 
પુત્ર છે. જો આપણે તેને મારી નાખીશું. તો પછી તેનું 
ખેતર આપણું થશે.' “તેથી તે ખેડૂતોએ તે પુત્રને મારી 
નાખ્યો. અને તેને ખેતરની બહાર ફેંકી દીધો. 

"તેથી તે ખેતરનો જે માલિક હતો તે શું કરશે? તે 
ખેતરમાં જશે અને પેલા ખેડૂતોને મારી નાખશે. પછી 
તે બીજા ખેડૂતોને તે ખેતર આપશે. '૦ખરેખર તમે આ 
શાસ (લેખ) વાંચ્યો છે: 


'જે પથ્થરનો બાંધકામ કરનારાઓએ અસ્વીકાર 
ર્ક્યો. તે ખૂણાના મથાળાનો (પથ્થર) થયો. 
૧૧ દેવે આ બધુ કર્યું છે, અને તે આપણા માટે અદભુત 


999 


હન 


ઝતથ/સ ?%:રર-ર૭ 


૧૨આ યહૂદી આગેવાનોએ આ વાર્તા સાંભળી જે 
ઈસુએ કહીં. તેઓએ જાણ્યું કે આ વાર્તા તેઓના વિષે 
હતી. તેથી તેઓ ઈસુને પકડવાની યુક્તિ શોધવા ઈચ્છતા 
હંતા. પરંતુ તેઓ લોકોથી બીતા હતા. તેથી તે યહૂદી 
આગેવાનો ઈસુને છોડીને ચાલ્યા ગયા. 


યહૂદી આગેવાનોનો ઈસુને ફસાવવાનો પ્રયત્ન 

૧ગપાછળથી, યહૂદી આગેવાનોએ કેટલાક 
ફરોશીઓને અને હેરોદીઓના નામે જાણીતા સમુહમાંથી 
કૅટલાકં માણસોને ઈસુ પાસે મોકલ્યા. તેઓ ઈસુને 
કંઈક ખોટું કહેતા પકડવા ઈચ્છતા હતા. '૪ફરોશીઓ 
અને હેરોદીઓ ઈસુ પાસે ગયા અને કહ્યું, "ઉપદેશક, 
અમે જાણીએ છીએ કૅ તું એક પ્રમાણિક માણસ છે. તું 
તારા વિષે બીજા લોકો જે વિચારે છે તેની જરા પણ 
દરકાર કરીશ નહિ. બધા માણસો તારી પાસે સરખા છે. 
અને તું દેવના માર્ગ વિષે સાચો ઉપદેશ આપે છે. તો 
અમને કહે: કૈસરને કંર આપવો ઉચિત છે? હા કૅ ના? 
આપણે કર આપવો જોઈએ કૅ આપણે કર ન આપવો 
જોઈએ?” 

૧પપણ ઈસુએ જાણ્યું કે આ માણસો ખરેખર તેને 
ફસાવવાનો (પરીક્ષણનો) પ્રયત્ન કરતા હતા. ઈસુએ 


૬૩ 


કહ્યું, "તમે શા માટે મને કંઈક ખોટું કહેતા પકંડવાનો 
પ્રયત્ન કરો છો? મને એક ચાંદીનો સિક્કો લાવી આપો. 
મને તે જોવા દો.” ૧૧તેઓએ ઈસુને એક સિક્કો આપ્યો 
અને ઈસુએ પૂછયું, "સિક્કા પર કોનું ચિત્ર છે? અને 
તેના પર કોનું નામ લખેલું છે?” તેઓએ જવાબ આપ્યો, 
“તે કૈસરનું ચિત્ર છે અને કૈસરનું નામ છે.” 

૧9૫છી ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "કેસરની જે વસ્તુઓ 
છે તે કૈસરને આપો. અને દેવની જે વસ્તુઓ છે તે 
દેવને આપો.” ઈસુએ જે કહ્યું તેથી તે માણસો નવાઈ 
પામ્યા. 


કૅટલાક સદૂકીઓનો ઈસુને ફસાવવાનો પ્રયત્ન 

૧૫છી કૅટલાક સદૂકીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા. 
(સદૂકીઓ માને છે કે કોઈ વ્યક્તિ મૂએલામાંથી ઊઠી 
શકૅ નહિ.) સદૂકીઓએ ઈસુને એક પ્રશ્ન પૂછયો. 
૧૯તેઓએ કહ્યું, "ઉપદેશક, મૂસાએ લખ્યું છે કૅ જો કોઈ 
પરિણિત માણસ મૃત્યુ પામે અને તેને બાળકો ન હોય, 
તો પછી તેના ભાઈએ તે સીને પરણવું જોઈએ. પછી 
તેઓને તેના મૃત ભાઈ માટે બાળકો થશે. ચ૦યાં સાત 
ભાઈઓ હતા. પહેલો ભાઈ પરણ્યો પણ મરી ગયો. 
તેને બાળકો ન હતા. “તેથી બીજો ભાઈ તે સીને પરણ્યો. 
પણ તે પણ મૃત્યુ પામ્યો અને તેને બાળકો ન હતાં. એ 
જ બાબત ત્રીજા ભાઈ સાથે બની. રઃબધા સાત ભાઈઓ 
તે સ્રીને પરણ્યા અને મૃત્યુ પામ્યા. ભાઈઓમાંના 
કૌઈનાથી તે સીને બાળકો ન થયા અને છેલ્લે તે સી 
પણ મરી ગઈ. ચગપણ બધા સાત ભાઈઓ તેને પરણ્યા 
હતા તેથી મૃત્યુ પછી જ્યારે પુનરૃત્થાનનો સમય થશે 
ત્યારે, આ સ્રી કોની પત્ની થશે?” 

ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો,"તમે આ ભૂલ શા માટે કરી? 
શાસ શું કહે છે તે તમે નથી જાણતા કારણ કૅ તમે 
દેવના સામર્થ્ય વિષે નથી જાણતા. રપજયારે લોકો 
મૂએલામાંથી ઊઠશે ત્યારે ત્યાં એકબીજા સાથે લગ્ન કરશે 
નહિ. તેઓ આકાશમાંના દૂતો જેવા હશે.” ચધખરેખર 
મૃત્યુ પામેલા લોકો પાછા ઊઠે છે તે વિષે દેવે શું કહ્યું છે 
તે તમે વાંચ્યું છે. જયાં મૂસાએ પુસ્તકમાં સળગતી 
ઝાડી વિષે લખ્યું છે. તે કહે છે કે દેવે મૂસાને આ કહ્યું 
છે, 'હું ઇબ્રાહીમનો દેવ, ઈસહાકનો દેવ અને યાકૂબનો 
દેવ છું.'* ચ*જો દેવે કહયું તે તેઓનો દેવ છે, તો પછી તે 
માણસો ખરેખર મરેલા નથી. તે ફક્ત જીવતા લોકોનો 
દેવ છે, તમે સદૂકીઓ ખોટા છો!” 





'હું ઇબ્રાહિમ ... દેવ છું? નિ. ૩:૬. 


માર્ક ૧ર:૧૬-૩૭ 


કંઈ આજ્ઞા સૌથી મહત્વની? 

રશાસ્ીીઓમાંનો એક ઈસુ પાસે આવ્યો. તેણે ઈસુને 
સદૂકીઓ અને ફરોશીઓ સાથે દલીલો કરતા સાંભળ્યો. 
તેણે જોયું કે ઈસુએ તેમના પ્રશ્નોના સારા ઉત્તર આપ્યા. 
તેથી તેણે ઈસુને પૂછયું, "કંઈ આજ્ઞા સૌથી મહત્વની 
છે?” 

આંસુએ ઉત્તર આપ્યો, “સોથી વધારે મહત્વની 
આજ્ઞા આ છે: 'ઈઝરાએલના લોકો, ધ્યાનથી સાંભળો! 
પ્રભુ આપણો દેવ છે તે જ ફક્ત પ્રભુ છે. *ારે પ્રભુ 
તારા દેવને પ્રેમ કરવો જોઈએ. તારે તેને તારા પૂરા 
હંદયથી, ને તારા પૂરા જીવથી, ને તારા પૂરા મનથી, ને 
તારા પૂરા સામર્થ્યથી પ્રેમ કરવો જોઈએ.'* બીજી 
સોથી મહત્વની આજ્ઞા આ છે: 'તું તારી જાતને પ્રેમ કરે 
છે તે જ રીતે તારે તારા પાડોશી પર પ્રેમ કરવો જોઈએ.'* 
આ બે આજ્ઞાઓ સોથી અગત્યની છે.” 

ગતે માણસે ઉત્તર આપ્યો. “તે એક સારો ઉત્તર 
હંતો. ઉપદેશક, જ્યારે તેં આ બાબતો કહીં તું સાચો 
હંતો. દેવ જ ફક્ત પ્રભુ છે, અને બીજો કોઈ દેવ નથી. 
ગઅને વ્યક્તિએ દેવને પૂરા હદયથી, પૂરા મનથી, પૂરા 
સામર્થ્યથી પ્રીતિ કરવી જોઈએ. અને વ્યક્તિ તેની જાતને 
પ્રેમ કરે છે તે જ રીતે પડોશીને પ્રેમ કરવો જોઈએ. આ 
આજ્ઞાઓ, દેવને અર્પિત બધા જ પ્રાણીઓ અને 
બલિદાનોથી પણ વધારે મહત્વની છે.” 

૨સુએ જોયું કે માણસે તેને ડહાપણથી ઉત્તર 
આપ્યો. તેથી ઈસુએ માણસને કહ્યું, “તું દેવના રાજ્યની 
નજીક છે.” અને તે પછી કોઈએ ઈસુને વધારે પ્રશ્નો 
પૂછવાની હિમ્મત ન કરી. 

ગછંસુ મંદિરમાં ઉપદેશ આપતો હતો. ઈસુએ પૂછયું, 
“શા માટે શાસ્રીઓ કહે છે કૅ ખ્રિસ્ત એ દાઉદનો દીકરો 
છે? ગ્ધ્પવિત્ર આત્માની મદદથી, દાઉદ તેની જાતે કહે 
છઃ 


'પ્રભુએ (વે) મારા પ્રભુને (ખ્રિસ્તને) કહ્યું: મારી 
પાસે જમણી બાજુએ બેસ, અને હું તારા દુશ્મનોને 
તારા અંકુશમાં મૂકીશ.' 

ઝતથ/સ ?₹૬૦:? 


૨%૬ાઉદ તેની જાતે ખ્રિસ્તને 'પ્રભુ' કહે છે. તેથી ખ્રિસ્ત 
કૅવી રીતે દાઉદનો દીકરો હોઈ શકે?” ઘણા લોકોએ 
ઈસુને સાંભળ્યો અને તેઓ ઘણા ખુશ થયા હતા. 





ઈઝરાએલનાં લોકો ... પ્રેમ કરવો જોઈએ' પુન. ૬:૪-પ 
'તું તારી જાતને ... પ્રેમ કરવો જોઈએ' લે. ૧૯:૧૮. 


માર્ક ૧ર:૩૮-૧૩:૧૯ 


ઈસુએ ઉપદેશ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું. ઈસુએ 
કહ્યું, “શાસ્રીઓથી સાવધાન રહો. તેઓને કપડાં પહેરીને 
આજુબાજુ ફરવાનું જે મહત્વનું દેખાય, તે ગમે છે. 
અને લોકો બજારના સ્થળોએ તેમને માન આપે તે 
તેઓને ગમે છે. “તેઓને સભાસ્થાનોમાં સૌથી 
મહત્વની બેઠકો પ્રાપ્ત થાય, તે ગમે છે. અને 
મિજબાનીઓમાં પણ તેઓને સૌથી મહત્વની બેઠકો 
મળે તે ગમે છે. *૦તેઓ વિધવાઓનાં સાધન અને 
તેમના ઘરો પડાવી લે છે. પછી તેઓ તેમની જાતે સારા 
દેખાવાનો પ્રયત્ન લાંબી પ્રાર્થનાઓ કરીને કરે છે. દેવ 
તેઓને ઘણી બધી શિક્ષા કરશે.” 


વિધવા આપવાનો અર્થ બતાવે છે 

“સુ મંદિરમાં દાનપેટી નજીક બેઠો. જ્યાં લોકો 
તેઓની ભેટો મૂકતા. લોકો પેટીમાં પૈસા નાખતા તે 
જોતા. ઘણા ધનવાન લોકો ઘણા પૈસા આપતા. *સ્પછી 
એક ગરીબ વિધવા આવી અને તેણે બે ઘણા નાના 
તાંબાના સિક્કા આપ્યા. આ સિક્કાઓની કિંમત એક 
દમડી પણ ન હતી. 

*ઝઈસુએ તેના શિષ્યોને બોલાવ્યા. ઈસુએ કહ્યું; 
“હું તમને સાચું કહું છું. આ ગરીબ વિધવાએ ફક્ત બે 
નાના સિક્કા આપ્યા. પણ તેણે ખરેખર બધા ધનવાન 
માણસો કરતા વધારે આપ્યું છે. 7આ લોકો પાસે પુષ્કળ 
છે. તેઓએ તો ફક્ત તેમને જેની જરૂર નથી તે જ 
આપ્યું. પણ તેણે તો તેના જીવન જીવવા માટે જરૂર 
હંતું તે બધુ જ નાણું આપ્યું.” 


મંદિરનું વિનાશાત્મક ભાવિ 
વૃ ઈસુ મંદિરમાંથી વિદાય લેતો હતો તેના 
શિષ્યોમાંના એકૅ કહ્યું, "જો, ઉપદેશક! આ 

મંદિરમાં ઘણા આકર્ષક મકાનો અને ઘણા મોટા પથ્થરો 
છે.” 

ઈસુએ કહ્યું, “તમે આ મોટાં બાંધકામો જુઓ છો? 
આ બધાં બાંધકામોનો વિનાશ થશે. દરેક પથ્થર જમીન 
પર કૅકવામાં આવશે. એક પણ પથ્થર ત્યાં રહેવા દેવામાં 
આવશે નહિ.” 

પાછળથી, ઈસુ જેતૂનના પહાડ પર એક જગ્યાએ 
બેઠો હતો. તે પિતર, યાકૂંબ, યોહાન તથા આંન્દ્રિયા 
સાથે એકલો હતો. તેઓ બધા મંદિરને જોઈ શકયા. 
પેલા શિષ્યોએ ઈસુને પૂછયું. 7"અમને કહે, આ ક્યારે 
બનશે? અને આ સમય બનવા માટેનો છે તે બાબતે 
અમને કઈ નિશાની બતાવશે?” 


ધ્૪ 


પઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, “સાવધાન રહો! કોઈ વ્યક્તિ 
તમને મૂર્ખ ન બનાવે. ધ્ઘણા લોકો આવશે અને મારા 
નામનો ઉપયોગ કરશે. તેઓ કહેશે, 'હું એ છું' અને 
તેઓ ઘણા લોકોને છેતરશે. *તમે યુદ્ધો વિષે સાંભળશો 
અને યુદ્ધોની અફવાઓ વિષે સાંભળશો. પણ ગભરાશો 
નહિ. આ વસ્તુઓ તેનો અંત થતા પહેલા થશે. “રાજ્યો 
બીજા રાજ્યો સામે લડશે. એવો સમય આવશે જ્યારે 
લોકોને માટે ખાવાનું પણ નહિ હોય. અને ત્યાં જુદા 
જુદા સ્થળોએ ધરતીકંપ થશે. મહા દુઃખનો આ તો આરંભ 
છે. બાળક જન્મતા પહેલા થતી પીડાઓ જેવી આ 
વસ્તુઓ છે. 

જપોતા વિષે સાવધાન રહેવું જોઈએ. લોકો તમને 
પકડશે અને તમને ન્યાય માટે લઈ જશે. તેઓ તમને 
તેમના સભાસ્થાનમાં મારશે. તમને રાજ્યપાલ અને 
રાજાઓ સામે ઊભા રાખવામાં આવશે. તમે તેઓને 
મારા વિષે કહેશો. આ તમારા જીવનમાં બનશે કારણ કૅ 
તમે મને અનુસરો છો. આ વસ્તુઓ બને તે પહેલા 
બધા લોકોને સુવાર્તા પહોંચવી જોઈએ. ઉ૧તમને 
પકડવામાં આવશે અને ન્યાય થશે. પરંતુ તમારે શું 
કહેવું જોઈએ તેની ચિંતા અગાઉથી ના કરશો. તે સમયે 
દેવ તમને જે આપે તે કહેશો. તે વખતે ખરેખર તમે 
બોલશો નહિ પણ તે પવિત્ર આત્મા બોલનાર છે. 

૧ર ભાઈઓ પોતાના ભાઈઓની વિરુદ્ધ થશે અને 
તેઓને મારી નાખવા સૉપશે. પિતા પોતાના બાળકોની 
વિરુદ્ધ થશે અને તેઓને મારી નાખવા સૉંપશે. બાળકો 
તેમના માતાપિતાની વિરુદ્ધ થશે અને તેમના માબાપને 
મારી નંખાવવાના રસ્તા શોધશે. *અધા લોકો તમને 
ધિક્કારશે. કારણ કૅ તમે મને અનુસરો છો. પણ જે 
વ્યક્તિ અંત સુધી ટકશે તેનું તારણ થશે. 

૧૪“જેનાં કારણે વિનાશ થશે એવી ભયંકર વસ્તુ 
તમે જોશો. જ્યાં તેને ન હોવું જોઈએ, તે જગ્યાએ તે 
ઊભી રહેલી હશે.” (જે આ વાંચે છે તેમણે સમજવુ.) 
“તે સમયે, યહ્‌દિયામાંથી લોકોએ પહાડો તરફ નાસી 
જવું જોઈએ. 'પક્ોઈ પણ વસ્તુ માટે રોકાયા વિના સમય 
બગાડ્યા વિના લોકોએ ભાગી જવું જોઈએ. જો કોઈ 
વ્યક્તિ તેના ઘરના છાપરા ઉપર હોય તો તેણે તેના 
ઘરમાંથી કંઈ પણ લેવા સારું નીચે જવું જોઈએ નહિ. 
૧૬જો કોઈ વ્યક્તિ ખેતરમાં હોય તો તેણે તેનો ડગલો 
લેવા પાછા જવું ન જોઈએ. ૧*તે સમયે સીઓ જે 
ગર્ભવતી છે અથવા જેને ધાવણાં બાળકો છે, તેઓ માટે 
ઘણું ખરાબ હશે. ૧અને (તમારુ નાસવુ ) શિયાળામાં 
ન થાય તે માટે પ્રાર્થના કરો. શા માટે? કારણ કૅ તે 


દપ 


દિવસો દરમિયાન ઘણી મુશ્કેલીઓ હશે. શરૂઆતમાં 
દેવે જ્યારે આ જગત બનાવ્યું ત્યારે જે કંઈ બન્યું હતું 
તેના કરતા વધારે મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે અને આવી 
મુશ્કેલીઓ ફરીથી ક્યારેય બનશે નહિ. ૨૦તે ભયંકર 
સમયને ટૂંકો કરવાનો નિર્ણય દેવે કર્યો છે. જો તે સમયને 
ટૂંકો કરવામાં ન આવ્યો હોત તો પછી કોઈ વ્યક્તિ 
જીવતી રહી શકી ના હોત. પણ દેવે તેણે પસંદ કરેલા 
તેના ખાસ લોકોને માટે તે સમય ટૂંકો કર્યો છે. અતે 
સમયે કૅટલીક વ્યક્તિઓ તમને કહેશે, 'જુઓ, અહીં 
ખ્રિસ્ત છે! અથવા બીજી એક વ્યક્તિ કહેશે, તે ત્યાં છે! 
પણ તેમનું માનશો નહિ. રચજૂઠા ખ્રિસ્તો અને જૂઠા 
પ્રબોધકો આવશે અને મહાન કામો અને અદભૂત 
ચમત્કારો કરશે. તેઓ આ કામો દેવે પસંદ કરેલા લોકો 
આગળ કરશે, જો શકય હશે તો તેઓ આ કામો કરીને 
તેના લોકોને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ચ્ચેથી સાવધાન 
રહો, હવે મેં તમને આ બધું બનતા પહેલા તે વિષે 
ચેતવણી આપી છે.” 
ચ૪“તે દિવસો દરમિયાન આ વિપત્તિઓ પછી, 


'સૂર્ય અંધકારરૂપ થઈ જશે, અને ચંદ્ર તેનો પ્રકાશ 
આપશે નહિ.' 
ર૫ આકાશના તારાઓ ખરવા લાગશે, અને 
આકાશના પરાક્રમો હલાવાશે.” 
૫૨/૨/ (29૦, ઝ૪:૪ 


પછી લોકો માણસના પુત્રને ઘણાં પરાક્રમ તથા 
મહિમા સહિત વાદળામાં આવતો જોશે. ૨શમાણસનો 
પુત્ર પૃથ્વીની ચારેબાજુ તેના દૂતોને મોકલશે. દૂતો પૃથ્વી 
પરના દરેક ભાગોમાંથી તેના પસંદ કરેલા લોકોને ભેગા 
કરશે. ” 

અ“અંજીરીનું વૃક્ષ આપણને એક બોધપાઠ શીખવે 
છે. જ્યારે અંજીરીના વૃક્ષની ડાળીઓ લીલી અને નરમ 
બને છે અને નવા પાંદડાં ઊગવાની શરૂઆત થાય છે 
ત્યારે તમે જાણો છો કૅ ઉનાળો નજીક છે. ₹*આ વસ્તુઓ 
સાથે એવું જ છે જે મે તમને કહ્યું તે બનશે જ. જયારે 
તમે આ બધું બનતું જોશો, ત્યારે તમે જાણશો કૅ તે 
સમય* નજીક છે. *9હું તમને સત્ય કહું છું. જ્યારે 
આ સમયના લોકો જીવતા હશે ત્યારે જ આ બધી 
વસ્તુઓ બનશે. આખી પૃથ્વી અને આકાશનો વિનાશ 





સમય જયારે કંઈક મહત્વનું સમયમાં બનવાનું છે તેના વિષે 
ઈસુ કહે છે. જૂઓ લૂક. ર૧:૩૧, જયાં ઈસુએ કહ્યું છે કે દેવનું 
રાજય આવવાનો આ સમય છે. 


માર્ક ૧૩:૨૦-૧૪:૪ 


થશે. પણ જે વાતો મેં કહી છે તે કદાપિ નાશ પામશે 
નહિ.” 

૨ક્રોઈ વ્યક્તિ જાણતી નથી કૅ કયા દિવસે કયા 
સમયે તે થશે. તે પુત્ર અને આકાશના દૂતો પણ તે 
જાણતા નથી. ફક્ત પિતા જ જાણે છે. ગ્સાવધાન રહો! 
હંમેશા તૈયાર રહો! તમને ખબર નથી તે સમય ક્યારે 
આવશે. *૪એક માણસ તેનું ઘર છોડીને પ્રવાસમાં જાય 
છે તેના જેવું આ છે. તે માણસ તેના ઘરની સંભાળ 
લેવાનું તેના સેવકોને સૉપે છે. તે દરેક સેવકને ખાસ 
સેવા કરવાનું કામ સોપે છે. એક સેવકને દરવાજાની 
ચોકી કરવાનું કામ છે. તે માણસ આ સેવકને હંમેશા 
તૈયાર રહેવાનું કહે છે. હમણા હું તમને કહું છું તે એ જ 
છે. ગપતેથી તમારે હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ, તમે 
જાણતા નથી, ઘરનો માલિક સાંજે, મધરાતે કૅ વહેલી 
સવારે કૅ જ્યારે સૂર્ય ઊગે છે ત્યારે કંદાચ આવે. *ધખેને 
તે માલિક એકાએક પાછો ઝડપથી પણ આવે. જો તમે 
હંમેશા તૈયાર રહો તો પછી તે તમને ઊંઘતા જોશે નહિ. 
ગ્હું તમને આ કહું છું, અને હું આ પ્રત્યેક વ્યક્તિને 
કહું છું: 'તૈયાર રહો!” 


ઈસુને મારી નાખવાનું યહૂંદી આગેવાનોનું કાવતરું 

વૃ પાસ્ખા અને બેખમીર રોટલીના પર્વના* 

ફક્ત બે દિવસ પહેલાનો વખત હતો, મુખ્ય 
યાજકો અને શાસ્રીઓ ઈસુને પકડવા માટે કંઈક 
જુઠાણાંનો ઉપયોગ કરવાનો રસ્તો શોધવાનો પ્રયત્ન 
કરતાં હતા. પછી તેઓ તેને મારી નાખી શકે. તેઓએ 
કહ્યું, "પણ અમે પર્વ દરમિયાન ઈસુને પકડી શકીએ 
નહિ. અમે ઈચ્છતા નથી કૅ લોકો ગુસ્સે થાય અને 
હુલ્લડનું કારણ બને.” 


એક સૌનું કંઈક વિશિષ્ટ કાર્ય 

સુ બેથનિયામાં હતો. તે સિમોન કૌઢ્યાના ઘરમાં 
ખાતો હતો. જ્યારે ઈસુ ત્યાં હતો, ત્યારે એક સી તેની 
પાસે આવી. તે સ્રી પાસે કીમતી અત્તરથી ભરેલી 
સંગેમરમરની શીશી હતી. આ અત્તર શુદ્ધ 
જટામાસીમાંથી બનાવેલું હતું. તે સીએ તે શીશી ભાંગી 
નાખી અને ઈસુના માથા પર તે અત્તર રેડ્યું. 

હત્યાં કૅટલાએક શિષ્યોએ આ જોયું. તેઓ નારાજ 
થયા અને એકબીજાને ફરિયાદ કરવા લાગ્યા. તેઓએ 





બેખમીર રોટલીનું પર્વ મહત્વનું યહૂદી પવિત્ર અઠવાડિયું. 
જૂના કરારનાં સમયમાં પાસ્ખા પછી શરૂ થતો દિવસ, પણ આ 
સમય દરમ્યાન બે પર્વો એક બન્યા છે. 


માર્ક ૧૪:૫-ર૭ 


કહ્યું, "તે અત્તરનો બગાડ શા માટે કરવો જોઈએ? પતે 
અત્તરનું મૂલ્ય આખા વર્ષની કમાણી જેટલું છે. તે વેચી 
શકાયું હોત અને પૈસા ગરીબ લોકોને આપી શક્યા 
હોત.” અને તેઓએ તે સીની કડક ટીકા કરી. 

ઈસુએ કહ્યું, “તે સીની ચિંતા ના કરો. તમે શા માટે 
તેને સતાવો છો? તેણે મારા માટે ઘણું સારું કામ કર્યું છે. 
તમારી સાથે સદાય ગરીબ લોકો હશે, તમે ઈચ્છો તે 
સમયે તેમને મદદ કરી શકો છે. પણ હું હંમેશા તમારી 
સાથે નથી. “આ સીએ ફકત તે કામ કર્યું, જે મારે માટે 
તેનાથી થઈ શકે, તેણે અત્તર મારા શરીર પર રેડ્યું. 
મારા મરતાં પહેલા મારા દફન માટે આગાઉથી તેણે આ 
કર્યું. જહું તમને સત્ય કહું છું. સુવાર્તા આખી દુનિયામાં 
લોકોને જણાવવામાં આવશે. અને દરેક જગ્યાએ જ્યાં 
સુવાર્તા જણાવાશે, ત્યાં આ સીએ જે કર્યું તેની વાત પણ 
કહેવાશે. તેણે જે કર્યું છે તેની વાતો થશે અને લોકો તેને 
યાદ કરશે.” 


ઈસુના દુશ્મનોને મદદ કરવા યહૂદા સંમત 
૧૦૫છી બાર પ્રેરિતોમાંનો એક મુખ્ય યાજકોને કહેવા 
માટે ગયો. આ યહૂદા ઈશ્કરિયોત નામનો શિષ્ય હતો, 
તે તેઓને ઈસુને સૉપવા ઈચ્છતો હતો. મુખ્ય યાજકો 
આ વિષે જાણી ઘણા પ્રસન્ન હતા. તેઓએ યહૂદાને આ 
કરવા માટે પૈસા આપવાનું વચન આપ્યું. તેથી યહૂદા 

ઈસુને સૉપવાની ઉત્તમ સમયની રાહ જોતો હતો. 


પાસ્ખાપર્વ 

૧૨હવે તે બેખમીર રોટલીના પર્વનો પ્રથમ દિવસ 
હતો. આ સમયે યહૂદીઓ હંમેશા પાસ્ખાપર્વમાં 
ઘેટાંઓના બલિદાન કરતા. ઈસુના શિષ્યો તેની પાસે 
આવ્યા. તેઓએ કલુ, "અમે જઈશું અને પાસ્ખા ભોજન 
જમવા તારે માટે દરેક વસ્તુઓ તેયાર કરીશું. ભોજન 
માટે અમે કયાં જઈએ એ વિષે તારી ઈચ્છા શી છે?” 

૧%સુએ તેના શિષ્યોમાંથી બે જણાને મોકલ્યા. 
ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "શહેરમાં જાઓ, તમે એક માણસને 
પાણીની ગાગર લઈને જતા જોશો. તે માણસ તમારી 
પાસે આવશે. તે માણસની પાછળ જાઓ. 17તે માણસ 
એક ઘરમાં જશે. તે વ્યક્તિ જે ઘરનો માલિક છે તેને 
કહો, 'ઉપદેશક પૂછે છે કૅ તમે અમને તે ઓરડો બતાવો 
કૅ જ્યાં તે અને તેના શિષ્યો પાસ્ખા ભોજન ખાઈ શકે.' 
૧ણાલિક તમને મોટી ઉપલી મેડી બતાવશે. આ મેડી 
તમારા માટે તૈયાર છે. આપણાં માટે ત્યાં ભોજન તૈયાર 
કરો.” 


દદ 


૧૬તેથી શિષ્યો વિદાય થયા ને તે શહેરમાં ગયા. 
ઈસુએ કહેલી દરેક બાબત એ પ્રમાણે બની. તેથી 
શિષ્યોએ પાસ્ખા ભોજન તૈયાર કર્યું. 

૧૬સાંજે, ઈસુ બાર પ્રેરિતો સાથે તે ઘરમાં ગયો. ૧%જયારે 
તેઓ બધા ખાતા હતા ત્યારે ઈસુએ કહ્યું, "હું તમને 
સત્ય કહું છુ. તમારા બારમાંનો એક મારી વિરુદ્ધ થશે, 
તમારામાંનો એક હમણા મારી સાથે ખાય છે.” 

૧૯શેષ્યો આ સાંભળીને ઘણા દિલગીર થયા. દરેક 
શિષ્યે ઈસુને ખાતરી આપી, “ખરેખર તારી વિરુદ્ધ થનાર 
તે હું નથી!” 

ચ૦ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "તે માણસ જે મારી વિરુદ્ધ 
છે તે તમારા બારમાંનો એક છે. જે તેની રોટલી મારી 
સાથે એક જ વાટકામાં બોળે છે તે જ તે છે. “માણસનો 
પુત્ર જશે અને મૃત્યુ પામશે. તે લખાણો કહે છે, 'આ 
બનશે પરંતુ જે માણસના પુત્રને મારી નાખવા માટે 
સૉપવાનો છે તે વ્યકિત માટે તે ઘણું ખરાબ હશે. તે 
વ્યક્તિ કદાપિ જન્મ્યો ન હોત તો તે તેને માટે વધારે 
સારું થાત.” 


પ્રભુ ભોજન 

રજ્યારે તેઓ ખાતાં હતા, ત્યારે ઈસુએ રોટલી લીધી. 
ઈસુએ રોટલી માટે દેવનો આભાર માન્યો અને રોટલીના 
ભાગ પાડ્યા. તેણે રોટલી તેના શિષ્યોને આપી. ઈસુએ 
કલુ, "આ રોટલી લો અને તે ખાઓ. આ રોટલી મારું 
શરીર છે.” 

ચ્ગછી ઈસુએ દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો અને તેણે 
તે માટે દેવનો આભાર માન્યો અને તે શિષ્યોને આપ્યો. 
બધા જ શિષ્યોએ તે પ્યાલામાંથી પીધું. 

“પછી ઈસુએ કહ્યું, "આ દ્રાક્ષારસ મારું લોહી છે. 
મારું લોહી (મરણ) દેવ તરફથી તેના લોકો સાથે નવા 
કરારનો આરંભ કરે છે. આ લોહી ઘણા લોકો માટે 
વહેવડાવવામાં આવ્યું છે. ચપ્હું તમને સત્ય કહું છું, 
હવે પછી હું આ દ્રાક્ષારસ પીનાર નથી. જ્યારે હું દેવના 
રાજ્યમાં તે પીશ ત્યારે તે દ્રાક્ષારસ નવો હશે.” 

બધા શિષ્યોએ ગીત ગાયું પછી તેઓ જેતુનના 
પર્વત તરફ ગયા. 


ઈસુના બધા શિષ્યોનું તેને છોડી જવું 
ચ્થપછી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, “તમે બધા તમારો 
વિશ્રાસ ગુમાવશો. શાસમાં તે લખાયેલું છે: 
'હું પાળકને મારી નાખીશ, અને ઘેટાંઓ નાસી 
જશે.' ઝખાયા ૬૩૭ 


૬૭ 


અપરંતુ મારા મૃત્યુ પછી, મૃત્યુમાંથી સજીવન થઈને હું 
ગાલીલમાં જઈશ. હું ત્યાં તમારા જતો પહેલા હોઈશ.” 

ર૯પિતરે કહ્યું, "બીજા બધા શિષ્યો તેમનો વિશ્વાસ 
કંદાચ ગુમાવે પણ હું મારો વિશ્રાસ કદી ગુમાવીશ 
નહિ.” 

૨૦%ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “હું તને સત્ય કહું છું. 
આજે રાત્રે તું કહીશ કૅ તું મને ઓળખતો નથી. મરઘો 
બે વાર બોલે તે પહેલા તું આ ત્રણ વાર એવું કહીશ.” 

પણ પિતરે દઢતાપૂર્વક ખાતરી આપી, "હું કંદીય 
કહીશ નહિ કૅ હું તને ઓળખતો નથી અને જરૂર હશે 
તો હું તારી સાથે મૃત્યુ પણ પામીશ!” અને બીજા બધા 
શિષ્યોએ પણ એમ જ કઘ્યું. 


ઈસુએકલો પ્રાર્થના કરે છે 

ગ્ઈસુ અને તેના શિષ્યો ગેથશેમાને નામે એક સ્થળે 
ગયા. ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "જ્યારે હું પ્રાર્થના કરું 
ત્યારે અહીં બેસો.” ગ્ગ્ઈસુએ પિતર, યાકૂબ અને 
યોહાનને તેની સાથે આવવા કહ્યું પછી ઈસુની વધારે 
મુશ્કેલીઓની શરૂઆત થઈ અને તે ઘણો ઉદાસ થયો. 
ઈસુએ પિતર, યાકૂબ અને યોહાનને કહ્યું, “મારો 
આત્મા દુ:ખથી ભરેલો છે. મારું હદય દુ:ખથી ભોગી 
પડે છે. અહીં રાહ જુઓ અને જાગતા રહો.” ગ્પઇસુ 
તેઓથી થોડો આગળ ગયો. પછી ઈસુ ભોંય પર પડ્યો 
અને પ્રાર્થના કરી. ઈસુએ પ્રાર્થના કરી કે, 'જો શક્ય હોય 
તો, આ પીડાની ઘડી મારાથી દૂર થાઓ.' ગ્ઈસુએ 
પ્રાર્થના કરી, "અબ્બા, પિતા! તારાથી બધું થઈ શકે છે. 
આ પીડાનો પ્યાલો મારાથી દૂર કર પણ તારી ઈચ્છા 
પ્રમાણે કર. હું ઈચ્છુ તે નહિ.” 

૨થ૫છી ઈસુ તેના શિષ્યો પાસે ગયો તેણે તેઓને 
ઊંઘતા જોયા. તેણે પિતરને કહ્યું, "સિમોન, તું શા માટે 
ઊંધે છે? તું મારી સાથે એક કલાક જાગતો ના રહી શકે? 
જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો કૅ તમને લલચાવવામાં 
ન આવે. જે સાચું છે તે કરવા તમારો આત્મા ઈચ્છે છે. 
પણ તમારું શરીર નબળું છે.” 

ગ૯ફરીથી ઈસુ ચાલ્યો ગયો અને એ જ શબ્દોમાં 
પ્રાર્થના કરી. :૦પછી ઈસુ શિષ્યો પાસે પાછો ગયો. 
ફરીથી ઈસુએ તેઓને ઊંઘતા જોયા. તેઓની આંખો 
ખૂબ થાકેલી હતી. શિષ્યોને ખબર નહોતી કૅ તેઓએ 
ઈસુને શું કહેવું જોઈએ. 

“ત્રીજી વખતની પ્રાર્થના કર્યા પછી ઈસુ તેના શિષ્યો 
પાસે પાછો ગયો. ઈસુએ તેઓને ક્યું, “તમે હજુ પણ 
ઊંઘો છો અને આરામ કરો છો? તે પૂરતું છે! માણસના 


માર્ક ૧૪:ર૮-૫૪ 


પુત્રને પાપી લોકોને આપવા માટેનો સમય આવ્યો છે. 
૪૨ ઊભા થાઓ! આપણે જવું જોઈએ. અહીં તે માણસ 
આવે છે જે મને પેલા લોકોને સૉપવાનો છે.” 


ઈસુ પકડાય છે 

૪ગ્જ્યારે ઈસુ હજુ બોલતો હતો તે જ પળે યહૂદા 
ત્યાં આવ્યો. યહૂદા એ બાર પ્રેરિતોમાંનો એક હતો. 
યહૂદા સાથે ઘણા લોકો હતા. આ લોકો મુખ્ય યાજકો, 
શાસ્રીઓ અને વડીલ યહૂદી આગેવાનોમાંથી 
મોકલવામાં આવ્યા હતા. યહૂદા સાથેના આ લોકો પાસે 
તલવારો અને સોટા હતા. 

૪્લોકોને કયો માણસ ઈસુ હતો તે બતાવવા કંઈક 
કરવા માટેની યોજના યહૂદાએ કરી હતી. યહૂદાએ ક્યું, 
“જે માણસને હું ચૂમીશ તે ઈસુ છે. તેને પકડો અને 
જ્યારે તમે તેને દૂર દોરી જાઓ ત્યારે તેની ચોકી કરો.” 
૪પતેથી યહૂદા ઈસુ પાસે ગયો અને કહ્યું, "રાબ્બી!” 
પછી યહૂદા ઈસુને ચૂમ્યો. *%પછી તે માણસોએ ઈસુને 
ઘેર્યો અને તેને પકડ્યો. “*ઈસુની નજીક ઉભેલા 
શિષ્યોમાંના એકૅ તેની તલવાર તાણી અને ખેંચીને બહાર 
કાઢી.આ શિષ્યે મુખ્ય યાજકના નોકરને માર્યો અને 
તલવારથી તેનો કાન કાપી નાખ્યો. 

૪“પછી ઈસુએ કંદ્યું, “હું એક ગુનેગાર હોઉ એમ 
તમે મને પકંડવા તલવારો અને સોટા લઈને આવ્યા 
છો શું ?*પ્રતિદિન હું મંદિરમાં ઉપદેશ આપતી વખતે 
તમારી સાથે હતો. તમે મને ત્યાં પકંડી શકયા નહિં 
પરંતુ આ બધી વસ્તુઓ બની જે શાસમાં કહ્યા પ્રમાણે 
જ છે.” પ૦પછી ઈસુના બધા શિષ્યો તેને મૂકીને દૂર 
નાસી ગયા. 

પ૧યાં ઈસુની પાછળ એક જુવાન માણસ આવતો 
હંતો. તેણે ફક્ત શણનું વસ ઓઢેલું હતું. લોકોએ પણ 
આ માણસને પકડયો. પચ્તેણે ઓઢેલું શણનું વસ છૂટું 
થઈ ગયું અને તે ઉઘાડા શરીરે નાસી ગયો. 


યહૂદી આગેવાનો સમક્ષ ઈસુ 

પડે લોકો જેમણે ઈસુને પકંડયો હતો તેઓ તેને 
પ્રમુખ યાજકને ઘેર લઈ ગયા. બધા આગળ પડતાં 
યાજકો, વડીલ યહૂદી આગેવાનો અને શાસ્રીઓ ત્યાં 
ભેગા થયા હતા. પ?પિતર ઈસુની પાછળ ગયો. પણ તે 
ઈસુની નજીક આવ્યો નહિ. પિતર ઈસુની પાછળ પ્રમુખ 
યાજકના ઘેર ચોકમાં આવ્યો. પિતર ત્યાં ચોકીદારો સાથે 
બેઠો હતો. તે અંગારાથી તાપતો હતો. 


માર્ક ૧૪:૫૫-૧૫:૫ 


પપમુખ્ય યાજકો અને યહૂદિયોની ન્યાયની સભાએ 
ઈસુને મારી નાખી શકાય તે માટે કાંઈક ખોટી સાક્ષી 
ઈસુની વિરુદ્ધ શોધવા પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તે શોધી શક્યા 
નહિ. પ%ઘણા લોકો આવ્યા અને ઈસુ માટે ખોટી સાક્ષી 
આપી પણ તે બધાએ જુદી જુદી વાતો કહીં. તેઓ 
એકબીજા સાથે સંમત ન હતા. 

પ*્પછી કૅટલાએક લોકો ઊભા થયા અને ઈસુની 
વિરુદ્ધ કંઈક ખોટું પ્રમાણપત્ર આપ્યું. તેઓએ કલયું, 
પ૮અમે આ માણસને (ઈસુ) એમ કહેતા સાંભળ્યો છે, 
'હું આ મંદિરનો વિનાશ કરીશ જેને માણસોએ બનાવ્યું 
છે. અને હું ત્રણ દિવસમાં બીજું એક મંદિર બાંધીશ જે 
માણસોએ બનાવેલું નહિ હોય.'”” પલ્પણ આ લોકો જે 
બાબતો કહેતા હતા તે એકબીજા સાથે મળતી આવતી 
ન હતી. 

ધબપછી પ્રમુખ યાજક બધા લોકોની આગળ ઊભો 
થયો અને ઈસુને કહ્યું, “આ લોકો તારી વિરુદ્ધ જે બાબત 
કહે છે, તારી ઉપરના આ તહોમતો વિષે તારી પાસે 
કંઈક કહેવાનું છે? શું આ લોકો સાચું કહે છે?” ધધ્પણ 
ઈસુ કાંઈ બોલ્યો નહિ, તેણે કોઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ. 

તે પ્રમુખ યાજકૅ ઈસુને બીજો એકં પ્રશ્ન પૂછયો: “શું 
તું સ્તુતિમાન દેવનો પુત્ર ખ્રિસ્ત છે?” 

જઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “હા, હું દેવનો પુત્ર છું અને 
ભવિષ્યમાં તમે માણસના પુત્રને તેના (દેવ) પરાક્રમની 


જુમા જઈ, ક... તા. ક 


જમણી બાજુએ બેઠેલો જોશો. અને તમે માણસના પુત્રને 
આકાશનાં વાદળો પર આવતો જોશો.” 

ધજઘારે પ્રમુખ યાજકૅ આ સાંભળ્યું, ત્યારે તે ઘણો 
ગુસ્સે થયો. તેણે તેનાં વસો ફાડી નાખ્યાં અને કહ્યું, 
"અમારે કોઈ વધારાના સાક્ષીઓની જરૂર નથી. “તમે 
બધાએ તેને દેવની વિરુદ્ધ આ બાબત કહતાં સાંભળ્યો 
છે. તમે શું વિચારો છો?” 

બધા લોકોએ કહ્યું કે ઈસુ ગુનેગાર છે. તેઓએ કહલ્યું 
કૅ તે ગુનેગાર છે અને તેને મારી નાખવો જોઈએ. ધ્પ્ત્યાં 
કૅટલાએક લોકો ઈસુ પર થૂંક્યા. તેઓએ ઈસુની આંખો 
ઢાંકી દીધી અને તેના પર તેમની મુઠ્ઠીઓનો પ્રહાર કર્યો 
તેઓએ કલ્યું , "અમને કહી બતાવ કૅ તું એક પ્રબોધક 
છે!” પછીથી ચોકીદારો ઈસુને દૂર દોરી ગયા અને તેને 
માર્યો. 


તે ઈસુને જાણે છે તેવું કહેવામાં પિતરનો ડર 
ધધે સમયે પિતર હજુ પણ ચોકમાં હતો. પ્રમુખ 
યાજકની એક દાસી પિતર પાસે આવી. કે દાસીએ 


૬૮ 


પિતરને અગ્નિથી તાપતા જોયો. તે પિતરને નજીકથી 
જોવા લાગી. 

પછીથી તે દાસીએ ક્દ્યું, "તું નાઝરેથના માણસ ઈસુ 
સાથે હતો.” 

જપરંતુ પિતરે કહ્યું કે તે કદી ઈસુ સાથે ન હતો. તેણે 
કહ્યું, "તું શાના વિષે વાતો કરે છે તે હું જાણતો કૅ 
સમજતો નથી.” પછી પિતર વિદાય થયો અને ચોકના 
પ્રવેશદ્રાર તરફ ગયો.* 

ધલ્દાસીએ પિતરને ત્યાં જોયો. ફરીથી તે દાસીએ 
લોકોને જેઓ ત્યાં ઊભા હતા તેઓને કહ્યું, "આ માણસ 
પેલા લોકોમાંનો એક છે જે ઈસુની પાછળ ગયો છે.” 
૭૦ફરીથી પિતરે કહ્યું, તે સાચું નથી. 

થોડાક સમય પછી કૅટલાક લોકો પિતરની નજીક 
ઊભા હતા, તે લોકોએ કહ્યું, “તું તે લોકોમાંનો એક છે 
જે ઈસુને અનુસર્યો છે. તું ગાલીલથી ઈસુની જેમ જ 
આવ્યો છે.” 

9૧પછી પિતરે શાપ આપવાની શરૂઆત કરી. તેણે 
દ્રઢતાથી કહ્યું, “હું દેવના સોગન ખાઈને કહું છું કેં આ 
માણસને હું ઓળખતો નથી.” 

9રપિતરના આમ કહ્યાં પછી મરઘો બીજી વાર 
બોલ્યો, પછી ઈસુએ તેને જે કહ્યું હતું તે પિતરે યાદ 
કર્યું. “મરઘો બે વાર બોલ્યા અગાઉ તું ત્રણ વખત 
કહીશ કૅ તું મને ઓળખતો નથી.” પછી પિતર ઘણો 
દિલગીર થયો અને તે પર મન લગાડીને રડયો. 


હાકૅમ પિલાત ઈસુને પ્રશ્રો પૂછે છે 
વહેલી સવારમાં મુખ્ય યાજકો, વડીલ યહૂદી 
૧પ આગેવાનો, શાસીઓ અને યહૂદીઓની 
આખી ન્યાયસભાએ ઈસુનું શું કરવું તે અંગે નિર્ણય 
કર્યો. તેઓએ ઈસુને બાંધ્યો અને તેને હાકૅમ પિલાત 
પાસે લઈ ગયા. તેઓએ ઈસુને પિલાતને સોપ્યો. 
ચૅપેલાતે ઈસુને પૂછયું, “શું તું યહૂદીઓનો રાજા 
છે?” 
ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હા, તે સાચું છે.” 
મુખ્ય યાજકોએ ઈસુ પર ઘણાં તહોમત મૂકયાં. 
“તેથી પિલાતે ઈસુને બીજો એક પ્રશ્ન પૂછયો. પિલાતે 
કહ્યું, "તું જોઈ શકૅ છે કે આ લોકોએ કૅટલાં બધાં તારા 
પર તહોમત મૂક્યાં છે. તું ઉત્તર કૅમ આપતો નથી?” 
પપૃણ ઈસુએ હજી પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. પિલાતને 
ઘણું આશ્ચર્ય થયું હતું. 





કલમ ૬૮ 
બોલ્યો.” 


ઘણી ગ્રીક નકલોમાં ઉમેર્યું છે: "એટલે મરઘો 


૬૯ 


ઈસુને મુક્તિ આપવામાં પિલાતનો નિષ્ફળ પ્રયત્ન 

ધ્્રતિવર્ષ પાસ્ખાપર્વના સમયે હાકૅમ એક વ્યક્તિને 
જેલમાંથી મુક્ત કરી શકંતો હતો. લોકો જેને મુક્તિ 
આપવા ઈચ્છતા હોય તે વ્યક્તિને તે મુક્ત કરી શકે. 
*તે વખતે જેલમાં બરબ્બાસ નામનો માણસ હતો. તે 
જેલમાં હુલ્લડખોરો સાથે હતો. આ હુલ્લડખોરો હુલ્લડ 
દરમિયાન ખૂન માટે ગુનેગાર હતા. “લોકો પિલાત પાસે 
આવ્યા. અને તેને હંમેશા તે જેમ કરતો હતો તે પ્રમાણે 
એક કૅદીને મુક્ત કરવા કઘ્યું. 

૯પિલાતે લોકોને કહ્યું, "તમે યહૂદીઓના રાજાને 
મારી પાસે મુક્ત કરાવવા ઈચ્છો છો?” ૧૦પિલાતે જાણ્યું 
કૅ મુખ્ય યાજકોએ તેને ઈસુને સૉપ્યો હતો કારણ કૅ 
તેઓને ઈસુની ઈર્ષા હતી. “પરંતુ મુખ્ય યાજકોએ 
લોકોને ઉશ્કેર્યા કે તેઓ પિલાતને બરબ્બાસને મુક્ત 
કરવાનું કહે, ઈસુને નહિ. 

૧૨પિલાતે લોકોને ફરીથી પૂછયું; "તેથી મારે આ માણસ 
જેને તમે યહૂદીઓનો રાજા કહો છો તેની સાથે શું 
કરવું?” 

૧3 લોકોએ ફરીથી બૂમો પાડી, "તેને વધસ્તંભ પર 
ચઢાવો અને મારી નાખો!” 

૧૪પિલાતે પૂછયું; "શા માટે? તેણે શું કર્યું છે?” 

પરંતુ લોકોએ મોટેથી બૂમો પાડી, 

“વધસ્તંભ પર તેને મારી નાખો!” 

૧૫પેલાત લોકોને ખુશ કરવા ઈચ્છતો હતો. તેથી 
પિલાતે તેમના માટે બરબ્બાસને મુક્ત કર્યો અને પિલાતે 
સેનિકોને ઈસુને ચાબખાથી મારવા કહ્યું, પછી પિલાતે 
ઈસુને વધસ્તંભ પર મારી નાખવા માટે સૈનિકોને હવાલે 
કર્યો. 

૧૫૧પેલાતના સેનિકો ઈસુને હાકૅમના મહેલમાં લાવ્યા 
(પ્રેતોર્યુમ કહેવાતા). તેઓએ બીજા બધા સૈનિકોને સાથે 
બોલાવ્યા. **તે સૈનિકોએ ઈસુને જાંબલી રંગનો ઝભ્ભો 
પહેરાવ્યો. પછી તેઓએ કૉંટાનો મૂગટ ગૂંથીને તેના 
માથા પર મૂક્યો. ૧“પછી તેઓએ ઈસુને બોલાવ્યો. અને 
કહ્યું, “હે યહૂદીઓના રાજા સલામ!” એમ કહીને તેઓ 
તેને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ૧૧સૈનિકોએ ઈસુને તેના 
માથા પર લાકડી વડે ઘણી વખત માર્યો. તેઓ પણ 
તેના પર થૂંક્યા. પછી તેઓ ઈસુને ઘૂંટણે પડ્યા. અને 
નીચા પડીને નમસ્કાર કરીને તેના ઠઠ્ઠા કર્યા. ચબતેઓએ 
ઈસુનાં ઠઠ્ઠા કરી રયાં પછી તે સૈનિકોએ જાંબલી રંગનો 
ઝભ્ભો ઉતારીને તેને તેનાં કપડાં ફરીથી પહેરાવ્યાં. 
પછી તેઓ ઈસુને મહેલમાંથી બહાર કાઢીને વધસ્તંભ 
પર મારી નાખવા માટે લઈ ગયા. 


માર્ક ૧૫:૬-૩૪ 


ઈસુનું વધસ્તંભ પર મૃત્યુ 

ત્યાં કુરેનીનો એક માણસ શહેરમાં ચાલતો આવતો 
હતો. તે માણસ સિમોન આલેકસાંદર અને રૂફસનો 
બાપ હતો. સિમોન ખેતરોમાંથી શહેરમાં ચાલતો હતો. 
તે સેનિકોએ ઈસુ માટેનો વધસ્તંભ બળાત્કારે સિમોન 
પાસે ઉંચકાવ્યો. રતતેઓ ગુલગુથા નામની જગાએ ઈસુને 
દોરી ગયા. (ગુલગુથાનો અર્થ "ખોપરીની જગ્યા.”) 
ચઆુલગુથામાં સેનિકોએ ઈસુને દ્રાક્ષારસ પીવા આપ્યો. 
આ દ્રાક્ષારસ બોળ સાથે ભેળવલ હતો. પરંતુ ઈસુએ તે 
પીવાની ના પાડી. ચસેનિકોએ ઈસુને વધસ્તંભે ખીલે 
જડ્યો.પછી સૈનિકોએ ઈસુના કપડાં તેમની જાતે અંદરો 
અંદર વહેંચી લીધા. પહેરેલા કયા કપડાંનો કયો ભાગ 
કયા સૈનિકૅ લેવો તે નક્કી કરવા માટે તેઓ પાસા વડે 
જુગાર રમ્યા. ચપજ્યારે ઈસુને તેઓએ વધસ્તંભ પર 
જડ્યો તે વખતે સવારના નવ વાગ્યા હતા. ચધ્ત્યાં એક 
લેખિત નોંધ હતી જેના પર તહોમતનામુ લખેલું હતું: 
"“યહૂદીઓનો રાજા.” ચ9તેઓએ બે લૂંટારાઓને 
ઈસુની:બાજુમાં વધસ્તંભો પર જડયા હતા. તેઓએ 
એક લૂંટારાને ઈસુની જમણી બાજુ મૂક્યો હતો અને 
તેઓએ બીજા લૂંટારાને ઈસુની ડાબી બાજુએ મૂક્યો 
હતો. “તે ગુનેગારોમાં ગણાયો એવું શાસ વચનમાં છે 
તે પૂર્ણ થયું. થબાજુમાં ચાલતા લોકોએ ઈસુની નિંદા 
કરી. તેઓએ તેમના માથાં હલાવ્યાં અને કઘ્યું, “તેં કહ્યું, 
તું મંદિરનો વિનાશ કરી શકૅ છે અને તેને ફરીથી ત્રણ 
દિવસમાં બાંધી શકૅ છે, *૦તો તારી જાતને બચાવ! તું 
વધસ્તંભ પરથી નીચે ઉતરી આવ!” 

ઝમુખ્ય યાજકો અને શાસ્રીઓ પણ ત્યાં હતા. તેઓએ 
પણ બીજા લોકોની જેમ જ કર્યું. અને ઈસુની ઠઠ્ટા 
મશ્કરી કરી અને કહ્યું, “તેણે બીજા લોકોને બચાવ્યા 
પણ તે તેની જાતને બચાવી શકતો નથી. *જો તે ખરેખર 
ખ્રિસ્ત ઈઝરાએલનો રાજા (યહૂદીઓ) હોય તો પછી 
તેણે હમણાં વધસ્તંભ પરથી નીચે આવીને તેની જાતને 
બચાવવી જોઈએ. આપણે આ જોઈશું અને પછી અમે 
તેનામાં વિશ્રાસ મૂકીશું,” તે લૂંટારાઓ કૅ જેઓને ઈસુની 
બાજુમાં વધસ્તંભ પર મારી નાખવાના હતા, તેઓએ 
પણ તેની નિંદા કરી. 


ઈસુ મરણ પામે છે 
૩અપોરે આખા દેશમાં અંધકાર છવાઈ ગયો. આ 
અંધકાર ત્રણ વાગ્યા સુધી ચાલુ રદ. *7ત્રણ વાગે 
ઈસુએ મોટા સાદે પોકાર કર્યો, "એલોઈ,એલોઈ, લમા 
શબક્થની.” આનો અર્થ છે, “મારા દેવ, મારા દેવ, તેં 


માર્ક ૧૫:૩૫-૧૬:૧૦ 


મને શા માટે એકલો મૂકી દીધો?” ગપત્યાં ઊભા રહેલા 
કૅટલાક લોકોએ આ સાંભળ્યું. તે લોકોએ કહ્યું, “ધ્યાનથી 
સાંભળો! તે એલિયાને બોલાવે છે.” 

ગએક માણસ ત્યાં દોડો અને વાદળી લીધી. તે 
માણસે વાદળીને સરકાથી ભરી અને વાદળીને લાકડીએ 
બાંધી. પછી ઈસુને તેમાંથી પાણી પીવા તે વાદળી આપવા 
તેણે લાકડીનો ઉપયોગ કર્યો. તે માણસે કહ્યું, "હવે 
આપણે રાહ જોઈએ અને જોઈએ કૅ એલિયા તેને 
વધસ્તંભથી નીચે ઉતારવા આવે છે કૅ કૅમ.” 

ગથપછી ઈસુએ મોટે સાદેથી બૂમ પાડીને પ્રાણ 
છોડ્યો. 

જ્યારે ઈસુ મરણ પામ્યો, તે જ વખતે મંદિરનો 
પડદો બે ભાગમાં ફાટી ગયો હતો. તે ઉપરથી શરૂ થયો 
અને છેક નીચે સુધી ફાટી ગયો. *“લશ્કરનો અમલદાર 
જે ત્યાં વધસ્તંભ આગળ ઉભો હતો તેણે ઈસુનું મરણ 
થતૉ શું બન્યું તે જોયુ. તે અમલદારે કહ્યું, “આ માણસ 
ખરેખર દેવનો પુત્ર હતો!” 

*જેટલીક સીઓ વધસ્તંભથી દૂર ઊભી રહીને જોતી 
હતી. આ સ્રીઓમાં મરિયમ માગ્દલાની, તેનો નાનો 
ભાઈ યાકૂંબ તથા યોસેની મા મરિયમ અને શલોમી 
હતી. (યાકૂબ તેનો સોથી નાનો પુત્ર હતો.) “ગાલીલમાં 
ઈસુની પાછળ આવનારી અને તેની સંભાળ રાખનારી 
આ સીઓ હતી. બીજી ઘણી સીઓ ત્યાં હતી. આ 
સીઓ યરૂશાલેમમાં ઈસુની સાથે આવી હતી. 


ઈસુનું દફન 

૪૨આ દિવસ સિદ્ધિકરણનો કહેવાય છે. (આનો અર્થ 
વિશ્રામવારના આગળનો દિવસ.) ત્યાં અંધારું થઈ રહ્યું 
હતું. “યૂસફ નામનો અરિમથાઈનો માણસ પિલાત 
પાસે જઈને ઈસુનો મૃતદેહ લેવા જવા માટે પૂરતો 
બહાદૂર હતો. યૂસફ યહૂદીઓની સભાનો સન્માનીય 
સભ્ય હતો. દેવના રાજ્યનું આગમન ઈચ્છનારા 
લોકોમાંના તે એક હતો. **પિલાતને સાંભળીને આશ્ચર્ય 
થયું કૅ ઈસુ હંમેશ માટે મરણ પામ્યો હતો. પિલાતે 
લશ્કરી અમલદારને બોલાવ્યો. જે ઈસુની ચોકી કરતો 
હંતો. પિલાતે અમલદારને પૂછયું; શું ઈસુ મરણ પામ્યો 
છે? ₹પતે અમલદારે પિલાતને કહ્યું કે ઈસુ મરણ પામ્યો 
છે તેથી પિલાતે યૂસફને કહ્યું, “તે શબ મેળવી શકશે” 
*ક્યૂસફે કેટલુંક શણનું કાપડ ખરીધ્યું. તેણે વધસ્તંભ 
પરથી મૃતદેહ ઉતાર્યો. અને તે મૃતદેહને શણના કાપડમાં 
વીટાળ્યું. પછી યૂસફે શબને કબરમાં મૂક્યું. જે ખડકની 


૭૦ 


દિવાલમાં ખોદી હતી. પછી યૂસફે તે કબરના પ્રવેશદ્વારને 
એક મોટો પથ્થર ગબડાવી બંધ કરી. *શમરિયમ મગ્દલા 
અને યોસેની માએ ઈસુને જે જગ્યાએ મૂક્યો હતો તે 
જગ્યા જોઈ. 


ઈસુના મૃત્યુમાંથી સજીવન થયાના સમાચાર 

દ્ર વિશ્રામવારના વીતી ગયા પછીના બીજા 
૧ દિવસે, મરિયમ મગ્ટલા, શલોમી, તથા યાકૂંબની 
મા મરિયમે કેટલાક સુગંધીદાર દ્રવ્યો તેને ચોળવા સારું 
વેચાતાં લીધાં. ચ્તે અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે, વહેલી 
સવારમાં તે સ્રીઓ કંબર તરફ જતી હતી. સૂર્યોદય 
પહેલા તે ઘણા વહેલા હતા. “તે સ્રીઓએ એકબીજાને 
કહ્યું, "ત્યાં એક મોટો પથ્થર હતો જે કબરના પ્રવેશદ્વારને 
ઢાંકતો હતો. આપણા માટે તે પથ્થર કોણ ખસેડશે?” 

”પછી તે સીઓએ નજર કરી અને જોયું તો પથ્થર 
ખસેડેલો હતો. તે પથ્થર ઘણો મોટો હતો. પરંતુ તે 
પ્રવેશદ્રાર પાસેથી દૂર ખસેડાઈ ગયો હતો. પસ્રીઓ 
કંબરમાં ગઈ. તેઓએ ત્યાં એક યુવાન માણસને સફેદ 
બેઠેલો હતો. તે સીઓ ડરતી હતી. ઇપરંતુ તે માણસે 
કહ્યું, “ડરશો નહિ, તમે નાઝરેથના ઈસુને શોધો છો. 
જેને વધસ્તંભ પર મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. તે 
મૂએલામાંથી ઊઠયો છે! તે અહીં નથી; જુઓ,અહીં તે 
જગ્યા છે, તેઓએ તેને મૂક્યો હતો જ્યારે તે મરણ પામ્યો 
હતો. હવે જાઓ,અને તેના શિષ્યોને કહો અને પિતરને 
પણ કહો કૅ તે (ઈસુ) તમને ત્યાં મળશે. શિષ્યોને કહો, 
“ઈસુ ગાલીલમાં જાય છે. તે તમારા પહેલા ત્યાં હશે. 
અગાઉ તેણે કથ્યાં પ્રમાણે તમે તેને ત્યાં જોશો.” 

વે સીઓ ઘણી ડરી ગઈ હતી અને મુંઝાઈ ગઈ 
હંતી. તેઓ કબર છોડીને દૂર દોડી ગઈ. તે સીઓએ જે 
કંઈ બન્યું હતું તે વિષે કોઈને પણ કંઈજ કહ્યું નહિ 
કારણ કૅ તેઓ ડરતી હતી. 





/કે? જીક જૂન?! ઝક નકલોમ/ *ર્કનું 
પુસ્તક અહી પૂર્‌ થય છે./ 


કૅટલાક શિષ્યો ઈસુને જુએ છે 
લ૯ઈસુ અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે મૂએલામાંથી 
ઊઠયો. ઈસુએ પોતાની જાતે પ્રથમ મરિયમ મગ્દલાને 
દર્શન આપ્યા. એક વખત ભૂતકાળમાં ઈસુએ 
મરિયમમાંથી સાત અશુદ્ધ આત્માઓને બહાર કાઢયા 
હતા. ૧૦મરિયમે ઈસુને જોયા પછી તેના શિષ્યોને જઈને 


૭૧ 


તેણે કહ્યું, તેના શિષ્યો ઘણા દુ:ખી હતા. અને રુદન 
કરતા હતા. “પણ મરિયમે તેઓને કહ્યું કે ઈસુ જીવતો 
છે. મરિયમે કહ્યું કૅ તેણે ઈસુને જોયો છે. પણ શિષ્યો 
તેનું માનતા નહોતા. ૧પાછળથી ઈસુએ પોતાના દર્શન 
આપ્યા. જયારે શિષ્યો પોતાના ખેતરમાં ચાલતા જતા 
હતા ત્યારે થોડા સમય પછી ઈસુએ પોતાની જાતે તે 
લોકોને દર્શન આપ્યા. પરંતુ ઈસુ મરણ પામતા પહેલા 
જેવો દેખાતો નહોતો. "આ શિષ્યો બીજા શિષ્યો પાસે 
પાછા ગયા અને જે બન્યું હતુ તે તેમને કહ્યું. ફરીથી 
શિષ્યોએ એમાનું કોઈનું પણ માન્યું નહિ. 


ઈસુ પ્રેરિતો સાથે વાત કરે છે 
૧૪પાછળથી ઈસુએ પોતાની જાતે અગિયાર શિષ્યો 
જ્યારે તેઓ ખાતા હતા, ત્યારે દર્શન દીધા. ઈસુએ 
શિષ્યોને ઠપકો આપ્યો, કારણ કૅ તેઓને ઓછો વિશ્વાસ 
હંતો. તેઓ કઠણ હદયના હતા. અને જે લોકોએ ઈસુને 
મૂએલામાંથી સજીવન થયેલો જોયો તેઓનું માનવા 
તેઓ તેયાર નહોતા. 'પઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું, “દુનિયામાં 


માર્ક ૧૬:૧૧-૨૦ 


દરેક જગ્યાએ જાઓ, પ્રત્યેક વ્યક્તિને સુવાર્તા કહો. 
૧૬જે ક્રોઈ વ્યક્તિ વિશ્વાસ કરે અને બાપ્તિસ્મા લે તે 
તારણ પામશે. પરંતુ જે વ્યક્તિ વિશ્વાસ ધરાવતી નથી 
તે ગુનેગાર ગણાશે. ૧*અને જે લોકો વિશ્વાસ કરે છે 
તેઓ સાબિતી તરીકૅ આવા પ્રકારના ચમત્કારો કરવા 
સમર્થ થશે. તેઓ લોકોમાંથી અશુદ્ધ આત્માઓને બહાર 
કાઢવા મારા નામનો ઉપયોગ કરશે. તેઓ કદી શીખ્યા 
નથી તેવી ભાષાઓમાં તેઓ બોલશે. ૧ઈજા પામ્યા 
વગર તેઓ સર્પોને તેમના હાથમાં પકડશે. ઈજા વગર 
વિષપાન કરશે. તેઓ બિમાર લોકો પર હાથ મૂકશે 
અને બિમાર લોકો સાજા થશે.” 

૧૯પ્રભુ ઈસુએ શિષ્યોને આ વાતો કહયા પછી, તેને 
આકાશમાં લઈ લેવાયો. ત્યાં ઈસુ દેવની જમણી બાજુએ 
બેઠો. *૦તેના શિષ્યો જગતમાં દરેક જગ્યાએ ગયા અને 
લોકોને સુવાર્તા પ્રગટ કરી. અને પ્રભુએ તેઓને મદદ 
કરી. પ્રભુએ સિદ્ધ કર્યું કે તેણે લોકોને આપેલ સુવાર્તા 
સાચી હતી. તેણે શિષ્યોને ચમત્કારો કરવાનું સામર્થ્ય 
આપીને આ સાબિત કર્યું. 


લૂકની લખેલી સુવાર્તા 


ઈસુના જીવન વિષે લૂક લખે છે 

ઘણા લોકોએ આપણી વચ્ચે જે ઘટનાઓ બની 

હતી તેનું વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ચજછેઓએ 
પોતાની જાતે આરંભથી તે ઘટનાઓ નીહાળી છે અને 
જેઓ પ્રભુનો સંદેશ તે લોકોને આપતા હતા. તે લોકોએ 
આપણને જે રીતે કહ્યું હતું તે જ પ્રમાણે તેઓએ તે 
બાબતો લખી છે. ગ્નેકનામદાર થિયોફિલ, શરૂઆતથી 
જ મેં મારી જાતે આનો ચોકસાઈપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો 
અને તેથી મેં તમારા માટે પુસ્તકમાં યોગ્ય ક્રમમાં વૃતાંત 
લખવા વિચાર્યું. 7હું આ બધી બાબતો તારા માટે લખું 
છું જેથી તને ખાતરી થશે કૅ તને જે કંઈ શીખવવામાં 
આવ્યું છે તે સાચું છે. 


ઝખાર્યા અને એલિસાબેત 

પયહ્દિયાના રાજા હેરોદના સમયમાં ત્યાં અબિયાના 
વર્ગ*માનો ઝખાર્યા નામનો યાજક હતો. તેની પત્નીનું 
નામ એલિસાબેત હતું. જે હારુનના પરિવારની હતી. 
જઝખાર્યા અને એલિસાબેત બંન્ને દેવની આગળ ન્યાયી 
હતા અને તેઓ પ્રભુની આજ્ઞાઓ અને જરૂરિયાતો પ્રમાણે 
બધુ કરતા હતા. તેઓ નિર્દોષ હતા. *પરંતુ ઝખાર્યા 
અને એલિસાબેત નિ:સંતાન હતા. કારણ કૅ એલિસાબેત 
મા બનવા માટે શક્તિમાન ન હતી; અને તેઓ બંન્ને 
ઘણાં વૃદ્ધ હતા. 

તેના વર્ગના વતી દેવ સમક્ષ યાજક ઝખાર્યા સેવા 
કરતો હતો. આ વખતે તેના વર્ગને સેવા કરવા માટેનો 
વારો હતો. વ્યાજકોના રિવાજ પ્રમાણે મંદિરમાં પ્રવેશવા 
માટે અને દેવ સમક્ષ વેદી પર ધૂપ સળગાવવા માટે 
તેની પસંદગી થઈ. તેથી ઝખાર્યા ધૂપ સળગાવવા માટે 
પ્રભુના મંદિરમાં દાખલ થયો. ૧%તે સમયે મંદિર બહાર 
પ્રાથના માટે ઘણા લોકો ભેગા થયા હતા. જયારે ધૂપ 
સળગાવવામાં આવતો હતો ત્યારે તેઓ પ્રાર્થના કરતા 
હતા. 'તે વખતે પ્રભુનો એક દૂત ઝખાર્યાની આગળ 





અબિયાનો વર્ગ યહૂદી યાજકો ર૪ જૂથોમાં વિભાજીત થયા 
હતા. જૂઓ ૧ કાળ. ર૪. 


ધૂપવેદીની જમણી બાજુએ ઊભેલો દેખાયો. 1*જયારે 
ઝખાર્યાએ દૂતને જોયો ત્યારે તે ચોંકી ઊઠ્યો અને 
ગભરાયો. ૧૩૫રંતુ તે દૂતે તેને કહ્યું, "ઝખાર્યા, ગભરાઈશ 
નહિ. દેવે તારી પ્રાર્થના સાંભળી છે. તારી પત્ની, 
એલિસાબેત, પુત્રને જન્મ આપશે. જેનું નામ તું યોહાન 
પાડશે. ૧૪આના કારણે તને પુષ્કળ આનંદ થશે. તેના 
જન્મના કારણે ઘણા લોકો પણ આનંદ પામશે. 'ધયોહાન 
પ્રભુ માટે એક મહાન માણસ થશે. તે કદી દારૂ પીશે 
નહિ કૅ બીજુ કોઈ કૅફી પીણું લેશે નહિ. જન્મથી જ તે 
પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર હશે. 'ધ્યોહાન યહ્‌દીઓને 
પાછા ફેરવશે પછી તેમના પ્રભુ તેમના દેવ તરફ ફેરવશે. 
૧થયોહાન તેની જાતે પ્રથમ દેવ આગળ ચાલશે. તે 
એલિયાની જેમ સામર્થ્યવાન બનશે. એલિયા પાસે હતો 
તેવો આત્મા તેની પાસે હશે. તે પિતા અને બાળકો 
વચ્ચે શાંતિ લાવશે. ઘણા લોકો પ્રભુની આજ્ઞાઓનું 
પાલન કરતા નથી. યોહાન તેઓને સાચા વિચારના 
માર્ગે વાળશે અને પ્રભુના આગમન માટે તૈયાર કરશે.” 

૧૮ઝખાર્યાએ દૂતને પૂછયું: "હું એક ઘરડો છું, અને 
મારી પત્ની પણ વૃદ્ધ છે. હું કૅવી રીતે માની શકું કે તું જે 
કહે છે તે સાચું છે?” 

૧૯૬ૂતે તેને ઉત્તર આપ્યો, "હું ગાબ્રિયેલ છું. હું દેવની 
સમક્ષ ઊભો રહું છું. દેવે મને આ શુભ સંદેશો આપવા 
માટે તારી પાસે મોકલ્યો છે. ૨૦તેથી ધ્યાનથી સાંભળ! 
જ્યાં સુધી આ બનાવ ના બને ત્યાં સુધી તું મૂંગો રહેશે. 
તું તારી બોલવાની શક્તિ ગુમાવીશ. શા માટે? કારણ કૅ 
મેં તને જે કહ્યું તેમાં તેં વિશ્વાસ કર્યો નથી. પરંતુ આ 
શબ્દો ચોક્કસ સમયે સાચા ઠરશે.” 

“બહાર લોકો હજુ પણ ઝખાર્યાની રાહ જોતા હતા. 
તેઓ નવાઈ પામ્યા હતા કે શા માટે મંદિરમાં તે આટલા 
લાંબા સમય સુધી રલયો. રચ્જ્યારે ઝખાર્યા બહાર આવ્યો. 
તે તેની સાથે બોલી શક્યો નહિ. તેથી લોકોએ વિચાર્યું કૅ 
ઝખાર્યાને મંદિરની અંદર કોઈ દર્શન થયું છે, ઝખાર્યા 
તે કઈ બોલી શક્યો નહિ, ઝખાર્યા લોકોને ફક્ત ઈશારા 
કરતો હતો. ૨*જયારે તેનો સેવા કરવાનો સમય પૂરો 
થયો. ત્યારે ઝખાર્યા ઘેર પાછો ગયો. 


૭૩ 


થોડા સમય બાદ ઝખાર્યાની પત્ની એલિસાબેતને 
ગર્ભ રદ. પાંચ મહીના સુધી તે ઘરની બહાર નીકળી 
નહિ. એલિસાબેતે કહ્યું: ચ“જુઓ, પ્રભુએ (દેવ) મારા 
માટે શું ક્યું છે! અગાઉ લોકો મને મહેણાં મારતા હતા. 
પણ હવે નિ:સંતાનનું અપમાન દૂર થયું છે.” 


કુંવારી મરિયમ 

ર૬૬એલિસાબેતની સગર્ભાવસ્થાના છઠ્ઠા મહીના 
દરમિયાન, દેવે એક દૂતને નાસરેથ નામે ગાલીલ શહેરમાં 
મોકલ્યો. જેનું નામ ગાબ્રિયેલ હતું. તે દૂતને મરિયમ 
નામની કુંવારી કન્યા પાસે મોકલ્યો હતો. તેની સગાઈ 
યૂસફ નામના માણસ સાથે થઈ હતી. જે દાઉદના 
વંશમાથી હતો. ચૂત તેની આગળ દેખાયો અને કથ્યું: 
“અભિનંદન! પ્રભુ તારી સાથે છે અને તને આશીર્વાદ 
આપવા ઈચ્છે છે.” 

પરંતુ મરિયમ દૂતની વાત સાંભળ્યા પછી ગભરાઈ 
ગઈ. તે નવાઈ પામી હતી. "આ અભિનંદનનો અર્થ 
શો?” 

ગ્%ૂતે કહ્યું, 'ગભરાઈશ નહિ, મરિયમ, દેવ તારા 
પર અત્યંત પ્રસન્ન થયો છે. ઝધ્યાનથી કાળજીપૂર્વક 
સાંભળ! તને ગર્ભ રહેશે અને તું દીકરાને જન્મ આપશે. 
તેનું નામ તું ઈસુ પાડશે. ૩:તે બાળક એક મોટો માણસ 
થશે અને લોકો તેને પરાત્પરનો દીકરો કહેશે. દેવ પ્રભુ 
તેને તેના પિતા દાઉદનું રાજ્યાસન આપશે. *ગઈસુ 
હંમેશા યાકૂબના લોકો પર શાસન કરશે. ઈસુના રાજ્યનો 
અંત કંદી આવશે નહિ.” 

૩૪મ્‌રિયમે દૂતને પૂછયું, “તે કેવી રીતે બનશે? હું 
તો હજી એક કુંવારી કન્યા છું!” 

દૂતે મરિયમને ઉત્તર આપ્યો, “પવિત્ર આત્મા તારી 
પાસે આવશે અને પરાત્પરનું પરાક્રમ તારા પર 
આચ્છાદન કરશે. જે બાળકનો જન્મ થશે તે પવિત્ર 
થશે. તે દેવનો દીકરો કહેવાશે. *ધ્જો એલિસાબેત જે 
તારી સબંધી છે તે પણ સગર્ભા છે અને તેની 
વૃધ્ધાવસ્થામાં તે એક દીકરાને જન્મ આપશે. દરેક વ્યક્તિ 
તેને વાંઝણી માનતા હતા. પણ તે છ માસથી સગર્ભા 
છે! **દેવ માટે કશું જ અશક્ય નથી!” 

મરિયમે કહ્યું, "હું તો ફક્ત પ્રભુની સેવિકા છું. 
તેથી તેં મારા માટે જે કહ્યું છે તે થવા દે!” પછી તે દૂત 
તેની પાસેથી ચાલ્યો ગયો. 


મરિયમની ઝખાર્યા અને એલિસાબેત સાથે મુલાકાત 
ગ૯પછી મરિયમ ઉઠીને ઉતાવળથી ઈઝરાએલના 


લૂક ૧:ર૪-૫૬ 


પહાડી પ્રદેશના શહેરમાં પહોંચી ગઈ. *૦ઝખાર્યાના 
ઘરમાં પ્રવેશીને તેણે એલિસાબેતને શુભેચ્છા પાઠવી. 
*૧મરિયમની શુભેચ્છા સાંભળીને એલિસાબેતના પેટમાં 
બાળક કૂદયું. પછી એલિસાબેત પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર 
થઈ. *સ્પછી તેણે મોટા અવાજે કહ્યું; "બીજી સીઓની 
સરખામણીમાં તું દેવથી વધારે આશીર્વાદિત છે. અને 
જે બાળક તારી કૂંખમાંથી જન્મ લેશે તેને પણ ધન્ય છે. 
*ગ્તું મારા પ્રભુની મા છે, અને તું મારી પાસે આવી છે! 
આવું સારું મારી સાથે કૅવી રીતે બન્યું? 7”જયારે મેં 
તારો અવાજ સાંભળ્યો, મારા પેટમાંનું બાળક આનંદથી 
કૂધું. “તને ધન્ય છે કારણ કે પ્રભુએ જે તને કહ્યું છે તે 


ચોક્કસ થશે જ એવું તું દઢ વિશ્વાસથી માને છે.” 


મરિયમ દેવની સ્તુતિ કરે છે 
“છી મરિયમે કલ્યું, 

૪9"મારો આત્મા પ્રભુની (દેવ) સ્તુતિ કરે છે મારું 
હદય આનંદ કરે છે કારણ કૅ દેવ મારો તારનાર 
છે. 

7૮ દેવે તેની સામાન્ય અને દીન સેવિકા પર કૃપાદષિ 
કરી છે. હવે પછી, બધા લોકો કહેશે કે હું 
આશીર્વાદીત છું, 

૪૯ કારણ કે સર્વશક્તિમાન દેવે મારા માટે મહાન 
કાર્યો કર્યા છે. તેનું નામ પવિત્ર છે. 

૫૦ જે લોકો તેની સ્તુતિ કરે છે તેના ઉપર દેવ હંમેશા 
તેની દયા દર્શાવે છે. 

પ૧ દેવે તેના હાથોનું સામર્થ્ય બતાવ્યું છે તેણે 
અહંકારીઓને તેઓના મનની યોજનાઓ સાથે 
વેર વિખેર કરી નાખ્યા છે. 

પર દેવે રાજ્યકર્તાઓને રાજ્યશશાસન પરથી ઉતારી 
પાડ્યા છે, અને તેણે દીન માણસોને ઊંચા કર્યા 
છે. 

પ૩ પ્રભુએ ભૂખ્યાં લોકોને સારા વાનાંથી તૃપ્ત કર્યા 
છે. પણ તેણે જે લોકો ધનવાન અને સ્વાર્થી છે 
તેઓને ખાલી હાથે પાછા કાઢયા છે. 

૫૪ દેવ ઈઝરાએલના બચાવ માટે આવ્યો છે. દેવે 
તેની સેવા માટે ઈઝરાએલના લોકોને પસંદ 
કર્યા છે. દેવે તેમને મદદ કરી છે અને એમના 
પર દયા બતાવી છે. 

પ૫ દેવે આપણા પૂર્વજ ઈબ્રાહિમ અને તેનાં સંતાનોને 
આપેલું વચન હંમેશા પાળ્યું છે.” 
પધ્લૃગભગ ત્રણ માસ એલિસાબેત સાથે રહયા પછી 

મરિયમ ઘેર પાછી ફરી. 


લૂક ૧:૫૭-ર:૯ 


યોહાનનો જન્મ 

પથ્યોગ્ય સમયે એલિસાબેતે પુત્રને જન્મ આપ્યો. 
પત્તેણીના પડોશીઓ તથા સગાસબંધીઓએ જ્યારે 
સાંભળ્યું કૅ પ્રભુએ તેણી પર ખૂબ દયા દર્શાવી છે ત્યારે 
તેઓ તેની સાથે ખૂબ પ્રસન્ન થયા. 

પલ્જ્યારે તે બાળક આઠ દિવસનો થયો ત્યારે તેઓ 
તેની સુન્નત કરવા આવ્યા. તેના પિતાનું નામ ઝખાર્યા 
હોવાથી તેઓની ઈચ્છા તેનું નામ ઝખાર્યા રાખવાની 
હતી. ૬૦૫ણ તેની માતાએ કહ્યું; “ના! તેનું નામ યોહાન 
રાખવામાં આવશે.” 

ધલોકોએ એલિસાબેતને કહ્યું; "પણ તમારા કુટુંબમાં 
કૌઈનું નામ યોહાન નથી.” ધચ્પછીથી તેઓએ પિતાને 
ઈશારો કરીને પૂછયું; "તને કયું નામ ગમશે?” 

૧૩ઝખાર્યાએ લખવા માટે કંઈક માંગ્યુ. પછી તેણે 
લખ્યું, "તેનું નામ યોહાન છે.” દરેક જણને આશ્ચર્ય 
થયું. 'ઇપછી ઝખાર્યા બોલવા લાગ્યો. તે દેવની સ્તુતિ 
કરવા લાગ્યો. 'ધ્અને તેના બધા પડોશીઓ ગભરાઈ 
ગયા. યહૂદિયાના આખા પહાડી પ્રદેશમાં લોકો આ 
બાબતો વિષે વાતો કરતા હતા. ૬૬આ બધા લોકો જયારે 
તેઓએ આ બાબતો વિષે સાંભળ્યું. ત્યારે અચરત પામ્યા 
હંતા. તેઓએ વિચાર્યુ; "આ બાળક (યોહાન) કૅવો થશે?” 
તેઓએ આ પ્રમાણે ક્લયું કારણ કૅ બાળક સાથે પ્રભુનું 
સામર્થ્ય હતું. 


ઝખાર્યાનું દેવને સ્તુતિગાન 

૬%પછી યોહાનનો પિતા, ઝખાર્યા પવિત્ર આત્માથી 

ભરપૂર હતો. તેણે લોકોને પ્રબોધ કર્યો. 

૬૮ “ઈંઝરાએલના દેવ પ્રભુની સ્તુતિ કરો. તે તેમના 
લોકો પાસે તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો છે. 

૧૯ દેવના સેવક દાઉદના કુળમાંથી સમર્થ ઉદ્ધારક 
આપણા માટે આપ્યો છે. 

9૦તેના પવિત્ર પ્રબોધકો દ્વારા લાંબા સમય પહેલા 
આપેલું વચન દેવે પાળ્યું છે. 

* દેવ આપણને આપણા દુશ્મનો તથા આપણને 
ધિક્કારનાર સર્વની સત્તામાંથી બચાવશે. 

9ર દેવે કહ્યું છે કે, તે આપણા પૂર્વજો પ્રત્યે દયા 
દર્શાવશે. અને આ રીતે તેણે તેનું પવિત્ર વચન 
યાદ કર્યું. 

9૩ દેવે આપણા પિતા ઇબ્રાહિમને વચન આપ્યું છે 
કૅ તે આપણને આપણા 

9૪દુશ્મનોની સત્તામાંથી બચાવશે. તેથી આપણે 
નિર્ભયપણે તેની સેવા કરી શકીએ. 


૭૪ 


9૫ જ્યાં સુધી અમે જીવીએ ત્યાં સુધી દેવ સમક્ષ 
ન્યાયી અને પવિત્ર થઈશું. 

9૬ અને, ઓ! નાના છોકરા! હવે તું પરાત્પર દેવનો 
પ્રબોધક કહેવાશે. તું પ્રભુની આગળ ચાલશે, 
તેને માટે માર્ગ તૈયાર કરશે. 

99તું લોકોને કહીશ કૅ તેઓને પાપોની માફી મળશે. 
અને તેઓને બચાવી લેવામાં આવશે. 

9૮ “આપણા દેવની દયા વડે આકાશમાંથી નૂતન 
દિવસનું પ્રભાત આપણા પર પ્રગટશે. 

9૯જે લોકો અંધકાર અને મૃત્યુના ભય નીચે જીવી 
રહ્યા છે તે લોકોને દેવ મદદ કરશે. તે આપણા 
પગને શાંતિના માર્ગમાં દોરી જશે.” 


«આમ તે નાનો છોકરો મોટો થતો ગયો અને 
આત્મામાં વધારે સામર્થ્યવાન થતો ગયો. ઈઝરાએલના 
યહૂદીઓ સમક્ષ જાહેર થવાનો સમય આવતા સુધી તે 
બીજા લોકોથી દૂર રલો. 


ઈસુનો જન્મ 
આ સમય દરમિયાન કૈસર ઓગસ્તસે હુકમનામું 
બહાર પાડ્યું કૅ જે દેશો રોમન શાસન હેઠળ છે 
તે સમગ્ર રાજ્યની વસતી ગણતરી કરવામાં આવે. એ 
હુકમનામા અનુસાર બધા જ લોકોએ પોતપોતાના નામ 
રજિસ્ટરમાં નોધાવવાનાં હતા. આ વસ્તી ગણતરી પ્રથમ 
વાર જ થતી હતી. તે વખતે સિરિયા (પ્રાંત) નો હાકૅમ 
કુરીનિયસ હતો. થી બધા જ લોકો પોતપોતાના 
શહેરમાં નામની નોંધણી કરાવવા માટે ગયા. 
૪અને યૂસફ પણ ગાલીલના નાસરેથ શહેરમાંથી 
યહૂદિયા મધ્યે દાઉદનું શહેર જે બેથલેહેમ કહેવાય છે 
તેમાં, પપોતાનું તથા પોતાની ગર્ભવતી વેવિશાળી પત્ની 
મરિયમનું નામ નોંધાવવા ગયો કૅમ કૅ દાઉદના વંશ 
તથા કુળમાંનો તે હતો. તેઓ ત્યાં હતાં એટલામાં તેના 
દહાડા પૂરા થયા. *્ત્યાં મરિયમે તેના પ્રથમ દીકરાને 
જન્મ આપવાનો સમય હતો તેણે પ્રથમ દીકરાને જન્મ 
આપ્યો. તે વખતે ધર્મશાળામાં કોઈ ઓરડો ખાલી ન 
હોવાથી તેણે ગભાણમાં જ બાળકને કપડાંમાં લપેટીને 
સુવાડ્યો. 


ઈસુના જન્મની ભરવાડોને જાણ 
તે વખતે રાત્રે કેટલાક ભરવાડો ખેતરમાં તેમનાં 
ઘેટાંઓની રખેવાળી કરતા હતા. “પ્રભુનો દૂત 
ભરવાડોની સમક્ષ આવીને ઊભો રહયો તેમની આજુબાજુ 


૭્પ 


પ્રકાશ ચમકવા લાગ્યો. તેથી ભરવાડો ગભરાઈ ગયા. 
૧બ્પ્રભુના દૂતે તેઓને કહ્યું; "ગભરાશો નહિ, કૅમ કૅ હું 
તમને મોટા આનંદની સુવાર્તા આપવા આવ્યો છું. જેથી 
આખા દેશના તમામ લોકોમાં આનંદ ઉભરાશે. “આજે 
દાઉદના શહેરમાં તમારો તારનાર જન્મ્યો છે તે જ ખ્રિસ્ત 
પ્રભુ છે. ''તમે તેને ઓળખી શકો તે માટેની આ નિશાની 
છે. તમે એક બાળકને કપડાંમાં લપેટેલો અને ગભાણમાં 
સૂતેલો જોશો.” 

૧ગ૫છી તો આકાશમાંથી દૂતોનો મોટો સમુહ પેલા 
પ્રભુના દૂત સાથે જોડાયો. અને બધા જ દૂતો દેવની 
સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. 


૧૪ “પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાઓ, અને પૃથ્વી 


પર દેવને પ્રસન્ન કરે છે તેવા લોકોને શાંતિ પ્રાપ્ત 
થાઓ.” 


૧પ્રભુના દૂતો ભરવાડોને છોડીને આકાશમાં પાછા 
ચાલ્યા ગયા. ભરવાડો એકબીજા સાથે વાતો કરવા 
લાગ્યા, "આપણે બેથલેહેમ જઈને અહીં જે કંઈ ઘટના 
બની છે તથા પ્રભુએ આપણને દર્શાવી છે તે જોવી 
જોઈએ.” 

૧૬૧મરવાડો તો ઝડપથી ત્યાં પહોંચી ગયા અને 
મરિયમ તથા યૂસફને પણ શોધી કાઢયા. બાળક પણ 
ગભાણમાં સૂતેલુ હતું. *શ્મરવાડોએ બાળકને જોયું અને 
પછી પ્રભુના દૂતે બાળક વિષે તેઓને શું કહ્યું હતું તે 
તેઓએ જણાવ્યું. ૧મરવાડોએ તેઓને જે કલ્યું, તે 
સાંભળીને દરેક જણ નવાઈ પામ્યા. ૧૯૫રંતુ મરિયમે 
આ બધી વાતો મનમાં રાખી અને વારંવાર તેના વિષે 
વિચાર કરતી. ૨૦ભરવાડો પણ જે કંઈ જોયું અને સાંભળ્યું 
હતું, તે બધુ તેઓને દૂતે કંહી હતી તે જ થઈ હતી. તે 
બધા પ્રભુનો મહિમા તથા સ્તુતિ કરતાં કરતો ધેર પાછા 
ફર્યા. 

અજયારે બાળક આઠ દિવસનું થયું ત્યારે તેની સુન્નત 
કરાવવામાં આવી અને તેનું નામ ઈસુ રાખવામાં આવ્યું. 
પ્રભુના દૂતે માતાના ગર્ભમાં બાળક આવતા પહેલાં જ 
આ નામ આપ્યું હતું 


મંદિરમાં ઈસુનું અર્પણ 
રસ્મૂસાના નિયમશાસ પ્રમાણે શુદ્ધેકરણનો સમય 
આવતા યૂસફ અને મરિયમ બાળકને પ્રભુ સમક્ષ રજૂ 
કરવા માટે યરૂશાલેમ લઈ ગયા. ?ગપ્રભુના 
નિયમશાસમાં જે લખ્યું છે તે પ્રમાણે, “પરિવારમાં જ્યારે 


લૂક ર:૧૦-૩૫ 


પ્રથમ દીકરો જન્મ લે છે તેને પ્રભુને સારું પવિત્ર ગણવો 
જોઈએ.”* ચવળી પ્રભુના નિયમશાસ પ્રમાણે લોકોએ 
બલિદાન પણ આપવાનું હોય છે. તે મુજબ હોલાંની 
એક જોડ અથવા કંબૂતરનાં બે બચ્ચાનું બલિદાન 
આપવાનું હોય છે. તેથી યૂસફ અને મરિયમ આ વિધિ 
કરવા યરૂશાલેમ ગયા. 


શિમયોન ઈસુને જુએ છે 

પ્યુરૂશાલેમમાં શિમયોન નામનો માણસ રહેતો 
હંતો. તે ઘણો ઉત્તમ ધાર્મિક નિષ્ઠાવાળો માણસ હતો. તે 
ઈઝરાએલના લોકોના સુખ માટે પ્રભુના આગમનની 
વાટ જોતો હતો. પવિત્ર આત્મા તેની સાથે હતો. ચધ્પવિત્ર 
આત્માએ શિમયોનને કહ્યું હતું કૅ જ્યાં સુધી તે પ્રભુ 
ખ્રિસ્તનાં દર્શન નહિ કરે ત્યાં સુધી તેનું મૃત્યુ થશે 
નહિ. પવિત્ર આત્માના માર્ગદર્શનથી તે મંદિરમાં ગયો. 
યહૂંદિઓના નિયમશાસની વિધિ કરવા માટે મરિયમ 
અને યૂસફ બાળ ઈસુને લઈને મંદિરમાં આવ્યા. 
રશેમયોને બાળકને હાથમાં લીધું અને દેવનો આભાર 
માન્યો. 


ર૯ “પ્રભુ, (દેવ) હવે તે આપેલા વચન પ્રમાણે આ 
તારા સેવકને શાંતિથી મૃત્યુનું શરણ લેવા દે. 

૩૦ કારણ કૅ મેં મારી પોતાની આંખો વડે તારા 
તારણનાં દર્શન કર્યા છે. 

૩ તમે બધા જ લોકો માટે તેને (ઈસુને) તૈયાર ર્ક્યો 
છે. 

૨ર તે (ઈસુ) જગતના લોકો માટે જ્યોતિ છે જે 
બીનયહૂદીઓને તમારો માર્ગ બતાવશે. તે 
ઈઝરાએલના (યહૂદીઓ) લોકોનો મહિમા 
વધારશે. 


૨3શેમયોને ઈસુ વિષે જે કંઈ કહ્યું તે સાંભળીને 
તેના માતાપિતા નવાઈ પામ્યા. *૪પછી શિમયોને 
તેઓને આશીર્વાદ આપ્યો. અને ઈસુની મા મરિયમને 
કહ્યું; "ઈઝરાએલના ઘણા લોકોની ચડતી પડતી આ 
બાળકને કારણે થશે. તે દેવની તરફથી નિશાનીરૂપ બનશે. 
જેને કેટલાક લોકો સ્વીકારવા ના પાડશે. ગપલોકોના 
હદયમાં રહેલા ગુપ્ત વિચારો જાહેર થશે. જે કંઈ ઘટનાઓ 
બનશે તેનાથી તારું હદય દુ:ખી થશે.” 





"પરિવારમાં જયારે ... પવિત્રગણવો જોઈએ” નિ. ૧૩:ર, ૧૨. 


લૂક ર:૩૬-૩:૮ 


હાન્ના ઈસુને જુએ છે 

ગ્ધમંદિરમાં હાન્ના નામની એક પ્રબોધિકા રહેતી 
હતી. જે આશેરના કુળની ફનુએલની પુત્રી હતી. હાન્ના 
ઘણી વૃધ્ધ હતી. લગ્નજીવનના સાત વર્ષ પછી તેના 
પતિનું અવસાન થતાં તે એકલી રહેતી હતી. ગથ્હવે તો 
તે ૮૪ વર્ષની થઈ હતી અને તે વિધવા હતી. છતો તેણે 
કયારેય મંદિર છોડ્યું ન હતું. તે મંદિરમાં જ રહેતી અને 
રાતદિવસ ઉપવાસ અને પ્રાર્થના દ્વારા પ્રભુની સ્તુતિ 
કરતી હતી. તેણે ત્યાં જ તે ક્ષણે આવીને પ્રભુનો 
આભાર માન્યો અને જે લોકો યરૂશાલેમના ઉદ્ધારની 
વાટ જોતા હતા તે બધાને આ બાળક વિષે કહ્યું. 


યૂસફ અને મરિયમનું ઘર તરફ પ્રયાણ 
પ્રભુની આજ્ઞાનુસાર બધી જ વિધીઓ પૂર્ણ કરીને 
યૂસફ અને મરિયમ ગાલીલના નાસરેથમાં પોતાને ગામ 
પાછા ફર્યા. ૪૦દેવની કૃપા તે નાના બાળક (ઈસુ) સાથે 
હતી. તેથી તે જેમ જેમ મોટો થતો ગયો તેમ તેમ વધારે 
પરાક્રમી અને બુદ્ધેશાળી થતો ગયો. 


બાળ ઈસુ 

“પ્રતિવર્ષ પાસ્ખાપર્વ વખતે ઈસુના માતાપિતા 
યરૂશાલેમ જતાં હતા. “જ્યારે ઈસુ બાર વર્ષનો થયો 
ત્યારે તેઓ પર્વમાં હંમેશા જે પ્રમાણે જતા હતા તે જ 
પ્રમાણે ગયા. જ્યારે પર્વની ઉજવણી પૂરી થઈ ત્યારે 
તેઓ ઘેર પાછા ફર્યા. પરંતુ બાળ ઈસુ તો યરૂશાલેમમાં 
જ રહી ગયો. તેના માતાપિતા તેના વિષે કંઈ જ જાણતા 
નહોતા. *“તેમણે વિચાર્યું કૅ ઈસુ તે સમુહમાં હશે. 
એક દિવસની મુસાફરી કર્યા પછી તેની શોધમાં તેઓ 
નીકળ્યા. તેઓએ તેમના પરિવારમાં તથા નજીકના 
મિત્રમંડળમાં શોધ કરી. તે માટે યૂસફ અને મરિયમ 
આખો દિવસ ફર્યા. 7પપરંતુ યૂસફ અને મરિયમને કયાંય 
ઈસુજડયો નહિ. તેથી ફરી પાછા તેની શોધમાં યરૂશાલેમ 
ગયા. *ત્રણ દિવસ પછી ઈસુ તેઓને જડયો. ઈસુ 
મંદિરમાં ધર્મગુરુઓ સાથે બેસીને પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી 
રહયો હતો. **જે દરેક વ્યક્તિએ તેને સાંભળ્યો. તે તેના 
ચતુરાઈભર્યા ઉત્તરો અને સમજશક્તિ જોઈને આશ્ચર્ય 
પામ્યા હતા. *“ઈસુના માતાપિતાએ જ્યારે તેને જોયો 
ત્યારે તેઓ પણ નવાઈ પામ્યા. તેની માએ તેને પૂછયું; 
“દીકરા, અમારી સાથે આવું તે કૅમ ક્યું? તારા પિતા અને 
હું તારા માટે બહુ ચિંતા કરતા હતા. અને તારી શોધ 
પણ કરી રહયાં હતા.” 


૭૬ 


૪લઈસુએ તેઓને કહ્યું, "તમે મારી શોધ શાં માટે 
કરતા હતા? તમને ખબર હોવી જોઈએ કૅ, હું મારા 
પિતાનું (દેવનું) કામ જ્યાં છે ત્યાં જ હોઈશ!” પ૦પરંતુ 
ઈસુએ જે કહ્યું તેનો અર્થ તેઓ સમજી શક્યા નહિ. 

પ૧યારબાદ ઈસુ તેઓની સાથે નાસરેથ પાછો ફર્યો 
અને હંમેશા માતાપિતા જે કંઈ કહે તે બધાનું પાલન 
કરતો. તેની માતા હજુ પણ તે બધી બાબતો અંગે મનમાં 
વિચારતી હતી. પરઈસુએ વધુને વધુ અભ્યાસ કરવાનું 
ચાલુ રાખ્યું. તે કદમાં ઊંચો થયો અને લોકો ઈસુને 
ચાહતા, અને ઈસુ દેવને પ્રસન્ન કરતો. 


યોહાનનો ઉપદેશ 
પૉતિયુસ પિલાત તિબેરિયસ કૈસરના 
રાજ્યશાસનના ૧૫માં વર્ષે યહૂદિયાનો અધિપતિ 
હતો. 
ગાલીલ પર હેરોદ; ત્રાખોનિતિયા અને યટૂરિયા પર 
હેરોદનો ભાઈ ફિલિપ, લુસાનિયાસ, અબિલેનીનો રાજા 
હતો. અનનાસ અને કાયાફા પ્રમુખ યાજકો હતા. તે 
સમય દરમિયાન ઝખાર્યાના દીકરા યોહાનને દેવે આજ્ઞા 
કરી. યોહાન તો અરણ્યમાં રહેતો હતો. "તેથી યોહાને 
યદન નદીની આજુબાજુના પ્રદેશમાં યાત્રા કરીને લોકોને 
પસ્તાવો કરવા માટે, પાપોની માફીની ખાતરી મેળવવા 
તથા બાપ્તિસ્મા પામીને જીવન ગુજારવાનો ઉપદેશ 
આપ્યો. ”યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકમાં લખેલા વચનો 
મુજબ: 

" અરણ્યમાં કોઈ વ્યક્તિનો પોકાર સંભળાય છે: 
'પ્રભુને માટે માર્ગ તૈયાર કરો. તેનો માર્ગ સીધો 
બનાવો. 

પ પ્રત્યેક ખીણો પૂરી દેવાશે. અને બધા જ પર્વતો 
અને ટેકરીઓ સપાટ બનાવાશે. રસ્તાના વળાંક 
સીધા કરવામાં આવશે. અને ખાડા ટેકરાવાળા 
રસ્તાઓ સરખા કરવામાં આવશે. 

૬ પ્રત્યેક વ્યક્તિ દેવનું તારણ જોશે!” 

૫૨/%/ ૪૦:ઝ-૪ 


ત્યારે ઘણા લોકો તેનાથી બાપ્તિસ્મા પામવા સારુ 
આવ્યા. યોહાને તેઓને કહ્યું: “તમે ઝેરીલા સાપો જેવા 
છો, દેવનો કોપ અને જેણે તમને તેમાંથી બચવા માટે 
ચેતવણી આપી છે તેમાંથી ઉગારવા માટે તમને કોણે 
સાવધાન કર્યા? “તમે એવાં કામ કરો કૅ જે દર્શાવે કૅ તમે 
તમારું હદય પરિવર્તન કર્યું છે. તમારી જાતને તમે કહેવાનું 
શરુ ના કરશો. “ઈબ્રાહિમ અમારો પિતા છે.' કારણ કૅ હું 


૭૭ 


તમને કહું છું કૅ દેવ આ પથ્થરોમાંથી પણ ઇબ્રાહિમ 
માટે સંતાન ઉત્પન્ન કરી શકૅ છે. વૃક્ષો કાપવા માટે 
હવે કુહાડી તેયાર છે. દરેક વૃક્ષ જે સારાં ફળ ન આપતાં 
હોય તે બધાને કાપી નાખીને અગ્નિમાં નાખી દેવામાં 
આવશે. 

૧૦લોકોના ટોળાએ યોહાનને પૂછયું, "અમારે શું કરવું 
જોઈએ?” 

૧શહાને ઉત્તર આપ્યો: "જો તમારી પાસે બે અંગરખા 
હોય તો જેની પાસે એક પણ નથી તેને આપો. અને 
જેની પાસે ખોરાક હોય તો તે પણ વહેંચવો જોઈએ.” 

૧જકાતનાકાના કર ઉઘરાવનારા અમલદારો પણ 
બાપ્તિસ્મા પામવા તેની પાસે આવ્યા. તેઓએ યોહાનને 
પૂછયું: “ઉપદેશક, અમારે શું કરવું?” 

૧૨ોહાને તેમને કહ્યું: “તમને જેટલી જકાત લેવાનો 
હુકમ કર્યો હોય તેનાથી વધારે જકાત લોકો પાસેથી 
ઉઘરાવો નહિ.” 

૧૪સૈનિકોએ યોહાનને પૂછયું: “અમારું શું? અમારે 
શું કરવું જોઈએ?” 

યોહાને તેઓને કહ્યું: “બળજબરીથી કોઈની પાસેથી 
પૈસા લેશો નહિ. કોઈને માટે જુઠું બોલશો નહિ. તમને 
જે કંઈ પગારમાં મળે છે તેમાં સંતોષ રાખો”. 

૧બધા જ લોકો ખ્રિસ્તના આગમનની પ્રતિક્ષા કરી 
રહયાં હતા અને યોહાન અંગે નવાઈ પામી વિચારતા 
હતા કે, "કદાચ યોહાન એ તો ખ્રિસ્ત નહિ હોય.” 

૧ધયોહાને બધા લોકોને ઉત્તર આપ્યો, "મેં તો તમારું 
ફક્ત પાણીથી બાપિસ્મા કર્યું પણ હું જે કરું છું, તેનાથી 
વધારે શક્તિશાળી વ્યક્તિનું આગમન થઈ રહ્યું છે. હું 
તો તેના પગના જોડાની દોરી ખોલવા માટે પણ યોગ્ય 
નથી. તે પવિત્ર આત્માથી અને અગ્નિથી તમારું બાપ્તિસ્મા 
કરશે. ૧*તેનું સૂંપડું તેના હાથમાં છે. તે ખળીમાંથી 
દાણા જુદા પાડવા તેયાર છે. તે દાણા ભેગા કરશે અને 
તેની વખારમાં મૂકશે. અને તે ભૂસાંને આગમાં બાળશે, 
જે કદી હોલવાશે નહિ. જ યોહાને લોકોને સુવાર્તા 
આપવાનું ચાલુ રાખ્યું અને લોકોને મદદરૂપ થવા બીજી 
ઘણી બાબતો કહી. 


યોહાનની કાર્યસમાપ્તિ 
૧૯(યોહાને રાજા હેરોદની તેના ભાઈની પત્ની સાથેના 
તેના સંબંધ માટે ટીકા કરી. તથા તેના બીજા ખરાબ 
કાર્યો માટે યોહાને તેની ટીકા કરી. ચ૦તેથી હેરોદે યોહાનને 
કૅદ કરવાનું બીજું એક ખરાબ કામ કર્યું. આમ હેરોદના 


દુષ્કર્મોમાં એકનો વધારો થયો.) 


લૂક ૩:૯-ર૯ 


યોહાન દ્વારા ઈસુને બાપ્તિસ્મા 

ચયોહાનને જેલમાં કેદ કરવામાં આવ્યો તે પહેલા, 
બધા જ લોકો તેના દ્વારા બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા. પછી 
ઈસુ પણ બાપ્તિસ્મા પામ્યો. જ્યારે ઈસુ પ્રાર્થના કરતો 
હંતો ત્યારે, આકાશ ઊઘડ્યું. ચચપવિત્ર આત્મા કબૂતર 
રૂપે તેના પર ઊતર્યો. ત્યાર બાદ આકાશમાંથી 
આકાશવાણી થઈ, "તું મારો વહાલો દીકરો છે અને હું 
તને ચાહું છું. હું તારા પર ખૂબ પ્રસન્ન થયો છું.” 


યૂસફની વંશાવળી 
ચઝસુએ જ્યારે સેવાની શરૂઆત કરી ત્યારે તેની 
ઉમર લગભગ ૩૦ વર્ષની હતી. લોકોના ધાર્યા પ્રમાણે 
ઈસુ યૂસફનો દીકરો હતો. એલીનો દીકરો યૂસફ હતો. 


૨૪ એલી મથ્થાતનો દીકરો હતો. 
મથ્થાત લેવીનો દીકરો હતો. 
મલ્ખીનો દીકરો લેવી હતો. 
યન્નાયનો દીકરો મલ્ખી હતો. 
યૂસફનો દીકરો યન્નાય હતો. 

ર૫ મત્તિથ્યાનો દોકરો યૂસફ હતો. 
આમોસનો દીકરો મત્તિથ્યા હતો. 
નહૂમનો દીકરો આમોસ હતો. 
હેસ્લીનો દીકરો નહ્‌મ હતો. 
નગ્ગયનો દીકરો હેસ્લી હતો. 

૨૬ માહથનો દીકરો નગ્ગય હતો. 
મત્તિથ્યાનો દીકરો માહથ હતો. 
શિમઈનો દીકરો મત્તિથ્યા હતો. 
યોસેખનો દીકરો શિમઈ હતો. 
યોદાનો દીકરો યોસેખ હતો. 

૨9 યોહાનાનનો દીકરો યોદા હતો. 
રેસાનો દીકરો યોદા હતો. 
ઝરુબ્બાબેલનો દીકરો રેસા હતો. 
શઆલ્તીએલનો દીકરો ઝરુબ્બાબેલ હતો. 
નેરીનો દીકરો શઆલ્તીએલ હતો. 

૨૮ મલ્ખીનો દીકરો નેરી હતો. 
અદીનો દીકરો મલ્ખી હતો. 
કોસામનો દીકરો અદી હતો. 
અલ્માદામનો દીકરો કોસામ હતો. 
એરનો દીકરો અલ્માદામ હતો. 

૯ યેશુનો દીકરો એર હતો. 
એલીએઝેરનો દીકરો યેશુ હતો. 


લૂક ૩:૩૦-૪:૧૦ 


યોરીમનો દીકરો એલીએઝેર હતો. 
મથ્થાતનો દીકરો યોરીમ હતો. 
લેવીનો દીકરો મથ્થાત હતો. 

૩39 સીમેઓનનો દીકરો લેવી હતો. 
યહૂદાનો દીકરો સીમેઓન હતો. 
યૂસફનો દીકરો યહૂદા હતો. 
યોનામનો દીકરો યૂસફ હતો. 
એલ્યાકીમનો દીકરો યોનામ હતો. 

ઝ મલેયાનો દીકરો એલ્યાકીમ હતો. 
મિન્નાનો દીકરો મલેયા હતો. 
મત્તાથાનો દીકરો મિન્ના હતો. 
નાથાનનો દીકરો મત્તાથા હતો. 
દાઉદનો દીકરો નાથાન હતો. 

૩ યશાઈનો દીકરો દાઉદ હતો. 
ઓબેદનો દીકરો યશાઈ હતો. 
બોઆઝનો દીકરો ઓબેદ હતો. 
સલ્મોનનો દીકરો બોઆઝ હતો. 
નાહશોનનો દીકરો સલ્મોન હતો. 


૩3૩3 અમિનાદાબનો દીકરો નાહશોન હતો. 
અર્નીનો દીકરો અમિનાદાબ હતો. 
હેસોનનો દીકરો અર્ની હતો. 
પેરેસનો દીકરો હેસ્રોન હતો. 
યહૂદાનો દીકરો પેરેસ હતો. 

૩ યાકૂબનો દીકરો યહૂદા હતો. 
ઈસહાકનો દીકરો યાકૂબ હતો. 
ઇબ્રાહિમનો દીકરો ઈસહાક હતો. 
તેરાહનો દીકરો ઈબ્રાહિમ હતો. 
નાહોરનો દીકરો તેરાહ હતો. 

૩૫ સરૂગનો દીકરો નાહોર હતો. 
રયૂનો દીકરો સરૂગ હતો. 
પેલેગનો દીકરો રયૂ હતો. 
એબરનો દીકરો પેલેગ હતો. 
શેલાનો દીકરો એબર હતો. 

૬ કાઈનાનનો દીકરો શેલા હતો. 
અર્પક્ષદનો દીકરો કાઈનાન હતો. 
શેમનો દીકરો અર્પક્ષદ હતો. 
નૂહનો દીકરો શેમ હતો. 
લામેખનો દીકરો નૂહ હતો. 

૩9 મથૂશેલાનો દીકરો લામેખ હતો. 
હંનોખનો દીકરો મથૂશેલા હતો. 
યારેદનો દીકરો હનોખ હતો. 


૭૮ 


મહાલલેલનો દીકરો યારેદ હતો. 

કાઈનાનનો દીકરો મહાલલેલ હતો. 
૩૮ અનોશનો દીકરો કાઈનાન હતો. 

શેથનો દીકરો અનોશ હતો. 

આદમનો દીકરો શેથ હતો. 

આદમ, જે દેવનો દીકરો હતો. 


ઈસુનું શેતાન દ્વારા પરીક્ષણ 
પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને ઈસુ યન નદીથી 

૪ પાછો ફર્યો. પવિત્ર આત્મા તેને અરણ્યમાં દોરી 
ગયો. ચ્ત્યાં શેતાને ૪૦ દિવસ સુધી તેનું પરીક્ષણ કર્યું. 
તે સમય દરમિયાન ઈસુએ કંઈ પણ ખાધું નહિ. દિવસો 
પૂરા થયા પછી ઈસુને ખૂબ ભૂખ લાગી. 

જશતાને ઈસુને કહ્યું, "જો તું દેવનો દીકરો હોય તો 
આ પથ્થરને રોટલી બની જવા કહે.” 

*ઈસુએ કહ્યું, "ધર્મશાસમાં લખ્યું છે કે: 


'માણસને જીવવા માટે ફક્ત રોટલીની જરૂર 
નથી.” 
ક મુન/નિયક ૮-૩ 


પપછી ઈસુને શેતાન એક ઊંચી જગ્યા પર લઈ 
ગયો અને એક જ પળમાં તેને જગતનાં બધા જ રાજ્યોનું 
દર્શન કરાવ્યું. થતાને ઈસુને કહ્યું; "હું તને આ બધા 
રાજ્યોનો અધિકાર અને મહિમા આપીશ. આ સર્વસ્વ 
મારું છે. તેથી હું જેને આપવા ઇચ્છું તેને આપી શકું છું. 
જો તું ફક્ત મારું જ ભજન કરીશ તો એ સર્વસ્વ તારું 
થઈ જશે.” 

જસુએ ઉત્તર આપ્યો, “શાસોમાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે: 


'તારે તારા દેવ પ્રભુનું ભજન કરવું જોઈએ. તારે 
એકલા તેની જ સેવા કરવી!'” 
મુન/નિયક ૬:૨૩ 


લ્પછી શેતાન ઈસુને યરૂશાલેમ લઈ ગયો. અને 
મંદિરની ઊંચી ટોચ પર લઈ ગયો અને તેણે ઈસુને 
કહ્યું, “જો તું દેવનો દીકરો હોય, તો અહીંથી હેઠળ પડ! 
૧૦શાસોમાં લખ્યા મુજબ: 


'દેવ તારું રક્ષણ કરવા માટે એના દૂતોને આજ્ઞા 
કરશે.' 
ઝતથ/સ ૯૬0૬ 


૭્૯ 


૧અને એમ પણ લખ્યું છે કે: 
'તેઓ તને પોતાના હાથોમાં એવી રીતે ઊંચકી 
લેશે કૅ જેથી તારો પગ ખડક પર અથડાશે નહિ.” 
ઝતથ/સ ૯૨૬૨ર 


૧સુએ ઊત્તર આપ્યો: “એ ઉપરાંત શાસમાં એવું 
પણ કહેલું છે કે; 


'તારે પ્રભુ તારા દેવનું પરીક્ષણ કરવું જોઈએ 
નહિ.” 
મુન/નિયક ૬.૬૬ 
૧૨શેતાને અનેક પ્રલોભનોથી દરેક રીતે ઈસુનું પરીક્ષણ 
કર્યા પછી યોગ્ય સમય આવે ત્યાં સુધી ઈસુને એકલો 
મૂકીને ત્યાંથી વિદાય લીધી. 


ઈસુનો લોકોને ઉપદેશ 

૧૪૫છી પવિત્ર આત્માના પરાક્રમે ઈસુ ગાલીલ પાછો 
ફર્યો. ગાલીલની આજુબાજુના પ્રદેશમાં ઈસુની વાતો 
પ્રસરતી ગઈ. 'પ્તેણે સભાસ્થાનોમાં ઉપદેશ આપવાનો 
આરંભ કર્યો. બધા જ લોકો ઈસુની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. 

૧૬સુ ઉછરીને જ્યાં મોટો થયો હતો તે નાસરેથ 
શહેરમાં આવ્યો. પોતાની રીત પ્રમાણે તે વિશ્રામવારે 
સભાસ્થાનમાં ગયો અને વાંચવા ઊભો થયો. “*તેને 
યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક વાંચવા માટે આપવામાં આવ્યું. 
તેણે પુસ્તક ઉઘાડયું અને આ ભાગ તેને મળ્યો જયાં 

આ લખ્યું હતું: 

૧૮ “પ્રભુનો (દેવ) આત્મા મારામાં સમાયેલો છે. 
પ્રભુએ જે લોકો પાસે કશું નથી એવા લોકોને 
સુવાર્તા આપવા, કૅદીઓને તેમની મુક્તિ જાહેર 
કરવા, આંધળાઓને દષ્િ આપવા જેથી તેઓ 
ફરીથી જોઈ શકે તથા કચડાયેલા લોકોને મુક્ત 
કરવા મારો અભિષેક કર્યો છે. 

૧૯ તથા તેની દયા બતાવવાનો પ્રભુનો સમય જાહેર 
કરવા મને મોકલ્યો છે.” 

૧૨/%/ ૬૬:?-ર 


ર૦યારબાદ પુસ્તક બંધ કરી, સેવકને પાછુ સોંપીને 
ઈસુ બેસી ગયો. સભાસ્થાનમાં બધાની નજર ઈસુ તરફ 
ઠરી રહી હતી. “ઈસુએ તેમની સમક્ષ બોલવાનો આરંભ 
કર્યો, તેણે કહ્યું; "તમારા સાંભળવામાં આવ્યું છે, તે 
પ્રમાણે આ ધર્મલેખ આજે સત્ય થયો છે!” 


લૂક ૪:૧૧-૩૫ 


રઆ સાંભળીને બધા જ લોકો ઈસુની પ્રશંસા કરવા 
લાગ્યા, ઈસુની કૃપાથી ભરપૂર એવા શબ્દો સાંભળીને 
તેઓ અજાયબી પામ્યા. તે લોકોએ પૂછયું, "તે આવું 
કૅવી રીતે બોલી શકૅ? એ તો માત્ર યૂસફનો દીકરો છે, 
કૅમ ખરુંને?” 

ચ%સુએ તેઓને કહ્યું; "હું જાણું છું કેતમે મને આ 
જુની વાત જરૂરથી કહેશો: 'વેદ તું પોતે તારી સારવાર 
કર.' તમે કહેશો કૅ, 'અમે સાંભળ્યું છે કૅ જે ચમત્કારો 
કફર-નહૂમમાં કર્યા છે તે તારા પોતાના વતનમાં શા 
માટે બતાવતો નથી!” ચર૪પછી ઈસુએ કહ્યું; "હું તમને 
સત્ય જ કહું છું કોઈ પણ પ્રબોધક પોતાના જ શહેરમાં 
સ્વીકારાતો નથી. રપહું જે કહું છું તે સાચું છે. એલિયાના 
સાડા ત્રણ વર્ષના સમયમાં ઈઝરાએલમાં બિલકુલ 
વરસાદ પડ્યો ન હતો. સમગ્ર દેશમાં દુકાળ હતો. ખાવાને 
અનાજ ક્યાંય મળતું ન હતું. ઈઝરાએલમાં તે સમયે 
ઘણી વિધવાઓને સહાયની આવશ્યક્તા હતી. ₹ધપરંતુ 
એલિયાને એ બધામાંથી કોઈની પણ પાસે મોકલવામાં 
આવ્યો નહોતો. પરંતુ સિદોનના સારફતની એક વિદેશી 
વિધવાને સહાય કરવા માટે તેને મોકલવામાં આવ્યો 
હંતો. ૨9અને પ્રબોધકં એલિયાના સમયમાં 
ઈઝરાએલમાં ઘણા કોઢના રોગીઓ હતા છતાં તેણે ફક્ત 
આરામી નામાનની સારવાર કરીને તેને સાજો કર્યો હતો.” 

આ વાત સાંભળીને સભાસ્થાનમાંના શ્રોતાજનો 
ગુસ્સે થઈ ગયા. ચલતે બધા ઊભા થઈ ગયા અને ઈસુને 
ગામની બહાર હાંકી કાઢયો. તેઓનું શહેર પહાડ ઉપર 
બાંધ્યું હતું, તેની ટોચ પર તેને લઈ ગયા, જેથી તેને 
ધક્કો મારીને નીચે ખીણમાં હડસેલીને ગબડાવી શકાય. 
ગજીતાં ઈસુ તો ટોળાની વચમાં થઈને નીકળ્યો અને 
ચાલ્યો ગયો. 


ભુત વળગેલા માણસને ઈસુ સાજો કરે છે 

ત્યારબાદ ઈસુ ગાલીલના એક કફર-નહૂમ 
શહેરમાં ગયો. અને વિશ્રામવારે લોકોને ઉપદેશ આપ્યો. 
ગ્તેઓ ઈસુના ઉપદેશથી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કૅમ 
કૅ તેનું બોલવું અધિકારયુકંત હતું. ગત્યાં સભાસ્થાનમાં 
એક માણસ હતો. તેને અશુધ્ધ આત્મા વળગેલો હતો. 
તેણે મોટા અવાજે બૂમો પાડી. *૪“ઓ ઈસુ નાઝારી! 
તારે અમારી પાસેથી શું જોઈએ છે? શું તું અમારો સર્વનાશ 
કરવા અહીં આવ્યો છે? હું જાણું છું તું કોણ છે? તું 
દેવનો પવિત્ર છે.” ગપપરંતુ ઈસુએ તેને ચેતવણી આપી 
અને કહ્યું; "છાનો રહે! આ માણસમાંથી બહાર નીકળ.” 
પરંતુ અશુદ્ધ આત્માએ તે માણસને લોકોની હાજરીમાં 


લૂક ૪:૩૬-૫:૧૪ 


જ તેને નીચે ફેંકી દીધો. તેને કોઈ પણ જાતની ઈજા 
કર્યા વિના તે તેનામાંથી બહાર નીકળી ગયો. 

આશ્ચર્યચકિત પામેલા લોકો એકબીજાને કહેવા 
લાગ્યા: "આનો અર્થ શું? આ માણસના શબ્દોમાં આ તે 
કૅવો અધિકાર! અને તાકાત છે? કૅ અશુદ્ધ આત્માઓ 
પણ તેને આધીન થઈને બહાર નીકળી જાય છે.” *9બધા 
જ આજુબાજુના પ્રદેશમાં ઈસુ વિષેના સમાચાર વાયુવેગે 
પ્રસરી ગયા. 


પિતરની સાસુને ઈસુ સાજી કરે છે 

પછી તે દિવસે ઈસુ સભાસ્થાનમાંથી સીધો 
સિમોનના ઘરે ગયો. ત્યાં સિમોનની સાસુ બિમાર હતી. 
તેને સખત તાવ હતો. તેથી તેઓએ તેને મદદરૂપ થવા 
ઈસુને વિનંતી કરી. “ઈસુ તેની તદન નજીક ઊભો 
રથો, તાવને ધમકાવ્યો અને તેને છોડી જવા આજ્ઞા 
કરી. તેનો તાવ ઊતરી ગયો. પછી તે તરત જ ઊઠી અને 
ઊભી થઈને તેની સેવા કરવા લાગી. 


ઈસુ ઘણા લોકોને સાજા કરે છે 

૪બ્ંધ્યાકાળે ઘણા લોકો તેઓના માંદા મિત્રોને 
લઈને ઈસુ પાસે આવ્યા. તે બધા વિવિધ પ્રકારના 
રોગીઓ હતા. ઈસુએ દરેક માંદા માણસના માથે હાથ 
મૂક્યો અને તે સર્વને સાજા કર્યા. 7૧ઈસુની આજ્ઞાથી 
ઘણા લોકોમાંથી ભૂતો નીકળ્યો. તેઓ ઘાંટો પાડીને કહેતાં 
હતા કૅ, "તું દેવનો દીકરો છે.” પરંતુ ઈસુએ તે બધાને 
ખૂબ ધમકાવ્યા અને તેમને બોલવા દીધા નહિ. તેઓને 
ખબર હતી કે ઈસુ એ ખ્રિસ્ત છે. 


અન્ય શહેરોમાં ઈસુનું પ્રયાણ 

૪ચબીજે દિવસે વહેલી સવારે ઈસુ અરણ્યમાં એકાંત 
માટે ચાલ્યો ગયો. લોકો તેને શોધતાં શોધતાં ત્યાં પણ 
ઘણું દબાણ કર્યું. *ગ્પરંતુ ઈસુએ તેઓને કલયું, "દેવના 
રાજયની સુવાર્તા મારે અન્ય શહેરોમાં પણ પહોંચાડવી 
જોઈએ. અને તે માટે જ મને મોકલવામા આવ્યો છે.” 

૪૪આમ ઈસુ યહૂદિયાના સભાસ્થાનોમાં ઉપદેશ 
પ્રગટ કરતો ફર્યો. 


પિતર, યાકૂબ, યોહાન ઈસુને અનુસરે છે 
પ ગન્નેસરેત ગાલીલ સરોવરને કાંઠે ઈસુ ઊભો હતો. 
તે દેવના વચનનો ઉપદેશ કરતો હતો. તેઓ તેનો 
ઉપદેશ સાંભળતા હતા. સ્યારે તેણે સરોવરને કિનારે બે 


૮૦ 


હોડી લાંગરેલી જોઈ. માછીમારો તેઓની જાળ પાણીમાં 
ધોઈ રહ્યાં હતા. ચતેમાની એક હોડી સિમોનની હતી. 
ઈસુ તે હોડીમાં બેસવા ચઢી ગયો. ઈસુએ તેને કાંઠાથી 
થોડે દૂર હોડી હંકારવાનું કહ્યું. તેણે તેમાં બેસીને લોકોને 
ઉપદેશ આપ્યો. 

*ઈસુએ ઉપદેશ આપી રહ્યાં પછી સિમોનને કહ્યું, 
“હોડીને દૂર ઊંડા પાણીમાં લઈ જાઓ. અને માછલાં 
પકડવા જાળો નાખો. તમને કૅટલાંક માછલાંઓ મળશે.” 

પ(સિમોને ઉત્તર આપ્યો; "સ્વામી, અમે આખી રાત 
ખૂબ મહેનત કરી છે, પરંતુ અમને કશું જ પ્રાપ્ત થયું 
નથી. પરંતુ તું કહે છે તે કારણથી હું જાળો નાખીશ.” 
ધમાછીમારોએ પાણીમાં જાળો નાખી અને જાળોમાં 
એટલી બધી માછલીઓ ભરાઈ કૅ તેના ભારથી જાળો 
તૂટવા માંડી. શ*તેથી તેઓએ બીજી હોડીમાં બેઠેલા 
એમના મિત્રોને ઈશારો કર્યો. તેઓ આવ્યા અને બંને 
હોડીઓમાં એટલી બધી માછલીઓ ભરી કૅ હોડીઓ 
ડૂબવા માંડી. 

«૬૯જ્યારે સિમોન પિતરે આ જોયું ત્યારે તે ઈસુના 
ચરણોમાં માથું નમાવીને બોલ્યો; “પ્રભુ! હું તો એકં 
પાપી માણસ છું. તું મારાથી દૂર રહે.” તેણે આ એટલા 
માટે કહ્યું કારણ કૅ આટલી બધી માછલીઓ પકડાઈ 
તેથી તે અને તેના સાથીદારો ભારે આશ્ચર્ય પામ્યા. 
૧૦ઝબદીનો દીકરો યાકૂંબ અને યોહાન તથા પિતરના 
ભાગીદારો જે સિમોનના મિત્રો હતા તેઓને પણ આ 
જોઈને ભારે આશ્ચર્ય થયું હતું. 

તેથી ઈસુએ સિમોનને કહ્યું; "ગભરાઈશ નહિ, હવે 
પછી તું માછલીઓ નહિ, પરંતુ માણસોને ભેગા કરીશ!” 

૧૫છી તે લોકો તેઓની હોડીઓ કિનારે લાવ્યા 
અને સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને ઈસુને અનુસર્યા. 


ઈસુ માદાં માણસને સાજો કરે છે 

૧૨પછી એક વખત ઈસુ એક શહેરમાં હતો, ત્યારે 
આખા શરીરે રક્તપિત્તના રોગથી પીડાતો એક માણસ 
ત્યાં હતો. ઈસુને જોઈને તે માણસે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ 
કર્યા અને કહ્યું; "પ્રભુ! મને સાજો કર, તું ચાહે તો મને 
સાજો કરી શકવા સમર્થ છે.” 

૧%સુએ કહ્યું; “હું તને સાજો કરવા ઈચ્છું છું, તું 
સાજો થઈ જા!” ઈસુનો સ્પર્શ થતાં જ દર્દીનો રક્તપિત્તનો 
રોગ મટી ગયો. તે રોગ મુક્ત થઈ ગયો. '૪ઈસુએ આ 
વાત કોઈને પણ ન કહેવાની આજ્ઞા કરીને કહ્યું; "તું 
યાજક પાસે જા અને તારી જાત તેને બતાવ અને મૂસાના 


૮૧ 


આદેશ પ્રમાણે દેવને ભેટ અર્પણ કર. જેથી લોકોને 
ખબર પડશે કે તું સારો થઈ ગયો છે.” 

૧પપરંતુ ઈસુના આ સમાચાર તો વધુ ને વધુ પ્રસરવા 
લાગ્યા. ઘણા લોકોના ટોળેટોળા ઈસુને સાંભળવા તથા 
પોતાના રોગમાંથી મુક્ત થવા આવવા લાગ્યા. ૧ઉતેથી 
ઈસુ વારંવાર એકાંત સ્થળોએ જતો જેથી એકાંતે પ્રાર્થના 
કરી શકતો. 


પક્ષઘાતી માણસને ઈસુ સાજો કરે છે 

૧9એક વખત ઈસુ ઉપદેશ આપતો હતો, ત્યારે કૅટલાકં 
ફરોશીઓ અને નિયમોપદેશકો ત્યાં આવીને બેઠા. તે 
બધા ગાલીલ, યહૂદિયા અને યરૂશાલેમના હતા. ઈસુ 
પાસે રોગીઓને સાજા કરવા પ્રભુ (દેવ) નું પરાક્રમ 
હંતુ. “કૅટલાએક માણસો એક પક્ષઘાતી માણસને 
ખાટલામાં ઊંચકીને લાવ્યાં હતા. તે માણસોએ ઈસુની 
આગળ તેને લાવવા અને નીચે મૂકવા પ્રયત્ન કર્યો. 
૧૯પણ ત્યાં લોકોની ભીડ એટલી બધી હતી કૅ તેઓ 
તેની પાસે જવાનો માર્ગ કરી શક્યા નહિ. આખરે તેઓ 
છાપરા પર ચઢી ગયા અને છત પરનું છાપરું ખસેડીને 
પથારી સાથે જ પક્ષઘાતીને ઈસુની આગળ વચ્ચે ઉતાર્યો. 
ચબતેઓનો વિશ્રાસ જોઈને ઈસુએ પક્ષઘાતી રોગીને 
કહ્યું; "મિત્ર, તારા પાપો માફ કરવામાં આવ્યા છે.” 

અફુરોશીઓ અને શાસ્રીઓ પણ અંદરો અંદર વિચાર 
કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, "આ માણસ (ઈસુ) 
કૌણ છે? આ તો દેવનું અપમાન કહેવાય! પાપમાંથી 
માફી આપવાનું કામ દેવના સિવાય બીજું કોણ કરી 
શકે?” 

ચ્ચરંતુ ઈસુને ખબર પડી ગઈ કૅ તેઓ શું વિચારતા 
હતા, તેણે કહ્યું, "તમારા મનમાં આવા વિચારો કૅમ 
આવે છે?” ૨૩-૨૪તારા પાપો માફ થયા છે એમ કહેવું 
અથવા ચાલ ઊભો થા અને તારી પથારી લઈને ચાલતો 
થા. એ બેમાં કયું સરળ છે, તેનો વિચાર કરો. પરંતુ 
તમને ખાતરી થાય તે માટે હું સાબિત કરી બતાવીશ કૅ 
પૃથ્વી પર માણસના દીકરાને પાપમાંથી માફી આપવાનો 
અધિકાર છે. તેથી ઈસુએ પક્ષઘાતી માણસને કહ્યું; "હું 
તને આજ્ઞા કરું છું ઊઠ! અને તારી પથારી ઊંચકીને ઘેર 
ચાલ્યો જા!” 

ચ્પ્પછી તરત જ તે માણસ બધા લોકોની હાજરીમાં 
ઊભો થયો. તે જે પથારીમાં સૂતો હતો તે ઉપાડીને 
દેવની સ્તુતિ કરતો કરતો પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો. 
ચધબધા જ લોકો અચરત પામી ગયા. તેઓ સ્તુતિ કરવા 


લૂક ૫:૧૫-૩૮ 


લાગ્યા. લોકો વિશ્વાસથી નવાઈ પામી દેવના સામર્થ્ય 
માટે તેઓ ખૂબ માનથી બોલ્યા, "આજ આપણે અજાયબ 
જેવી વાતો જોઈ છે!” 


લેવી ઈસુને અનુસરે છે 

૨9આ પ્રસંગ પછી ઈસુ બહાર જતો હતો ત્યારે તેણે 
લેવી નામના જકાતદારને જકાતનાકામાં બેઠેલો જોયો. 
તેથી ઈસુએ તેને કહ્યું; "આવ અને મને અનુસર!” 
આ સાંભળીને તરત જ લેવી સર્વસ્વ છોડીને ઈસુને 
અનુસરવા લાગ્યો. 

ચ૬અને પછી લેવીએ પોતાના ઘરે ઈસુના માનમાં 
ભોજનસમારંભનુંઆયોજનકર્યું.ત્યાં ભોજનસમારંભમાં 
ઘણા જકાતદારો અને બીજા કૅટલાએક લોકો પણ હાજર 
હતા. ૦9તે વખતે ફરોશીઓ અને શાસીઓએ તેના 
શિષ્યોને ફરીયાદ કરી; "તમે શા માટે જકાતદારો અને 
પાપીઓની સાથે ભોજન કરો છો અને પીઓ છો?” 

ઈસુએ તેઓને પ્રત્યુત્તર આપ્યો, “તંદુરસ્ત 
માણસોને વૈદની જરૂર પડતી નથી. ફક્ત રોગીઓને જ 
વૈદની જરૂર પડે છે. *હું પ્રામાણિક માણસોને નહિ 
પરંતુ પાપીઓને તેઓના જીવન અને હદય પરિવર્તન 
(પસ્તાવો) કરવા બોલાવવા આવ્યો છું!” 


ઉપવાસ વિષેના પ્રશ્નનો ઈસુ ઉત્તર આપે છે 

ગકઓએ ઈસુને કહ્યું; "યોહાન બાપ્તિસ્તના શિષ્યો 
વારંવાર ઉપવાસ અને પ્રાર્થના કરે છે, ફરોશીઓના શિષ્યો 
પણ એમ જ કરે છે. પરંતુ તારા શિષ્યો તો હંમેશા ખાય 
છે અને પીએ છે.” 

૨૪ઈસુએ તેઓને કહ્યું; "જો વરરાજા તેઓની સાથે 
હોય તો શું વરરાજાની જાનમાં આવેલા જાનૈયાઓ 
ઉપવાસી રહે તેવું શક્ય છે? ગપપરંતુ એવો સમય આવશે. 
જ્યારે વરરાજાને તેઓની પાસેથી લઈ લેવામાં આવશે 
અને તેના મિત્રોને ઉપવાસ કરવો પડશે.” 

ગ્ઈંસુએ લોકોને આ દષ્ટાંત પણ કહ્યું: “કોઈ પણ 
વ્યક્તિ પોતાના નવા કોટમાંથી કાપડનો ટૂકડો કાઢીને 
જૂના કોટને થીંગડુ મારતો નથી. કારણ કૅ તે જાણે છે કૅ 
આમ કરવાથી નવા કોટને નુકશાન થશે અને નવા 
કૌટનું થીંગડુ જૂના કોટના કાપડને મળતું નહિ આવે. 
૨9૬્રોઈ પણ માણસ નવો દ્રાક્ષારસ જૂના દ્રાક્ષારસની 
મશકોમાં ભરતો નથી. કારણ કૅ નવો દ્રાક્ષારસ જૂની 
મશકને ફાડી નાખશે અને તેથી દ્રાક્ષારસ ઢોળાઈ જશે. 
દ્રાક્ષરસની મશકોનો નાશ થશે. લોકો હંમેશા નવો 


લૂક ૫:૩૯-૬:૨૩ 


દ્રાક્ષારસ નવી મશકોમાં જ ભરે છે. ગ“જે કોઈ જૂના 
દ્રક્ષારસનું પાન કરે છે તેઓ કંદાપિ નવો દ્રાક્ષારસ માગતા 
નથી. તે કહે છે, "જૂનો દ્રાક્ષારસ જ સારો છે.” 


ઈસુ વિશ્રામવારનો પ્રભુ છે 

એક વખત વિશ્રામવારના દિવસે ઈસુ અનાજના 
ખેતરોમાંથી પસાર થતો હતો. ત્યારે તેના શિષ્યો 
અનાજના કણસલાં તોડીને હાથમાં મસળીને ખાતા હતાં. 
જટલાએક ફરોશીઓએ પૂછયું; "વિશ્રામવારના દિવસે 
મૂસાના નિયમાનુસાર જે કાર્ય કરવું મંજૂર કરેલ નથી તે 

શા માટે કરો છો?” 
ઝુસુએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો; "દાઉદે શું ર્યું જ્યારે 
અને તેની સાથેનાં માણસો ભૂખ્યા હતા. તે શું ત 
વાંચ્યું નથી? ₹દાઉદ દેવના મંદિરમાં ગયો અને દેવને 
અર્પિત થયેલી રોટલી મૂસાના નિયમ પ્રમાણે યાજકો 
સિવાય બીજો કોઈ ખાઈ શકૅ નહિ તે રોટલી તેણે ખાધી 
હંતી અને તેમાંથી રોટલીનો થોડો થોડો ટુકડો તેની 
સાથેના લોકોને આપ્યો હતો.” "પછી ઈસુએ ફરોશીઓને 
કહ્યું કે; "માણસનો દીકરો વિશ્રામવારનો પણ પ્રભુ છે.” 


તે 
મે 


વિશ્રામવારના દિવસે ઈસુ માંદા માણસને સાજો કરે છે 

ધબીજા એક વિશ્રામવારે ઈસુ જ્યારે સભાસ્થાનમાં 
બોધ આપતો હતો ત્યારે જેનો જમણો હાથ સુકાઈ ગયો 
હંતો તેવો માણસ ત્યાં હતો. શવિશ્રામવાર હોવાથી ઈસુ 
તેને સાજો કરે છે કૅ નહિ, તે જોવા માટે શાસ્રીઓ અને 
ફરોશીઓ આતુર હતા. તેઓ ધ્યાનથી જોઈ રહાં હતા 
જેથી તેઓને ઈસુને દોષિત ઠરાવવા માટે કારણ મળે. 
“પણ ઈસુ તે લોકોના વિચારો જાણતો હતો. તેથી તેણે 
જેનો હાથ સુકાઈ ગયેલો હતો તે માણસને બોલાવીને 
કહ્યું; “શઠ અને વચમાં જઈને ઊભો રહે.” તેથી તે 
ઊઠ્યો અને વચમાં જઈને ઊભો રહ્યો. લત્યારે ઈસુએ 
તેઓને કહ્યું; “હું તમને પૂછું છું કે વિશ્રામવારના દિવસે 
કોઈનું, ભલું કરવું યોગ્ય છે કૅ માઠું કરવું, કોઈની જીંદગી 
બચાવવી કૅ તેનો નાશ કરવો, એ બેમાંથી શું યોગ્ય 
છે?” ૧૦ઈસુએ ત્યારબાદ ચારેબાજુ લોકો પર નજર 
ફેરવીને તે માણસને કહ્યું કે, “તારો હાથ લંબાવ,” તેણે 
ઈસુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને તેનો હાથ ફરીથી 
સાજો થઈ ગયો. પપરંતુ આ જોઈને શાસ્રીઓ અને 
ફરોશીઓ ગુસ્સે થયા. તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા 
કે, "હવે ઈસુનું આપણે શું કરીએ?” 


૮્રે 


ઈસુના બાર પ્રેરિતોની પસંદગી 

૧સતે દિવસો દરમિયાન ઈસુ પ્રાર્થના કરવા માટે પહાડ 
પર ગયો. અને તેણે આખી રાત દેવની પ્રાર્થનામાં વિતાવી. 
૧3ને પછી જ્યારે પ્રભાત થયું ત્યારે તેણે પોતાના 
શિષ્યોને બોલાવીને તેઓનામાંથી બારની પસંદગી કરી 
અને તેઓને “પ્રેરિતો” નામ આપ્યું. ૧”એટલે સિમોન 
(ઈસુએ તેનું નામ પિતર પાડ્યું) અને તેના ભાઈ 
આંન્દ્રિયાને, યાકૂબ તથા યોહાનને, ફિલિપને તથા 
બર્થોાલ્મીને, 'પમાથ્થીને તથા થોમાને, યાકૂંબને (અલ્ફીના 
દીકરો) તથા સિમોન, જેને ઝેલોટીસ કહેતા હતા. તેને, 
૧૧યહદા (યાકૂંબનો દીકરો) આ યહૂદા ઈશ્કરિયોત હતો 
જેણે ઈસુને તેના દુશ્મનોને સોપ્યો. 


કા કા 


ઈસુનો ઉપદેશ અને લોકોને સાજાપણું 

૧%ઈસુ અને પ્રેરિતો પહાડ પરથી નીચે ઉતર્યાને 
ઈસુ સપાટ મેદાનમાં આવીને ઊભો રલ્યો. ત્યાં મોટા 
સમૂહમાં તેના શિષ્યો હતા. અને સમગ્ર યહૂદિયામાંના 
તથા યરૂશાલેમના અને તૂર તથા સિદોનના 
સમુદ્રકિનારાના ઘણા લોકો મોટા સમૂહમાં હતા. “જેઓ 
ભેગા થયા હતા તે તેનો ઉપદેશ સાંભળવા તથા તેઓના 
રોગોમાંથી સાજા થવા માટે આવ્યા હતા. તે લોકો અશુદ્ધ 
આત્માઓથી પીડાતા હતા. ઈસુએ તે બધા લોકોને સાજા 
કર્યા. ૧૧બધા જ લોકો ઈસુને સ્પર્શ કરવા કોશિશ કરતાં 
હંતા, કારણ કૅ તેનામાંથી જે પરાક્રમ નીકળી રહ્યુ હતુ 
તેનાથી દરેક સાજા થયા હતા! 

૦ ઇસુ તેના શિષ્યો તરફ જોતાં જોતાં બોલ્યો, 


"તમે લોકો જે ગરીબ છો, તે સોને ધન્ય છે, 
કારણ કૅ દેવનું રાજ્ય તમારું છે. 

સ તમે જે હમણા ભૂખ્યા છો, તેઓને પણ ધન્ય 
છે, કારણ કૅ તમે પણ તૃપ્ત થવાના છો. આજે 
તમે રડો છો, તમને પણ ધન્ય છે, કારણ કૅ તમે 
હસશો. 


રમ્‌ાણસના દીકરાને કારણે લોકો તમને તેમના 
જૂથમાંથી હાંકી કાઢશે, તમારા નામની નિંદા કરશે, તમારી 
બદનામી કરશે ત્યારે પણ તમને ધન્ય છે. ચએવું બને 
તે દિવસે તમે આનંદમગ્ર બનીને નાચી ઊઠજો, કારણ 
કૅ આકાશમાં તમને મોટો બદલો પ્રાપ્ત થશે. કારણ કૅ 
તેઓના બાપદાદાઓએ પણ આ પ્રબોધકો સાથે આ જ 
રીતે વ્યવહાર કર્યો છે. 


૮૩ 


ર૪ “પૂણ હે ધનવાનો, તમને અફસોસ છે, કારણ કૅ 
તમારી સુખસંપત્તિ આ જીવન માટે જ છે. 

ચપ અને એ લોકો અત્યારે જે સંતુષ્ટો છે તેમને પણ 
અફસોસ છે, કારણ કૅ તમારો ભૂખે મરવાનો 
સમય આવનાર છે, અને હાલમાં હસનારાઓ, 
તમને અફસોસ છે, કારણ કૅ તમે શોક કરવાના 
છો અને રડવાના છો. 
રજ્યારે બધા જ લોકો તમારું સારું કહેશે ત્યારે 

તમને અફસોસ છે કારણ કૅ તેઓના બાપદાદાઓ પણ 

હંમેશા જૂઠા પ્રબોધકો માટે આવી જ પ્રસંશા કરતા હતા. 


તમારા વૈરીઓ પર પ્રેમ કરો 

"હું જે લોકો મને ધ્યાનથી સાંભળે છે તે સો 
સાંભળનારાઓને કહું છું, તમારા વૈરીઓને પ્રેમ કરો. 
જેઓ તમારો તિરસ્કાર કરે તેઓનું પણ ભલું કરો. “જેઓ 
તમારું ખરાબ ઈચ્છે તેઓનું પણ તમે સારું ઈચ્છો. જેઓ 
તમારું અપમાન કરે છે તેઓના ભલા માટે પ્રાર્થના કરો. 
રજો કોઈ તમારા એક ગાલ પર તમાચો મારે તો તમે 
તેની આગળ બીજો ગાલ ધરો. "જરેક વ્યક્તિને તે જે 
માગે તે આપો. જ્યારે તમારી પાસેથી કોઈ તમારો કોટ 
લઈ જાય તો તમારુ ખમીસ પણ લઈ જવા દો. તેની 
પાસેથી તે પાછું માગશો નહિ. "જેમ તમે ઈચ્છા રાખો 
છો કૅ બીજાઓ તમારા માટે કરે તેમજ તમે પણ તેઓના 
માટે તેવું કરો. **જો તમે, તમને જે ચાહે છે તે લોકોને 
જ ચાહો તો તેમાં તમારી મહેરબાની શાની? કારણ કૅ 
પાપીઓ પણ તેમના પર પ્રેમ કરનારાઓને ચાહે છે! 
જે લોકો તમારું ભલું કરે છે, ફક્ત તે લોકોનું જ તમે 
ભલુ કરો તો તેમ કરવા માટે તમને વધારે પ્રશંસા મળે 
ખરી? ના! પાપીઓ પણ એમ જ કરે છે! હંમેશા 
જેઓની પાસેથી તમે પાછું લેવાની આશા રાખો, તેઓને 
જ તમે ઊછીનું આપો, તો તેમાં તમારી મહેરબાની 
શાની? ના! પાપીઓ પણ પાછું લેવા માટે પાપીઓને 
ઊછીનું આપે છે! ગપતેથી તમારા વેરીઓને પણ પ્રીતિ 
કરો. તેઓનું ભલું કરો. અને કંઈ પણ પાછું મેળવવાની 
આશા વિના તમે ઉછીનું આપો. જો તમે આમ કરશો તો 
તમને તેનો બદલો મળશે. અને તમે પરાત્પરના દીકરાઓ 
થશો. હા કારણ કૅ દેવ, અનુપકારીઓ તથા દુષ્ટ લોકો 
પર પણ માયાળું છે. ગકેથી જેમ તમારો બાપ પ્રેમ 
અને દયા આપે છે તેમ તમે પણ પ્રેમ અને દયા દર્શાવો. 


તમારી જાત તરફ જુઓ 
૩૬"બીજા લોકોનો ન્યાય તમે ના કરો. એટલે તમારો 


લૂક ૬:ર૪-૪૮ 


ન્યાય પણ થશે નહિ. બીજા લોકોનો તિરસ્કાર ના કરો. 
એટલે કોઈ તમારો તિરસ્કાર કરશે નહિ. બીજા લોકોને 
માફ કરો તેથી તમને માફી મળશે. *7બીજા લોકોને 
આપો એટલે તમને મળશે. તમે તમારા હાથમાં પકડો 
તેના કરતાં પણ વધુ મેળવી શકશો. તમને એટલું બધું 
આપવામાં આવશે જેથી તમારો ખોળો પણ ઊભરાઈ 
જશે. કારણ કે તમે જે રીતે બીજા લોકોને આપો છો તે 
જ રીતે દેવ તમને આપશે.” 

ગ્૯ઈસુએ તેમને આ દષ્ટાંત કહ્યું; "શું એક આંધળો 
બીજા આંધળાને દોરી શકૅ? ના! તેઓ બંને ખાડામાં 
પડશે. *9વેધાર્થી પોતાના શિક્ષક કરતા મોટો નથી. 
પરંતુ જ્યારે વિધાર્થી સંપૂર્ણ રીતે વિદ્દાન બનશે ત્યારે તે 
તેના શિક્ષક જેવો બનશે. 

૪૧૨ માટે તમે તમારા ભાઈની આંખમાં પડેલા 
નાના ધૂળના રજકણનું ધ્યાન રાખો છો, પણ તમે તમારી 
આંખમાં પડેલા મોટા ભારોટિયાને તમે નથી જોતા? 
૪ચતમે તમારા ભાઈને કહો છો, "ભાઈ, તારી આંખમાંથી 
મને નાની ધૂળની રજકણ કાઢી નાખવા દે. તમે આવું 
શા માટે કહો છો? તમે તમારી પોતાની, આંખમાંનો 
મોટો ભારોટિયો પણ જોઈ શકતા નથી. તમે એક ઢોંગી 
છો. પહેલા તમે તમારી પોતાની આંખમાંથી મોટા 
ભારોટિયાને બહાર કાઢો. પછી તમે તમારા ભાઈની 
આંખમાંથી ધૂળ કાઢવાનું સ્પષ્ટ જોઈ શકશો. 


બે પ્રકારના ફળ 

₹અએક સારું વૃક્ષ ખરાબ ફળ આપતું નથી, તેમ 
એક ખરાબ વૃક્ષ સારું ફળ આપતુ નથી. **પ્રત્યેક વૃક્ષ 
જે પોતે જે ફળ આપે છે તેનાથી ઓળખાય છે. લોકો 
કાંટાના ઝાડ પરથી અંજીર ભેગા કરતા નથી. અને 
ઊંટકટા પરથી દ્રાક્ષ મેળવતા નથી! ૪પસારા માણસના 
હદયમાં સારી વસ્તુઓ સાચવેલી હોય છે તેથી તેના 
હંદયમાંથી સારી વસ્તુઓ બહાર આવે છે. પરંતુ દુ 
માણસના હદયમાં ખરાબ વસ્તુઓ સાચવેલી હોય છે. 
તેથી તે ખરાબ વસ્તુઓ બહાર કાઢે છે. કારણ કૅ વ્યક્તિ 
તેના હદયમાં જે કાંઈ ભરેલું હોય છે તે જ બોલે છે. 


બે પ્રકારના લોકો 
૪તમે મને પ્રભુ, પ્રભુ, શા માટે કહો છો, અને હું 
જે કહું છું તે શા માટે કરતા નથી? *૪'પ્રત્યેક માણસ જે 
મારી પાસે આવે છે અને મારા શબ્દો ધ્યાનથી સાંભળે 
છે અને તેનું પાલન કરે છે તે કોના જેવો છે, એ હું 
તમને બતાવીશ: *“તે એક મકાન બાંધનાર માણસ 


લૂક ૬:૪૯-૭:રર 


જેવો છે. જે ઊડું ખોદે છે અને મજબૂત ખડક પર 
મકાન બાંધે છે જ્યારે રેલ આવે છે ત્યારે પાણી મકાનને 
તાણી જવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ રેલ ઘરને હલાવી 
શકતી નથી, કારણ કૅ મકાન સારી રીતે (મજબૂત) બાંધેલું 
હંતું. ૯પરંતુ જે માણસ મારા શબ્દો ધ્યાનથી સાંભળે 
છે પરંતુ તેનું પાલન કરતો નથી તે મજબૂત ખડક પર 
મકાન નહિ બાંધનાર માણસ જેવો છે. જ્યારે રેલ આવે 
છે ત્યારે મકાન તરત જ નીચે પડી જાય છે. અને 
મકાન સંપૂર્ણ નાશ પામે છે.” 


ઈસુનું નોકરને સાજા કરવું 
ઈસુએ લોકોને આ બધી બાબતો કહેવાનું પૂર્ણ 

૭ કર્યું. પછી ઈસુ કંફર-નહૂમ ગયો. સ્યાં કફર- 
નહૂમમાં એક લશ્કરનો અમલદાર હતો. તે અમલદારને 
એક નોકર હતો જે ઘણો માંદો હતો. તે મરવાની અણી 
પર હતો, તે અમલદાર નોકરને ઘણો ચાહતો હતો. 
જ્યારે અમલદારે ઈસુ વિષે સાંભળ્યું ત્યારે તેણે 
યહૂદીઓના વડીલોને તેની પાસે મોકલ્યો. તે 
અમલદારની ઈચ્છા હતી કૅ માણસો ઈસુને આવીને 
નોકરને બચાવવાનું કહે. 7તે માણસો ઈસુ પાસે ગયા. 
તેઓએ ઈસુને અમલદારને મદદ કરવા વિનંતી કરી. 
તેઓએ કહ્યું; “આ અમલદાર તમારી મદદ માટે યોગ્ય 
છે. પતે આપણા લોકોને ચાહે છે અને આપણા માટે 
તેણે સભાસ્થાન બંધાવ્યું છે.” 

ધ્તેથી ઈસુ તે માણસો સાથે ગયો. જયારે ઈસુ 
અમલદારના ઘર નજીક આવતો હતો ત્યારે અમલદારે 
કૅટલાએક મિત્રોને કહેવા માટે મોકલ્યા કૅ, “પ્રભુ મારા 
ઘરમાં આવવાની તકલીફ લઈશ નહિ. હું તને મારા 
ઘરમાં લાવવા માટે પૂરતી યોગ્યતા ધરાવતો નથી. *તેથી 
હું મારી જાતને તારી પાસે આવવા યોગ્ય ગણી શકતો 
નથી. તારે તો માત્ર આજ્ઞા કરવાની જ જરૂર છે અને 
મારો નોકર સાજો થઈ જશે. “હું તારી સત્તા જાણું છું. હું 
બીજા માણસોની સત્તાનો તાબેદાર છું. અને મારા તાબામાં 
સૈનિકો છે. હું એક સૈનિકને કહું છું કે જા, એટલે તે 
જાય છે અને બીજા સૈનિકને કહું છું, કેં આવ, અને તે 
આવે છે; અને મારા નોકરને હું કહું છું કે આ કર અને 
નોકર તે કરે છે.” 

લ્જ્યારે ઈસુએ આ સાંભાળ્યું; તે આશ્ચર્યચકિત થયો. 
જે લોકો તેની પાછળ આવતા હતા તેઓના તરફ ઈસુ 
પાછો ફર્યો. ઈસુએ કલ્યું; "હું તમને કહું છું આટલો 
બધો વિશ્રાસ તો મેં ઈઝરાએલમાં પણ નથી જોયો.” 


ત્૪ 


૧9જે લોકોને ઈસુ પાસે મોકલવામાં આવ્યા હતા. 
તેઓ ઘેર પાછા ફર્યા ત્યારે તેઓએ નોકરને સાજો થયેલો 


જાયા. 


ઈસુનું માણસને સજીવન કરવું 

૧બીજે દિવસે ઈસુ નાઈન નામના શહેરમાં ગયો. 
તેના શિષ્યો અને લોકોનો મોટો સમૂહ તેની સાથે યાત્રા 
કરતો હતો. 'જ્યારે ઈસુ શહેરની ભાગોળે આવ્યો, તેણે 
એક મૂએલા માણસને બહાર લઈ જતાં જોયો, એકં 
માતા કૅ જે વિધવા હતી, તેનો એકનો એક દીકરો મૃત્યુ 
પામ્યો હતો. જ્યારે તેના પુત્રના મૃતદેહને લઈ જવાતો 
હંતો ત્યારે માતાની સાથે શહેરના ઘણા લોકો હતા. 
૧%યારે પ્રભુએ (ઈસુ) તેને જોઈ, ત્યારે તેના હદયમાં 
તેને માટે કરુણા ઉપજી. ઈસુએ તેને કહ્યું; "રડીશ નહિ,” 
૧૪ઈસુ ઠાઠડીની પાસે ગયો અને તેને સ્પર્શ કર્યો. ખાંધિયા 
ઊભા રહ્યાં. ઈસુએ મૃત્યુ પામેલા પુત્રને કહ્યું; “હે જુવાન, 
હું તને કહું છું, ઊઠ.” "પછી તે મૃત્યુ પામેલો માણસ 
બેઠો થયો અને વાતો કરવા લાગ્યો. ઈસુએ તેને તેની 
માને સોપ્યો. 

૧૬બધા જ લોકો ભયભીત થયા. તેઓ દેવની સ્તુતિ 
કરતા હતા. તેઓએ કઘ્યું; “આપણી પાસે એક મોટો 
પ્રબોધક આવ્યો છે!” અને તેઓએ કલ્યું; “દેવ તેના 
લોકોની સંભાળ રાખે છે.” 

૧9ઈંસુ વિષેના આ સમાચાર આખા યહૃદિયામાં 
અને આસપાસના બધા જ પ્રદેશમાં પ્રસરી ગયા. 


યોહાનનો પ્રશ્ન 

૧«યોહાનના શિષ્યોએ આ બધી વાતો યોહાનને કહી. 
યોહાને પોતાના શિષ્યોમાંથી બે શિષ્યોને પોતાની પાસે 
બોલાવ્યા. “યોહાને તેઓને પ્રભુ (ઈસુ) ની પાસે 
મોકલીને પૂછાવ્યું કે, “જે આવનાર છે તે શું તું જ છે કૅ 
અમે બીજી વ્યક્તિની રાહ જોઈએ?” 

રબતેથી તે માણસો ઈસુ પાસે આવ્યા. તેઓએ કહ્યું; 
“બાપ્તિસ્મા કરનાર યોહાને તારી પાસે અમને પૂછવા 
મોકલ્યા છે કૅ જે આવનાર છે તે શું તું જ છે કે પછી 
અમે બીજી આવનાર વ્યક્તિની રાહ જોઈએ?” ચે 
સમય દરમિયાન, ઈસુએ ઘણા લોકોને માંદગીમાંથી, 
રોગોમાંથી અને ભૂંડા આત્માઓથી પીડાતાઓને સાજા 
કર્યા. ઈસુએ ઘણા આંધળાઓને સાજા કર્યા જેથી તેઓ 
ફરીથી દેખતા થઈ શકૅ. ચ્પછી ઈસુએ યોહાનના 
શિષ્યોને કહ્યું; “જાઓ અને તમે અહીં જે જોયું છે અને 
સાંભળ્યું છે તે યોહાનને કહી સંભળાવો. આંધળા લોકો 


તપ 


સાજા થયા છે અને જોઈ શકૅ છે. લૂલાં સાજા થયા છે 
અને ચાલી શકૅ છે. રકતપિત્તીઓને સાજા કરવામાં આવે 
છે, બહેરાઓને સાજા કર્યા છે અને તેઓ સાંભળી શકૅ 
છે. મૃત લોકોને સજીવન કરવામાં આવ્યા છે. અને 
ગરીબ લોકોને દેવના રાજ્યની સુવાર્તા પ્રાપ્ત થાય છે. 
ચઅને જે કોઈ મારા સંબંધી ઠોકર નહિ ખાશે તેને 
ધન્ય છે!” 

ચયોહાનના સંદેશાવાહકો ગયા પછી ઈસુએ યોહાન 
વિષે લોકોને કહેવાનું શરૂ કર્યું: "રેતીના રણમાં તમે શું 
જોવા ગયા હતા? શું પવનથી હાલતા બરુને? ચપતમે 
બહાર શું જોવા ગયા હતા? શું સુંદર વસ પરિધાન 
કરેલા માણસને? ના, તો શું જેઓ ભપકાદાર વસતો પહરે 
છે અને ભોગવિલાસ કરે છે કૅ જેઓ મહેલોમાં રહે છે. 
ચખરેખર, તમે શું જોવા માટે બહાર ગયા હતા? શું 
પ્રબોધકને? હા, અને હું તમને કહું છું, યોહાન એ 
પ્રબોધક કરતાં વધારે છે. ચશ્યોહાન વિષે આમ લખેલું 
છેઃ 

'સાંભળ! હું (દેવ) મારા દૂતને તારી આગળ 

મોકલું છું. 

જે તારી આગળ તારો માર્ગ સિદ્ધ કરશે.' 

મ/લ/ખ ૩૬ 


ચહું તમને કહું છું, આજ પર્યત જે કોઈ જન્મ્યા છે તે 
સૌના કરતાં યોહાન વધારે મોટો છે. તો પણ દેવના 
રાજ્યમાં જે માત્ર નાનો છે, તે તેના કરતાં મોટો છે.” 
ર૯(જ્યારે લોકોએ આ સાંભળ્યું ત્યારે તે બધાએ કબૂલ 
કર્યું કે, દેવનો ઉપદેશ સારો હતો. જકાતદારો પણ સંમત 
થયા. આ બધા લોકો યોહાનથી બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા. 
૦૫રંતુ ફરોશીઓ તથા શાસીઓએ તેમના માટેની 
દેવની યોજનાનો સ્વીકાર કરવાની ના પાડી. અને 
તેઓએ યોહાન દ્વારા બાપ્તિસ્મા પામવા ના પાડી.) 
"આ સમયના લોકો માટે હું શું કહું? હું તેઓને 
શાની ઉપમા આપું? તેઓ કોના જેવા છે? *આ પેઢીના 
લોકો તો બજારમાં કોઈ જગ્યાએ બેઠેલા બાળકો જેવા 
છે. એક બાળકોનું ટોળું બીજા બાળકોને બોલાવે છે 
અને કહે છે; 
'અમે તમારે માટે સંગીત વગાડ્યું, પણ તમે નાચ્યો 
નહિ; અમે કરૂણ ગીત ગાયું, પણ તમે દિલગીર 
થયા નહિ.' 


ગ્યોહાન બાપ્તિસ્ત આવ્યો અને બીજા લોકોની 
જેમ રોટલી ખાધી નહિ કે દ્રાક્ષારસ પીધો નહિ, અને 


લૂક ૭:ર૩-૪૬ 


તમે કહો છો કેં, 'તેનામાં ભૂત છે.' *”માણસનો દીકરો 
બીજા લોકોની જેમ ખાતો અને પીતો આવ્યો છે. અને 
તમે કહો છો કૅ 'એના તરફ જુઓ! તે વધારે પડતું ખાય 
છે અને ખૂબ વધારે દ્રાક્ષારસ પીએ છે! તે જકાતદારોનો 
તથા ખરાબ માણસોનો મિત્ર છે!' ગપ્પરંતુ જ્ઞાની પોતાનાં 
સર્વ કાર્યોથી યથાર્થ મનાય છે.” 


સિમોન ફરોશી 

ગફરોશીઓમાંના કોઈ એકૅ ઈસુને પોતાની સાથે 
જમવા માટે કહ્યું. ઈસુ ફરોશીના ઘરમાં ગયો અને મેજ 
પાસે બેઠો. *શતે સમયે તે શહેરમાં એક પાપી સ્રી હતી; 
તેણે જાણ્યું કે ઈસુ ફરોશીના ધેર જમવા બેઠો છે. તેથી 
તે અત્તરની સંગેમરમરની એક ડબ્બી લાવી. તે ઈસુના 
પગ પાસે ઊભી રહી, અને રડવા લાગી. પછી તેના 
આંસુઓથી તેના પગ ધોવાનું શરૂ કર્યું. તે પોતાના 
ચોટલાથી ઈસુના પગ લૂછવા લાગી. તેણે તેના પગને 
ઘણીવાર ચૂમ્યા અને પછી અત્તરથી ચોળ્યા. ગઇસુને 
પોતાને ઘેર આવવા જે ફરોશીએ કલ્યું હતું, તેણે આ 
જોયું. તે તેની જાતે વિચાર કરવા લાગ્યો. "જો આ માણસ 
(ઈસુ) પ્રબોધક હોત તો એ જાણતો હોત કૅ જે સી તેને 
સ્પર્શ છે તે પાપી છે!” 

૪જસુએ ફરોશીને કહ્યું; "સિમોન, મારે તને કંઈક 
કહેવું છે.” 

સિમોને કહ્યું, "ઉપદેશક તું શું કહેવા માગે છે?” 

*ઈસુએ કહ્યું, "બે માણસો હતા. બંને એક જ 
લેણદારના દેવાદાર હતા, એક માણસને લેણદારનું ૫૦૦ 
ચાંદીના સિકંકાનું દેવું હતું. બીજાને લેણદારનું ૫૦ 
ચાંદીના સિક્કાનું દેવું હતું. 7ચમાણસો પાસે પૈસા ન 
હતા, તેથી તેઓનું દેવું ચૂકવી શક્યા નહિ. પરંતુ લેણદારે 
તે માણસોને કહ્યું; “તેઓએ તેને કશું આપવાનું નથી.” 
તે બે માણસોમાંથી કયો માણસ લેણદારને વધુ પ્રેમ 
કરશે? 

૪ગસેમોને ઉત્તર આપ્યો, "મને લાગે છે કૅ જે માણસને 
તેનું સોથી વધારે દેવું હતું તે.” 

ઈસુએ સિમોનને કહ્યું; “તું સાચો છે.” 7૪૪પછી ઈસુ 
તે સી તરફ વળ્યો અને સિમોનને કહ્યું; “આ સીને તું 
જુએ છે? જ્યારે હું તારા ઘરમાં આવ્યો ત્યારે તેં મને 
મારા પગ ધોવા માટે પાણી આપ્યું નહિ. પણ તેણે મારા 
પગ તેના આંસુથી ધોયા અને તેના ચોટલાથી લૂંછયા 
છે. 7પતેં મને ચુંબન કર્યું નથી, પણ હું જયારથી અંદર 
આવ્યો ત્યારથી તે જરા પણ રોકાયા વગર મારા પગને 
ચુંબન કર્યા કરે છે! *થતેં મારા માથામાં તેલ ચોળ્યું 


લૂક ૭:૪૭-૮:૧૮ 


નથી, પણ તેણે મારા પગ પર અત્તર ચોળ્યું છે. *શેથી 
હું તને કહું છું કે, “તેના ઘણાં પાપો હોવા છતાં માફ 
થયા છે. આ સ્પષ્ટ છે, કારણ કૅ તેણે ઘણો પ્રેમ દર્શાવ્યો 
છે. પરંતુ જેને ઓછું માફ કરવામાં આવે છે તે પ્રેમ પણ 
થોડોક દર્શાવે છે.” 

*છી ઈસુએ તે સીને કહ્યું, "તારા પાપ માફ કરવામાં 
આવ્યા છે.” 

૪લ્જમવાના મેજ પાસે બેઠેલા લોકો તેઓની જાતે 
વિચાર કરવા લાગ્યા કે, "આ માણસ (ઈસુ) કોણ છે કૅ 
જે પાપને પણ માફ કરે છે?” 

પજસુએ તે સીને કહ્યું; “તારા વિશ્વાસે તને બચાવી 
છે, શાંતિથી જા.” 


ઈસુ સાથેનો લોકસમુહ 

બીજા દિવસે, ઈસુએ કૅટલાક શહેરો અને નાનાં 
૮ ગામોની મુસાફરી કરી. ઈસુ ઉપદેશ આપતો અને 
દેવના રાજ્યની સુવાર્તા પણ આપતો. તેની સાથે બાર 
શિષ્યો હતા. ચ૭્તેની સાથે કૅટલીએક સ્રીઓ પણ હતી. 
ઈસુએ તે સીઓને ભૂંડા આત્માઓના બંધનમાંથી મુક્ત 
કરીને તેઓને માંદગીમાંથી સાજી કરી હતી. તે 
સીઓમાંની એકનું નામ મરિયમ હતું, તે મગટલા ગામની 
હંતી. જેનામાંથી સાત ભૂત નીકળ્યાં હતાં. આ સીઓની 
સાથે ખૂઝાની પત્ની યોહાન્ના (હેરોદનો કારભારી) અને 
સુસાન્ના તથા બીજી ઘણી સ્રીઓ હતી. તે સીઓ તેમના 
પોતાના પૈસાનો ઉપયોગ ઈસુ અને તેના પ્રેરિતોને મદદ 
માટે કરતી. 


ઈસુનું બી વાવનારનું દ્રણાંત 

૪ઘણા લોકો ભેગા થવા આવ્યા. દરેક શહેરમાંથી 
લોકો ઈસુ પાસે આવ્યા. ઈસુએ તે લોકોને આ દ્રષ્ટાંત 
ક્લ્યુઃ 

પ*એક ખેડૂત તેનો બી વાવવા ગયો. તે વાવતો હતો 
ત્યારે કૅેટલાંએક બી રસ્તાની ધારે પડ્યા. લોકો તે બી 
પર ચાલ્યા અને પક્ષીઓ આ બધા બી ખાઈ ગયાં. 
જૅેટલાંએક બી ખડક પર પડ્યાં આ બી ઊગવાની 
શરૂઆત થઈ, પણ પછી કરમાઈ ગયાં કારણ કૅ બી ને 
પાણી મળ્યું નહિ. શકેટલાંએક બી કાંટાવાળી ઝાડી પર 
પડ્યાં. આ બી ઊગ્યાં પણ પછી કૉંટાઓએ તેને ઊગતાં 
જ દાબી દીધાં. “અને કૅટલાંએક બી સારી જમીન પર 
પડ્યાં. આ બી ઊગ્યાં અને તેમાંથી ૧૦૦ ગણા દાણા 
પાક્યા.” 


૮૬ 


ઈસુએ દ્રષ્ટાંત પૂરુ કર્યા પછી ઈસુએ કહ્યું; "તમે લોકો 
જે મને સાંભળો છો તે ધ્યાનથી સાંભળો!” 

લઈસુના શિષ્યોએ તેને પૂછયું, "આ વાર્તાનો અર્થ 
શું છે?” 

૧૦ઈસુએ કહ્યું, "દેવના રાજ્યનું રહસ્ય સમજવા 
માટે તમારી પસંદગી થયેલ છે. પણ બીજા લોકોને 
કહેવા માટે હું દ્રષ્યાતોનો ઉપયોગ કરુ છું. આમ કહું છું 
તેથી: 

'તેઓ નજર કરશે, પણ તેઓ જોશે નહિ; અને 

તેઓ ધ્યાનથી સાંભળશે, પણ તેઓ સમજશે 

નહિ.' 

૧૨/%/ ૬:૯ 


ઈસુબી ના દ્રણાંતનો અર્થ સમજાવે છે 

૧૧્રણાંતનો અર્થ આ છે: "બી એ તો દેવના વચન 
છે. ૧૨સ્તાની ધારે પડેલું બી એટલે શું? તે એવા લોકો 
છે જે ઉપદેશ સાંભળે છે પણ પછી શેતાન આવે છે 
અને તેઓના હદયમાંથી ઉપદેશ લઈ જાય છે. તેથી એ 
લોકો ઉપદેશમાં માનતા નથી અને બચી શકતા નથી. 
૧૨૫લા ખડક પર પડેલા બી નો અર્થ શું? તે એવા લોકો 
જેવા છે જે દેવનો ઉપદેશ સાંભળે છે અને આનંદપૂર્વક 
સ્વીકાર કરે છે પણ આવા લોકોનાં મૂળિયાં ઊંડા હોતાં 
નથી. તેઓ થોડા સમય માટે સ્વીકારે છે પણ જ્યારે 
પરીક્ષણનો સમય આવે છે, તો વિશ્વાસ ગુમાવે છે અને 
દેવથી દૂર જતા રહે છે. '૪કાંટાવાળી ઝાડીમાં પડેલા 
બી નો અર્થ શું? તે બી એવા લોકો જેવા છે જે દેવના 
વચન સાંભળે છે પણ આ જીવનની ચિંતાઓ, સંપત્તિ 
અને મોજમઝામાં તેઓનો વિકાસ અટકી જાય છે. અને 
તેથી તેઓને સારાં ફળ કદાપિ આવતાં નથી. 'પઅને જે 
સારી જમીન પર પડયાં હોય છે તે બી નું શું? તે બી 
એવા લોકો જેવા છે જે દેવના વચનો પ્રામાણિક શુદ્ધ 
હદયથી સાંભળે છે. તેઓ દેવના વચનને અનુસરે છે 
અને ધીરજથી સારા ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. 


તમારી સમજશક્તિનો ઉપયોગ 

૧૬૬્રોઈ પણ વ્યક્તિ દીવો સળગાવીને તેને વાસણ 
તળે ઢાંકતો નથી. અથવા ખાટલા નીચે છુપાવતો નથી. 
તે માણસ દીવો દીવી પર મૂકૅ છે તેથી જે લોકો અંદર 
આવે તેઓને જોવા માટે પૂરતો પ્રકાશ મળશે. '*દરેક 
વસ્તુ જે છુપાયેલી છે તે સ્પષ્ટ થશે. દરેક ગુપ્ત વસ્તુ 
જાહેર થઈ જશે. ૧તેથી તમે કૅવી રીતે ધ્યાનથી સાંભળો 
છો તે માટે સાવધાન બનો. જે વ્યક્તિ પાસે થોડીક 


૮૭ 


સમજશક્તિ હશે તે વધારે પ્રાપ્ત કરશે. પણ જે વ્યક્તિ 
પાસે સમજશક્તિ નહિ હોય, તેની પાસેથી તેના ધારવા 
મુજબ જે થોડી સમજશક્તિ હશે તે પણ તે ગુમાવશે.” 


ઈસુના શિષ્યો એ જ તેનું સાચું કુટુંબ 
૧૯6ંસુની મા અને તેના ભાઈઓ તેની મુલાકાતે 
આવ્યા. ત્યાં બીજા લોકોની એટલી બધી ભીડ હતી કે 
તેની મા તથા ભાઈઓ તેની નજીક જઈ શક્યા નહિ. 
ચક્રોઈકે ઈસુને કહ્યું; “તારી મા તથા તારા ભાઈઓ 
બહાર ઊભા છે. તેઓ તને મળવા ઈચ્છે છે.” 
અઈસુએ તેઓને ઉત્તર આપ્યો; "આ લોકો જે દેવની 
વાત ધ્યાનથી સાંભળે છે અને તેનું પાલન કરે છે તેઓ 
મારી મા તથા મારા ભાઈઓ છે!” 


ઈસુની સત્તાનું શિષ્યોને દર્શન 

રઆએક દિવસ ઈસુ અને તેના શિષ્યો એક હોડીમાં 
ચઢયા. ઈસુએ તેઓને કહ્યું; "મારી સાથે સરોવરને પેલે 
પાર આવો.” અને તેથી તેઓએ હોડી હંકારવાનું શરૂ 
કર્યું. *જ્યારે તેઓ હંકારતા હતા ત્યારે ઈસુ ઊંધી ગયા. 
સરોવર પર વાવાઝોડું ફૂકાયું. જેથી હોડીમાં પાણી ભરાવા 
લાગ્યું. તેઓ જોખમમાં હતા. 9”તેના શિષ્યો ઈસુ પાસે 
ગયા અને તેને જગાડ્યો. તેઓએ કઘ્યું; "સ્વામી! સ્વામી! 
આપણે ડૂબી જઇશું!” 

ઈસુ ઊભો થયો. તેણે પવનને અને પાણીનાં મોજાંને 
હૂંકમ કર્યો. પવન અટક્યો અને સરોવર શાંત થઈ ગયું. 
ચપઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, “તમારો વિશ્વાસ ક્યાં 
છે?” 

શિષ્યો ડરીને અચરજ પામ્યા. તેઓએ એકબીજાને 
કહ્યું, “આ કૅવા પ્રકારનો માણસ છે? તે પવન અને 


જ કા.” મ, 


તે માણસમાં રહેલા ભૂતો 

ચસુ અને તેના શિષ્યો ગાલીલથી સરોવરને પેલે 
પાર હોડી હંકારી ગયા. તેઓ ગેરસાનીઓના લોકોના 
પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા. ૨?જ્યારે ઈસુ હોડીમાંથી બહાર 
નીકળ્યો ત્યારે તે શહેરમાંનો એક માણસ ઈસુ પાસે 
આવ્યો. આ માણસમાં ભૂતો હતાં. તે ઘણા લાંબા સમયથી 
કપડાં પહેરતો ન હતો. તે ઘરમાં નહિ પણ જ્યાં લોકોના 
મૃતદેહો દાટવામાં આવતા તે ગુફાઓમાં તે રહેતો. 

ર૮-૯અશુદ્ધ આત્મા તેને વારંવાર વળગતો. તેને 
કાબુમાં રાખવા માટે તેના હાથ અને પગ સાંકળથી 
બાંધવામાં આવતા. તે માણસ હંમેશા સાંકળો તોડી 


લૂક ૮:૧૯-૪૧ 


નાંખતો. અને તેના અંદર રહેલા ભૂતો નિર્જન જગ્યાએ 
બહાર જવા તેને દબાણ કરતા. પછી ઈસુએ તે અશુદ્ધ 
આત્માને (ભૂતો) આ માણસમાંથી બહાર આવવા હુકમ 
કર્યો તે માણસ ઈસુની આગળ નીચે પડયો અને મોટા 
સાદેથી બૂમો પાડવા લાગ્યો; "ઓ ઈસુ,પરાત્પર દેવના 
દીકરા, તું મારી પાસેથી શું ઈચ્છે છે? મહેરબાની કરીને 
મને શિક્ષા કરીશ નહિ!” 

૨%સુએ તેને પૂછયું; "તારું નામ શું છે?” તે માણસે 
ઉત્તર આપ્યો; “સેના.” (તેણે કહ્યું તેનું નામ સેના હતું 
કારણ કૅ ઘણા ભૂતો તેનામાં પેઠાં હતા.) ગભૂતોએ ઈસુને 
વિનંતી કરી કૅ અમને અનંતકાળના અંધકારમાં મોકલીશ 
નહિ. ૨ત્યાં એક ટેકરીની બાજુમાં ઘણાં ભૂંડોનું ટોળું 
ચરતું હતું. ભૂતોએ ઈસુને વિનંતી કરી કૅ, અમને ભૂંડોમાં 
પ્રવેશવાની રજા આપો. તેથી ઈસુએ ભૂતોને તેમ કરવાની 
રજા આપી. ગ્પછી ભૂતો માણસમાંથી નીકળીને ભૂંડોમાં 
પેઠા. પછી ભૂંડોનું ટોળું પહાડની ધાર પરથી સરોવરમાં 
ધસી પડયું. બધા જ ભૂંડો ડૂબીને મરી ગયા. 

૩૪ભૂંડો ચરાવનાર જે થયું હતું તે જોઈને તે પણ 
ભાગી ગયો. તે માણસોએ એ વાત શહેરમાં અને 
ગામડાંઓમાં જાહેર કરી. *પશું બન્યું છે તે જોવા લોકો 
બહાર આવ્યા. લોકો ઈસુ પાસે આવ્યા ત્યારે તે માણસને 
ઈસુના પગ આગળ બેઠેલો જોયો. તે માણસે કપડાં 
પહેરેલા હતાં. માનસિક રીતે તે ફરીથી સ્વસ્થ હતો. 
અને અશુદ્ધ આત્માઓ જતા રહ્યાં હતા. તે લોકો ડરી 
ગયા. ગતે લોકો કે જેમણે આ બાબત બનતાં જોઈ હતી 
તેમણે ઈસુએ આ માણસ કૅ જેનામાં ભૂતો હતાં તેને 
કેવી રીતે સાજો કર્યો તે બીજા લોકોને કહ્યું. 
૨9ગરસાનીઓના બધા જ લોકોએ ઈસુને દૂર ચાલ્યા 
જવા કહ્યું. તેઓ બધા ડરી ગયા હતા. તેથી ઈસુ પાછો 
હોડીમાં બેઠો અને ગાલીલ પાછો ફર્યો. *“જે માણસ કૅ 
જેનામાંથી ભૂતો નીકળ્યાં હતા તેણે ઈસુ સાથે જવા 
વિનંતી કરી. 

પણ ઈસુએ તે માણસને વિદાય કર્યો. અને કહ્યું. 
૩૯"તારે ઘરે પાછો જા અને દેવે તારે માટે શું કર્યું છે તે 
લોકોને કહે.” 

તેથી તે માણસ ગયો અને આખા શહેરમાં કહ્યું કે, 
“ઈસુએ તેને માટે શું કર્યું છે.” 


ઈસુ મૃત છોકરીને જીવનદાન આપે છે અને 
માંદી સીને સાજી કરે છે 
૪જસુ જ્યારે ગાલીલ પાછો ફર્યો ત્યારે લોકોએ તેનું 
સ્વાગત કર્યું. દરેક વ્યક્તિ તેની રાહ જોતી હતી. *ઈસુ 


લૂક ૮:૪ર-૯:૧૧ 


પાસે યાઈર નામનો એક માણસ આવ્યો. યાઈર 
સભાસ્થાનનો અધિકારી હતો. તે ઈસુના ચરણે પડ્યો 
અને ઈસુને વિનંતી કરી કૅ મારે ઘેર પધારો. 7ચ્યાઈરને 
માત્ર એક દીકરી હતી. તે બાર વર્ષની હતી, જે મરણ 
પથારીએ હતી. 

જ્યારે ઈસુ યાઈરને ઘરે જતો હતો તે દરમિયાન 
તેની આજુબાજુ લોકોનું ટોળું તેના પર ધસારો કરતું 
હતું. ₹ગત્યાં એક સ્રી હતી જેને બાર વર્ષથી લોહીવા 
હતો. પોતાની પાસે જે કઈ હતું તે બધું જ ખર્ચ્યુ. પણ 
કૌઈ વૈદ તેને સાજી કરી શકયો ન હોતો. *7તે ઈસુની 
પાછળથી આવી અને તેનાં લૂગડાંની કોરને અડકી. તે 
જ ક્ષણે તેનો લોહીવા બંધ થઈ ગયો. 7પપછી ઈસુએ 
કહ્યું; "મને કોણ અડડક્યું?” 

બધા લોકોએ કદ્યું, તેઓએ ઈસુને સ્પર્શ કર્યો નથી. 
પિતરે કહ્યું; “સ્વામી, તારી આજુબાજુ જે લોકો છે તેઓ 
તારા પર ધસી રહાં હતાં.” 

*જછીસુએ કહ્યું; "મને કોઈએ સ્પર્શ કર્યો છે. કૅમ કૅ 
મને ખબર પડી છે કૅ પરાક્રમ મારામાંથી બહાર નીકળ્યું 
છે.” *જ્યારે સીએ જોયું કૅ તે છુપી રહી શકૅ તેમ નથી 
ત્યારે ધૂજતી ધૂજતી આગળ આવી અને બધા જ લોકોની 
સમક્ષ ઈસુના પગ આગળ પડીને બોલી કૅ શા માટે તે 
ઈસુને સ્પર્શી હતી. પછી તેણે કહ્યું કૅ જ્યારે તેણે ઈસુનો 
સ્પર્શ કર્યો ત્યારે તરત જ તે સાજી થઈ ગઈ હતી. 
૪સુએ તેને કહ્યું; "દીકરી, તને તારા વિશ્વાસે સાજી 
કરી છે. શાંતિથી જા.” 

૪લ્હજી ઈસુ બોલતો હતો ત્યાં તો સભાસ્થાનના 
અધિકારી (યાઈર) ને ઘરેથી એક માણસ આવ્યો. અને 
કહ્યું કે; "તારી પુત્રીનું અવસાન થયું છે. હવે ઉપદેશકને 
(ઈસુ) તકલીફ આપીશ નહિ.” 

પજસુએ આ સાંભળ્યું, તેણે યાઈરને કહ્યું, “જરાય 
ગભરાઈશ નહિ. માત્ર વિશ્વાસ રાખ એટલે તારી પુત્રી 
સાજી થઈ જશે.” 

પજીસુ ઘરે આવ્યો. ઈસુએ ફક્ત પિતર, યાકૂબ, 
યોહાન તથા છોકરીના માબાપને જ તેની સાથે અંદર 
આવવા દીધા. ઈસુએ બીજા કોઈ પણ માણસને અંદર 
આવવા દીધા નહિ. પરબધા જ લોકો રડતાં હતા અને 
વિલાપ કરતાં હતાં કારણ કૅ તે છોકરી મૃત્યુ પામી હતી. 
પણ ઈસુએ કહ્યું; "રડશો નહિ, તેનું મૃત્યુ થયું નથી, 
પણ તે ઊંઘે છે.” 

પષ્લોકો ઈસુ તરફ હસ્યા, કારણ કૅ તેઓ જાણતા 
હંતા કૅ છોકરી મરી ગઈ છે. પ૪પણ ઈસુએ તેનો હાથ 


૫% 


પકડીને તેને બોલાવી, "નાની છોકરી, ઊભી થા!” પપતેનો 


૮૮ 


આત્મા તેનામાં પાછો આવ્યો ને તરત જ ઊભી થઈ. 
ઈસુએ કહ્યું; “તેને કંઈક ખાવાનું આપો.” પ્વે છોકરીનાં 
માબાપ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ઈસુએ તઓને કહ્યું 
કે, જે કંઈ બન્યું છે તે વિષે કોઈને કહેતાં નહિ. 


ઈસુ બાર પ્રેરિતોને મોકલે છે 
લદ ઈસુએ તેના શિષ્યોને બોલાવીને તેઓને બધા 
ભૂતો પર, તથા રોગો ટાળવાને પરાક્રમ તથા 
અધિકાર આપ્યાં. ચ્તેણે તેઓને દેવના રાજ્ય વિષે કહેવા 
તથા માંદાઓને સાજા કરવા મોકલ્યા. “ણે તેઓને 
કહ્યું; "જયારે તમે મુસાફરી કરો ત્યારે તમારી સાથે લાકડી 
લેશો નહિ, ઝોળી, ખોરાક કૅ પૈસા પણ લઈ જશો નહિ. 
પ્રવાસમાં ફક્ત તમે પહેરો છો તે જ કપડાં લેજો. ”જ્યારે 
તમે ઘરમાં જાઓ ત્યારે તે જગ્યા છોડતા સુધી ત્યાં જ 
રહો. પજો શહેરના લોકો તમારું સ્વાગત ન કરે તો શહેરની 
બહાર જઈને તમારા પગ પર લાગેલી ધૂળ ખંખેરી 

નાખજો. આ તમને ચેતવણીરૂપ બનશે.” 
ધથી તે શિષ્યો બહાર નીકળ્યા. તેઓ બધા 
ગામડાઓમાંથી પસાર થયા. તેઓ સુવાર્તા પ્રગટ કરતાં 

અને સર્વત્ર લોકોને સાજા કરતાં ગયા. 


હેરોદની ઈસુ વિષેની મૂંઝવણ 

%જે કંઈ બનતું હતું તે બધી બાબતો વિષે રાજ્યપાલ 
હેરોદે સાંભળ્યું. તે મૂંઝવણમાં પડ્યો કારણ કૅ કૅટલાએક 
લોકોએ કહ્યું; "યોહાન મૂએલાંમાંથી ઊઠયો છે.” “બીજા 
લોકોએ કહ્યું; "એલિયા આપણી પાસે આવ્યો છે.” અને 
બીજા કૅટલાએક લોકોએ કહ્યું; "પ્રાચીન પ્રબોધકોમાંનો 
એક મૂએલાંમાંથી ઊભો થયો છે.” “હેરોદે કહ્યું; “મેં 
યોહાનનું મસ્તક કાપી નંખાવ્યું, પણ જેના સંબંધી હું 
આ વાતો સાંભળું છું તે કોણ છે?” હેરોદે ઈસુને મળવાના 
પ્રયત્ન ચાલુ કર્યા. 

ઈસુ ૫,૦૦૦થી વધુ લોકોને ખવડાવે છે 

૧૦જયારે પ્રેરિતો પાછા આવ્યા. તેઓએ તેમના 
પ્રવાસમાં જે જે કર્યું હતું તે ઈસુને કહ્યું અને ઈસુ 
તેઓને બેથસૈદા નામના શહેરમાં લઈ ગયો. જ્યા ઈસુ 
અને તેના પ્રેરિતો એકાંતમાં સાથે રહી શકૅ. “પણ લોકોને 
ખબર પડી કે ઈસુ ક્યાં ગયો છે. તેઓ તેની પાછળ 
ગયા. ઈસુએ તેઓને આવકાર્યા અને દેવના રાજ્ય સંબંધી 
વાત કરી. તેણે જે માંદા લોકો હતા તેઓને સાજા કર્યા. 


૮્લ 


૧અનમતા બપોરે, તે બાર પ્રેરિતો ઈસુ પાસે આવ્યા 
અને કહ્યું; "આ જગ્યાએ કોઈ રહેતા નથી. લોકોને વિદાય 
કરો. જેથી તેઓ તેમના માટે ખેતરમાં અને આજુબાજુના 
ગામોમાં જઈને ખાવાની અને રહેવાની સૂવાની જગ્યાની 
વ્યવસ્થા કરે.” 

૧૨૫રંતુ ઈસુએ પ્રેરિતોને કહ્યું; “તમે તેઓને કંઈક 
ખાવાનું આપો.” 

પ્રેરિતોએ કહ્યું; “આપણી પાસે ફક્ત પાંચ રોટલી 
અને બે માછલીઓ જ છે. આ બધા લોકો માટે ખાવાનું 
ખરીદી લાવીએ એમ તું ઈચ્છે છે?” ૧૪(ત્યાં લગભગ 
૫,૦૦૦ માણસો હતાં.) 

ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, “લોકોને કહો પચાસ 
પચાસના સમૂહમાં બેસે.” 

૧પતેઓએ તેમ કર્યું, અને બધા જ લોકો નીચે બેસી 
ગયા. "પછી ઈસુએ પાંચ રોટલી અને બે માછલીઓ 
લીધી. ઈસુએ ઊચે આકાશમાં જોયું અને ખોરાક માટે 
આશીર્વાદ માંગ્યો. પછી ઈસુએ ખોરાકના ભાગ પાડ્યા 
અને તે શિષ્યોને આપ્યા. ઈસુએ શિષ્યોને લોકોને ભોજન 
પીરસવાનું કહ્યું. ''બધા જ લોકોએ ખાધું અને તૃપ્ત 
થયા. છતાં ત્યાં ઘણું ખાવાનું રહયું હતું. અને છાંડેલા 
ખોરાકના ટુકંડાઓથી બાર ટોપલીઓ ભરી. 


ઈસુજ ખ્રિસ્ત છે 

૧૮એક વખત ઈસુ એકાંતમાં પ્રાર્થના કરતો હતો. 
તેના શિષ્યો ભેગા થઈને ત્યાં આવ્યા. ઈસુએ તેઓને 
પૂછયું, “હું કોણ છું તે વિષે લોકો શું કહે છે?” 

૧૯શેષ્યોએ ઉત્તર આપ્યો, "કૅટલાએક લોકો કહે છે 
કૅ તું યોહાન બાપ્તિસ્ત છે. બીજા કૅટલાએક કહે છે તું 
એલિયા છે અને કૅટલાએક લોકો કહે છે; તું પ્રાચીન 
પ્રબોધકોમાંનો એક છે અને ફરી સજીવન થઈને આવ્યો 
છે.” 

ચપછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું; "અને હું કોણ 
છું એ વિષે તમે શું કહો છો?” 

પિતરે ઉત્તર આપ્યો, "તું દેવનો ખ્રિસ્ત છે.” 

“ઈસુએ તેઓને કોઈને પણ નહિ કહેવા માટે 
ચેતવણી આપી. પછી ઈસુએ કહ્યું; ર"માણસના દીકરાએ 
સહન કરવું પડશે. મોટા યહૂદી વડીલો, મુખ્ય યાજકો 
અને શાસ્રીઓ તેનો અસ્વીકાર કરશે. માણસના દીકરાને 
મારી નાખવામાં આવશે. પણ ત્રણ દિવસ પછી તે 
મૃત્યુમાંથી ઊભો થશે.” 

ચ%સુએ તે બધાને કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું; "જો કોઈ 
મારી પાછળ આવવા ઈચ્છતું હોય, તો તેણે પોતાની 


લૂક ૯:૧ર-૩૬ 


ઈચ્છાઓ અને વસ્તુઓને 'ના' કહેવી અને દરરોજ 
પોતાનો વધસ્તંભ ઊંચકીને મારી પાછળ ચાલવું. ચ૪જે 
કૌઈ વ્યક્તિ પોતાનો જીવ બચાવવા ઈચ્છશે તે પોતાનું 
જીવન ગુમાવશે. પણ જે કોઈ વ્યક્તિ મારે ખાતર પોતાનો 
જીવ ગુમાવશે, તો તેને તે બચાવશે. ચ્પકારણ કૅ જો કોઈ 
માણસ આખું જગત પ્રાપ્ત કરે પણ પોતાનો પ્રાણ ગુમાવે 
અથવા તેનો પોતાનો નાશ થાય તો તેને શો લાભ? 
ચજો કોઈ મારા કારણે તથા મારા ઉપદેશને લીધે લજવાશે 
ત્યારે માણસનો દીકરો તે વ્યક્તિથી લજવાશે. જ્યારે તે 
તેના મહિમા સાથે અને બાપના મહિમા સાથે અને 
પવિત્ર દૂતોના મહિમા સાથે આવશે. ચહું તમને સત્ય 
કહું છું, "અહીં ઊભા રહેલાઓમાંથી તમે કૅટલાએક 
લોકો મૃત્યુ પામતા પહેલા દેવના રાજ્યનું દર્શન કરશે.” 


મૂસા, એલિયા, અને ઈસુ 

“ઈસુ, એ વાતો કધા પછી લગભગ આઠ દિવસો 
બાદ પિતર, યોહાન તથા યાકૂંબને લઈને પહાડ પર 
પ્રાર્થના કરવા માટે ગયો. ચ“ઈસુ જ્યારે પ્રાર્થના કરતો 
હંતો ત્યારે તેનો ચહેરો બદલાયો. તેનાં વસ્રો સફેદ 
ચમકતાં થયાં. તે પછી બે માણસો ઈસુ સાથે વાતો 
કરતો હતા. તે માણસો મૂસા તથા એલિયા હતા. ”મૂસા 
અને એલિયા પણ તેજસ્વી અને ચમકતા દેખાતા હતા. 
તેઓ ઈસુ સાથે તેના મૃત્યુ સંબંધી વાત કરતા હતા. જે 
યરૂશાલેમમાં થવાનું હતું. ગ્ગપેતર અને બીજા ઘસઘસાટ 
ઊંઘતા હતા. પણ તેઓ જાગી ઊઠ્યા અને ઈસુનો મહિમા 
જોયો. તેઓએ ઈસુ સાથે ઊભેલા બે માણસોને પણ 
જોયા. ૩૩જયારે મૂસા અને એલિયા જ્યારે વિદાય થતા 
હંતા ત્યારે પિતરે કહ્યું; "સ્વામી, આપણે અહીં છીએ તે 
સારુ છે અમે અહીં ત્રણ તંબૂ બનાવીશું. એક તારા માટે, 
એક મૂસા માટે અને એક એલિયા માટે” (પિતર જે કંઈ 
કહેતો હતો તે સમજતો નહોતો.) 

૨૪જ્યારે પિતર આ બોલતો હતો ત્યારે તેઓની 
આજુબાજુ એક વાદળ આવ્યું. પિતર, યાકૂંબ અને યોહાન 
ગભરાઈ ગયા. જ્યારે વાદળોએ તેઓને ઢાંકી દીધા. 
ગપ્વાદળામાંથી એક અવાજ આવ્યો. તે અવાજે કલયું; 
“આ મારો દીકરો છે, મારો પસંદ કરેલો. તેની આજ્ઞાનું 
પાલન કરો.” 

જ્યારે તે અવાજ પૂરો થયો ત્યારે માત્ર ઈસુ જ 
ત્યાં હતો પિતર, યાકૂબ, યોહાને કંઈ કહ્યું નહિ. તે 
વખતે તેઓએ જે જોયું હતું તેમાનું કશુંય કોઈને કહ્યું 
નહિ. 


લૂક ૯:૩૭-૫૮ 


જેનામાં અશુદ્ધ આત્મા હતો તે છોકરાને 
ઈસુ સાજો કરે છે 

૨9બીજે દિવસે ઈસુ, પિતર, યાકૂબ અને યોહાન 
પહાડ પરથી નીચે ઉતર્યા. લોકોનો મોટો સમુદાય ઈસુને 
મળ્યો. %લોકોના સમુદાયમાંથી એક માણસે ઘાંટો 
પાડીને ઈસુને કહ્યું, "ઉપદેશક, મહેરબાની કરીને આવ 
અને મારા દીકરા તરફ જો. તે મારો એકનો એક દીકરો 
છે. “એક અશુદ્ધ આત્મા મારા પુત્રને વળગે છે, અને 
પછી તે બૂમો પાડે છે. તે તેની જાત પરનો કાબૂ ગુમાવે 
છે અને તેના મોઢામાંથી ફીણ નીકળે છે. અશુદ્ધ આત્મા 
તેને ઈજા કરવાનું ચાલુ રાખે છે અને માંડ માંડ તેને 
છોડે છે. ₹૦મેં તમારા શિષ્યોને મારા પુત્રમાંથી દુષ્ટ 
આત્માઓને હાંકી કાઢવા વિનંતી કરી, પણ તેઓ તેને 
કાઢી શક્યા નહિ.” 

“ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો: "તમે લોકો જે હમણાં જીવો 
છો પણ તમારામાં વિશ્વાસ નથી. તમારા જીવનો બધા 
ખોટાં છે. હું ક્યાં સુધી તમારી સાથે હોઈશ અને તમારી 
સાથે ક્યાં સુધી તમારું સહન કરું? ઈસુએ તે માણસને 
કહ્યું, "તારા પુત્રને અહીં લાવ.” 

૪્યારે તે છોકરો આવતો હતો ત્યારે અશુદ્ધ 
આત્માએ તેને જમીન પર પછાડ્યો. છોકરાએ તેની 
જાત પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો. પણ ઈસુએ અશુદ્ધ આત્માને 
ખૂબ ધમકાવ્યો. પછી તે છોકરો સાજો થઈ ગયો. અને 
ઈસુએ તે છોકરાને તેના બાપને પાછો આપ્યો. 7ગબધા 
લોકો દેવના આ મહાન પરાક્રમથી આશ્ચર્યચક્તિ થયા. 


ઈસુ તેના મૃત્યુ વિષેની વાત કહે છે 

હજુ પણ લોકો ઈસુએ જે જે બધુ કર્યું તેનાથી વિસ્મિત 
થતા હતા. ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું. ૪૪”હું હમણાં 
તમને જે બાબતો કહીશ તેને ભૂલશો નહિ. માણસનો 
દીકરો કૅટલાએક માણસોના બંધનોમાં મૂકાશે.” ૪પપણ 
શિષ્યો ઈસુના કહેવાનો અર્થ સમજી શક્યા નહિ. તેનો 
અર્થ તેનાથી ગુપ્ત રખાયો જેથી તેઓ તે સમજી શક્યા 
નહિ. પણ શિષ્યો ઈસુએ જે કહ્યું હતું તે વિષે પૂછતાં 
ડરતા હતા. 


સૌથી વધારે મહત્વની વ્યક્તિ 
*છીસુના શિષ્યોમાં વાદવિવાદ શરૂ થયો કૅ 
તેમનામાંનો કોણ સોથી વધારે મહત્વનો છે. (ઈસુએ 
તેઓ શું વિચારતા હતા તે જાણ્યું. તેથી ઈસુએ એકં 
નાનું બાળક લઈને પોતાની બાજુમાં ઊભું રાખ્યું. ””“પછી 


ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું," જે કોઈ મારે નામે આ 


૯૦ 


નાનાં બાળકનો અંગીકાર કરે છે તે વ્યક્તિ મારો અંગીકાર 
કરે છે અને જયારે કોઈ વ્યકિત મારો અંગીકાર કરે છે, 
ત્યારે તે મારા મોકલનારનો પણ અંગીકાર કરે છે. 
તમારામાંનો એ વ્યક્તિ સૌથી મહત્વનો વ્યક્તિ છે જે 
નમ્ર છે.” 


જે કોઈ તમારી વિરુદ્ધ નથી તે તમારા પક્ષનો છે 

૪લ્યોહાને ઉત્તર આપ્યો, "સ્વામી, અમે એક 
વ્યક્તિને તારા નામનો ઉપયોગ કરીને ભૂતોને લોકોમાંથી 
બહાર કાઢતા જોયો. અમે તેને બંધ કરવા કહ્યું, કારણ કૅ 
તે આપણા સમુદાયનો નથી.” 

પજુસુએ યોહાનને કહ્યું, "તેને અટકાવશો નહિ. જે 
કૌઈ તમારી વિરુદ્ધ નથી. તે તમારા પક્ષનો જ છે.” 


સમરૂની શહેર 

પજીસુને આ દુનિયા છોડીને આકાશમાં પાછા જવાનો 
સમય નજીક આવતો હતો ત્યારે તેણે યરૂશાલેમ જવાનો 
નિર્ણય કર્યો. "ઈસુએ પોતાની આગળ કૅટલાએક 
માણસોને મોકલ્યા. તે માણસો ઈસુ માટે સંપૂર્ણ તૈયારી 
કરવા સમરૂનીઓના એક શહેરમાં ગયા. પગપણ ત્યાના 
લોકોએ તેને આવકાર્યો નહિ કારણ કે તે યરૂશાલેમ 
જતો હતો. પ૪યાકૂબ અને યોહાન, જે ઈસુના શિષ્યો 
હતા તેમણે આ જોયું. તેઓએ કહ્યું; "પ્રભુ, શું તું ઈચ્છે 
છે કે, અમે આજ્ઞા કરીએ કૅ આકાશમાંથી આગ વરસે 
અને એ લોકોનો નાશ કરે?” 

પપપૃણ ઈસુએ પાછા ફરીને તેઓને ઠપકો આપ્યો. * 
પધ્પછી ઈસુ અને તેના શિષ્યો બીજા એક શહેરમાં 
ગયા 


ઈસુને અનુસરવુ 
પ*્તેઓ રસ્તા પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે કોઈ 
વ્યક્તિએ ઈસુને કહ્યું, “તું જે જગ્યાએ જશે ત્યાં હું તારી 
પાછળ આવીશ.” 
પ્ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “લૉકડાંને રહેવા માટે દર 
હોય છે. પક્ષીઓને રહેવા માટે માળા હોય છે પણ 
માણસના દીકરાને માથું મૂકવાની જગ્યા નથી.” 





કંલમ પ૪ કૅટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમેર્યું છે: "... જેમ 


એલિયાએ કર્યું.” 

કંલમ પપ કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમેર્યું છે: અને ઈસુએ 
કહયું, 'તમે જાણતા નથી કૅ કૅવા પ્રકારનો આત્મા તમારી પાસે 
છે. પદમાણસનો દીકરો નાશ કરવા નહિ પણ તેઓને તારવા 
આવ્યો છે.” 


૯૧ 


પલ્ઈસુએ બીજા એક માણસને કહ્યું; “મારી પાછળ 
આવ!” પણ તે માણસે કહ્યું; “પ્રભુ, મને જવા દે અને 
પહેલા હું મારા પિતાને દાટું.” 

૬૦પણ ઈસુએ તેને કહ્યું; “જે લોકો મરેલા છે તેઓને 
પોતાના મૃત્યુ પામેલાઓને દાટવા દે. તું જઈને દેવના 
રાજ્યની વાત પ્રગટ કર.” 

ધબીજા એક માણસે કહ્યું; “પ્રભુ, હું તારી પાછળ 
આવીશ પણ પહેલા મને મારા પરિવારમાં જઈને સલામ 
કરી આવવાની રજા આપ.” 

થસુએ કહ્યું; "જો કોઈ વ્યકિત ખેતર ખેડવાનું શરૂ 
કરે અને પાછળ જુએ તો તે દેવના રાજ્યને માટે યોગ્ય 
નથી.” 


ઈસુ ૭ર માણેસોને મોકલે છે 

આ પછી, પ્રભુ (ઈસુ)એ બીજા વધારે ૭ર* 
૧૦ માણસો પસંદ કર્યા અને જે દરેક શહેર અને 
જગ્યાએ જવાનું તેણે આયોજન કર્યું હતું, ત્યાં બબ્બેના 
સમૂહમાં પોતાના પહેલાં મોકલ્યા. ચ્ઈસુએ તેઓને કલ્યું, 
“ફસલ ઘણી સારી છે, પણ ફસલના કામમાં મજૂરો 
બહુ થોડા છે, ફસલના (લોકો) ધણીને પ્રાર્થના કરો કૅ 
તેની ફસલને ભેગી કરવામાં મદદ માટે વધારે મજૂરોને 
મોકલે. *તમે હમણા જઈ શકો છો. પણ ધ્યાનથી 
સાંભળો! “હું તમને મોકલું છું અને તમે વરુઓમાં ઘેટાંનાં 
બચ્ચાં જેવા હશો.” ૪પૈસા, ઝોળી કૅ જોડાં કંઈ પણ 
તમારી સાથે લઈ જશો નહિ. રસ્તામાં કોઈની સાથે 
વાત કરવા રોકાશો નહિ. પકોઈ પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરતા 
પહેલા કહો કે, "આ ઘરનાંને શાંતિ થાઓ.” “જો શાંતિનો 
દીકરો ત્યાં રહેતો હોય તો તમારા આશીર્વાદની શાંતિ 
તેમની સાથે રહેશે. પણ જો, માણસ શાંતિ નહિ રાખતો 
હોય તો પછી તમારા આશીર્વાદની શાંતિ તમારી પાસે 
પાછી આવશે. ૨શાંત ઘરમાં જ રહો. લોકો તમને ત્યાં 
જે કંઈ આપે તે ખાઓ અને પીઓ. કારણ કૅ મજૂર તેના 
વેતનને પાત્ર છે. તેથી એક ઘેરથી બીજા ઘેર જશો 
નહિ. “જો તમે કોઈ શહેરમાં પ્રવેશો અને લોકો તમને 
આવકારે તો તેઓ તમને જે ખાવાનું આપે તે ખાઓ. 
૯ત્યાં રહેતા માંદા લોકોને સાજા કરો, પછી તેઓને કહો, 
'દેવનું રાજ્ય જલદીથી તમારી પાસે આવે છે!' "પણ 
જો તમે કોઈ શહેરમાં જાઓ અને લોકો તમને આવકારે 
નહિ તો પછી તે શહેરની શેરીઓમાં જાઓ. અને કહો; 
૧તમારા શહેરની જે ધૂળ અમારા પગ પર છે તે પણ 
અમે તમારી સામે ખંખેરી નાખીએ છીએ. પણ એટલું 





૭ર કૅટલીક લૂકની ગ્રીક નકલોમાં ૭૦ ઉલ્લેખ કર્યા છે. 


લૂક ૯:૫૯-૧૦:૨૧ 


યાદ રાખજો કૅ દેવનું રાજ્ય જલદી આવે છે.' રહું કહું 
છું કૅ ન્યાયના દિવસે તે શહેરના લોકોની હાલત સદોમના 
લોકો કરતાં વધારે ખરાબ થશે. 


ઈસુની અવિશ્રાસુ લોકોને ચેતવણી 

૧૩ઓ ખોરાઝીન, તે તારે માટે ખરાબ છે, ઓ 
બેથસૈદા, તે તારા માટે પણ ખરાબ છે. મેં તમારામાં 
ઘણા ચમત્કારો કર્યા છે. તે જો તૂર તથા સિદોનમાં થયા 
હોય તો, તે શહેરના લોકોએ તેઓનાં જીવનમાં પરિવર્તન 
કર્યું હોત અને ઘણા વખત પહેલાં પાપો કરવાનું બંધ 
કર્યું હોત. તેઓએ તાટના વસો પહેર્યા હોત અને તેમની 
જાતે રાખ ચોળીને તેઓએ તેઓનાં પાપો માટે પશ્ચાતાપ 
દર્શાવ્યો હોત. પરંતુ ન્યાયના દિવસે તૂર અને સિદોન 
કરતાં તમારા માટે વધારે ખરાબ થશે. 1પઅને ઓ કફર- 
નહૂમ, શું તને આકાશ સુધી ઊંચુ કરાશે? ના! તને તો 
નરકમાં ફેંકી દેવામાં આવશે! 

૧૬%જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને ધ્યાનથી સાંભળે છે, તે 
વ્યક્તિ ખરેખર મને પણ ધ્યાનથી સાંભળે છે અને 
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને સ્વીકારવાની ના પાડે, ત્યારે 
તે મને પણ સ્વીકારવાની ના પાડે છે. અને જે મને 
સ્વીકારવાની ના પાડે છે, તે જેણે મને અહીં મોકલ્યો 
છે તેને સ્વીકારવાની ના પાડે છે.” 


શેતાનની પડતી 

૧૭જ૧ઘારે ૭ર માણસો તેઓનો પ્રવાસ કરીને પાછા 
ફર્યા ત્યારે તેઓ ઘણા પ્રસન્ન હતા. તેઓએ કદ્યું; "પ્રભુ, 
જ્યારે અમે તારા નામનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે ભૂતો પણ 
અમને તાબે થયા.” 'જઈસુએ તે માણસોને કહ્યું; “મેં 
શેતાનને આકાશમાંથી વીજળીની પેઠે પડતો જોયો. 
૧૯ઘયાનથી સાંભળો! મેં તમને સર્પો અને વીંછીઓ પર 
ચાલવાનો અધિકાર આપ્યો છે. મેં તમને શત્રુની બધી 
જ તાકાત કરતાં વધારે તાકાત આપી છે. તમને કશાથી 
ઈજા થનાર નથી. ૨૦પણ આનંદ કરો. આત્માઓ તમને 
તાબે થયા તેથી આનંદી થશો નહિ. એટલે નહિં કે 
તમારી પાસે સામર્થ્ય છે, તેને બદલે તમારા નામ 
આકાશમાં લખેલૉ છે તેથી આનંદ પામો.” 


ઈસુ બાપને પ્રાર્થના કરે છે 
“પછી પવિત્ર આત્માથી ઈસુને વધારે આનંદનો 
અનુભવ થયો. ઈસુએ કહ્યું; "હે બાપ આકાશ અને 
પૃથ્વીના ધણી, હું તારો આભાર માનુ છું. હું તારી સ્તુતિ 
કરું છું કારણ કૅ તેં ડાહ્યા અને બુદ્ધિશાળી લોકોથી આ 


લૂક ૧૦:રર-૪૦ 


વાતો ગુપ્ત રાખી છે. પણ તેં એ વાતો એવા લોકો કૅ જે 
નાનાં બાળકો જેવા છે તેમને તેં પ્રગટ કરી છે. હા બાપ, 
તેં આ કર્યું છે કારણ કૅ તું ખરેખર જે કરવા ઈચ્છતો 
હતો તે આ જ છે. 

ચમારા બાપે મને બધી વસ્તુઓ આપી છે. દીકરો 
કૌણ છે એ માણસ જાણતો નથી. ફક્ત બાપ જ જાણે છે 
અને દીકરો જાણે છે કૅ બાપ કોણ છે. ફક્ત તે લોકો જ 
જાણશે કૅ બાપ કોણ છે. તે એ લોકો છે જેને દીકરો 
તેમને પ્રગટ કરવા પસંદ કરે છે.” 

ર%સુ તેના શિષ્યો સાથે પાછો ફર્યો. તેઓ ત્યાં 
ઈસુની સાથે એકલા જ હતાં. ઈસુએ ક્યું; "તમે હમણા 
જે જુઓ છો તે જોવા તમને ધન્ય છે! ચહું તમને કહું 
છું કે તમે જે હમણા જુઓ છો તે જોવા માટે ઘણા 
પ્રબોધકો અને રાજા ઈચ્છતા હતા. પણ તેઓ આ વસ્તુઓ 
જોઈ શક્યા નથી. અને ઘણા પ્રબોધકો અને રાજાઓ 
તમે જે હમણા સાંભળો છો તે સાંભળવા ઈચ્છતા હતા, 
પણ તેઓ આ બાબતો સાંભળી શક્યા નહિ.” 


ભલા સમરૂનીનું ઉદાહરણ 

ચપ્પછી એક કાયદાનો પંડિત ઊભો થયો. તે ઈસુનું 
પરીક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરતો હતો. તેણે કહ્યું; “ઉપદેશક, 
અનંતજીવનની પ્રાપ્તિ માટે મારે શું કરવું જોઈએ?” 

ચસુએ તેને કહ્યું; "નેયમશાસમાં શું લખ્યું છે? 
તેમાં તું શું વાંચે છે?” 

ચથતે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "તારે પ્રભુ તારા દેવ પર 
તારા પૂર્ણ હદયથી તથા તારા પૂરા જીવથી તથા તારા 
પૂર્ણ સામર્થ્યથી તથા તારા પૂર્ણ મનથી પ્રીતિ કરવી 
જોઈએ.'* તથા, 'તમે તમારી જાતને જેવો પ્રેમ કરો છો 
તેવો જ તમારા પાડોશી પર પ્રેમ રાખવો.'* ” 

“ઈસુએ તેને કહ્યું, "તારો ઉત્તર ખરો છે. એ જ કરો 
તેથી તને અનંત જીવન મળશે.” 

ર૯પણ તે માણસ તેની જાતને ન્યાયી ઠરાવવા, પ્રશ્રો 
પૂછતો હતો. તેથી તેણે ઈસુને કહ્યું; "પણ આ બીજા 
લોકો કોણ છે જેમને મારે પ્રેમ કરવો જોઈએ?” 

૨૦આ પ્રશ્ચનો ઉત્તર આપતા ઈસુએ કહ્યું; "એક 
માણસ યરૂશાલેમથી યરેખોના રસ્તેથી જતો હતો. 
કૅટલાએક લૂંટારાઓએ તેને ઘેર્યો. તેઓએ તેનાં વસો 
ઉતારી લીધાં અને માર્યો. પછી તે લૂંટારાઓ તે માણસને 
જમીન પર પડેલો છોડીને ચાલ્યા ગયા. તે લગભગ 





'તારેપ્રભુ તારા ... પ્રીતી કરવી જોઈએ' પુન. ૬:૫. 


તમે તમારી જાતને ... પડોશી પર પ્રેમ રાખવો' લે. ૧૯:૧૮. 


હર 


મરી ગયો હતો. એવું બન્યું કે એક યહૂદી યાજક તે 
રસ્તા પરથી પસાર થતો હતો. જયારે યાજકૅ તે માણસને 
જોયો તે તેને મદદ કરવા રોકાયો નહિ, તે દૂર ચાલ્યો 
ગયો. *પછી, લેવી * નજીક આવ્યો. લેવીએ ઈજાગ્રસ્ત 
માણસને જોયો. પણ તેને જોઈને તે પણ બીજી બાજુ 
ચાલ્યો ગયો. તે પણ તેને મદદ કરવા રોકાયા વગર જ 
ચાલ્યો ગયો. *ગ્પછી એક સમરૂની તે રસ્તેથી પસાર 
થતો હતો. તે તે જગ્યાએ આવ્યો જ્યાં પેલો ઈજાગ્રસ્ત 
માણસ પડ્યો હતો. સમરૂનીએ તે માણસને જોયો. તે 
ઈજાગ્રસ્ત માણસને જોઈ તેને કરુણા ઉપજી. *૪તે 
સમરૂની તેની પાસે ગયો અને તેના ઘા પર ઓલિવનું 
તેલ અને દ્રાક્ષારસ રેડ્યો. પછી તેણે તે માણસના ઘા પર 
પાટો બાંધ્યો. સમરૂની પાસે એક ગધેડો હતો. તેણે તે 
ઈજાગ્રસ્ત માણસને તેના ગધેડા પર બેસાડ્યો અને તેને 
ધર્મશાળામાં લઈ ગયો. ધર્મશાળામાં સમરૂનીએ તેની 
માવજત કરી. ગપબીજે દિવસે, સમરૂની બે ચાંદીના 
સિક્કા લાવ્યો અને ધર્મશાળામાં જે માણસ કામ કરતો 
હંતો તેને આપ્યા. સમરૂનીએ કહ્યું; 'આ ઈજા પામેલા 
માણસની માવજત કરજે. જો તેના માટે તું વધારે પેસાનો 
ખર્ચ કરીશ તો હું જ્યારે ફરી પાછો આવીશ ત્યારે તે 
આપીશ.” 

*પછી ઈસુએ કહ્યું; "હવે લૂંટારાઓથી ઈજા પામેલા 
પેલા માણસ પર આ ત્રણ માણસોમાંથી (યાજક, લેવી, 
સમરૂની) કયા માણસે પ્રેમ દર્શાવ્યો. તું શું વિચારે છે?” 

૩9૬યદાના પંડિતે ઉત્તર આપ્યો; "તે એક કે જેણે 
તેને મદદ કરી,” 

ઈસુએ તેને કહ્યું; "તો પછી તું જા અને જઈને બીજા 
લોકો માટે એ પ્રમાણે કર.” 


મરિયમ અને માર્થા 

જ્યારે ઈસુ અને તેના શિષ્યો યાત્રા કરતા હતા. 
ત્યારે ઈસુ એક શહેરમાં ગયો. માર્થા નામની એક સીએ 
ઈસુને પોતાને ઘેર રાખ્યો. *માર્થાને મરિયમ નામની 
બહેન હતી. મરિયમ ઈસુના પગ પાસે બેઠી હતી અને 
તેનો ઉપદેશ ધ્યાનથી સાંભળતી હતી. પણ તેની બહેન 
માર્થા ઘરકામમાં વ્યસ્ત હતી. ₹૦માર્થા ઘણા કામોમાં 
વ્યસ્ત હતી ઘણું કામ કરવાનું હતું, માર્થા અંદર ગઈ 
અને ક્યું; “પ્રભુ, મારી બહેને મને કામ કરવાને એકલી 
મૂકી છે, તેની શું તને ચિંતા નથી? મને મદદ કરવા માટે 
તેને કહે!” 





લેવી લેવીના કૂળનો માણસ જે મંદિરમાં યહૂદી યાજકોનો 
મદદકર્તા હતો. 


લડ 


“પણ પ્રભુએ તેને ઉત્તર આપ્યો, "માર્થા, માર્થા, તું 
ઘણી બધી બાબતોમાં ચિંતા કરે છે અને ગભરાય છે. 
૪ચફક્ત એક જ વાત મહત્વની છે, મરિયમે યોગ્ય 
પસંદગી કરી છે; અને તે તેની પાસેથી કદાપિ લઈ 
લેવામાં આવશે નહિ.” 


ઈસુ પ્રાર્થના કરતાં શીખવે છે 
એક વખત ઈસુ એક જગ્યાએ પ્રાર્થના કરતો 
૧૧ હંતો. જ્યારે ઈસુએ પ્રાર્થના કરવાની પૂરી કરી 
ત્યારે તેના શિષ્યોમાંના એકૅ તેને કહ્યું; “યોહાને તેના 
શિષ્યોને પ્રાર્થના કરતા શીખવ્યું. પ્રભુ તમે પણ અમને 
પ્રાર્થના કરતા શીખવો”. ચઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું; "જ્યારે 
તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે આ રીતે પ્રાર્થના કરો: 


'ઓ બાપ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કૅ તારું 
નામ સદા પવિત્ર મનાઓ. અમે પ્રાર્થના કરીએ 
છીએ કૅ તારું રાજ્ય આવો. 

૩ દરેક દિવસે અમને જરૂરી ખોરાક આપ. 

૪ અમે કરેલાં પાપ તું માફ કર, કારણ કૅ અમે 
અમારા પ્રત્યેક અપરાધીઓને માફ કરીએ છીએ. 
અને અમને પરીક્ષણમાં ના લાવો પણ ભૂંડાઈથી 
અમારો છૂટકો કર.” 


માગવાનું ચાલુ રાખો 

પ-ધ્પછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું; "ધારો કૅ તમારામાંનો 
કોઈ એક મોડી રાત્રે તમારા મિત્રને ઘરે જાય અને કહે; 
“મારો એક મિત્ર મારી મુલાકાતે શહેરમાં આવ્યો છે. 
પરંતુ મારી પાસે તેને ખવડાવવા કંઈ નથી. કૃપા કરીને 
મને ત્રણ રોટલી આપ,” *તમારો મિત્ર ઘરમાંથી જ 
ઉત્તર આપે છે, "ચાલ્યો જા, મને તકલીફ ન આપ! 
હમણા બારણું બંધ છે. હું અને મારા બાળકો પથારીમાં 
છીએ. હું હમણા ઊઠીને તને રોટલી આપી શકું તેમ 
નથી. “હું તમને કહું છું કૅ તમે એના મિત્ર હોવા છતાં 
કદાચ તે ન ઊઠે, પણ તમારા સતત આગ્રહને કારણે તે 
અવશ્ય ઊઠશે અને તમને જરૂરી બધું જ આપશે. 6તેથી 
હું તમને કહું છું. માગવાનું ચાલુ રાખો, અને દેવ તમને 
આપશે. શોધવાનું ચાલુ રાખો અને તમે તે મેળવશો. 
બારણું ખખડાવવાનું ચાલુ રાખો, અને બારણું તમારા 
માટે ઉઘડશે. ૧૦હા, જો એક વ્યક્તિ માંગવાનું ચાલુ 
રાખે છે તો તે વ્યક્તિ મેળવશે. જો વ્યક્તિ શોધવાનું 
ચાલુ રાખે છે તો તે તેને મળે છે. જો વ્યકિત ખખડાવવાનું 
ચાલુ રાખે છે, તો તે વ્યક્તિ માટે બારણું ઉઘડશે. 


લૂક ૧૦:૪૧-૧૧;રર 


૧તમારામાંથી કોઈને દીકરો છે? જો તમારો દીકરો તમારી 
પાસે એક માછલી માગશે તો તમે શું કરશો? શું કોઈ 
પિતા તેના પુત્રને સર્પ આપશે? ના! તમે તેને એક 
માછલી જ આપશો. અથવા, જો તમારો દીકરો એક 
ઈડુ માંગશે તો શું તમે તેને એક વીંછી આપશો? ના! 
૧3મે બીજા લોકો જેવા જ છો, તમે ભૂંડા છો છતો તમે 
જાણો છો કૅ તમારા બાળકોને સારી ભેટો કેવી રીતે 
આપવી. તેથી તમારા આકાશમાંના બાપ જાણે છે. જે 
લોકો તેની પાસે માગે છે તેમને તે પવિત્ર આત્મા આપશે. 
તે કૅટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે.” 


ઈસુનું સામર્થ્ય દેવ તરફથી 

૧૪એક વખતે ઈસુ માણસમાંથી ભૂતને બહાર કાઢતો 
હંતો. તે માણસ વાત કરી શકતો ન હતો. જ્યારે દુષ્ટ 
આત્મા બહાર આવ્યો ત્યારે તે માણસ બોલી શકયો. 
લોકો અચરત પામ્યા હતા. 'પકેટલાએક લોકોએ કહ્યું; 
“લોકોમાંથી ભૂતોને બહાર કાઢવા ઈસુ બાલઝબૂલની 
તાકાતનો ઉપયોગ કરે છે. બાલઝબૂલ ભૂતોનો સરદાર 
હંતો.” 

૧૬બીજા લોકો ઈસુનું પરીક્ષણ કરવા ઈચ્છતા હતા. 
તેઓએ ઈસુની પાસેથી આકાશમાંથી નિશાની માગી. 
૧૬તેઓ શું વિચારતા હતા તે જાણીને ઈસુએ લોકોને 
કહ્યું; "જે કોઈ રાજ્યમાં ફૂટ પડે છે તેનો નાશ થાય છે 
અને પરિવારના સભ્યો એકબીજા સાથે ઝઘડે તો તેથી 
તેમા ભાગલા પડે છે. ૧/તેથી જો શેતાન પોતાની સામે 
થયેલો હોય તો તેનું રાજય કૅવી રીતે ટકી શકૅ? તમે 
કહો છો કૅ ભૂતોને બહાર કાઢવામાં હું બાલઝબૂલની 
શક્તિનો ઉપયોગ કરું છું. “પણ જો હું બાલઝબુલની 
શક્તિથી ભૂતોને બહાર કાઢતો હોઉં તો તમારા લોકો 
કંઈ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે તેઓ ભૂતોને બહાર 
કાઢે છે? તેથી તમારા પોતાના લોકો જ સાબિત કરે છે કૅ 
તમે ખોટા છો. ચ૦૫ણ હું તો ભૂતોને કાઢવા માટે દેવના 
સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરું છું, આ બતાવે છે કૅ દેવનું 
રાજ્ય તમારી પાસે આવ્યું છે! 

અ“"જ્યારે બળવાન માણસ ઘણા હથિયારોથી પોતાનું 
ઘર સાચવે છે ત્યારે તેના ઘરમાં વસ્તુઓ સલામત રહે 
છે. ચરપણ ધારો કૅ બીજો મજબૂત માણસ આવે છે અને 
તેને હરાવે છે, તે જેના પર પ્રથમ માણસે તેના ઘરને 
સલામત રાખવા વિશ્રાસ કર્યો હતો તે હથિયારો તે 
મજબૂત માણસ લઈ જશે. પછી વધારે મજબૂત માણસ 
બીજા માણસોની માલમિલ્કંત બાબતે તેની ઈચ્છા પ્રમાણે 
કરે છે. 


લૂક ૧૧:ર૨૩-૪૪ 


૨'જે વ્યક્તિ મારા પક્ષનો નથી તે મારી વિરુદ્ધ છે. 
જે માણસ મારી સાથે કામ કરી શકતો નથી તે મારી 
વિરુદ્ધ કામ કરે છે.” 


ખાલી માણસ 

ચઅ”જ્ઘારે માણસમાંથી અશુદ્ધ આત્મા બહાર આવે 
છે, પછી નિર્જળ પ્રદેશોમાં આરામ માટેની જગાની 
શોધમાં તે ભટકતો ફરે છે. પણ તે આત્માને આરામ 
માટેની જગ્યા મળતી નથી. તેથી આત્મા કહે છે, 'જે 
ઘરમાંથી હું નીકળ્યો તે જ ઘરમાં (વ્યકિત) હું પાછો 
જઈશ.'રપજ્યારે આત્મા પેલા માણસ પાસે પાછો આવે 
છે, ત્યારે તેનું અગાઉનું ઘર સ્વચ્છ અને સુશોભિત 
જુએ છે. ચધ્પછી તે અશુદ્ધ આત્મા બહાર જાય છે અને 
તેના કરતાં વધારે દુષ્ટ સાત અશુદ્ધ આત્માઓને લઈને 
આવે છે. પછી બધા જ અશુદ્ધ આત્માઓ તે માણસમાં 
પ્રવેશીને ત્યાં જ રહે છે અને પેલા માણસની હાલત 
પહેલાં કરતાં વધારે ભૂંડી બને છે.” 

સાચા સુખી લોકો 

ચજયારે ઈસુએ વાતો કહીં, ત્યારે એક સીએ 
ટોળામાંથી ઈસુને મોટા અવાજે કહ્યું; "તારી માતાને 
ધન્ય છે, કારણ કે તેણે તને જન્મ આપ્યો અને તને 
ઘવડાવ્યો.” 

અપણ ઈસુએ કંદ્યું; “જે લોકો દેવની વાત સાંભળે 
છે અને પાળે છે; તેઓ સાચા સુખી લોકો છે.” 


અમને સાબિતી આપો 

આ્લોકોનો સમૂહ મોટો ને મોટો થતો ગયો. ઈસુએ 
કહ્યું; “આજે જે લોકો જીવે છે તેઓ દુષ્ટ છે, તેઓ દેવની 
પાસેથી નિશાનીરૂપે કોઈ ચમત્કાર માંગે છે પણ તેઓને 
નિશાનીરૂપે કોઈ ચમત્કાર આપવામાં આવશે નહિ. 
યૂનાને જે ચમત્કાર થયો તે જ ફક્ત નિશાની હશે. 
૩9નેનવેહમાં રહેતા લોકોને માટે યૂના જ નિશાની 
હતો. માણસના દીકરા સાથે પણ એમ જ છે. આ સમયના 
લોકો માટે માણસનો દીકરો જ નિશાની થશે. ન્યાયના 
દિવસે દક્ષિણની રાણી* આ પેઢીના માણસો સાથે ઊભી 
રહેશે. તે બતાવશે કૅ તેઓ ખોટા છે. શા માટે? કારણ કૅ 
દૂર દૂરથી તે સુલેમાનનું જ્ઞાન ધ્યાનથી સાંભળવા આવી. 
અને હું તમને કહું છું કૅ હું સુલેમાન કરતા મોટો છું. 


ષ્ડ ષક સ્ક પક 





દક્ષિણની રાણી દક્ષિણની રાણી. તે સુલેમાન પાસે ૧૦૦૦ 
માઈલની મૂસાફરી કરીને દેવનું જ્ઞાન (ડહાપણ) શીખવા માટે 
આવી. વાંચો ૧ રાજા ૧૦:૧-૩. 


લ્૪ 


ગ્્યાયના દિવસે નિનવેહની આ પેઢીના માણસો લોકો 
સાથે ઊભા રહેશે અને તેઓ બતાવશે કૅ તમે દોપિત 
છો. શા માટે? કારણ કૅ જ્યારે યૂના પેલા લોકોને ઉપદેશ 
આપતો હતો ત્યારે તેઓએ પસ્તાવો કર્યો. હું તમને કહું 
છું કે, “હું યૂના કરતાં વધારે મોટો છું.” 


જગત માટે પ્રકાશ બનો 

કોઈ પણ વ્યક્તિ દીવો લઈને તેને વાસણ નીચે 
સંતાડી મૂકશે નહિ. તેને બદલે તે દીવી પર મૂકે છે તેથી 
ઘરમાં પ્રવેશનારા તે જોઈ શકૅ. તારી આંખ તારા 
શરીર માટે દીવો છે. જો તારી આંખો સારી હશે તો તારું 
આખું શરીર પ્રકાશથી ભરેલું હશે. પણ જો તારી આંખો 
ખરાબ હશે તો તારું આખુ શરીર અંધકારથી ભરેલું હશે. 
ગ્માટે સાવધાન રહે, તારામાં રહેલા પ્રકાશને અંધકાર 
થવા દઈશ નહિ. "જો તારું આખું શરીર પ્રકાશથી ભરેલું 
હશે અને તેનો કોઈ ભાગ અંધકારરૂપ નહિ હોય તો તે 
બધું તેજસ્વી થશે. જેમ દીવો તને પ્રકાશ આપે છે 
તેમ.” 


ઈસુફરોશીઓની ટીકા કરે છે 

૩9ઈંસુએ બોલવાનું પૂરું કર્યા પછી ફરોશીએ ઈસુને 
પોતાની સાથે જમવા બોલાવ્યો તેથી ઈસુ આવ્યો અને 
મેજ પાસે બેઠો. ૩પણ ફરોશીને તે જોઈને આશ્ચર્ય થયું 
જ્યારે ઈસુએ જમતાં પહેલા તેના હાથ ધોયા નહિ. 
ગ્પ્રભુએ (ઈસુ) તેને કહ્યું; “તમે ફરોશીઓ તો થાળી 
અને વાટકો બહારથી સાફ કરો છો, પરંતુ તમારા અંતરમાં 
તો બીજા લોકોને છેતરીને ભેગી કરેલી વસ્તુઓ અને 
દુષ્ટતા છે. *૦તમે મૂર્ખ છો! જેણે (દેવે) બહારનું બનાવ્યું 
તેણે અંદરનું પણ નથી બનાવ્યું શું? “તેથી તમારી 
થાળીમાં અને વાટકામાં જે છે તે લોકોને જરૂર છે તેમને 
આપો, પછી તમે સંપૂર્ણ શુદ્ધ થશો. *સપણ તમે 
ફરોશીઓને અફસોસ છે. તમે દેવને તમારી પોતાની 
બધી વસ્તુઓનો દશમો ભાગ આપો છો, તમે તમારા 
બાગમાં થતી ફુદીનાનો, સિતાબનો તથા બીજા નાના 
છોડનો દશાંશ જ આપો છો. પણ તમે બીજા લોકો તરફ 
ન્યાયી થવાનું અને દેવને પ્રેમ કરવાનું ભૂલી જાઓ છો. 
તમારે આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, અને પેલી બીજી બાબતો 
જેવી કૅ દશમો ભાગ આપવાનું પણ ચાલુ રાખવું જોઈએ. 
૪૩ફરોશીઓ તમારે માટે અફસોસની વાત છે કારણ કૅ 
તમે સભાસ્થાનોમાં માનવંત સ્થાનોને ચાહો છો, અને 
રસ્તે જતાં લોકો તમને સલામ કરીને માન આપે એવું 
તમે ચાહો છો. ₹7*તમને અફસોસ છે! કૅમ કૅ તમે તો 


લ્પ 


છુપાયેલી કબરો જેવા છો, લોકો અજાણતા તેના પરથી 
ચાલે છે એવા તમે છો. ” 


ઈસુનો યહૂદી પંડિતો સાથે વાર્તાલાપ 
૪પપંડિતોમાંના એકૅ ઈસુને કહ્યું; "ઉપદેશક, જ્યારે 
તમે ફરોશીઓ માટે આમ કહો છો, તેથી તમે અમારા 
સમૂહની પણ ટીકા કરો છો.” 

*છીસુએ ઉત્તર આપ્યો, “તમને અફસોસ છે! તમે 
પંડિતો છો! કારણ કૅ તમે એવા કંડક કાયદાઓ બનાવો 
છો, જેનું પાલન કરવાનું પણ લોકોને માટે ઘણું કઠિન 
છે. તમે બીજા લોકોને તે કાયદાનું પાલન કરવા દબાણ 
કરો છો, પણ તમે તમારી જાતે તે કાયદાઓને 
અનુસરવાનો જરાય પ્રયત્ન કરતા નથી. **તમને 
અફસોસ છે કૅમ કૅ તમે તમારા પૂર્વજોએ મારી નાંખેલા 
પ્રબોધકો માટે કંબરો બાંધો છો. *“અને હવે તમે બધા 
લોકોને બતાવો છો, તમે તમારા બાપ દાદાઓએ જે કર્યું 
તેની સાથે સંમત છો. તેઓએ પ્રબોધકોને મારી નાંખ્યા 
છે, અને તમે પ્રબોધકો માટે કબર બાંધો છો! *૯તેથી 
દેવના જ્ઞાને પણ કહ્યું છે; 'હું તેઓની પાસે પ્રબોધકો 
તથા પ્રેરિતોને મોકલીશ. મારા પ્રબોધકો અને પ્રેરિતોમાંના 
કૅટલાએકને દુષ્ટ માણસો દ્વારા મારી નાખવામાં આવશે. 
બીજાઓને સતાવવામાં આવશે.' પબેથી દુનિયાના 
આરંભથી જે બધા પ્રબોધકોને મારી નાખવામાં આવ્યા 
છે તે માટે તમે લોકો જે હમણાં જીવો છો તેમને શિક્ષા 
થશે. પ૧હાબેલની હત્યા માટે તમને શિક્ષા થશે. જે રીતે 
ઝખાર્યા જે વેદી અને મંદિરની વચ્ચે માર્યો ગયો હતો. 
હા, હું તમને કહું છું તમે લોકો જે હાલમાં જીવો છો 
તેઓને તે બધા માટે શિક્ષા થશે. 

પર"ઓ પંડિતો, તમને અફસોસ છે! કૅમ કૅ તમે દેવ 
વિષે શીખવાની ચાવી સંતાડી દીધી છે. તમે તમારી 
જાતે શીખતા નથી અને બીજાઓને પણ તે શીખવામાંથી 
અટકાવ્યા છે.” 

પ્યારે ઈસુ ત્યાંથી જતો હતો ત્યારે શાસ્રીઓ અને 
ફરોશીઓએ તેને વધારે કંષ્ટ આપવા લાગ્યા. તેઓ ઘણી 
બાબતો વિષે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે પ્રયત્ન કરીને 
ઈસુને ઉશ્કૅરવા લાગ્યા. પ*ઈસુને કંઈ ખોટું બોલતાં 
પકંડી શકાય તે માટે તક શોધવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરતા 
હતા. 


ફરોશીઓ જેવા ના બનો 
વૃ ઘણા હજારો લોકો ભેગા થયા. ત્યાં એટલા બધા 
લોકો હતા કૅ તેઓ એકંબીજા પર પડાપડી 


લૂક ૧૧:૪૫-૧૨:૧૩ 


કરતા હતા. ઈસુ લોકોને બોલ્યો તે પહેલા તેના શિષ્યોને 
તેણે કહ્યું, "'ફરોશીઓના ખમીરથી સાવધ રહો. હું સમજું 
છું કૅ તેઓ ઢોંગી છે. ચ્જે કંઈ છુપાવી રાખેલું છે તે 
બતાવાશે. જે કંઈ ગુપ્ત છે તે પ્રગટ કરાશે. ગમે જે કંઈ 
અંધારામાં કહો છો તે અજવાળામાં કહેવાશે, અને ગુપ્ત 
ઓરડામાં તમે જે કંઈ કાનમાં કહ્યું હશે તે ઘરના ધાબા 
પરથી પોકારાશે.” 


ફક્ત ઈસુથી ડરો 

*પછી ઈસુએ લોકોને કહ્યું,"હું તમને કહું છું, મારા 
મિત્રો, લોકોથી ડરો નહિ, લોકો શરીરને મારી શકે છે, 
પણ તે પછી તેઓ તમને ઈજા કરતાં વધારે કઈ કરી 
શકશે નહિ. પહું તમને એકથી ડરવાનું બતાવીશ. તમારે 
તેનાથી (દેવ) ડરવું જોઈએ જેનામાં તમને મારી 
નાખવાનો અને પછી તમને નરકમાં નાખવાનો અધિકાર 
છે. હા, તે એક છે જેનાથી તારે ડરવું જોઈએ. 

૧“જયારે પક્ષીઓ વેચાય છે, પાંચ નાના પક્ષીઓની 
કિંમત માત્ર બે પૈસા છે. પણ દેવ તેમાંના કોઈને ભૂલી 
શકતો નથી. ?હા, દેવને એ પણ ખબર છે કે તમારા 
માથૉના વાળ કૅટલા છે. ડરશો નહિ. તમે ઘણા પક્ષીઓ 
કરતાં વધારે મૂલ્યવાન છો. 


ઈસુથી શરમાશો નહિ 

“હું તમને કહું છું, "જો કોઈ વ્યક્તિ બીજા લોકો 
આગળ ઊભો રહે અને કહે કૅ તેને મારામાં વિશ્વાસ 
છે. પછી હું કહીશ કૅ તે વ્યક્તિ મારી છે. હું આ દેવના 
દૂતોની આગળ કહીશ. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ લોકો 
આગળ ઊભો રહીને જાહેર કરે કૅ તેને મારામાં વિશ્વાસ 
નથી પછી હું કહીશ કૅ તે વ્યક્તિ મારી નથી. હું આ 
દેવના દૂતોની આગળ કહીશ. 

૧૦૬્રોઈ વ્યક્તિ માણસના દીકરાની વિરુદ્ધ કંઈક 
કહે છે, તો તેને માફી આપી શકાય છે. પણ કોઈ વ્યક્તિ 
પવિત્ર આત્માની વિરુદ્ધ કંઈ વાત કહેશે તો તેને માફ 
કરી શકાશે નહિ. 

૧૧જ્યારે લોકો તમને સભાસ્થાનોમાં અધિપતિઓ 
અને અધિકારીઓની આગળ લઈ જાય ત્યારે શું કહેવું 
તેની ચિંતા ન કરો અને તમારો બચાવ કૅવી રીતે કરવો 
તેની પણ ચિંતા ન કરો. ૧ચતે વખતે પવિત્ર આત્મા 
તમારે શું કહેવું જોઈએ તે શીખવશે.” 


ઈસુની સ્વાર્થપણા સામે ચેતવણી 
૧૨ોળામાંના એક માણસે ઈસુને ક્યું, "ગુરુજી, 


લૂક ૧ર:૧૪-૩૯ 


હમણા જ અમારા પિતાનું મૃત્યુ થયું છે. મારા ભાઈને 
કહે કૅ અમારા પિતાની માલિકીની વસ્તુઓનો ભાગ 
મને આપે.” 

૧૪પણ ઈસુએ તેઓને કહ્યું; “કોણે કહ્યું કે હું તમારો 
ન્યાયાધીશ થઈશ કૅ તમારા પિતાની વસ્તુઓ તમારા 
બંને વચ્ચે વહેંચવાનો નિર્ણય કરીશ?” ૧પપછી ઈસુએ 
તેઓને કહ્યું, “સાવધાન રહો અને બધા જ પ્રકારના 
સ્વાર્થીપણા સામે જાગ્રત રહો. વ્યક્તિ તેની માલિકીની 
ઘણી વસ્તુઓમાંથી જીવન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” 

૧૧૫છી ઈસુએ આ વાર્તાનો ઉપયોગ કર્યો. "એક 
ધનવાન માણસ હતો જેની પાસે કૅટલીક જમીન હતી. 
તેની જમીનમાં ઘણી સારી ઉપજ થઈ. ૧થતે ધનવાન 
માણસે તેની જાતે મનમાં વિચાર કર્યો, 'મારે શું કરવું? 
મારી પાસે ઉપજ ભરી મૂકવાની જગ્યા નથી.' ૧૫છી 
પૈસાદાર માણસે કહ્યું; 'હું જાણું છું કૅ હું શું કરીશ.' હું 
મારી વખારોને પાડી નાંખીને વધારે મોટી વખારો 
બાંધીશ! હું ત્યાં મારા બધા જ ઘઉં અને સારી વસ્તુઓ 
એક સાથે નવી વખારમાં મૂકીશ. 1૬પછી હું મારી જાતને 
કહીશ, 'મારી પાસે ઘણી સારી વસ્તુઓનો સંગ્રહ છે, મેં 
ઘણાં વરસ માટે પૂરતું બચાવ્યું છે આરામ લે, ખા, પી 
અને જીવનમાં આનંદ કર!' ૨૦પરંતુ દેવે તે માણસને 
કહ્યું; "અરે! મૂર્ખ માણસ આજે રાત્રે તારું મૃત્યુ થશે. 
તેથી તેં તારી જાત માટે તૈયાર કરેલી વસ્તુઓનું શું? હવે 
તે વસ્તુઓ કોની થશે?” 

“જે વ્યક્તિ તેની જાત માટે જ ફક્ત વસ્તુઓ બચાવે 
છે તેનું આમ જ થશે. દેવ સમક્ષ તે વ્યક્તિ ધનવાન 
નથી.” 


દેવના રાજ્યને પ્રથમ સ્થાન આપવું 

ચ્ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું; “તેથી હું તમને કહું છું 
કૅ, તમારે જીવવા માટે જે ખોરાક જોઈશે તેની ચિંતા 
કરશો નહિ, તમારા શરીર માટે જરૂરી કપડાંની તમે 
ચિંતા કરશો નહિ. ૨જીવન ખોરાક કરતાં વધારે મહત્વનું 
છે અને શરીર કપડાં કરતા વધારે મહત્વનું છે. ચ”પક્ષીઓ 
તરફ જુઓ, તેઓ વાવતાં નથી કૅ લણતાં નથી. પક્ષીઓ 
વખારમાં કૅ ઘરમાં અનાજ બચાવતા નથી. પરંતુ દેવ 
તેમની સંભાળ રાખે છે. અને તમે તો પક્ષીઓ કરતાં 
ઘણા વધારે મૂલ્યવાન છો. ચપતમારામાંથી કોઈ પણ 
તેના અંગે ચિંતાઓ કરીને તમારા જીવનમાં થોડા 
સમયનો પણ વધારો કરી શકતો નથી. ચધ્જો તમે નાની 
બાબત પણ કરી શકતા નથી તો પછી બીજી બાબતોની 
ચિંતા શા માટે કરો છો? ચશજંગલી ફૂલોને જુઓ, તેઓ 


૯૬ 


કેવી રીતે ઊગે છે. તેઓ તેમની જાત માટે નથી કપડાં 
બનાવતા કૅ નથી કંઈ કામ કરતાં. પણ હું તમને કહું છું 
કૅ મહાન ધનવાન રાજા સુલેમાન પણ સુંદર રીતે 
શણગારાએલાં ફૂલોમાંના એક જેવો પણ પહેરેલો ન 
હતો. એ પ્રમાણે દેવ ખેતરના ઘાસને સુંદર વસ્ત 
પહેરાવે છે તેમ ઘાસ આજે જીવે છે. પણ આવતીકાલે 
તેને બાળી નાખવા આગમાં નંખાય છે. તેથી તું જાણ કૅ 
દેવ તને વધારે સારું પહેરાવશે. તેથી આવો અલ્પવિશ્રાસ 
ન રાખો. ચ૯તેથી હંમેશા તમે શું ખાશો અને શું પીશો 
તેના વિષે વિચાર ન કરો. તેના વિષે ચિંતા ન કરો. 
જગતના બધા લોકો તે વસ્તુઓ મેળવવા પ્રયત્ન કરે 
છે. તમારો પિતા જાણે છે કૅ તમારે તે વસ્તુઓની જરૂર 
છે. *જે વસ્તુઓ તમને જોઈએ છે તે દેવનું રાજ્ય છે. 
પછી આ બધી જરૂરી વસ્તુઓ તમને આપવામાં આવશે. 


પૈસામાં વિશ્વાસ ન રાખો 

૩ ઓ નાની ટોળી, તમે ડરશો નહિ, તમારા પિતા 
તમને રાજ્ય આપવા ઈચ્છે છે. ગગતમારી પાસે જે વસ્તુઓ 
છે તે વેચી દો અને જેઓને જરૂર છે તેઓને તે પૈસા 
આપી દો. આ જગતની સંપત્તિ સદા રહેતી નથી. તેથી 
જે સંપત્તિ સતત રહે તે મેળવો. તમારી જાત માટે 
આકાશમાં ખજાનો પ્રાપ્ત કરો. તે ખજાનો સદા રહેશે. 
આકાશમાંના ખજાનાને ચોરો ચોરી શકતા નથી, અને 
કીડા તેનો નાશ કરી શકંતા નથી. *”જ્યાં તમારો ખજાનો 
હશે ત્યાં જ તમારું ચિત્ત રહેશે. 


હંમેશા તૈયાર રહો 

૨૫"તૈયાર થાઓ, પૂર્ણ પોષાક પહેરો, તમારા દીવા 
સળગતા રાખો. "ક્લગ્ર સમારંભમાંથી ઘેર પાછા આવતા 
ધણીની રાહ જોતાં સેવકો જેવા થાઓ. ધણી આવે છે 
અને ટકોરા મારે છે. દાસો ધણી માંટે બારણું ઉઘાડે છે. 
૩9એ દાસોને ધન્ય છે કારણ કૅ જ્યારે તેઓનો ધણી ઘરે 
આવે છે અને તે જુએ છે કૅ તેના દાસો તૈયાર છે અને 
તેની વાટ જુએ છે. હું તમને સત્ય કહું છું, ધણી તેની 
જાતે કામ માટે કપડાં પહેરશે અને દાસોને મેજ પાસે 
બેસવા કહેશે. પછી ધણી તેમની સેવા કરશે. પેલા 
દાસોને મધરાત પછી મોડેથી તેઓના ધણીની આવવાની 
રાહ જોવી પડે. તેઓનો ધણી જ્યારે આવે છે, ત્યારે 
તેઓને રાહ જોતા જોઈને તે આનંદ પામે છે. ગઆ 
યાદ રાખો, ઘરનો ધણી જો જાણતો હોત કે ક્યા સમયે 
ચોર આવશે તો પછી ધણી ચોરને તેના ઘરમાં ઘૂસવા 


૯૭ 


દેત નહિ. *૦તેથી તમે પણ તૈયાર રહો! માણસનો દીકરો 
તમે ધાર્યુ નહિ હોય તેવા સમયે આવશે.” 


વિશ્રાસપાત્ર સેવક કોણ? 

*૧પિતરે કથ્યું; "પ્રભુ, તેં આ વાર્તા અમારા માટે કહી 
કૅ બધા લોકો માટે?” 

૪સપ્રભુએ કહ્યું; "શાણો અને વિશ્વાસપાત્ર સેવક કોણ 
છે? ધણી એક દાસ પર વિશ્રાસ રાખે છે જે બીજા 
દાસોને સમયસર તેમનું ખાવાનું આપશે. એ દાસ કોણ 
છે જેના પર ધણી તે કામ કરવાનો વિશ્વાસ રાખે છે? 
૪જ્યારે ધણી આવે છે અને પોતે દાસને સોંપેલું કામ 
કરતાં જુએ છે, ત્યારે તે દાસ ઘણો સુખી થશે. *હું 
તમને સત્ય કહું છું, "ધણી તે દાસને પોતાની સર્વ 
માલમિલકતની સંભાળ રાખવા પસંદ કરે છે. *પપણ 
જો દાસ દુષ્ટ હોય અને વિચારે કૅ તેનો ધણી જલદીથી 
પાછો આવશે નહિ, તો પછી શું બને? પેલો દાસ બીજા 
દાસો અને દાસીઓને મારવાનું શરૂ કરશે. તે ખાશે, 
પીશે અને છાકટો બનશે. “પછી પેલા દાસનો ધણી 
આવશે ત્યારે પેલો દાસ તૈયાર હશે નહિ. દાસે ધારણા 
નહિ કરી હોય કે ધણી આવશે તેવા સમયે તે આવશે 
પછી ઘણી પેલા દાસને શિક્ષા કરશે. ધણી તેને બીજા 
લોકો જે તેની આજ્ઞા પાળતા નથી તેમની સાથે દૂર કાઢી 
મૂકશે. 

૪*પેલા દાસે જાણ્યું, તેનો ધણી તેની પાસે શું કરાવવા 
માંગતો હતો પણ તે દાસે તેની જાતને તૈયાર કરી નહિ 
અથવા તેના ધણીની ઈચ્છા પ્રમાણે જે કરવાનું હતું તે 
માટે પ્રયત્ન પણ કર્યો નહિ, તેથી તે દાસને ઘણી બધી 
શિક્ષા થશે! ₹7પણ તે દાસોનું શું કેજેઓ તેમના ધણી 
શું ઈચ્છે છે તે જાણતા નથી? તે દાસ શિક્ષા થાય તેવાં 
જ કામ કરે છે. પણ જે દાસો તેમને શું કરવાનું છે તે 
જાણે છે તેના કરતા તેને ઓછી શિક્ષા થશે. જે વ્યક્તિને 
વધારે આપવામાં આવ્યું હશે તે વધારે હોવા માટે પણ 
જવાબદાર થશે. જે વ્યક્તિ પાસેથી વધારે અપેક્ષા 
રાખવામાં આવશે ત્યારે તેની પાસેથી વધારે માંગણી 
કરવામાં આવશે.” 


ઈસુવિષે લોકોનો અસ્વીકાર 
૪ઈસુએ બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું; "હું પૃથ્વી પર આગ 
વરસાવવા આવ્યો છું. જો આગ પ્રસરી જ ગઈ હોય તો 
હું બીજુ શું ઈચ્છું! પબ્મારે જુદા જ પ્રકારના બાપ્તિસ્મા 
સાથે બાપ્તિસ્મા પામવું જોઈએ અને તે પૂરું થતાં સુધી 
હું ઘણી ચિંતામાં છું. પશું તમે એમ માનો છો કે હું 


ષ્ડ ક્ર ષ્ડ ષ્ડ 


લૂક ૧૨:૪૦-૧૩:૨ર 


દુનિયાને શાંતિ આપવા આવ્યો છું? ના હું તો દુનિયાના 
ભાગલા પાડવા આવ્યો છું! છમ કૅ હવે એ પરિવારના 
પાંચ માણસોમાં ભાગલા પડશે. એટલે કૅ ત્રણ બેની 
સામે, અને બે ત્રણની સામે. 


૫૩ પિતા અને પુત્રમાં ભાગલા પડશે: દીકરો તેના 
પિતાની વિરુદ્ધ થશે. પિતા તેના પુત્રની વિરુદ્ધ 
થશે. મા અને પુત્રીમાં ભાગલા પડશે: પુત્રી તેની 
માની વિરોધી થશે. મા તેની પુત્રીની વિરોધી 
થશે. સાસુ અને વહુમાં ભાગલા પડશે: વહુ 
તેની સાસુની વિરોધી થશે. સાસુ તેની વહુની 
વિરોધી થશે.” 


સમયને પારખો 

પ૪પછી ઈસુએ લોકોને ક્યું; "જ્યારે તમે પશ્ચિમમાં 
મોટાં વાદળ ઘેરાતાં જુઓ છો ત્યારે તમે કહો છો કૅ; 
વર્ષાનું ઝાપટું આવશે; અને વરસાદ પડશે. અને ખરેખર 
વરસાદ પડે છે. પપ્જ્યારે તમને લાગે છે કૅ દક્ષિણમાંથી 
પવન ફૂંકાય છે ત્યારે તમે કહો છો કે; “તે દિવસે ખૂબ 
ગરમી પડશે, અને તમે સાચા છો.” પ૬ઓ ઢોંગીઓ! 
તમે હવામાન સમજી શકો છો તો હમણાં જે બની રહ્યું 
છે તે તમે શા માટે સમજતા નથી? 


તમારી સમસ્યા ઉકેલો 

૫૪"શું સાચું છે તેનો તમે તમારી જાતે કૅમ નિર્ણય 
કરતા નથી? પ#જયારે તારા વિરોધી સાથે ફરિયાદ 
નોંધાવવા માટે ન્યાયાલયમાં જતો હોય તો રસ્તામાં જ 
તેની સાથે સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કર. જો તું તેનો 
ઉકૅલ નહિ લાવે તો તે તને ન્યાયાધીશ આગળ ઘસડી 
જશે. રખે ન્યાયાધીશ તને અધિકારીને સૉપે. અને તે 
તને બંદીખાનામાં નાખે. પ૯હું તને કહું છું તું પ્રત્યેક 
દમડી જે તારે ચુકવવાની છે તે નહિ આપે ત્યાં સુધી તું 
ત્યાંથી બહાર નીકળશે નહિ.” 


પસ્તાવો કરો 

તે સમયે ત્યાં ઈસુ સાથે કૅટલાએક લોકો હતા. 
ઝુ તે લોકોએ ગાલીલમાં કૅટલાએક લોકો સાથે 
જે કંઈ બન્યું તે વિષે ઈસુને કહ્યું. જ્યારે તેઓ સ્તુતિ 
કરતા હતા ત્યારે પિલાતે એ લોકોને મારી નાખ્યા. પિલાતે 
દેવને જે યજ્ઞો થતાં પશુઓનાં લોહીમાં તેઓનું લોહી 
ભેળવી દીધું. ચ્ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “તેઓ પર 
વિપત્તિઓ આવી પડી કારણ કૅ તેઓ ગાલીલના બીજા 


લૂક ૧૩:૩-ર૯ 


બધા લોકો કરતાં વધારે પાપી હતા તેથી તે લોકોએ 
સહન કર્યું એમ તમે ધારો છો શું? ગના, તેઓ નહોતા! 
પણ જો તમે બધા પસ્તાવો નહિ કરો તો તમે પણ પેલા 
લોકોની જેમ નાશ પામશો! *પણ પેલા ૧૮ લોકોનું શું? 
જ્યારે શિલોઆહનો બૂરજ તેમના પર તૂટી પડવાથી 
જેઓ માર્યા ગયા? શું તમે એમ માનો છો કૅ એ લોકો 
યરૂશાલેમમાં રહેતા બીજા બધા લોકો કરતાં વધારે પાપી 
હતા? ધ્તેઓ નહોતા! પણ હું તમને કહું છું, જો તમે 
પસ્તાવો નહિ કરો તો તેમની જેમ તમે બધા પણ નાશ 
પામશો.” 


નિરુપયોગી વૃક્ષ 

ઈસુએ આ વાર્તા કહી; “એક માણસ પાસે એક 
અંજીરીનું ઝાડ હતું. તેણે તે ઝાડ તેની વાડીમાં રોપ્યું. 
તે માણસ પેલા અંજીરના વૃક્ષ પર કૅટલાંક ફળની શોધમાં 
ત્યાં આવ્યો. પણ એકૅ જડ્યું નહિ. તે માણસનો એક 
માળી હતો. જે તેની વાડીની સંભાળ રાખતો હતો. 
તેથી તે માણસે તેના માળીને કહ્યું; 'હું આ અંજીરના 
વૃક્ષ પર ફળ માટે છેલ્લા ત્રણ વરસથી રાહ જોઉં છું 
પણ કદીયે મને એકૅ મળ્યું નથી. તેને કાપી નાખો! તે 
શા માટે નકામી જમીન રોકૅ છે? “પણ માળીએ ઉત્તર 
આપ્યો, સાહેબ વૃક્ષને ફળ આવવા માટે એક વરસ 
વધારે રહેવા દો. મને તેની આજુબાજુ ખોદવા દો અને 
છોડને ખાતર નાખવા દો. “બીજે વરસે વૃક્ષ કદાચ ફળ 
આપે, અને જો તેમ છતાં વૃક્ષ ફળ નહિ આપે તો તું તેને 
કાપી નાંખજે.'”” 


ઈસુનું વિશ્રામવારે એક સીને સાજા કરવું 

૧%સુ એકં સભાસ્થાનમાં વિશ્રામવારે ઉપદેશ 
આપતો હતો. પસભાસ્થાનમાં એક સ્રી હતી, જેનામાં 
મંદવાડનો આત્મા હતો. આ મંદવાડના આત્માએ તેને 
૧૮ વરસથી કુબડી બનાવી હતી. તેની પીઠ હંમેશા 
વાંકી રહેતી. તે સીધી ઊભી થઈ શકતી નહિ. ૧રજ્યારે 
ઈસુએ તેને જોઈ, તેને બોલાવી; બાઈ, તારો મંદવાડ 
તારી પાસેથી દૂર જતો રહો છે! 'ગઈસુએ તેના પર હાથ 
મૂક્યા પછી તે સીધી ઊભી થઈ શકી. તેણે દેવની સ્તુતિ 
કરી. 

૧૪સભાસ્થાનના આગેવાનો ગુસ્સે થયા કારણ કૅ 
વિશ્રામવારે ઈસુએ તેને સાજી કરી. આગેવાને લોકોને 
કહ્યું; "કામ કરવાના દિવસ ૬ છે. તેથી તે દિવસોમાં 
કૌઈ પણ દિવસે આવીને સાજા થાઓ. વિશ્રામવારના 
દિવસે સાજા થવા આવવું નહિ.” 


૯૮ 


૧પપ્રભુએ (ઈસુ) ઉત્તર આપ્યો, “તમે લોકો ઢોંગી 
છો! તમારામાંનો દરેક તેના બળદ તથા ગધેડાને તેના 
તબેલામાંથી છોડે છે અને દરરોજ પાણી પીવડાવવા 
માટે લઈ જાય છે-વિશ્રામવારે પણ! 1૬આ સ્રી જેને મેં 
સાજી કરી છે તે આપણી યહૂદી બહેન છે. પરંતુ શેતાને 
તેને ૧૮ વરસથી બાંધી રાખી હતી. ખરેખર, વિશ્રામવારે 
તેને મંદવાડમાંથી મુક્ત કરવી તે ખોટું નથી!” *જ્યારે 
ઈસુએ આમ કહ્યું ત્યારે જે બધા માણસો તેની ટીકા 
કરતાં હતા તેઓ શરમાયા અને ઈસુ જે અદભૂત કામો 
કરતોં હતો તેથી બધાં જ ખુશ થયા. 


દેવનું રાજ્ય શાના જેવું? 

૧૮૫છી ઈસુએ કહ્યું કે, “દેવનું રાજ્ય શાના જેવું છે? 
હું તેને શાની સાથે સરખાવું? “દેવનું રાજ્ય રાઈના બી 
જેવું છે. જેને એક માણસે આ બી લઈને પોતાની વાડીમાં 
વાવ્યું. તે બી ઊગ્યું અને મોટું ઝાડ થયું. પક્ષીઓએ 
તેની ડાળીઓ પર માળાઓ બાંધ્યા.” 

ચઈસુએ ફરી કહ્યું; "હું દેવના રાજ્યને શાની સાથે 
સરખાવું? “તે ખમીર જેવું છે જેને સી રોટલી બનાવવા 
માટે લોટના મોટા વાસણમાં ભેળવે છે. ખમીર બધા 
લોટને ફુલાવે છે.” 


સાંકડો દરવાજો 

ચ્ઈસુ દરેક શહેર અને ગામડામાં બોધ કરતો હતો. 
તેણે યરૂશાલેમ તરફથી યાત્રા ચાલુ રાખી. ચ્ગ્કોઈકૅ ઈસુને 
પૂછયું; “પ્રભુ! કૅટલા લોકોનું તારણ થશે? ફક્ત થોડાક?” 

ઈસુએ કહ્યું, *“સાંકંડો દરવાજો જે આકાશના માર્ગને 
ઉઘાડે છે તેમાં પ્રવેશવા સખત પ્રયત્ન કરો. ઘણા માણસો 
તેમાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરશે, પણ તેઓ પ્રવેશ પામી 
શકશે નહિ. ચપજો માણસો તેના મકાનના બારણાને 
તાળું મારે તો પછી તમે બહાર ઊભા રહી શકો અને 
બારણાંને ટકોરા મારો, છતાં તે ઉઘાડશે નહિ. તમે કહેશો 
કે, 'પ્રભુ, અમારે માટે બારણું ઉઘાડો!' પણ તે માણસ 
ઉત્તર આપશે, 'હું તમને ઓળખતો નથી! તમે ક્યાંથી 
આવ્યા છો? ચ્ધ્પછી તમે કહેશો, 'અમે તારી સાથે ખાધું 
અને પીધું. તમે અમને અમારા શહેરની શેરીઓમાં 
ઉપદેશ આપ્યો.' ચ*પછી તે તમને કહેશે, 'હું તમને 
ઓળખતો નથી! તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? મારી પાસેથી 
ચાલ્યા જાઓ! તમે બધા જ લોકો ખોટું કરો છો!' ચ“તમે 
લોકો ઇબ્રાહિમ, ઈસહાક, યાકૂંબ અને બધા પ્રબોધકોને 
દેવના રાજ્યમાં જોશો અને પોતાને બહાર કાઢી મૂકૅલા 
જોશો, ત્યારે તમે ભયથી રડશો અને દાંત પીસશો. ર૯પૂર્વ, 


લ્લ 


પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણમાંથી લોકો આવશે. તેઓ 
દેવના રાજ્યમાં મેજ પાસે બેસશે. *”જે લોકો હમણા 
જીવનમાં નીચામાં નીચી જગ્યાએ છે તે લોકો દેવના 
રાજ્યમાં ઊંચામાં ઊચી જગ્યાએ હશે. અને જે લોકો 
હમણા ઊચામાં ઊંચી જગ્યાએ છે તેઓ હવે દેવના 
રાજ્યમાં નીચામાં નીચી જગ્યાએ હશે.” 


યરૂશાલેમમાં ઈસુના મૃત્યુની આગાહી 

ઝતે સમયે કૅટલાએક ફરોશીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા 
અને કહ્યું, “અહીંથી દૂર ચાલ્યો જા, અને છુપાઈ જા. 
હેરોદ તને મારી નાખવા ચાહે છે!” 

ગ્ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “જાઓ, જઈને તે શિયાળવા * 
ને (હેરોદ) કહો આજે અને આવતીકાલે હું લોકોમાંથી 
અશુદ્ધ આત્મા બહાર કાઢું છું અને સાજા કરવાનું મારું 
કામ પૂરું કરી રથો છું. પછી બીજે દિવસે કામ પૂરું થઈ 
જશે. ગતે પછી મારે જવું જોઈએ, કારણ કૅ બધા 
પ્રબોધકોએ યરૂશાલેમમાં મરવું પડે. 

૩૪“ઓ યરૂશાલેમ! યરૂશાલેમ! તું પ્રબોધકોને મારી 
નાખે છે. દેવે તારી પાસે મોકલેલા લોકોને તેં પથ્થરે 
માર્યા. ઘણી વાર મેં તારાં લોકોને મદદ કરવાની ઈચ્છા 
કરી. જેમ મરઘી પોતાનાં બચ્ચાઓને પાંખો તળે ભેગાં 
કરે છે તેમ કૅટલી વાર તારાં લોકોને ભેગા કરવાની મેં 
ઈચ્છા કરી, પણ તમે મને કરવા દીધું નહિ. ગપહવે 
તમારું ઘર સંપૂર્ણ ઉજજડ મૂકવામાં આવશે. હું તમને 
કહું છું કે, પ્રભુનાં નામે જે આવે છે તેને ધન્ય છે, એમ 
તમે નહિ કહો ત્યાં સુધી તમે મને ફરી જોઈ શકશો 
નહિ.” 


વિશ્રામવારે સાજાં કરવું યોગ્ય છે? 

ઈસુ ફરોશીઓના અધિકારીઓમાંના એકને 
૧૪ ઘરે વિશ્રામવારે તેમની સાથે ખાવા માટે ગયો. 
ત્યાં લોકો ઈસુને ખૂબ નજીકથી તાકી રહ્યાં હતા. 
જલંદરનો રોગવાળા માણસને ઈસુની આગળ ઊભો 
રાખ્યો હતો. "ઈસુએ શાસીઓને અને ફરોશીઓને કહ્યું; 
“વિશ્રામવારે સાજાં કરવું સારું છે કે ખરાબ?” ₹પણ 
તેઓએ ઉત્તર આપ્યો નહિ . તેથી ઈસુએ તે માણસને 
લક્ષમાં લીધો અને તેને સાજો કર્યો. પછી ઈસુએ તે 
માણસને મોકલી દીધો. પઈસુએ ફરોશીઓ અને 
શાસ્રીઓને કહ્યું, "જો તમારો દીકરો અથવા કામ કરનાર 





શિયાળવા ઈસુના મતે હેરોદ શિયાળ જેવો પ્રપંચી અને ચતૂર 
હતો. 


લૂક ૧૩:૩૦-૧૪:૧૫ 


પ્રાણી વિશ્રામવારે કૂવામાં પડે તો તમે તરત જ તેને 
બહાર કાઢશો.” “ઈસુએ જે કહ્યું તેની સામે ફરોશીઓ 
અને શાસ્રીઓ કંઈ જ કહી શક્યા નહિ. 


તમારી જાતને મહત્વ ન આપો 

પછી ઈસુનું ધ્યાન કૅટલાએક મહેમાનો ઉત્તમ 
જગ્યાએ બેસવાની પસંદગી કરતા હતા તે તરફ ગયું, 
તેથી ઈસુએ તેઓને આ વાર્તા કહી; ““જ્યારે કોઈ માણસ 
તમને લગ્નમાં નિમંત્રણ આપે તો સૌથી મહત્વની બેઠક 
પર ના બેસો. તે માણસે કદાચ તમારા કરતાં વધારે 
મહત્વના માણસને નિમંત્રણ આપ્યું હોય. “અને જો 
તમે સૌથી મહત્વની બેઠક પર બેઠા હોય અને પછી જે 
માણસે તમને નિમંત્રણ આપ્યું હોય તે તમારી પાસે 
આવે અને કહે, 'આ માણસને તારી બેઠક આપ.' પછી 
તમે છેલ્લી જગ્યાએ જવાની શરૂઆત કરશો. અને તમે 
ખૂબ શરમિંદા બનશો. ૧%તેથી માણસ જ્યારે તમને 
નિમંત્રણ આપે તો જે ઓછી મહત્વની હોય એ બેઠક 
પર બેસવા માટે જાઓ. પછી જે માણસે તમને નિમંત્રણ 
આપ્યું છે તે તમારી પાસે આવશે અને કહેશે; " મિત્ર, 
આ તરફ વધારે મહત્વની બેઠક પર આવ. પછી બીજા 
બધા મહેમાનો પણ તમને માન આપશે. 1'પ્રત્યેક માણસ 
જે પોતાને અગત્યનો બનાવે છે. તેને નીચો કરવામાં 
આવશે. પણ જે માણસ પોતાને નીચો બનાવે છે તે 
મહત્વનો બને છે.” 


તમને બદલો મળશે 

૧સ૫છી ઈસુએ જે ફરોશીઓને નિમંત્રણ આપ્યું હતું 
તેને કહ્યું; "જ્યારે તું દિવસનું કૅ રાતનું ખાણું માટે નિમંત્રણ 
આપે ત્યારે તારા મિત્રો, ભાઈઓ, સબંધીઓ તથા 
પૈસાદાર પડોશીઓને જ ના આપ. કૅમ કૅ બીજી કોઈ 
વાર તેઓ તને જમવા માટે નિમંત્રણ આપશે. ત્યારે 
તને તારો બદલો વાળી આપશે. “તેને બદલે જ્યારે તું 
મિજબાની આપે ત્યારે કૂંબડા લોકોને, અપંગોને અને 
આંધળએઓને નિમંત્રણ આપ. "તેથી તું ધન્ય થશે, 
કારણ કૅ આ લોકો તને કશું પાછું આપી શકે તેમ નથી. 
તેઓની પાસે કંઈ નથી. પણ જ્યારે સારા લોકો મૃત્યુમાંથી 
ઊભા થશે ત્યારે તને બદલો આપવામાં આવશે.” 


મોટા ભોજન સમારંભ વિષે વાર્તા 
૧૫ઈંસુ સાથે મેજ પર જમવા બેઠેલાઓમાંથી કોઈ 
એક માણસે આ વાત સાંભળી. તે માણસે ઈસુને કહ્યું; 
“દેવના રાજ્યમાં જે ભોજન કરશે તેને ધન્ય છે!” 


લૂક ૧૪:૧૬-૧૫:૭ 


૧૬સુએ તેને કહ્યું, “એક માણસે રાતનું મોટું ખાણું 
કર્યું. તે માણસે ઘણા લોકોને નિમંત્રણ આપ્યાં. *?જ્યારે 
જમવાનો સમય થયો ત્યારે તે માણસે તેના દાસને 
મહેમાનોને કહેવા મોકલ્યાં 'કરપા કરીને ચાલો! હવે 
બધું જ તૈયાર છે!' “પરંતુ બધા જ મહેમાનોએ કહ્યું 
તેઓ આવી શકૅ નહિ. દરેક માણસે બહાનું કાઢયું. પહેલા 
માણસે કહ્યું; 'મેં હમણાં જ ખેતર ખરીધું છે, તેથી મારે 
ત્યાં જઈને જોવું જોઈએ. કૃપા કરી મને માફ કર.' 1૯બીજા 
એક માણસે કહ્યું; 'મેં હમણાં જ પાંચ જોડ બળદ ખરીધા 
છે, તેઓને પારખવા હું હમણાં જાઉ છું. મને માફ કર.' 
રબત્રીજા એક માણસે કહ્યું; 'હમણા જ મારા લગ્ન થયા 
છે, હું આવી શકું તેમ નથી.' “તેથી દાસ પાછો ફર્યો. 
તેણે તેના ઘરધણીને જે કંઈ બન્યું તે કહ્યું. પછી ઘરધણી 
ગુસ્સે થયો અને બોલ્યો, 'જલ્દી જા! શહેરની શેરીઓ 
અને ગલીઓમાં જા, અપંગ, આંધળા અને લંગડા 
માણસોને અહીં તેડી લાવ.'૨ચ્તે પછી દાસે તેને કહ્યું કે; 
'સાહેબ તેં મને જેમ કરવાનું કહ્યું તેમ મેં કર્યું છતાં પણ 
હંજુ ઘણા લોકો માટે જગ્યાઓ છે.' ચગધણીએ દાસને 
કહ્યું કે; રાજમાર્ગો અને ગામડાના રસ્તાઓ પર જા, ત્યાં 
જઈને લોકોને આગ્રહ કરીને આવવાનું કહે, હું ઈચ્છું 
છું કૅ મારું ઘર ભરાઈ જાય. ચહું તને કહું છું કૅ મેં જે 
લોકોને પ્રથમ નિમંત્ર્યા હતા તેમાંથી કોઈ પણ ક્યારેય 
મારી સાથે જમશે નહિ!”” 


તારે પ્રથમ આયોજન કરવું જોઈએ 

ચપઈસુ સાથે ઘણા લોકો જતા હતા. ઈસુએ લોકોને 
કહ્યું, “જો કોઈ માણસ મારી પાસે આવે છે, પણ તેના 
પિતાને, માતાને, પત્નીને, બાળકોને, ભાઈઓને અથવા 
બહેનોને મારા કરતા વધારે પ્રેમ કરે છે, તો તે માણસ 
મારો શિષ્ય થઈ શકતો નથી. માણસ તેની જાતને જેટલો 
પ્રેમ કરે છે તેનાથી વધારે મને પ્રેમ કરતો હોવા જોઈએ! 
૨9જઘારે તે મારી પાછળ આવે છે ત્યારે તેને આપવામાં 
આવેલ વધસ્તંભ ઊંચકશે નહિ તો તે મારો શિષ્ય થઈ 
શકશે નહિ. ચજો તમે બુરજ બાંધવા ઈચ્છા રાખો તો, 
પહેલા બેસીને તેની કિંમત કેટલી થશે તે નક્કી કરવી 
જોઈએ. મારી પાસે તે કામ પૂરું કરવા પૂરતા પૈસા છે કૅ 
કૅમ તે જોવું જોઈએ. ચજો તમે તેમ નહિ કરો તો, તમે 
કામ તો શરૂ કરી શકશો, પણ તમે તે પૂરું કરી શકશો 
નહિ. અને જો તમે તે પૂરું નહિ કરી શકો, તો બધા લોકો 
જે જોતા હતા તેઓ તમારી મશ્કરી કરશે. ૦તેઓ કહેશે; 
'આ માણસે બાંધવાનું તો શરૂ કર્યું, પણ પૂરું કરી શકયો 
નહિ!' 


૧૦૦ 


"જો કોઈ રાજા બીજા રાજાની સામે લડાઈ કરવા 
જવાનો હશે તો પહેલા બેસીને આયોજન કરશે. જો 
રાજા પાસે ફક્ત ૧૦,૦૦૦ માણસો હશે તો તે એમ 
જોવાની યોજના કરશે કૅ તે બીજા રાજા પાસે ર૦,૦૦૦ 
માણસો છે તેને હરાવી શકૅ તેમ છે કૅ કૅમ? *જો તે 
બીજા રાજાને હરાવી શકૅ નહિ, અને હજી તે રાજા ખૂબ 
દૂર હશે તો પછી તે કૅટલાક માણસોને બીજા રાજાને 
કહેવા મોકલશે અને સમાધાન શાંતિ માટે પૂછશે. *તે 
જ રીતે તમારે બધાએ પહેલા યોજના કરવી જોઈએ, 
તમારે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને પછી 
મારી પાછળ આવો. જો તમે તેમ ના કરી શકો તો તમે 
મારા શિષ્ય થઈ શકતા નથી. 


તમારો પ્રભાવ ના છોડો 

“મીઠું એ સારું છે પણ જો મીઠું તેનો ખારો સ્વાદ 
ગુમાવે તો પછી તેની કશી કિંમત રહેતી નથી. તમે તેને 
ફરી ખારું બનાવી શકતા નથી. ચપતમે તેનો જમીનને 
માટે અથવા ખાતરને માટે પણ ઉપયોગ કરી શકતા 
નથી. લોકો તેને બહાર ફેંકી દે છે. 

“જે લોકો મને સાંભળે છે તેમણે ધ્યાનથી સાંભળવું 
જોઈએ!” 


આકાશમાં આનંદ 

ઘણા કર ઉઘરાવનારાઓ અને પાપી લોકો 
૧૫.૪ ધ્યાનથી સાંભળવા આવ્યા. પછી 
ફરોશીઓ તથા શાસ્રીઓએ ફરિયાદ કરવાની શરૂઆત 
કરી. “જુઓ! આ માણસ (ઈસુ) પાપીઓને આવકારે છે 

અને તેઓની સાથે ખાય છે!” 
પછી ઈસુએ તેઓને આ વાર્તા કહી: *“ધારોકૅ 
તમારામાંના કોઈ એક પાસે ૧૦૦ ઘેટાં છે, પણ તેઓમાંનું 
એક ખોવાઈ જાય છે. પછી તે બીજા ૯૯ ઘેટાં એકલાં 
મૂકીને ખોવાયેલા ઘેટાંને શોધવા નીકળશે. તે માણસ 
જ્યાં સુધી તે ખોવાયેલું ઘેટું પાછું નહિ મળે ત્યાં સુધી 
તેની શોધ ચાલુ રાખશે. પઅને જ્યારે તે ઘેટાને શોધી 
કાઢે છે ત્યારે તે ખૂબ ખુશ થાય છે. તે માણસ તે ઘેટાંને 
તેના ખભે બેસાડી તેને ઘેર લઈ જાય છે. ઘંતે તેના 
મિત્રો અને પાડોશીઓ પાસે જાય છે અને તેઓને કહે 
છે; 'મારી સાથે આનંદ કરો, કારણ કૅ મને મારું ખોવાયેલું 
ઘેટું જડયું છે.' *એ જ પ્રમાણે, હું તમને કહું છું, જ્યારે 
એક પાપી પસ્તાવો કરે છે ત્યારે આકાશમાં વધારે આનંદ 
થાય છે. જે ૯૯ સારા લોકો જેમને પસ્તાવો કરવાની 


૧૦૧ 


જરૂર નથી તેઓનાં કરતાં જો એક પાપી પસ્તાવો કરે છે 
તો તેથી વધારે આનંદ થાય છે. 

“ધારોકે એક સ્રી પાસે દસ ચાંદીના સિક્કા છે, પણ 
તે તેઓમાંનો એક ખોવાઈ જાય છે. તે સ્રી દીવો લઈને 
ઘર સાફ કરશે. જયાં સુધી તે સિક્કો નહિ મળે ત્યાં 
સુધી તે કાળજીપૂર્વક તેની શોધ કરશે. “અને જયારે 
તેને ખોવાયેલો સિક્કો જડે છે, ત્યારે તે તેના મિત્રો અને 
પાડોશીઓને બોલાવશે અને તેઓને કહેશે, 'મારી સાથે 
આનંદ કરો કારણ કે મને મારો ખોવાએલો સિક્કો જડી 
ગયો છે. ૧૦તે જ પ્રમાણે, જ્યારે એક પાપી પસ્તાવો કરે 
છે ત્યારે દેવના દૂતો આનંદ કરે છે.” 


ગૃહત્યાગ કરનારો દીકરો 

૧૫છી ઈસુએ કહ્યું કે, "એક માણસને બે દીકરા 
હતા. ૧રનાના દીકરાએ તેના પિતાને કહ્યું કે, 'પિતા, મને 
મિલકતનો મારો ભાગ આપ!' તેથી પિતાએ તેના બંને 
દીકરાઓને મિલકંત વહેંચી આપી. 'ગ્પછી તે નાનો 
દીકરો તેની પાસે જે બધું હતું તે ભેગું કરીને ચાલ્યો 
ગયો. તે દૂર દૂર બીજા એક દેશમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં તે 
દીકરાએ તેના પૈસા મૂર્ખની જેમ વેડફી નાખ્યા. ૧૪તેણે 
તેની પાસે જે બધું હતું તે ખર્ચી નાખ્યું. તે પછી તરત 
જ, જમીન વેરાન થઈ ગઈ અને વરસાદ પડ્યો નહિ. 
તે દેશમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પૂરતું ખાવાનું ન હતું. તે 
દીકરો ભૂખ્યો હતો અને તેને પૈસાની જરૂર હતી. ૧પતેથી 
તે કામ શોધવા ગયો અને તે દેશમાં તે લોકોમાંના એક 
માણસને ત્યાં તેને કામ મળ્યું. તે માણસે તે દીકરાને 
ખેતરમાં ભૂંડો ચરાવવા મોકલ્યો. ધે છોકરો એટલો 
બધો ભૂખ્યો હતો કૅ જે ખોરાક ભૂંડો ખાતા હતા તે 
ખાવાની તેને ઈચ્છા થઈ. પરંતુ કોઈ પણ માણસે તેને 
કંઈ પણ આપ્યું નહિ. ૧શતે છોકરાએ અનુભવ્યું કૅ તે 
ઘણો મૂર્ખ હતો. તેણે વિચાર્યું, 'મારા પિતાને ઘરે બધા 
નોકરો પાસે પુષ્કળ ખાવાનું છે, પણ હું અહીં ભૂખે મરું 
છું કારણ કૅ મારી પાસે કશુંય ખાવાનું નથી. જહું અહીંથી 
ઊઠીને મારા પિતા પાસે જઈશ. હું તેને કહીશ: પિતા, 
મૅ દેવ સામે અને તારી સામે પાપ કર્યું છે. ૧૯હું તારો 
દીકરો કહેવડાવવાને યોગ્ય નથી. પરંતુ મને તારા 
નોકરોમાંનો એકના જેવો ગણ.' ચ૦પછી તે છોકરો દેશ 
છોડીને તેના પિતા પાસે ગયો. 


પુત્રનું પાછા ફરવું 
“જ્યારે તે દીકરો તો ઘણો દૂર હતો એટલામાં, તેના 
પિતાએ તેને આવતા જોયો. તેના દીકરા માટે પિતા 


લૂક ૧૫;૮-૧૬:૧ 


દુઃખી થયો. તેથી તે તેના તરફ દોડ્યો તે તેને ભેટ્યો 
અને પુત્રને ચૂમીઓ કરી. અપુત્રએ કહ્યું, 'પિતા, મેં 
આકાશ સામે અને તારી સામે પાપ કર્યું છે. હું તારો 
દીકરો કહેવાવાને જેટલો સારો નથી.' ચપણ પિતાએ 
નોકરોને કહ્યું, “જલદી કરો! સારામાં સારાં કંપડાં લાવો 
અને તેને પહેરાવો. અને તેની આંગળીએ વીંટી પહેરાવો 
અને પગમાં જોડા પહેરાવો.” ૨એક માતેલું વાછરડું 
લાવો. આપણે તેને કાપીશું અને આપણી પાસે પુષ્કળ 
ખોરાક થશે. પછી આપણે મિજબાની કરીશું. ર૪મારો 
દીકરો મરી ગયો હતો, પણ હવે તે ફરીથી જીવતો થયો 
છે! તે ખોવાઈ ગયો હતો, પણ હમણા તે જડ્યો છે!' 
તેથી તેઓએ મોટી મિજબાની કરી. 


મોટા દીકરાનું આગમન 

ચપ"મોટો દીકરો ખેતરમાં હતો. તે ત્યાંથી આવતો 
ઘર નજીક આવી પહોંચ્યો. તેણે સંગીત અને નૃત્યનો 
અવાજ સાંભળ્યો. ચ્કેથી મોટા દીકરાએ નોકરમાંથી 
એકને બોલાવીને પૂછયું; “આ બધું શું છે? ૨નોકરે 
કહ્યું; 'તારો ભાઈ પાછો આવ્યો છે. તારા પિતાએ મોટું 
વાછરડું જમવા માટે કાપ્યું છે. તારા પિતા ખુશ છે 
કારણ કૅ તારો ભાઈ સહીસલામત ઘરે પાછો આવ્યો 
છે.' ₹મોટો દીકરો ગુસ્સામાં હતો અને મિજબાનીમાં 
જવા રાજી નહોતો. તેથી તેનો પિતા બહાર આવ્યો અને 
તેને અંદર આવવા કઘ્યું. ચ્લપુત્રએ તેના પિતાને કહ્યું; 
'મેં ઘણા વર્ષો સુધી એક ગુલામની જેમ તારી સેવા કરી 
છે! મેં હંમેશા તારી આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે. પણ તેં 
કંદાપિ મારા માટે એકં વાછરડું પણ કાપ્યું નથી. તેં 
કંદાપિ મને કૅ મારા મિત્રોને મિજબાની આપી નથી. 
૩૦૫ણ તારા બીજા દીકરાએ કસબણો પાછળ તારા બધા 
પૈસા વેડફી દીધા અને તે ઘરે આવે છે ત્યારે તું તેને 
માટે એક રૂષ્ટપુછ્ટ વાછરડું કપાવે છે?' પણ પિતાએ 
તેને કહ્યું, 'દીકરા, તું હંમેશા મારી સાથે છે, મારી પાસે 
જે બધું છે તે તારું જ છે. આપણે ખુશ થવું જોઈએ 
અને મિજબાની કરવી જોઈએ, કારણ કૅ તારો ભાઈ 
મરી ગયો હતો પણ હવે તે પાછો જીવતો થયો છે. તે 
ખોવાઈ ગયો હતો, પણ હવે તે પાછો જડયો છે.”” 


સાચુધન 
ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "એક ધનવાન 
૧ માણસ હતો. આ ધનવાન માણસે તેના 
વ્યાપારની દેખરેખ રાખવા માટે એક કારભારી રાખ્યો 
હતો. પાછળથી તે ધનવાન માણસને ખાનગીમાં 


લૂક ૧૬:ર-ર૫પ 


જણાવવામાં આવ્યું હતું કૅ તેનો કારભારી તેને છેતરે છે. 
ચેથી તેણે તેને અંદર બોલાવ્યો. અને તેને કહ્યું; 'મે 
તારા વિષે ખરાબ વાતો સાંભળી છે. તે મારા પેસાનું શું 
કર્યુ છે તેનો હિસાબ મને આપ. હવે તું મારો કારભારી 
રહી શકીશ નહિ!' ગતે કારભારીએ તેની જાતે વિચાર્યું, 
હું શું કરું? મારો ધણી મારી પાસેથી કારભાર લઈ લે છે. 
હું ખોદકામ કરી શકું તેટલો શક્તિશાળી નથી. ભીખ 
માંગવામાં મને શરમ આવે છે. “હું જાણું છું કૅ હું શું 
કરીશ! હું એવું કંઈ કરીશ કે જેથી હું જ્યારે મારી નોકરી 
ગુમાવું ત્યારે બીજા લોકો મને તેઓના ઘરે આવકારે.' 
પતેથી કારભારીએ દરેક દેણદારને જેઓને માથે માલિકનું 
દેવું હતુ તેઓને બોલાવ્યા. તેણે પહેલા માણસને ક્યું, 
'તારે મારા માલિકનું કેટલું દેવું છે” ધે માણસે ઉત્તર 
આપ્યો; 'મારે તેમનું ૮,૦૦૦ પૌડ ઓલિવ તેલનું દેવું 
છે.' કારભારીએ તેને કલ્યું; 'આ રહયું તારું બીલ, જલદી 
બેસી જા, અને બીલની રકંમ ઓછી કર, ૪,૦૦૦ પૌંડ 
લખ.' *પછી કારભારીએ બીજા માણસને ક્યું, 'તારે 
મારા માલિકનું દેવું કેટલું છે? ' તે માણસ બોલ્યો; 'મારે 
તેનું ૬૦,૦૦૦ પોંડ ધઉનું દેવું છે' પછી કારભારીએ 
તેને કહ્યું, 'આ રહ્યું, તારું બીલ તું તેને ઓછું કરી શકે છે. 
૫૦,૦૦૦પ૫ૌંડ લખ. “પાછળથી ધણીએ તે અપ્રામાણિક 
કારભારીને કહ્યું કે તેણે ચતુરાઈથી કામ કર્યું છે, હા, 
દુન્યવી માણસો તે સમયના અજવાળાના લોકો કરતાં 
તેઓના ધંધામાં વધારે ચતુર હોય છે. 

જહું તમને કહું છું, આ દુનિયામાં અહીં તમારી 
પાસે જે કંઈ છે તેનો ઉપયોગ કરી દેવ સાથે મિત્રો કરી 
લો,પછી જ્યારે તે થઈ રહે ત્યારે તે ઘરમાં તેને કાયમ 
આવકાર મળશે. 1૦જે માણસ નાની વસ્તુઓમાં વિશ્વાસુ 
માલૂમ પડે છે તે મોટી બાબતોમાં પણ વિશ્રચાસુ રહેવાનો, 
પણ જે વ્યક્તિ નાની વસ્તુઓમાં અપ્રામાણિક છે તે 
મોટી વસ્તુઓમાં પણ અપ્રામાણિક રહેવાની. ઉજો તમે 
જગતનાં ધન સંબંધી અવિશ્રાસુ હશો તો ખરા ધન 
(સ્વર્ગીય) માટે તમારો વિશ્વાસ કૅવી રીતે રાખી શકાય 
૧અને જો તમે બીજાની માલિકીની સંપત્તિ સંબંધી 
વિશ્રાસુ ન રહો તો તમને તમારું જે છે તે કૅવી રીતે 
સોપી શકાય 

૧૪૪8્રોઈ પણ ચાકર એક સાથે એકં જ સમયે બે 
ધણીઓની સેવા કરી શકે નહિ. તે ચાકર એક ધણીનો 
તિરસ્કાર કરશે અને બીજા ધણીને પ્રેમ કરશે અથવા તે 
એક ધણીને વફાદાર રહેશે અને બીજાની પરવા કરશે 
નહિ. તમે એક સાથે દેવ અને ધન બંનેની સેવા કરી 
શકો નહિ.” 


૧૦૨ 


દેવનો અપરિવર્તનશીલ કાયદો 

૧૪ફરોશીઓ આ બધી વાતો ધ્યાનથી સાંભળતા હતા. 
ફરોશીઓએ ઈસુની ટીકા કરી કારણ કૅ તેઓ પૈસાને 
ચાહતા હતા. 'પઈસુએ ફરોશીઓને કહ્યું; “તમારી જાતને 
તમે લોકો સામે સારી દેખાડો છો. પણ દેવ જાણે છે કૅ 
ખરેખર તમારા હદયમાં શું છે જે કંઈ લોકોની દષ્ટિએ 
મહત્વનું છે તે દેવની આગળ તો ધિક્કારને પાત્ર છે. 

૧૬“લોક્રોએ મૂસાના નિયમો અને પ્રબોધકોના 
ઉપદેશો પ્રમાણે જીવવું જોઈએ. એવું દેવે ઈચ્છયું. પણ 
યોહાન બાપ્તિસ્ત આવ્યો તે સમયથી દેવના રાજ્યની 
સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં આવી રહી છે. ઘણા લોકો દેવના 
રાજયમાં પ્રવેશવા ખૂબ પ્રયત્નો કરી રહ્યાં છે. ઉઆકાશ 
અને પૃથ્વી માટે જતાં રહેવું વધારે સરળ છે પરંતુ શાસની 
એક પણ માત્રા બદલી શકાશે નહિ” 


છૂટાછેડા અને પુર્નલગ્ન 
૧જો કોઈ માણસ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા 
આપીને બીજી કોઈ સ્રીને પરણે છે, તે વ્યભિચારના 
પાપ માટે દોષિત છે. અને કોઈ માણસ છૂટાછેડા લીધેલી 
સ્રીને પરણે છે તે પણ વ્યભિચાર માટે દોષિત છે.” 


ધનવાન માણસ અને લાજરસ 

૧૯6સુએ કહ્યું, “એક ધનવાન માણસ હતો જે હંમેશા 
સોથી સુંદર વસો પહેરતો. તે એટલો ધનવાન હતો કૅ 
રોજ ખૂબ વેભવવિલાસ અને મિજબાનીઓ રાખવા 
સમર્થ હતો. ચ૦ત્યાં લાજરસ નામનો ખૂબ ગરીબ માણસ 
પણ હતો. લાજરસના આખા શરીર પર ફોલ્લા હતા. 
લાજરસ વારંવાર તે ધનવાન માણસના દરવાજા આગળ 
પડ્યો રહેતો. અધનવાન માણસના મેજ પરથી ખાતાં 
ખાતાં નીચે પડેલા ટુકડાઓ ખાઈને પોતાની ભૂખ 
સંતોષતો. કૂતરા પણ આવતા અને તેના ફોલ્લા ચાટતા. 
ચ્પછીથી લાજરસ મૃત્યુ પામ્યો. દૂતોએ લાજરસને 
લઈને ઇબ્રાહિમની ગોદમાં મૂકયો. તે ધનવાન માણસ 
પણ મૃત્યુ પામ્યો. અને તેને દાટવામાં આવ્યો. ચૈને 
હાદેસમાં મોકલવામાં આવ્યો અને ત્યાં ઘણી પીડા 
ભોગવવી પડી. તે ધનવાન માણસે દૂરથી ઇબ્રાહિમને 
લાજરસ સાથે જોયો. *7તેણે બૂમ પાડી, 'ઇબ્રાહિમ બાપ, 
મારા પર દયા કર. લાજરસને મોકલ કેં તે પોતાની 
આંગળીનું ટેરવું પાણીમાં બોળીને મારી જીભને ઠંડી 
કરે; કારણ કૅ હું આગમાં પીડા ભોગવી રહ્યો છું. ચ્પ્પણ 
ઇબ્રાહિમે કહ્યું; દીકરા, યાદ કર જ્યારે તું જીવતો હતો 
ત્યારે તારી પાસે જીવનમાં બધી જ સારી વસ્તુઓ હતી. 


૧૦૩ 


પણ લાજરસના જીવનમાં તો બધું જ ખરાબ હતું. હવે 
લાજરસ અહીં દિલાસો પામે છે, અને તું પીડા ભોગવે 
છે. ચધતદુપરાંત અમારી અને તારી વચ્ચે એક મોટી 
ખાઈ છે. કોઈ માણસ તેને ઓળંગીને તને મદદ કરવા 
આવી શકશે નહિ. અને કોઈ વ્યક્તિ ત્યાંથી અહી અમારી 
બાજુ આવી શકશે નહિ.'૨શ*ધનવાન માણસે કહ્યું; 'પછી 
કૃપા કરીને પિતા ઇબ્રાહિમ, લાજરસને મારા પિતાને 
ઘરે પૃથ્વી પર મોકલ. */મારે પાંચ ભાઈઓ છે. લાજરસ 
મારા ભાઈઓને ચેતવણી આપી શક, જેથી તેઓને આ 
વેદનાની ભૂમિ પર આવવું ના પડે.' “પણ ઇબ્રાહિમે 
કહ્યું; 'ેઓની પાસે મૂસાનો નિયમ અને પ્રબોધકોના 
લખાણો વાંચવા માટે છે. તેમને તેમાંથી શીખવા દે.' 
૨૦૫રંતુ ધનવાન માણસે કહ્યું; ના ઇબ્રાહિમ બાપ! જો 
કોઈ મરણ પામેલામાંથી તેઓની પાસે આવે, તો તેઓ 
વિશ્વાસ કરશે અને પસ્તાવો કરશે. "પણ ઇબ્રાહિમે 
તેને કહ્યું; 'ના! જો તારા ભાઈઓ મૂસા તથા પ્રબોધકોનું 
ધ્યાનથી સાંભળતા ના હોય તો પછી તેઓ મૂએલાંમાંથી 
કૌઈ તેઓની પાસ આવે તો પણ તેઓનું સાંભળશે 


નહિ.” 

ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, “લોકો પાપ કરે 
૧૭ એવી ઘટનાઓ તો બનવાની જ. પણ જે 
માણસો દ્વારા એ ઘટનાઓ બને છે તેને અફસોસ છે. 
ચ કોઈ નિર્બળ માણસોમાંના કોઈ એકને પાપમાં નાખે 
તો તે માણસ માટે અફસોસ છે. તે કરતાં તેની કોટે 
ઘંટીનું પડ બાંધીને તેને સાગરમાં ડૂબાડવામાં આવે તે 
તેને માટે વધારે સારું છે. તેથી સાવધાન રહો! 

"જો તારો ભાઈ પાપ કરે તો તેને કહે કૅ તે ખોટો છે. 
પણ તે જો દુ:ખ વ્યક્ત કરે અને પાપ કરવાનું બંધ કરે 
તો તેને માફ કર. ”જો તારો ભાઈ દિવસમાં સાત વાર 
કંઈ ખોટું કરે, અને દરેક વખતે તારી પાસે પાછો આવે 
અને કહે કૅ, હું દિલગીર છું. તો તું તેને માફ કર. 


તમારો વિશ્વાસ કેટલો મોટો છે? 
પપ્રેરિતોએ પ્રભુને (ઈસુ) કહ્યું, “અમારો વિશ્વાસ 
વધાર!” 
ધ્્રભુએ કહ્યું; "જો તમને રાઈના દાણા જેટલો 
વિશ્રાસ હોત તો તમે આ ગુલ્લર ઝાડને કહેતા કૅ તું 
ઊખડીને સમુદ્રમાં રોપાઈ જા!” અને તે ઝાડ તમારું 
માનત. 


સારા સેવક બનો 
₹"ઘ્ારો કૅ તમારામાંના કોઈ એક પાસે નોકર છે કૅ 


લૂક ૧૬:ર૬-૧૭:ર૧ 


જે ખેતરમાં કામ કરે છે. નોકર ખેતરમાં જમીન ખેડતો 
અથવા ઘેટાંની સંભાળ રાખતો હોય છે. જયારે તે કામ 
પરથી આવે છે, ત્યારે તમે તેને શું કહેશો? તમે તેને 
કહેશો કેં, 'અંદર આવ અને જમવા માટે બેસી જા?' 
ના! તમે તમારા નોકરને કહેશો, મારે માટે કંઈક ખાવાનું 
તૈયાર કર. પછી કપડાં પહેર અને મારી સેવા કર. જયારે 
હું ખાવા પીવાનું પૂરું કરું પછી તું ખાજે. નોકર તેનું 
રોજીંદુ કામ કરવા માટે કોઈ વિશિષ્ટ મહેરબાની પ્રાપ્ત 
કરતો નથી. તેના માલીકૅ તેને જે કરવાનું કહેલું તે જ 
ફક્ત તે કરે છે. ૧%તમારી સાથે એવું જ છે. જયારે 
તમને જે કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે જ બધું તમે 
કર્યું છે ત્યારે તમારે કહેવું જોઈએ, "અમે ફક્ત અમારે 
જે કામ કરવાનું હતું તે જ કર્યું છે, અમે ખાસ મહેરબાનીને 
લાયક નથી.” 


આભારી બનો 

૧ઉઈસુ યરૂશાલેમમાં મુસાફરી કરતો હતો. તે 
ગાલીલમાં થઈને સમરૂન ગયો. *તે એક નાના ગામમાં 
તેને દશ માણસો મળ્યા હતા. આ માણસો ઈસુની નજીક 
આવ્યા નહિ, કારણ કૅ તે બધા રકંતપિત્તિયા હતા. **૫ણ 
તે માણસોએ ઘાંટો પાડીને કહ્યું; "ઈસુ! સ્વામી! કૃપા 
કરી અમને મદદ કર!” 

૧૪જ્યારે ઈસુએ માણસોને જોયા, તેણે કહ્યું કે, “જાઓ 
તમે તમારાં શરીરને યાજકોને દેખાડો.” જ્યારે દશ 
માણસો યાજકો પાસે જતા હતા ત્યારે, તેઓ સાજા 
થયા. 'ધજ્યારે તેઓના એક માણસે જોયું કૅ તે સાજો 
થયો હતો, તે ઈસુ પાસે પાછો ગયો. તેણે મોટા અવાજે 
દેવની સ્તુતિ કરી. ૧ધતે ઈસુના પગમાં પડ્યો. તે માણસે 
ઈસુનો આભાર માન્યો. (તે માણસ સમરૂની હતો યહૂદી 
નહિ.) "જસુએ ઉત્તર આપ્યો, "દશ માણસો સાજા 
થયા હતા; બીજા નવ ક્યાં છે? “જવનો આભાર માનવા 
આવનાર આ વિદેશી સમરૂની માણસ જ પાછો આવ્યો?” 
૧૫છી ઈસુએ તેને કહ્યું; "ઊભો થા, તું જઈ શકે છે. તું 
સાજો થઈ ગયો છે કારણકૅ તને વિશ્વાસ છે.” 


દેવનું રાજ્ય તમારામાં છે 
ર૦કૅટલાએક ફરોશીઓએ ઈસુને પૂછયું; "દેવનું રાજ્ય 
ક્યારે આવશે?” 
ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “દેવનું રાજય આવે છે પણ 
તમે તમારી આખો વડે જોઈ શકો તે રીતે નહિ. ચલોકો 
કહેશે નહિ, "જુઓ, અહી દેવનું રાજ્ય છે! અથવા ત્યાં 
તે છે!” ના, દેવનું રાજ્ય તો તમારામાં છે.” 


લૂક ૧૭:રર-૧૮:૧૨ 


ચ્ચછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "એવો સમય 
આવશે કૅ જ્યારે માણસના દીકરાના દિવસોમાંના એકને 
તમે જોવા ઈચ્છશો પણ તમે જોઈ શકશો નહિ.” રગ્લોકો 
તમને કહેશે; “જુઓ ત્યાં તે છે! જુઓ, અહીં તે છે! તમે 
જ્યાં છો ત્યાં જ રહો; દૂર જશો ના અને શોધશો ના.” 


ઈસુ જ્યારે ફરીથી આવશે 

ર૪જ્યારે માણસનો દીકરો ફરીથી આવશે ત્યારે તમે 
તે જાણી શકશો. જે દિવસે તે આવશે ત્યારે તે આકાશમાં 
વીજળીના ઝબકારાની જેમ પ્રકાશસે. ચપપણ તે પહેલા 
માણસના દીકરાને ઘણું સહન કરવું પડશે અને આ 
પેઢીના લોકો દ્વારા તેનું મરણ થશે. ચધ્જેમ નૂહના 
દિવસોમાં થયું તેમ માણસના દીકરાના દિવસોમાં પણ 
થશે. ચ્થ્નૂહના સમય દરમિયાન જ્યારે તે દિવસે નૂહ 
વહાણમાં પ્રવેશ્યો તે દિવસ સુધી લોકો ખાતા, પીતા, 
પરણતા અને પરણાવતા હતા. પછી રેલ આવી અને 
બધા લોકોનો નાશ થયો. ચ“લોતના સમય દરમિયાન 
પણ એમ જ થયું, જ્યારે દેવે સદોમનો નાશ કર્યો ત્યાં 
સુધી પેલા લોકો ખાતા, પીતા, ખરીદતા, વેચતા, રોપતા, 
અને તેઓના માટે મકાનો બાંધતા હતાં. ર૯જ્યારે લોતે 
શહેર છોડ્યું ત્યારે તે દિવસે પણ લોકો આ બધું કરતા 
હતા. પછી આકાશમાંથી અગ્રિવર્ષા થઈ અને ગંધકનો 
વરસાદ થયો અને બધાનો નાશ થયો. જે દિવસે 
માણસનો દીકરો ફરીથી આવશે ત્યારે પણ એમ જ 
બનશે. 

"તે દિવસે જો માણસ ધાબા પર હોય તો તેની 
પાસે અંદર જઈને સામાન લેવાનો પણ સમય નહિ 
હોય. જો માણસ ખેતરમાં હોય તો તે પાછો ઘરે જઈ 
શકશે નહિ. *ચયાદ કરો, લોતની પત્નીનું શું થયું? ગ્ગ્જે 
માણસ પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, તે જીવ 
ગુમાવશે અને જે કોઈ માણસ તેનો જીવ આપશે, તે 
બચાવી શકશે. *૪જ્યારે હું ફરીથી આવીશ તે સમયે બે 
જણ એક જ પથારીમાં ઊઘતા હશે. તો એક જણને લઈ 
લેવાશે. અને બીજા માણસને પડતો મૂકાશે. ગપજ્યાં બે 
સ્રીઓ સાથે અનાજ દળતી હશે તો એક સ્રીને લઈ 
લેવાશે અને બીજી સીને પડતી મૂકાશે.” ૩૬% 

૨9શેષ્યોએ ઈસુને પૂછયું; "પ્રભુ! આ કયાં થશે?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો; "જ્યાં મુડદું હોય, ત્યાં ગીધો 
પણ એકઠાં થશે." 





કંલમ ૩૬ કેટલીક લૂકની ગ્રીક નકલોમાં ૩૬મી કલમ ઉમેરી 
છે: "બે માણસો એક ખેતરમાં હશે. એક માણસ ઉચકી લેવાશે, 
અને બીજો માણસ પડતો મૂકાશે.” 


૧૦૪ 


દેવ તેના લોકોને ઉત્તર આપશે 
પછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને શીખવ્યું કે 
૧૮ તેઓએ હંમેશા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને 
કંદાપિ આશા ગુમાવવી જોઈએ નહિ. ઈસુએ તેઓને 
શીખવવા એક વાર્તાનો ઉપયોગ કર્યો. ર"એક શહેરમાં 
એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવની પરવા કરતો નહિ. 
ન્યાયાધીશ પણ લોકો તેના વિષે શું વિચારે છે તેની 
દરકાર કરતો નહિ. "તે જ ગામમાં એક સ્રી હતી, તેના 
પતિનું અવસાન થએલ હતું. તે સ્રી ઘણીવાર આ 
ન્યાયાધીશ પાસે આવતી અને કહેતી કે, "એક માણસ 
મારું ખરાબ કરી રહયો છે, મને મારા હક્કો અપાવ.” 
૪પરંતુ ન્યાયાધીશ તે સીને મદદ કરવા ઈચ્છતો ન 
હંતો. લાંબા સમય પછી ન્યાયાધીશે તેની જાતે વિચાર્યું, 
'હું દેવથી ડરતો નથી અને લોકો શું વિચારે છે તેની પણ 
પરવા કરતો નથી. પપણ આ સી મને તકલીફ આપે છે. 
જો હું તેને જે જોઈએ છે તે આપીશ તો તે મારો પીછો 
છોડશે. પણ જો હું તેને જે જોઈએ છે તે નહિ આપુ તો 
હું માંદો પડીશ ત્યાં સુધી તે મને તકલીફ કરશે!” 
ધ્્રભુએ કહ્યું કે, "ધ્યાનથી સાંભળ, અન્યાયી 
ન્યાયાધીશે જે કહ્યું તેનો પણ અર્થ છે. જવના લોકો 
તેને રાત દિવસ બૂમો પાડે છે. દેવ હંમેશા તેના લોકોને 
જે સાચું છે તે હંમેશા આપશે. દેવ તેના લોકોને ઉત્તર 
આપવામાં ઢીલ કરશે નહિ. “હું તમને કહું છું, દેવ 
જલ્દીથી તેના લોકોની મદદ કરશે! તે તમને બહુ જ 
જલ્દીથી આપશે! પણ જયારે માણસનો દીકરો ફરીથી 
આવશે, ત્યારે તેનામાં વિશ્ચાસ હોય એવા લોકો તેને 
પૃથ્વી પર જડશે?” 


દેવ સાથે સારા બનવું 

લ૯ત્યાં કૅટલાએક લોકો હતા તેઓ વિચારતા કે તેઓ 
ઘણા સારા છે. આ લોકો એવી રીતે વર્તતા કૅ જાણે તેઓ 
બીજા લોકો કરતાં વધારે સારા છે. ઈસુએ આ વાર્તાનો 
ઉપયોગ તેઓને શીખવવા માટે કર્યા. એક વખતે બે 
જણા મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા માટે ગયા. એક ફરોશી 
હતો અને બીજો કર ઉઘરાવનાર હતો. ૧૧રોશી કર 
ઉઘરાવનારથી દૂર ઊભો રહો. જ્યારે ફરોશીએ તેની 
પ્રાર્થનામાં કહ્યું કે; "ઓ દેવ, હું બીજા લોકો જેટલો 
ખરાબ નથી, તે માટે તારો આભાર માનું છું. હું ચોરી 
કરનારા, છેતરનારા કૅ વ્યભિચાર કરનારા માણસો જેવો 
નથી. હું કર ઉઘરાવનાર અધિકારી કરતાં વધારે સારો 


છું તે માટે તારો આભાર માનું છું. 'હું સારો છું, હું 


ષ્ડ 


૧૦૫ 


અઠવાડિયામાં બે વાર ઉપવાસ કરું છું, અને મારી બધી 
કમાણીનો દશમો ભાગ આપુ છું!' 

૧૨જકાત ઉઘરાવનાર પણ એકલો ઊભો રલો. પણ 
જ્યારે એણે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે તેણે ઊચે આકાશ તરફ 
જોયું પણ નહિ. દાણીએ છાતી ફૂટીને કહ્યું કે, 'ઓ દેવ, 
મારા પર દયા કર, હું એક પાપી છું!' ૧હું તમને કહું 
છું, જ્યારે આ માણસ તેની પ્રાર્થના પૂરી કરીને ઘરે ગયો, 
તે દેવ પાસે ન્યાયી હતો. પણ તે ફરોશી જે પોતાને 
બીજા કરતા વધારે સારો સમજતો હતો તે દેવ પાસે 
ન્યાયી ઠર્યા નહોતો. પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની જાતને 
મહત્વની બનાવે છે તેને નીચી કરવામાં આવશે. પણ 
જે વ્યક્તિ પોતાની જાતને નીચી કરે છે તે માનવંતી 
બનાવાશે.” 


દેવના રાજ્યમાં કોણ પ્રવેશ કરશે? 

૧પ્છ્ઠેટલાએક લોકો તેમનાં નાનાં બાળકોને ઈસુ પાસે 
લાવ્યા જેથી ઈસુ તેઓને સ્પર્શ કરી શકૅ. પણ જ્યારે 
શિષ્યોએ આ જોયું ત્યારે તેઓએ લોકોને આમ નહિ 
કરવા કહ્યું.'પણ ઈસુએ તે નાના બાળકોને તેની પાસે 
બોલાવ્યા અને તેના શિષ્યોને કહ્યું, "નાનાં બાળકોને 
મારી પાસે આવવા દો. તેઓને અટકાવશો નહિ, કારણ 
કૅ દેવનું રાજ્ય જે આ નાનાં બાળકો જેવા છે તેઓના 
માટે છે. **હું તમને સાચું કહું છું, કે, જે કોઈ દેવનું 
રાજય બાળકની જેમ નહિ સ્વીકારે, તે તેમાં નહિ જ 
પેસશે!” 


એક ધનવાનનો ઈસુને પ્રશ્ન 

૧૮એક યહૂદી અધિકારીએ ઈસુને પૂછયું કૅ; "ઉત્તમ 
ઉપદેશક, મારે અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું 
જોઈએ?” 

૧ંસુએ તેને કહ્યું કે, “તું મને શા માટે ઉત્તમ કહે 
છે? ફક્ત દેવ જ ઉત્તમ છે. ચતાં હું તારા પ્રશ્નનો 
ઉત્તર આપીશ. તું દેવની આજ્ઞાઓ જાણે છે: 'તારે 
વ્યભિચારનું પાપ કરવું જોઈએ નહિ, તારે કોઈનું ખૂન 
કરવું જોઈએ નહિ, તારે કશું ચોરવું જોઈએ નહિ, તારે 
બીજા લોકોને ખોટી સાક્ષી આપવી જોઈએ નહિ. તારે 
તારા માતા પિતાને માન આપવું જોઈએ....'* ” 

અપણ તેણે કહ્યું કે,"હું નાનો બાળક હતો ત્યારથી 
આ બધી આજ્ઞાઓનું પાલન કરતો આવ્યો છું!” 





'તારેવ્યભિચારનુંપાપ ... માન આપવુંજોઈએ' નિ. ર૦:૧ર-૧૬; 
પુન. ૫:૧૬-ર૦. 


લૂક ૧૮:૧૩-૩૪ 


જ્યારે ઈસુએ આ સાંભળ્યું. ત્યારે તેણે તે અધિકારીને 
કહ્યું કે, "હજુ તારે એક વસ્તુ વધારે કરવાની જરૂર છે 
તારી પાસે જે કંઈ બધું છે તે વેચી દે અને પૈસા ગરીબ 
લોકોને આપી દે. આકાશમાં તને તેનો બદલો મળશે. 
પછી આવ અને મને અનુસર!” ૨પણ જ્યારે તે માણસે 
આ સાંભળ્યું, ત્યારે તે ઘણો દિલગીર થયો. તે માણસ 
ઘણો ધનવાન હતો અને તેની પાસે પૈસા રાખવા ઈચ્છતો 
હંતો. 

ચ૪જ્યારે ઈસુએ જોયું કૅ તે માણસ દિલગીર થયો છે 
ત્યારે તેણે કહ્યું,'ધનવાન માણસ માટે દેવના રાજ્યમાં 
પ્રવેશવું મુશ્કેલ છે! ચ્પ્ઊટને સોયના નાકામાંથી પસાર 
થવું સહેલું છે પણ ધનવાનોને દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશવું 
મુશ્કેલ છે.” 


કૌણ તારણ પામશે? 

જ્યારે લોકોએ આ સાંભળ્યું, તેઓએ કહ્યું, “તો 
પછી કોનું તારણ થશે?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “માણસો માટે જે કરવું 
અશક્ય છે તે બાબત દેવ કરી શકે છે!” 

ચપિતરે કહ્યું કે, “જુઓ, અમે અમારી પાસે જે બધું 
હંતું તેનો ત્યાગ કરીને તારી પાછળ આવ્યા છીએ!” 

આંસુએ કહ્યું કે, “હું તમને સત્ય કહું છું, દેવના 
રાજ્ય માટે દરેક વ્યક્તિ જે પોતાના ઘરનો, પત્નીનો, 
ભાઈઓનો, માતાપિતા અને બાળકોનો ત્યાગ કરશે, તે 
૩૦તેણે જે ત્યાગ કર્યો છે તે ઉપરાંત ઘણું વધારે પ્રાપ્ત 
કરશે. તે માણસ આ જીવનમાં અનેકગણું મેળવશે. 
અને તે માણસ મૃત્યુ પામે, પછી તે દેવ સાથે સદાને 
માટે રહેશે.” 


ઈસુ મૃત્યુમાંથી ઊઠશે 

પછી ઈસુએ બાર પ્રેરિતો સાથે એકલા વાત કરી. 
ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “ધ્યાનથી સાંભળો! આપણે 
યરૂશાલેમ જઈએ છીએ. દેવે પ્રબોધકોને જે કંઈ 
માણસના દીકરા વિષે લખવાનું કહ્યું હતું તે બનશે! 
ગ્તેના લોકો તેના વિરોધી બનશે. અને તેને બીનયહૂદી 
લોકોને સ્વાધીન કરશે. લોકો તેની મશ્કરી કરશે, તેને 
અપમાનિત કરશે અને તેની પર થૂંકશે. *ગ્તેઓ તેને 
કૌરડા મારશે અને પછી મારી નાખશે. પણ તેના મૃત્યુ 
પછી ત્રીજા દિવસે તે સજીવન થઈને ઊઠશે.” 
શિષ્યોએ આ સમજવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેઓ સમજી 
શક્યા નહિ, તેનો અર્થ તેઓનાથી ગુપ્ત રલ. 


લૂક ૧૮:૩૫-૧૯:ર૦ 


ઈસુ આંધળા માણસને સાજો કરે છે 

ગછસુ યરેખોના શહેર નજીક આવ્યો. ત્યાં રસ્તાની 
બાજુએ એક આંધળો માણસ બેઠો હતો. આંધળો માણસ 
પૈસા માટે લોકો પાસે ભીખ માંગતો હતો. "જ્યારે આ 
માણસે રસ્તા પરથી પસાર થતાં લોકોનો અવાજ 
સાંભળ્યો, તેણે પૂછયું,"શું થઈ રહયું છે?” 
પસાર થઈ રલ છે.” 

૩/આંધળો માણસ ઉત્સાહમાં આવી ગયો અને 
બોલ્યો કૅ, "ઈસુ, દાઉદના દીકરા! કૃપા કરીને મને મદદ 
કર!” 

“જે લોકો આગળ હતા અને સમૂહને દોરતા હતા 
તેઓએ આંધળા માણસની ટીકા કરી. તેઓએ તેને શાંતિ 
જાળવવા કહ્યું, પણ આંધળો માણસ વધારે જોરથી બૂમો 
પાડવા લાગ્યો, "દાઉદના દીકરા! મને મદદ કર!” 

૪જુંસુ ત્યાં થોભી ગયો અને બોલ્યો, "પેલા આંધળા 
માણસને મારી પાસે લાવ!” જ્યારે આંધળો માણસ નજીક 
આવ્યો, ઈસુએ તેને પૂછયું કે, “તારી ઈચ્છા મારી 
પાસે શું કરાવવાની છે?” 

આંધળા માણસે કહ્યું કે, “પ્રભુ, મારે ફરીથી દેખતા 
થવું છે.” 

૪ચઈસુએ તેને કહ્યું કે, "જો! તું સાજો થઈ ગયો છે 
કારણ કૅ તને વિશ્વાસ છે.” 

૪ગ્પછી તે માણસ જોઈ શકયો. તે માણસ ઈસુની 
પાછળ દેવનો મહિમા પ્રગટ કરતો કરતો ગયો. બધા 
લોકો જેઓએ આ જોયું તેઓએ આ જે કંઈ બન્યું છે તે 
માટે દેવની આભારસ્તુતિ કરી. 


જાખ્ખી 

વૃ લદ ઈસુ યરેખોના શહેરમાં થઈને જતો હતો. 

અરેખોમાં જાખ્ખી નામનો માણસ રહેતો 
હંતો. તે ઘણો શ્રીમંત અને કર ઉઘરાવનાર મુખ્ય માણસ 
હંતો. *તેને પણ ઈસુને જોવાની ઈચ્છા હતી. ત્યાં બીજા 
ઘણા લોકો હતા તેઓની ઈચ્છા પણ ઈસુને જોવાની 
હતી. જાખ્ખી એટલો ઠીંગણો હતો કૅ લોકોની ભીડમાં 
જોઈ શકંતો નહિ. ”તેથી ઈસુ જે જગ્યાએ આવવાનો 
હંતો તે જાણીને તે ત્યાં દોડી ગયો. પછી જાખ્ખી એક 
ગુલ્લરના ઝાડ પર ચડ્યો જેથી તે ઈસુને જોઈ શકૅ. 
પજ્યારે ઈસુ તે જગ્યાએ આવ્યો ને ઊચે જોયું તો ત્યાં 
ઝાડ પર જાખ્ખીને જોયો. ઈસુએ તેને કહ્યું કે, "જાખ્ખી, 
જલદી નીચે આવ! હું આજે તારે ઘેર રહેવાનો છું.” 


ન 


ધપછી જાખ્ખી જલદી નીચે આવ્યો. ઈસુને તેને ઘેર 


૧૦૬ 


આવકારીને તે ખુશ થયો. બધા લોકોએ આ જોયું. 
તેઓએ ફરિયાદ કરવાની શરૂઆત કરી. "જુઓ, ઈસુ 
કૅવા માણસ સાથે રહે છે. જાખ્ખી એક પાપી છે!” 

“જાખ્ખીએ પ્રભુ (ઈસુ) ને કહ્યું, "હું સારું કરવા 
ઈચ્છું છું. હું મારી સંપત્તિનો અડધો ભાગ ગરીબોને 
આપીશ. જો કોઈ વ્યક્તિને છેતરી હશે તો હું તેને ચારગણું 
વધારે પાછું આપીશ!” 

લ૯ઈંસુએ કહ્યું કે, "આ એકં સજજન માણસ છે. 
સાચે જ તે ઇબ્રાહિમના પરિવારનો છે. તેથી આજે 
જાખ્ખીનું તેનાં પાપોમાંથી તારણ થયુ છે! 1૧૦માણસનો 
દીકરો ખોવાયેલા માણસોને શોધવા અને તેઓને તારવા 
આવ્યો છે.” 


દેવ જે આપે તેનો ઉપયોગ કરો 

૧ઈસુ યરૂશાલેમ પાસે મુસાફરી કરીને આવ્યો. 
કૅટલાએકૅ વિચાર્યું કૅ દેવનું રાજ્ય જલદી પ્રગટ થશે. 
૧૪સુએ લોકોનો આ વિચાર જાણ્યો. તેથી તેણે તેઓને 
આ વાર્તા કહેવાની ચાલુ રાખી."એક કુલીન માણસ 
પોતાના માટે રાજ્ય મેળવીને રાજા બનવા માટે પાછા 
આવવા દૂર દેશમાં ગયો. પછી તે માણસે પોતાને ઘરે 
પાછા ફરીને તેના લોકો પર શાસન કરવા માટે યોજના 
કરી. ૧ગપછી તેણે પોતાના ચાકરોમાંથી દસ જણને 
બેલાવ્યા. તેણે દરેક ચાકરને પૈસાની થેલી આપી. તે 
માણસે કહ્યું, 'હું પાછો આવું ત્યાં સુધી આ પૈસા વડે 
થાપાર કરો.'૧૪પણ રાજ્યનાલોકો તે માણસને ધિક્કારતા 
હંતા. તેથી લોકોએ એક સમૂહને તે માણસની પાછળ 
બીજા દેશમાં મોકલ્યા. બીજા દેશમાં આ સમૂહે કહ્યું કે, 
'અમે આ માણસ અમારો રાજા થાય એમ ઈચ્છતા નથી!' 

૧પષ્પરંંતુ તે માણસ રાજા થયો. જ્યારે તે ઘેર પાછો 
ફર્યો, તેણે કહ્યું, 'જે ચાકરો પાસે મારા પૈસા હતા તેઓને 
બોલાવો. હું જાણવા માગું છું કૅ તે પેસા વડે તેઓ કેટલું 
વધારે કમાયા.' ૧*પહેલા ચાકરે આવીને કહ્યું, 'સાહેબ, 
તેં મને આપેલી એક થેલી વડે હું દશ થેલી પૈસા* 
કમાયો!'**રાજાએ ચાકરને કહ્યું, 'સરસ! તું મારો ચાકર 
છે. હું જોઈ શકું છું કૅ હું નાની વસ્તુઓ માટે તારો 
વિશ્રાસ કરી શકું. તેથી મારા શહેરોમાંથી દશ શહેરો 
પર તારો અધિકાર રહેશે!' ૧૬બીજો ચાકર આવ્યો અને 
કહ્યું કે; 'સાહેબ, તારી પૈસાની એક થેલીમાંથી હું પાંચ 
થેલી કમાયો.' *દરાજાએ આ ચાકરને કહ્યું, 'તું પાંચ 
શહેરોનો અધિકારી થઈ શકીશ.' ચબપછી બીજો એકં 





પૈસાની થેલી ગ્રીક શાબ્દિક અર્થ "મીના” તે દિવસોમાં એક 
મીના બરાબર ત્રણ મહિનાનું વેતન થતું. 


૧૦૭ 


ચાકર અંદર આવ્યો અને રાજાને કહ્યું કે, 'સાહેબ, આ 
રહી તારી પૈસાની થેલી. મેં તેને કપડાંના ટુકડામાં 
લપેટીને છુપાવી રાખી હતી. અમને તારી બીક લાગતી 
હતી કારણ કે તું શક્તિશાળી છે. હું જાણું છું કૅ તું બહું 
કંડક છે, તું જે તારું નથી તે પણ માગી લે છે; અને જયાં 
તેં વાવ્યું નથી તેની ફસલ લણી લે તેવો છે.' ચપછી 
રાજાએ તે ચાકરને કહ્યું કે, 'તું ખરાબ ચાકર છે, હું તારા 
જ શબ્દો તારા તિરસ્કાર માટે વાપરીશ. તેં કહ્યું કે, 'હું 
એક કડક માણસ છું. તેં કહ્યું કે હું જે કમાયો નથી તે 
પૈસા પણ લઈ લઉં છું. અને ફસલ જે મેં ઉગાડી નથી 
તે હું ભેગી કરું છે. જો તે સાચું હોય તો, તેં મારા પૈસા 
સાહુકારને ત્યાં (બેંકમાં) મૂક્યા હોત. પછી હું જયારે 
પાછો આવું ત્યારે, મારા પેસાનું થોડું વ્યાજ મળ્યું હોત. 
ચ૪પછી જે માણસો ત્યાં ઊભા હતા તેઓને રાજાએ કલ્યું 
કે, 'આ ચાકર પાસેથી પૈસાની થેલી લઈ લો અને જે 
ચાકર પૈસાની દશ થેલી કમાયો છે તેને તે આપો.' ચ્પ્તે 
માણસોએ રાજાને કહ્યું કે'પણ સાહેબ, તે ચાકર પાસે 
પૈસાની દશ થેલી તો અત્યારે જ છે!' ચદરાજાએ કહ્યું કે, 
જે માણસ એની પાસે જે કંઈ છે તેનો ઉપયોગ કરે છે તે 
વધારે મેળવે છે. પણ જે વ્યક્તિ એની પાસે જે કંઈ છે 
તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. તેની પાસેથી બધું જ લઈ 
લેવામાં આવે છે. ચશ્હવે મારા દુશ્મનો ક્યાં છે? ક્યાં છે 
એ લોકો જે હું તેઓનો રાજા થાઉં તેમ તેઓ ઈચ્છતા 
નહોતા? મારા દુશ્મનોને અહીં લાવો અને તેઓને મારી 
નાખો. હું તેઓને મરતા જોઈશ! 


યરૂશાલેમમાં ઈસુનો પ્રવેશ 

રઆ બાબતો કહ્યા પછી ઈસુએ યરૂશાલેમ તરફની 
મુસાફરી ચાલું રાખી. “ઈસુ બેથફગે તથા બેથાનીયા 
શહેર પાસે જેતૂન નામના પહાડ નજીક આવ્યો. ઈસુએ 
તેના બે શિષ્યોને મોકલ્યા. ગ્બેણે કહ્યું કે, “તમે ત્યાં જે 
શહેર જુઓ છો ત્યાં જાઓ, જ્યારે તમે શહેરમાં પ્રવેશસો 
તો તમે એક (ગધેડાનું) વછેરુ ત્યાં બાંધેલું જોશો. આ 
વછેરા પર કોઈએ કદાપિ સવારી કરી નથી. વછેરાને 
છોડીને મારી પાસે લઈ આવો. "જો કોઈ વ્યક્તિ તમને 
પૂછે કૅ તમે વછેરાને શા માટે લઈ જાઓ છો. તમારે 
કહેવું, 'પ્રભુને આ વછેરાની જરૂર છે.”” 

૨બએ શિષ્યો શહેરમાં ગયા. ઈસુએ તેઓને કહ્યું હતું 
તે પ્રમાણે જ તેઓને વછેરુ મળ્યુ. *3શેષ્યોએ વછેરાને 
છોડ્યું, પણ વછેરાના માલિકો બહાર આવ્યા. તેઓએ 
શિષ્યોને કહ્યું કે,'તમે અમારા વછેરાને શા માટે છોડો 
છો?” 


લૂક ૧૯:ર૧-૪૬ 


૨૪શિષ્યોએ ઉત્તર આપ્યો કૅ, "પ્રભુને તેની જરૂર 
છે.” ગપતેથી ઈસુની પાસે તે શિષ્યો વછેરાને લાવ્યા. 
શિષ્યોએ વછેરાની પીઠ પર તેઓનાં લૂગડાં મૂક્યા. પછી 
તેઓએ ઈસુને વછેરા પર બેસાડો. "ઈસુએ 
યરૂશાલેમના રસ્તે વછેરા પર સવારી કરી. શિષ્યો ઈસુની 
આગળ પોતાના લૂગડાં રસ્તા પર પાથરતાં હતા. 

૨9ઈસુ યરૂશાલેમની નજીક આવતો હતો. તે 
લગભગ જેતૂનના પહાડની તળેટી નજીક આવ્યો હતો. 
શિષ્યોનો આખો સમૂહ ખુશ હતો. તેઓ ખૂબ ઉત્સાહમાં 
હતા. તેઓએ દેવની સ્તુતિ કરી. તેઓએ બધા જ પરાક્રમો 
જોયા હતા તે માટે દેવની સ્તુતિ કરી. “તેઓએ કહયું કે, 


“પધારો; પ્રભુના નામે જે રાજા આવે છે તેને 
ધન્ય છે! 
ગઝતથ/સ ?9૮:ર૬ 


આકાશમાં શાંતિ તથા પરમ ઊંચામાં મહિમા 
થાઓ!” 


ગ્જેટલાએક ફરોશીઓ જે ટોળામાં હતાં તેઓએ 
ઈસુને કહ્યું કે, "ઉપદેશક, તારા શિષ્યોને કહે કે આવી 
વાતો ના ઉચ્ચારે!” 

૪જસુએ ઉત્તર આપ્યો કૅ, "હું તમને કહું છું, આ 
બાબતો કહેવાવી જોઈએ. જો મારા શિષ્યો આ નહિં 
કહે તો આ પથ્થરો તેઓને બૂમો પાડીને કહેશે.” 


યરૂશાલેમ માટે ઈસુનું રુદન 

*ઈંસુ યરૂશાલેમ પાસે આવ્યો. તેણે શહેર જોયું 
અને તે માટે રુદન કર્યું. *ચઈસુએ યરૂશાલેમને કહ્યું કે, 
“હું ઈચ્છું છું કે તે આજે શાંતિ શાના વડે લાવી શકાય 
તે જાણ્યું હોત. પણ તેં તે જાણ્યું નથી કારણ કૅ તે તમારાથી 
ગુપ્ત રખાયેલ છે. *ગ્હવે એવો સમય આવી રહ્યો છે 
જ્યારે તારા દુશ્મનો તારી આજુબાજુ દીવાલ બાંધશે અને 
તને દુશ્મનો ચારે બાજુથી ઘેરી લેશે. તેઓ તને સપડાવશે 
અને પકડશે. 7૪%તેઓ તારા મકાનના એક પથ્થર પર 
બીજો પથ્થર પણ રહેવા દેશે નહિ. જ્યારે દેવ તારો 
ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો ત્યારે એ સમયને તેં ઓળખ્યો 
નહિ.” 


ઈસુનું મંદિરમાં આગમન 
૪પઈસુ મંદિરમાં પ્રવેશ્યો અને વસ્તુઓ 
વેચનારાઓની વસ્તુઓ બહાર ફેંકવા માડી. **ઈસુએ 


લૂક ૧૯:૪૭-૨૦:૨૧ 


કહ્યું કે, "શાસ્ોમાં લખ્યું છે કે, 'મારું ઘર પ્રાર્થનાનું ઘર 
થશે.'* પરંતુ તમે તેને ચોરોને છુપાવા માટેનો અડો 
બનાવી દીધું છે.” 

*શ*ઈસુ રોજ મંદિરમાં ઉપદેશ આપતો હતો. પણ 
મુખ્ય યાજકો, શાસ્રીઓ તથા લોકોના મુખીઓ તેને 
મારી નાખવા ઈચ્છતા હતા. *પણ બધા જ લોકો 
ઈસુને નજીકથી એકાગ્રતાથી સાંભળતા હતા. ઈસુ જે 
કહેતો તેમાં તેઓને ખુબ રસ હતો. તેથી મુખ્ય યાજકો, 
શાસ્રીઓ તથા લોકોના મુખીઓને તેને કૅવી રીતે મારી 
નાખવા શું કરવું તે સૂઝતુ ન હતું. 


યહૂદી આગેવાનો ઈસુને પ્રશ્ર પૂછે છે 
રે એક દિવસ ઈસુ મંદિરમાં હતો. તે લોકોને 
બોધ આપતો હતો. ઈસુ દેવના રાજ્ય વિષેની 

સુવાર્તા લોકોને કહેતો હતો. ત્યારે મુખ્ય યાજકો, શાસ્રીઓ 
અને વૃદ્ધ યહૂદી આગેવાનો પણ ઈસુ સાથે વાત કરવા 
આવ્યા. ચ્તેઓએ કહ્યું કે, "અમને કહે! કંયા અધિકારથી 
તું આ વસ્તુઓ કરે છે? આ અધિકાર તને કોણે આપ્યો?” 

જસુએ ઉત્તર આપ્યો કૅ, “હું પણ તમને એક પ્રશ્ન 
પૂછીશ; મને કહો; ”જ્યારે યોહાને લોકોને બાપ્તિસ્મા 
આપ્યું ત્યારે તે આકાશમાંથી આવ્યું હતુ કૅ 
માણસોમાંથી?” 

પયાજકો, શાસીઓ, યહૂદી આગેવાનો બધા આ અંગે 
વાતો કરવા લાગ્યા. તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા. 
“જો આપણે ઉત્તર આપીશું કે, 'યોહાનનું બાપ્તિસ્મા 
દેવથી થયુ હતુ તો એ કહેશે, તો તમે શા માટે યોહાનને 
માનતા નથી? ધ્પણ જો આપણે કહીએ કૅ, “યોહાનનું 
બાપ્તિસ્મા માણસથી થયું હતુ તો પછી બધા લોકો 
આપણને પથ્થરોથી મારી નાખશે. કારણ કૅ તેઓ માને 
છે કૅ યોહાન એક પ્રબોધક હતો.” *તેથી તેઓએ ઉત્તર 
આપ્યો કૅ, "અમે ઉત્તર જાણતા નથી.” 

તેથી ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “તો હું તમને કહેતો 
નથી કૅ કયા અધિકારથી હું આ કામો કરું છું.” 


દેવ તેના પુત્રને મોકલે છે 
લ્પછી ઈસુએ લોકોને આ વાર્તા કહી; "એક માણસે 
વાડીમાં દ્રાક્ષા રોપી. કૅટલાએક ખેડૂતોને જમીન ઈજારે 
આપી પછી તે લાંબા સમય સુધી બહાર ગયો. 19થોડા 
સમય પછી દ્રાક્ષની ફસલનો સમય આવ્યો. તેથી તે 
માણસે પેલા ખેડૂતો પાસે એક ચાકરને મોકલ્યો, જેથી 
તેઓ તેને તેના ભાગની દ્રાક્ષ આપે. પણ તે ખેડૂતોએ 





'મારું ઘર પ્રાર્થનાનું ઘર થશે' યશા. ૫૬:૭. 


૧૦૮ 


ચાકરને માર્યો અને કંઈ પણ આપ્યા વિના કાઢી મૂક્યો. 
૧તેથી તે માણસે બીજા એક ચાકરને મોકલ્યો. ખેડૂતોએ 
આ ચાકરને પણ માર્યો. તેઓએ તેનું સહેજ પણ માન 
રાખ્યું નહિ. તે ખેડૂતોએ તે ચાકરને કાંઈ આપ્યા વિના 
કાઢી મૂક્યો. “તથી માણસે ત્રીજા સેવકને ખેડૂતો પાસે 
મોકલ્યો, ખેડૂતોએ આ ચાકરને ખરાબ રીતે ઈજા 
પહોંચાડી અને તેને બહાર ફેંકી દીધો, "ખેતરના માલિકે 


કહ્યું કે; 'હવે હું શું કરું? હું મારા પુત્રને મોકલીશ. હું 
મારા પુત્રને ઘણો ચાહું છું. કદાચ ખેડૂતો મારા પુત્રને 
માન આપે!'૧”જ્યારે ખેડૂતોએ પુત્રને જોયો ત્યારે તેઓએ 
એકબીજાને કહ્યું કે, 'આ માલિકનો દીકરો છે. આ ખેતરો 
તેના થશે.' જો આપણે તેને મારી નાખીશું ત્યાર પછી 
તેના ખેતરો આપણા થશે. 'પતેથી ખેડૂતોએ પુત્રને 
ખેતરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો અને મારી નાખ્યો. 

“આ ખેતરનો ધણી તેઓને શું કરશે? "તે આવીને 
પેલા ખેડૂતોને મારી નાખશે! પછી તે બીજા કૅટલાએક 
ખેડૂતોને ખેતર આપશે.” 

લોકોએ આ વાર્તા સાંભળી. તેઓએ કહ્યું કે, "ના! 
આવું કદી ન થાઓ!” **પરંતુ ઈસુએ તેઓની તરફ 
નજર કરી અને કહ્યું કે, “તો પછી આ લખાણનો શો 
અર્થ: 

'જે પથ્થરનો બાંધનારાઓએ નકાર કર્યો. તે જ 

ખૂણાનું મથાળું થયો!' 

ગઝતથ/સ ?%:રર 


૧«જે વ્યક્તિ તે પથ્થર પર પડશે તેના ટુકડા થઈ જશે 
અને જો તે પથ્થર તમારા પર પડશે તો તે તમને કચડી 
નાખશે!” 

૧૯શાસ્રીઓ અને મુખ્ય યાજકો આ વાર્તા જે ઈસુએ 
કહી તે સાંભળી. તેઓએ જાણ્યું કે આ વાર્તા તેઓના 
વિષે હતી. તેથી તેઓ તે વખતે ઈસુને પકડવા ઈચ્છતા 
હતા. પરંતુ લોકો કંઈ કરશે તો તેવો તેઓને ડર હતો. 


યહૂદી આગેવાનોની ઈસુ સામેની યુક્તિ 

રબતેથી શાસ્રીઓ અને યાજકોએ ઈસુને પકડવાના 
યોગ્ય સમયની રાહ જોવા લાગ્યા. તેઓએ કૅટલાએક 
માણસોને ઈસુ પાસે મોકલ્યા. તેઓએ આ માણસોને 
તેઓ સારા હોય તે રીતે વર્તવા કહ્યું. ઈસુ જે કંઈ કહે 
તેમાં કંઈક ખોટું શોધવા તેઓ ઈચ્છતા હતા, જો તેઓ 
કંઈ ખોટું શોધી કાઢે તો પછી તેઓ ઈસુને રાજ્યપાલને 
સોપી શકે જેની પાસે સત્તા અને અધિકાર હતા. ₹તેથી 
તે માણસોએ ઈસુને પૂછયું કે, "ઉપદેશકં, અમે જાણીએ 


૧૦૯ 


છીએ કૅ તું જે કહે છે અને શીખવે છે તે દેવના માર્ગ 
તું એ જ બધા લોકોને શીખવે છે. તું હંમેશા સત્યથી 
દેવનો માર્ગ શીખવે છે. રઅમને કહે કે, અમારે કૈસરને 
કર આપવો ઉચિત છે? હા કૅ ના?” 

ચ્ગણ ઈસુએ જાણ્યું કે આ માણસો તેની સાથે કપટ 
કરી રહયા છે. ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, ૨૪”મને એક દીનાર 
સિક્કો બતાવો, સિક્કા પર કોનું નામ છે? અને તેના પર 
કૌની છાપ છે?” 

તેઓએ કહ્યું કે, “કેસરની.” 

ચઇસુએ તેઓને કહ્યું કે, “તો કૈસરની જે વસ્તુઓ 
હોય તે કૈસરને અને દેવની જે વસ્તુઓ છે તે દેવને 
આપો.” 

અતે માણસો તેના શાણપણભર્યા ઉત્તરથી આશ્ચર્ય 
પામ્યા. તેઓ કંઈ બોલી શક્યા નહિ. તે માણસો લોકો 
આગળ ઈસુને ફસાવવામાં ફાવ્યા નહિ. ઈસુએ કશું 
કહ્યું નહિ જેથી તેઓ તેની વિરુદ્ધ ઉપયોગ કરી શકે. 


કૅટલાએક સદૂકીઓની ઈસુ સામેની યુક્રિત 

૨કેટલાએક સદૂકીઓ ઈસુ પાસે આવ્યા. (સદૂકીઓ 
માને છે કૅ મૃત્યુ પછી પુનરુત્થાન નથી.) તેઓએ ઈસુને 
પૂછયું કૅ; ર““ઉપદેશક, મૂસાએ આપણા માટે લખ્યું છે 
કૅ જો પરણીત માણસ મૃત્યુ પામે અને તેની પત્નીને 
બાળક ના હોય તો પછી તેના ભાઈએ તે સીને પરણવું 
જોઈએ. પછી તેઓને તેના મૃત્યુ પામેલા ભાઈ માટે 
બાળકો થશે. ચ૯ત્યાં સાત ભાઈઓ હતા. પહેલો ભાઈ 
એક સીને પરણ્યો, પણ મૃત્યુ પામ્યો. તેને બાળકો ન 
હતાં. ૦પછી બીજો ભાઈ તે સીને પરણ્યો અને તે 
મૃત્યુ પામ્યો. “અને ત્રીજો ભાઈ તે સીને પરણ્યો અને 
તે મૃત્યુ પામ્યો. આ જ ઘટના બધા જ સાતે ભાઈઓ 
સાથે બની. તેઓ બધા મૃત્યુ પામ્યા. અને તેઓને બાળકો 
ન હતા. ચછેલ્લે મૃત્યુ પામનાર સી હતી. *ગરંતુ 
બધા સાતે ભાઈઓ તેણીને પરણ્યા. તેથી જ્યારે મૃત્યુ 
પછી પુનરુત્થાનનો સમય આવશે, ત્યારે આ સી કોની 
પત્ની થશે?” 

૩૪ઇંસુએ સદૂકીઓને કહ્યું કૅ; “પૃથ્વી પર લોકો પરણે 
છે. "જે લોકો મૃત્યુ પછી પુનરુત્થાન થવા માટે યોગ્ય 
રીતે ન્યાયી ઠરશે અને આ જીવન પછી ફરી જીવશે. તે 
નવા જીવનમાં તેઓ પરણશે નહિ. તે જીવન 
દરમિયાન લોકો દેવદૂત જેવાં હોય છે અને તેઓનું કંદી 
મૃત્યુ થતું નથી. તેઓ દેવના બાળકો છે કારણ કૅ તેઓ 
મૃત્યુમાંથી સજીવન થાય છે. **મૂસાએ સ્પષ્ટ બતાવ્યું 


લૂક ૨૦:રર-૨૧:૩ 


છે કે લોકો મૃત્યુમાંથી ઊઠે છે. જયારે મૂસા બળતા 
ઝાડવાંમાં દેવ દર્શનના પ્રસંગનું વર્ણન કરે છે. ત્યારે તે 
પ્રભુને 'ઈબ્રાહિમનો દેવ, ઇસહાકનો દેવ અને યાકૂબનો 
દેવ કહે છે.'* */જો દેવ કહે કૅ તે તેઓના દેવ છે તો 
પછી આ માણસો ખરેખર મૃત્યુ પામેલા નથી. તે ફક્ત 
જીવતા લોકોનો જ દેવ છે. બધાં જ લોકો દેવના છે તે 
જીવતા છે.” 

ગ્૯ેટલાએક શાસ્ીઓએ કહ્યું કે; "ઉપદેશક, તારો 
ઉત્તર ઘણો સારો છે.” 7૦તે પછી વધારે પ્રશ્નો ઈસુને 
પૂછવાની કોઈએ હિંમત કરી નહિ. 


શુંખ્રિસ્ત દાઉદનો દીકરો છે? 

*પછી ઈસુએ કહ્યું કે, "ખ્રિસ્ત દાઉદનો દીકરો છે 
એમ લોકો શા માટે કહે છે? *ચગીતશાસમાં દાઉદ પોતે 
કહે છે કૅ: 

'પ્રભુએ (દેવ) મારા પ્રભુને (ખ્રિસ્ત) કહ્યું કે: તું 

મારી જમણી બાજુએ બેસ, 
૪૩અને હું તારા શત્રુઓને તારા કબજામાં મૂકીશ.' 

ઝતથ/સ ?₹૧૦:? 
૪જો દાઉદ ખ્રિસ્તને તેના 'પ્રભુ' કહે તો પછી ખ્રિસ્ત 


દાઉદનો દીકરો કેવી રીતે થઈ શકે?” 


શાસ્રીઓથી સાવધાન રહેવાની ચેતવણી 

૪પબધા લોકો ઈસુને ધ્યાનથી સાંભળતા હતા. ઈસુએ 
તેના શિષ્યોને કહ્યું. ““"શાસ્રીઓથી સાવધાન રહો. 
તેઓને કપડાં પહેરીને આજુબાજુ ફરીને માનવંતા 
દેખાડવાનું ગમે છે. બજારનાં સ્થળોએ તેઓને લોકો 
માન આપે તેમ તેઓ ઈચ્છે છે. તેઓ સભાસ્થાનોમાં, 
મુખ્ય મહત્વની બેઠકો મેળવવા ચાહે છે. તેઓ 
જમણવારમાં પણ મહત્વની બેઠકો ચાહે છે. ₹શ*૫ણ 
તેઓ વિધવાઓના ઘર પડાવી લે છે. તેઓ લાંબી 
પ્રાર્થનાઓ કરીને તેઓની જાતે સારા દેખાવાનો પ્રયત્ન 


કે ઝોન 


કરે છે. દેવ આ લોકોને વિશેષ શિક્ષા કરશે.” 


સાચું દાન 
ઈસુએ કૅટલાએકં ધનવાન લોકોને મંદિરમાં 
ર૧ પૈસાની પેટીમાં દેવની ભેટો મૂકતાં જોયા. 
ચછી ઈસુએ એક ગરીબ વિધવાને જોઈ, તેણે બે નાના 
તાંબાના સિક્કા પેટીમાં મૂક્યા. ઈસુએ કહ્યું કે, "હું 
તમને સાચું કહું છું, આ ગરીબ વિધવાએ ફક્ત બે નાના 
સિક્કા આપ્યા છે. પણ ખરેખર તો તેણે પેલા બધા જ 





બ્રાહિમનો ... દેવ કહે છે' નિ.૩:૬. 


લૂક ર૧:૪-૩૦ 


પૈસાદાર લોકો કરતાં વધારે આપ્યું છે. “ધનવાન લોકો 
પાસે પુષ્કળ છે, તેઓએ તો ફક્ત તેમની પાસે જે વધારાનું 
છે તેમાંથી જ આપ્યું છે. આ સી ઘણી ગરીબ છે. પણ 
તેણે તેની પાસે હતું તે બધું જ આપ્યું છે. અને તે પૈસા 
તેના જીવનમાં સહાય માટે જરૂરી હતા.” 


મંદિરનો વિનાશ 

પકેટલાએક લોકો મંદિર વિષે વાતો કરતા હતા. 
તેઓએ કહ્યું, "આ એક સુંદર મંદિર ઉત્તમ પથ્થરોથી 
બાંધેલું છે. દેવને દાનમાં અપાયેલ ઘણી સુંદર ભેટો તો 
જુઓ!” 

ધ્પણ ઈસુએ કહ્યું, “સમય આવશે ત્યારે તમે જે 
બધું અહીં જુઓ છો તેનો નાશ થશે. આ મકાનનો 
પ્રત્યેક પથ્થર જમીન પર પાડી નાખવામાં આવશે, એક 
પણ પથ્થર બીજા પથ્થર પર રહેવા દેવામાં આવશે 
નહિ!” 

%કેટલાએક શિષ્યોએ ઈસુને કહ્યું, "ઉપદેશક, આ 
વસ્તુઓ ક્યારે બનશે? આપણને કૅવી રીતે ખબર પડશે 
કૅ તે થવાનો સમય આવ્યો છે?” 

“ઈસુએ કહ્યું, "સાવધાન રહો! કોઈ તમને મૂર્ખ ન 
બનાવે. ઘણા લોકો મારા નામે આવશે, તેઓ કહેશે, "હું 
ખ્રિસ્ત છું” અને "ખરો સમય આવ્યો છે!” પણ તમે 
તેઓને અનુસરશો નહિ. “જ્યારે તમે યુદ્ધો તથા 
હુલ્લડોની અફવાઓ સાંભળો ત્યારે બીશો નહિ. આ 
બાબતો પ્રથમ બનશે પણ તેનો અંત પાછળથી આવશે.” 

૧૦૫છી ઈસુએ તેમને કહ્યું, "એક રાષ્ટ્ બીજા રાષ્ટ્ર 
સાથે લડશે. એક રાજ્ય બીજા રાજ્યની સામે લડશે. 
૧૧યાં મોટા ધરતીકંપ, મંદવાડ અને દુ:ખદાયક બાબતો 
ઘણી જગ્યાએ થશે. બીજી કેટલીક જગ્યાએ તો લોકોને 
ખાવા માટે ભોજન પણ નહિ હોય, ભયંકર બનાવો 
બનશે. આકાશમાંથી આશ્ચર્યજનક વસ્તુઓ લોકોને 
ચેતવણી આપવા આવશે. 

૧રપરંતુ આ બધી વસ્તુઓ બનતા પહેલાં, લોકો 
તમને પકડશે અને તમારું અહિત કરશે. લોકો તેમની 
સભાસ્થાનોમાં તમારો ન્યાય કરશે. અને તમને કેદ 
કરશે, તમને જબરજસ્તી રાજાઓ અને રાજ્યપાલો સમક્ષ 
ઊભા રાખવામાં આવશે. તમે મને અનુસરો છો તેથી 
લોકો તમારી સામે આ બધું કરશે. ૧*૫ણ આ તમને 
મારા વિષે કહેવાની તક આપશે. ૧૪બચાવ માટે તમારે 
શું કહેવું તેની પણ જરાય ચિંતા કરશો નહિ. પપતમારો 
કૌઈ પણ દુશ્મન ઉત્તર ન આપી શકે તેવુ કહેવા માટે 
બુદ્ધિ હું તમને આપીશ. "તારા માતાપિતા, ભાઈઓ, 


૧૧૦ 


સંબંધીઓ અને મિત્રો પણ તારી વિરુદ્ધ થશે. તેઓ 
તમારામાંના કેટલાકને મારી નાખશે. *?બધા માણસો 
તમને ધિક્કારશે કારણ કૅ તમે મને અનુસરો છો. પણ 
આમાંની કોઈ પણ વસ્તુ તમને ખરેખર નુકશાન કરી 
શકશે નહિ. ૧“જો તમે તમારા વિશ્વાસમાં મક્કમ રહેશો 
તો આ બધામાંથી તમારી જાતને બચાવી લેશો. 


યરૂશાલેમનો વિનાશ 

ચ૦તૃમે યરૂશાલેમની ચારે બાજુએ લશ્કર જોશો. 
પછી તમે જાણશો કૅ યરૂશાલેમનો વિનાશ થવાનો સમય 
આવ્યો છે. “તે વખતે યહૂદિયામાં જે લોકો છે તે પહાડોમાં 
નાશી જાય. જેઓ યરૂશાલેમમાં હોય તેઓએ જલદી 
છોડી જવું. જો તમે યરૂશાલેમ નજીકના પ્રદેશમાં હો 
તો શહેરની અંદર જશો નહિ. રરપ્રબોધકોએ જ્યારે દેવ 
તેના લોકોને શિક્ષા કરશે તે સમયની બાબતમાં ઘણું 
બધું લખ્યું છે. તે આ સમય છે. જ્યારે આ બધું પરિપૂર્ણ 
થાય. ચક વખતે જેઓ ગર્ભવતી હશે અથવા જેને 
નાનાં દૂધ પીતા બાળકો છે તે તેમના માટે દુ:ખદાયક 
છે! શા માટે? કારણ કૅ આ ભૂમિ પર વધારે વિપત્તિનો 
સમય આવશે. દેવ આ લોકો (યહૂદીઓ) પર ગુસ્સે 
થશે. ચ૪કેટલાએક લોકો સૈનિકો દ્વારા મૃત્યુ પામશે. બીજા 
લોકોને કેદી તરીકે રાખશે અને બધા જ દેશોમાં લઈ 
જવાશે. ફક્ત યરૂશાલેમ તેઓનો સમય પૂરો નહિ થાય 
ત્યાં સુધી બિન યહૂદીઓથી પગ તળે ખૂંદી નંખાશે. 


ડરશો નહિ 

રપ"્સુર્ય, ચંદ્ર અને તારાઓ સાથે આશ્ચર્યજનક 
ઘટનાઓ બનશે. પૃથ્વી પરના લોકો ફસાયાની લાગણી 
અનુભવશે. સમુદ્રોમાં ગર્જના તોફાન સર્જાશે. અને લોકો 
તેનું કારણ સમજી શકશે નહિ. ચધ્લોકો પૃથ્વી પર શું 
થશે તેની અતિશય ચિંતાઓથી ભયભીત થઈ જશે. 
પૃથ્વી પર જે કંઈ થશે તેનાથી આકાશમાં જે બધું છે તે 
પણ બદલાઈ જશે. ચથપછી લોકો માણસના દીકરાને 
પરાક્રમ સાથે અને મહા મહિમાસહિત વાદળાંમાં આવતો 
જોશે. ₹/જ્યારે આ ઘટનાઓ બનવા લાગે ત્યારે ઊચે 
નજર કરો અને ખુશ થાઓ! ચિંતા ના કરો. કારણ કૅ 
તમે જાણો છો કે તમારો ઉદ્ધાર થવાનો સમય પાસે 
આવ્યો છે!” 


મારી વાતો જતી રહેવાની નથી 
આપછી ઈસુએ આ વાર્તા કહી કૅ; “બધાં વૃક્ષો તરફ 
જુઓ. અંજીરનું વૃક્ષ એક સરસ ઉદાહરણ છે. *૦જ્યારે 


૧૧૧ 


તે ફૂટવા માંડે છે ત્યારે તમે જાણો છો કૅ ઉનાળો નજીક 
છે. ઝતે જ રીતે આ બધી બાબતો વિષે મેં તમને કહ્યું 
છે. જ્યારે તમે આ બધી બાબતો બનતી જોશો, ત્યારે 
તમે જાણી શકશો કૅ દેવનું રાજ્ય ઘણું જલદી આવી રહ્યું 
છે. 

રહું તમને સત્ય કહું છું. આ બધી વસ્તુઓ બનશે 
ત્યારે આ સમયના લોકો ત્યાં સુધી જીવતા હશે! *૨આખી 
પૃથ્વી અને આકાશ નાશ પામશે, પણ મેં જે શબ્દો કહયા 
છે તેનો નાશ કદાપિ થશે નહિ! 


પ્રત્યેક ક્ષણે તૈયાર રહો 

૩૪સાવધાન રહો! તમારો સમય ખાવા પીવામાં 
બગાડો નહિ અથવા દુન્યવી વસ્તુઓની ચિંતા ના કરો. 
જો તમે એમ કરશો તો તમે સાચો વિચાર કરી શકશો 
નહિ. અને પછી જો એકાએક અંત આવી પહોંચશે 
ત્યારે તમે તૈયાર નહિ હોય. પૃથ્વી પરના તમામ 
લોકો માટે તે આશ્ચર્યજનક રીતે આવશે. ગકતેથી હર 
વખત તૈયાર રહો. અને પ્રાર્થના કરો કૅ આ બધું જે 
થવાનું છે તેમાંથી તમારી જાતને સલામત રીતે પસાર 
થવા તથા માણસના દીકરા સમક્ષ ઊભા રહેવાને તમે 
પ્રબળ થાઓ.” 

૨9દેવસ દરમિયાન, ઈસુ લોકોને મંદિરમાં બોધ 
આપતો, રાત્રે તે શહેરની બહાર જતોં અને આખી રાત 
જેતૂનના પહાડ પર રહેતો. “પ્રત્યેક સવારે બધા લોકો 
વહેલા ઊઠતા અને ઈસુને ધ્યાનથી સાંભળવા મંદિરમાં 
જતા. 


યહૂદી આગેવાનોની ઈસુને મારી નાખવાની ઈચ્છા 
હવે બેખમીર રોટલીનું પર્વ જે પાસ્ખા કહેવાય 
રે છે તેનો લગભગ સમય હતો. રૅમુખ્ય યાજકો 
અને શાસ્ીઓ ઈસુને મારી નાખવાનો રસ્તો શોધવાના 
પ્રયત્નો કરતા હતા. પણ તેઓ લોકોથી ડરતા હતા. 


યહૂંદાની ઈસુ વિરુદ્ધ યોજના 

જંસુના બાર પ્રેરિતોમાં એકનું નામ યહૂદા 
ઈશ્કરિયોત હતું. શેતાન યહૂદામાં પેઠો. અને તેને ખરાબ 
કૃત્યો કરવા પ્રેર્યો. ”યહૂદા મુખ્ય યાજકો અને કૅટલાએકં 
સરદારો જે મંદિરના રક્ષકો હતા તેઓને મળ્યો અને 
તેઓની સાથે વાતો કરી. યહૂદાએ તેઓને ઈસુને કૅવી 
રીતે સોંપવો તે સંબંધી મસલત કરી. પ્યાજકો આ 
બાબતથી વધારે ખુશ હતા. જો તે ઈસુ તેઓને સોપે તો 
તેઓએ યહૂંદાને પૈસા આપવાનું વચન આપ્યું. ધ્યહૂદાએ 


લૂક ર૧:૩૧-રર:૧૯ 


સંમતી આપી. પછી યહૂદા તેઓને ઈસુ સૉંપવાના ઉત્તમ 
સમયની રાહ જોવા લાગ્યો. અને લોકો તેની આજુબાજુ 
હાજર ના હોય તેવા પ્રસંગે તેને તેઓના હાથમાં 
સોંપવાની તક જોવા લાગ્યો. 


પાસ્ખા ભોજનની તૈયારી 

બેખમીર રોટલીનો દિવસ આવ્યો. આ તે દિવસ 
હંતો જ્યારે યહૂદીઓ પાસ્ખાના યજ્ઞમાં ઘેટાઓનું 
બલિદાન આપતા હતા. “ઈસુએ પિતર અને યોહાનને 
કહ્યું કે; “જાઓ, આપણે ખાવા માટે પાસ્ખા ભોજન 
તૈયાર કરો.” 

લપિતર અને યોહાને ઈસુને કહ્યું કે, “તું આ ભોજનની 
તૈયારી અમારી પાસે ક્યાં કરાવવા ઈચ્છે છે?” 

ઈસુએ તેઓને કહ્યું, '"સાંભળો! તમે શહેરમાં અંદર 
જશો, ત્યાર બાદ તમે એક માણસને પાણીની ગાગર 
લઈ જતા જોશો. તેની પાછળ જજો. તે એક મકાનમાં 
જશે. તમે તેની સાથે જાઓ. 'તે ઘરના માલિકને કહો, 
'ઉપદેશક પૂછે છે કૅ તું કૃપા કરીને અમને તે ખંડ બતાવ 
જ્યાં હું અને મારા શિષ્યો પાસ્ખા ભોજન લઈશું.'૧૨પછી 
તે માણસ જે મકાનનો માલિક છે તે તમને મેડી પર 
એક મોટો ખંડ બતાવશે. આ ખંડ તમારા માટે તૈયાર 
હશે ત્યાં પાસ્ખા ભોજન તૈયાર કરો.” 

૧3તેથી પિતર અને યોહાન ગયા. ઈસુએ કલ્યા પ્રમાણે 
જ બધું બન્યું. તેથી તેઓએ પાસ્ખા ભોજન તૈયાર કર્યું. 


પ્રભુનું ભોજન 

૧૪પાસ્ખા ભોજન કરવાનો તેઓનો સમય આવ્યો. 
ઈસુ અને તેના પ્રેરિતો મેજ પાસે બેઠા હતા. 'ધઈસુએ 
તેઓને કહ્યું કે; “હું મૃત્યુ પામું તે પહેલા મારી તમારી 
સાથે પાસ્ખા ખાવાની ઘણી ઈચ્છા હતી. ૧હું તમને 
કહું છું દેવના રાજ્યમાં પાસ્ખા ભોજનનો સાચો અર્થ 
અપાય નહિ ત્યાં સુધી હું ફરીથી કદાપિ પાસ્ખા ભોજન 
ખાવાનો નથી.” 

૧9૫છી ઈસુએ એક પ્યાલો દ્રાક્ષારસ લીધો. તેણે તે 
માટે દેવની સ્તુતિ કરી. પછી તેણે કહ્યું, "આ પ્યાલો લો 
અને અહી દરેક જણને તે આપો. "હું તમને કહું છું 
દેવનું રાજ્ય આવે ત્યાં સુધી હું ફરીથી દ્રાક્ષારસ પીનાર 
નથી.” 

૧૯૫છી ઈસુએ કૅટલીએક રોટલી લીધી. તેણે રોટલી 
માટે દેવની સ્તુતિ કરી અને તેના ટુકડા કર્યા. તેણે તે 
ટુકડા શિષ્યોને આપ્યા. પછી ઈસુએ કહ્યું કે, “આ રોટલી 
મારું શરીર છે કૅ જે હું તમારા માટે આપું છું. મારી 


લૂક રર:ર૦-૪૫ 


યાદગીરીમાં આ કરો.” ૨૦આજ પ્રમાણે સાંજના ભોજન 
પછી ઈસુએ એક દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો અને કહ્યું 
કેં, “આ દ્રાક્ષારસ દેવનો તેના લોકો માટેનો નવો કરાર 
છે. આ નવો કરાર મારા લોહી (મરણ) થી શરૂ થાય છે. 
જે હું તમારા માટે આપું છું.” 


ઈસુની વિરુદ્ધ કોણ? 

ઈસુએ કહ્યું કે, “તમારામાંનો એક મારી વિરુદ્ધ 
થશે. તેનો હાથ મેજ પર મારા હાથની બાજુમાં છે. 
ચમાણસનો દીકરો દેવની યોજના પ્રમાણે કરશે. જે 
માણસના દીકરાને મારી નાંખવા માટે આપશે, તે બાબત 
તે માણસને માટે ખરાબ છે. તેને અફસોસ છે!” 

ચ્પછી શિષ્યોએ એકબીજાને પૂછયું કે, 
“આપણામાંનો કોણ ઈસુ માટે આવું કરનાર હશે?” 


સેવક જેવા બનો 

રપાછળથી પ્રેરિતો વિષે અંદરો અંદર દલીલો કરવા 
લાગ્યા કૅ તેઓના બધામાં મુખ્ય કોણ. 

ચપપછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, દુનિયાના રાજાઓ 
તેમની પ્રજા પર શાસન કરે છે. જે માણસોનો બીજા 
લોકો પર અધિકાર હોય છે તેઓ તે લોકોના મહાન 
પરોપકારી હોવાનું લોકો પાસે કહેવડાવે છે.' ચઇપણ 
તમારે તેમના જેવું થવું ના જોઈએ. સૌથી મુખ્ય વ્યક્તિએ 
સોથી નાની વ્યક્તિ જેવા થવું જોઈએ, આગેવાનોએ 
સેવકો જેવા થવું જોઈએ. ચ9ક્રોણ વધારે અગત્યનું છે, 
જે વ્યક્તિ મેજ પાસે બેસે છે તે કૅ જે વ્યક્તિ તેની સેવા 
કરે છે તે? ખરેખર જે વ્યક્તિ મેજ પાસે બેસે છે તે 
વધારે અગત્યની છે, પણ હું તો તમારી વચ્ચે એકં 
સેવક જેવો છું! 

ર"તૃમે લોકો મારા પરીક્ષણ સમયમાં મારી સાથે 
રહ્યા છો. ચ૯મારા બાપે મને એક રાજ્ય આપ્યું છે. હું 
પણ તમને મારી સાથે શાસનનો અધિકાર આપું છું. 
૩૦મારા રાજ્યમાં તમે મારી સાથે ખાશો અને પીશો. 
તમે ઈઝરાએલના બાર કુળોનો ન્યાય કરવા રાજ્યાસનો 
પર બિરાજશો. 


તમારો વિશ્રાસ ગુમાવો નહિ 
"ઓ સિમોન, સિમોન જો શેતાને એક ખેડૂત જેમ 
ઘઉં ચાળે છે તેમ તને કબજે લેવા માગ્યો. *મે પ્રાર્થના 
કરી છે કૅ તું તારો વિશ્રાસ ગુમાવે નહિ! જ્યારે તમે 


મારી પાસે પાછા આવો ત્યારે તમારા ભાઈઓને વધારે 
મજબૂત થવામાં મદદ કરજો.” 


૧૧૨ 


ગગપણ પિતરે ઈસુને કહ્યું કે, "પ્રભુ, હું તારી સાથે 
જેલમાં આવવા તેયાર છું, હું તારી સાથે મરવા માટે 
પણ તૈયાર છું!” 

૩૨૪પણ ઈસુએ કહ્યું કે, “પિતર, હું તને કહું છું કૅ 
આજે મરઘો બોલે તે પહેલા તું મને ઓળખતો નથી, 
એમ (કહીને) તું ત્રણ વાર મારો નકાર કરશે!” 


મુશ્કેલીઓ માટે તૈયાર થાઓ 

ગપછી ઈસુએ પ્રેરિતોને કહ્યું કે: "મેં તમને લોકોને 
ઉપદેશ આપવા મોકલ્યા. મેં પૈસા વગર, થેલી કૅ જોડા 
વગર મોકલ્યા, તમારે કશાની જરૂર પડી?” 

પ્રેરિતોએ કહ્યું, “ના.” 

ગઈંસુએ તેઓને કહ્યું કે, "પણ હવે જો તમારી પાસે 
થેલી અને પૈસા હોય તો તમારી પાસે રાખો. જો તમારી 
પાસે તલવાર ના હોય તો તમારા કપડાં વેચીને એક 
ખરીદી રાખો. પવિત્ર લેખ કહે છે કે: 


'લોકોએ કહ્યું કે તે એક ગુનેગાર હતો.' 
ય૨//%/ ઝ ?ર 


એ જે લખેલું છે તે મારામાં હજી પૂરું થવું જોઈએ, 
અને તે હવે બની રહ્યું છે.” 
તે શિષ્યોએ કહ્યું કે, "પ્રભુ, જો, અહીં બે તલવાર 


ઈસુનું પ્રેરિતોને પ્રાર્થના કરવા કહેવું 

૩૯-૪%સુએ શહેર (યરૂશાલેમ) છોડ્યું અને જેતૂન 
પહાડ પરની જગ્યાએ પહોંચ્યો. તેના શિષ્યો તેની સાથે 
ગયા. (ઈસુ ત્યાં વારંવાર જતો.) ઈસુએ તેના શિષ્યોને 
કહ્યું કે, "પ્રાર્થના કરો કૅ તમે પરીક્ષણમાં ન પડો.” 

*પછી ઈસુ તેઓનાથી લગભગ ૫૦ ડગલા દૂર 
ગયો અને ઘૂંટણે પડ્યો અને પ્રાર્થના કરી. ૪ર"હે બાપ, 
જો તારી ઈચ્છા હોય તો, આ યાતનાનો પ્યાલો મારાથી 
દૂર કર: તોપણ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહિં પણ તારી 
ઈચ્છા પ્રમાણે થાઓ.” પછી એક દૂત દેખાયો, તે દૂત 
આકાશમાંથી ઈસુની મદદ માટે આવ્યો હતો. *7ઈસુ 
ખૂબ પીડાતો હતો. પ્રાર્થનામાં તેણે ખૂબ આગ્રહ કર્યો, 
તેના મોઢા પરથી પડતો પરસેવો લોહીનાં ટીપાં જેવો 
ધરતી પર પડતો હતો. *પજ્યારે ઈસુએ પ્રાર્થના પૂરી 
કરી તેના શિષ્યો પાસે ગયો ત્યારે તેઓ ઘસઘસાટ ઊંઘતા 
હંતા. (તેઓ તેમના દુ:ખોથી વધારે થાક્યા હતા.) 


૧૧૩ 


*ીસુએ તેઓને કહ્યું કે, “તમે શા માટે ઊંઘો છો? 
ઊભા થાઓ અને પરીક્ષણો સામે મજબૂત બનવા પ્રાર્થના 
કરો.” 


ઈસુનું પકંડાઈ જવું 

**જ્યારે ઈસુ બોલતો હતો ત્યારે એક લોકોનું ટો 
આવ્યું. બાર પ્રેરિતોમાંનો એકં સમૂહને દોરતો હતો. 
યહૂદા હતો. યહૂદા ઈસુની નજીક આવ્યો જેથી તે ઈસુને 
ચૂંબન કરી શકે. 

૪ પણ ઈસુએ તેને કહ્યું કે, "યહૂદા, શું તું ચુંબનનો 
ઉપયોગ કરીને માણસના દીકરાને દુશ્મનોને સૉપવા 
ઈચ્છે છે?” ૪જઈસુના શિષ્યો પણ ત્યાં ઊભા હતા. જે 
થતું હતું તે તેઓએ જોયું. શિષ્યોએ ઈસુને કહ્યું કે, 
“પ્રભુ, અમારે તલવારોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ?” 
પબ્એટલામાં તો શિષ્યોમાંના એકૅ તેનો ઉપયોગ કર્યો. 
તેણે મુખ્ય યાજકના ચાકરનો જમણો કાન કાપી નાખ્યો. 

પજીસુએ કઘ્યું કે, "અહીં જ બંધ કર!” પછી ઈસુએ 
ચાકરના કાનને સ્પર્શ કરીને તેને સાજો કર્યો. 

પછીસુને પકડવા જે સમૂહ આવ્યો હતો તેઓ મુખ્ય 
યાજકો, વડીલો અને યહૂદી સરદારો હતા. ઈસુએ તેઓને 
કહ્યું કે, “તમે તલવારો અને લાકડીઓ સાથે અહીં બહાર 
શા માટે આવ્યા છો? શું તમે વિચારો છો કૅ હું એકં 
ગુનેગાર છું? પગ્હું દરરોજ મંદિરમાં તમારી સાથે હતો. 
ત્યાં મને પકડવાનો પ્રયત્ન તમે શા માટે ન કર્યો? પણ 
આ તમારો સમય છે, એવો સમય જ્યારે અંધકારનું 
(પાપનું) સામર્થ્ય હોય છે.” 


ળું 
તે 


ઈસુને ઓળખું છું તેવું કહેવાનો પિતરનો ભય 

પ૪તેઓ ઈસુને પકડીને દૂર લઈ ગયા. તેઓ ઈસુને 
મુખ્ય યાજકના ઘરમાં લાવ્યા. પિતર તેની પાછળ ગયો. 
પણ તે ઈસુની નજીક આવી શક્યો નહિ. પ્પસેનિકો 
ચોકની વચમાં અગ્નિ સળગાવીને સાથે બેઠા હતા. પિતર 
તેઓની સાથે બેઠો. પધએક સેવિકાએ પિતરને ત્યાં બેઠેલો 
જોયો. અગ્નિના પ્રકાશને કારણે તે જોઈ શકી. તે છોકરીએ 
નજીકથી પિતરના ચહેરાને જોયો, પછી તેણે કહ્યું કે, 
“આ માણસ પણ તેની (ઈસુની) સાથે હતો!” 

પછ્પણ પિતરે કહ્યું કે આ સાચું નથી. તેણે કહ્યું, 
“બાઈ, હું તેને જાણતો નથી.” પ«થોડા સમય પછી, 
બીજી એક વ્યક્તિએ પિતરને જોયો અને કહ્યું કે, "તું 
પણ તેમાંનો એક છે.” 

પણ પિતરે કહ્યું, "ભાઈ, હું તેના શિષ્યોમાંનો એક 
નથી!” 


લૂક રર:૪૬-૨૩:૧ 


પલ્લગભગ એક કલાક પછી બીજા એક માણસે 
કહ્યું કે, “તે સાચું છે! આ માણસ તેની (ઈસુ) સાથે 
હંતો. તે ગાલીલનો છે!” તે માણસે કહ્યું કે આ બાબતની 
તેને ખાતરી હતી. 

૬૦પણ પિતરે કહ્યું કે, "ભાઈ, તું શું વાત કરે છે, તે હું 
જાણતો નથી!” 

જ્યારે તે બોલતો હતો કૅ તરત જ મરઘો બોલ્યો. 
પછી પ્રભુ ફર્યો અને પિતરની આંખોમાં જોયું અને 
પ્રભુએ જે તેને કહ્યું હતું તે પિતરને યાદ આવ્યું. “સવારે 
મરઘો બોલ્યા અગાઉ, તું ત્રણ વાર કહીશ કૅ તું મને 
ઓળખતો નથી.” *૨પછી પિતર બહાર ગયો અને ખૂબ 
રડ્યો. 


ઈસુતરફ લોકોનું હસવું 

૬૩-૧૪કેટલાએક માણસો ઈસુની ચોકી કરતા હતા. 
તેઓ ઈસુની આ પ્રમાણે મશ્કરી કરતા હતા: તેઓએ 
તેની આંખે પાટા બાંધ્યા હતા તેથી તે તેઓને જોઈ શકૅ 
નહિ. પછીથી તેઓએ તેને માર્યો અને કહ્યું કે, "જો તું 
પ્રબોધક હોય, તો અમને કહે તને કોણે માર્યો?” ધ્પ્તે 
માણસોએ ઈસુની ર્નિંદા કરીને તેની વિરુદ્ધ બીજું ઘણું 
ક્યું. 


યહૂદી આગેવાનો સમક્ષ ઈસુ 

ધધબીજી સવારે, લોકોના વડીલોની સભા, મુખ્ય 
યાજકો તથા શાસ્રીઓ સાથે ભેગી થઈ. તેઓએ ઈસુને 
તેઓની ઊંચામાં ઊચી ન્યાયસભામાં લઈ ગયા. 
*કેઓએ ક્યું કે, “જો તું ખ્રિસ્ત હોય, તો અમને કહે!” 

ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “જો હું તમને કહું કૅ હું 
ખ્રિસ્ત છું તો તમે મારું માનવાના નથી, અને જો હું 
તમને પૂછીશ તો તમે ઉત્તર આપવાના નથી. ધ૬પણ 
હવે પછી માણસનો દીકરો દેવના રાજયાસનની જમણી 
બાજુએ બેસશે.” 

9૦તેઓ બધાએ કલ્યું કે, “તો શું તું દેવનો દીકરો 
છે?” ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “હા, તમે સાચા છો જ્યારે 
તમે જ કહો છો કૅ હું તે છું.” 

તેઓએ કથ્યું કે, "હવે આપણને બીજા સાક્ષીઓની 
શી જરૂર છે? આપણે આપણી જાતે તેને આ કહેતો 
સાંભળ્યો છે!” 


હાકૅમ પિલાત ઈસુને પ્રશ્નો પૂછે છે 
પછી આખો સમૂહ ઊભો થયો અને પિલાત 
પાસે ઈસુને લઈ ગયો. તેઓ ઈસુની વિરુદ્ધ 


ર૩ 


લૂક ર૩:ર-૩૦ 


તહોમત મૂકવા લાગ્યા. ત્તેઓએ પિલાતને કહ્યું કે, 
"અમારા લોકોના વિચારોને બદલવાના પ્રયત્ન કરતા 
આ માણસને અમે પકડ્યો છે. કૈસરને કરવેરા આપવાનો 
તેણે વિરોધ કર્યો. તે એક ખ્રિસ્ત રાજા હોવાનો દાવો કરે 
છે.” 

પેલાતે ઈસુને પૂછયું કૅ, "શું તું યહૂદીઓનો રાજા 
છે?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો; "હા, તે સાચું છે.” 

*પિલાતે મુખ્ય યાજકો તથા લોકોને કહ્યું કે; "મને 
આ માણસમાં કંઈ ખોટું દેખાતું નથી.” 

પતેઓએ ફરીફરીને કહ્યું કે, "પણ તે લોકોને ઉશ્કેરે 
છે! તે યહૂ્‌દિયાની આજુબાજુ બોધ આપે છે. તેણે 
ગાલીલમાં શરૂ કર્યો અને હવે તે અહીં છે!” 


પિલાત ઈસુને હેરોદ પાસે મોકલે છે 

ધપેલાતે આ સાંભળ્યું અને પૂછયું કે, શું ઈસુ 
ગાલીલનો હતો? *પિલાતે જાણ્યું કૅ ઈસુ હેરોદના તાબામાં 
છે. તે વખતે હેરોદ યરૂશાલેમમાં હતો. તેથી પિલાતે 
ઈસુને તેની પાસે મોકલ્યો. “જ્યારે હેરોદે ઈસુને જોયો 
ત્યારે તે ઘણો ખુશ થયો. હેરોદે ઈસુ વિષે ઘણી બાબતો 
સાંભળી હતી. તેથી લાંબા સમયથી તે ઈસુને મળવા 
ઈચ્છતો હતો. હેરોદ કોઈ ચમત્કાર જોવા માંગતો હતો. 
તેથી તેણે આશા રાખી કૅ ઈસુ કંઈ ચમત્કાર કરશે. 
લ્હેરોદે ઈસુને ઘણા પ્રશ્નો પૂછયા, પણ ઈસુએ કંઈ કહ્યું 
નહિ. ૧૦મુખ્ય યાજકો તથા શાસ્રીઓ ત્યાં ઊભા હતા. 
તેઓએ ઈસુની વિરુદ્ધ તહોમત મૂકવાનું ચાલુ રાખ્યું. 
૧૫છી હેરોદ અને તેના સેનિકો ઈસુને હસતા હતા. 
તેઓએ ઈસુને રાજાઓના જેવાં કપડાં પહેરાવી તેની 
મજાક ઉડાવી. પછી હેરોદે ઈસુને પાછો પિલાત પાસે 
મોકલ્યો. ૧૨ભૂતકાળમાં પિલાત અને હેરોદ હંમેશા 
દુશ્મનો હતા પણ તે દિવસે હેરોદ અને પિલાત મિત્રો 
બન્યા. 


ઈસુએ મરવું જોઈએ 

૧૧પેલાતે મુખ્ય યાજકો, યહૂદી અધિકારીઓ અને 
બધા લોકોને ભેગા કર્યા અને સાથે બોલાવ્યા. ૧૪પિલાતે 
તેઓને કહ્યું કે, "આ માણસને (ઈસુ) તમે મારી પાસે 
લાવ્યા છો. તમે કહ્યું કૅ તે લોકોનું પરિવર્તન કરે છે. પણ 
મેં તમારી સમક્ષ તેની પરીક્ષા કરી, મને તેણે કંઈ ખોટું 
કર્યું હોય એવું દેખાયું નહિ. 'પહેરોદને પણ કંઈ ખોટું 
જણાયું નથી. તેઓ આક્ષેપ મૂકૅ છે તેમાંનું તેણે કશું જ 


કર્યું નથી. પણ તેનામાં કંઈ ખોટું દેખાયું નથી. હેરોદે 


૧૧૪ 


ઈસુને આપણી પાસે પાછો મોકલ્યો છે તેથી તેને મારી 
નાખવો જોઈએ નહિ. “તેથી હું તેને થોડી શિક્ષા કર્યા 
પછી, તેને જવા માટે મુક્ત કરીશ.” ૧*હવે દર વર્ષે 
પાસ્ખાપર્વને દિવસે લોકોને માટે પિલાતે એક કેદીને 
છોડી દેવો પડતો હતો. 

૧૮પણ બધા લોકોએ બૂમો પાડી, “તેને મારી નાખો! 
બરબ્બાસને મુક્ત કરો!” ૧૬૯(બરબ્બાસ શહેરમાં હુલ્લડ 
શરૂ કરવા બદલ બંદીખાનામાં હતો. તેણે કેટલાક 
માણસોની હત્યા પણ કરી હતી.) 

ર૦પિલાત ઈસુને મુક્ત કરવા ઈચ્છતો હતો. તેથી 
પિલાતે તેને ફરીથી કહ્યું કૅ તે ઈસુને છોડી મૂકશે. અપણ 
તેઓએ વારંવાર બૂમો પાડી, “તેને મારી નાખો!” 
“વધસ્તંભ પર મારી નાખો!” 

રસ્ત્રીજી વખત પિલાતે લોકોને કહ્યું કે, "શા માટે ? 
તેણે શું ખોટું કર્યું છે? તે દોષિત નથી. તેને મારી નાખવાનું 
કૌઈ કારણ મને દેખાતું નથી. તેથી હું તેને થોડીક સજા 
કરીને પછી છોડી દઈશ.” 

રગ્પણ લોકોએ બૂમો પાડવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેઓએ 
માંગણી કરી કૅ ઈસુને વધસ્તંભે જડાવીને મારી નાખો. 
તેમની બૂમો એટલી મોટી થઈ કૅ ચ*પિલાતે તેઓના 
માંગ્યા પ્રમાણે તેઓને આપવાનો નિર્ણય કર્યો. ચ્પલોકો 
બરબ્બાસને મુક્ત કરાવવા ઈચ્છતા હતા. બરબ્બાસ 
હુલ્લડ શરૂ કરાવવા બદલ તથા લોકોની હત્યા માટે 
બંદીખાનામાં હતો. પિલાતે બરબ્બાસને છોડી મૂક્યો. 
અને પિલાતે ઈસુને મારી નાખવા માટે લોકોને સૉપ્યો. 
લોકોને તો આ જ જોઇતું હતું. 


ઈસુનું વધસ્તંભે મૃત્યું 

ઈસુને મારી નાખવા સૈનિકો દૂર લઈ જતા હતા. 
તે જ સમયે સીમમાંથી એક માણસ શહેરમાં આવતો 
હંતો. તેનું નામ સિમોન હતું. સિમોન, કુરેની શહેરનો 
હતો. સૈનિકોએ સિમોનને ઈસુનો વધસ્તંભ તેની ખાંધે 
ચઢાવીને ઈસુની પાછળ ચાલવા ફરજ પાડી. 

ચથ્ઘણા બધા લોકો ઈસુની પાછળ ચાલ્યા. તેમાંની 
ઘણી સ્રીઓ હતી જેઓ ઈસુ માટે વિલાપ કરતી હતી 
અને રડતી હતી. અપરંતુ ઈસુએ તેમના તરફ ફરીને 
કહ્યું કે, “યરૂશાલેમની સીઓ, મારા માટે રડશો નહિ. 
તમારી જાત માટે અને તમારા બાળકો માટે રડો! ચઇસમય 
એવો આવે છે કે જયારે લોકો કહેશે કે, એ સ્રીઓને 
ધન્ય છે જેઓને બાળકો થઈ શકતા નથી. તે સ્રીઓને 
ધન્ય છે કે જેઓએ બાળકોને જન્મ આપ્યો નથી. અને 
જેઓએ બાળકોને ઘવડાવ્યું નથી.' ગ૦પછી લોકો 


૧૧૫ 


પહાડોને કહેશે કે, 'અમારા પર પડો!' લોકો ટેકરીઓને 
કહેશે કૅ, 'અમને ઢાંકી નાખો!' ઝજો હમણા જયારે 
જીવન સારૂં છે ત્યારે લોકો આ રીતે વર્તશે. પણ જયારે 
ખરાબ સમય આવશે ત્યારે શું થશે? કૅમ કૅ જો તેઓ 
લીલા ઝાડને આમ કરે છે તો સૂકાને શું નહિ કરશે?” 

૩સ્યાં બીજા બે ગુનેગારો પણ હતા તેઓને મારી 
નાખવા માટે તેઓ ઈસુની સાથે દોરી જતા હતા. ગસુ 
અને તે બે ગુનેગારોને “ખોપરી” નામની જગ્યાએ લઈ 
ગયા. ત્યાં સેનિકોએ ઈસુને ખીલા ઠોકીને વધસ્તંભે 
જડ્યો. તેઓએ એક ગુનેગારને ઈસુની જમણી બાજુએ 
વધસ્તંભે જડ્યો. તેઓએ બીજા ગુનેગારને ઈસુની ડાબી 
બાજુએ વધસ્તંભે જડ્યો. ઈસુએ કહ્યું કે, “હે બાપ, 
આ લોકોને માફ કર. જેઓ મારી હત્યા કરી રહયા છે. 
તેઓ શું કરી રહયા છે તે તેઓ જાણતા નથી.” 

સૈનિકોએ પાસા કૅકીને જુગાર રમ્યો અને નક્કી કર્યું 
કૅ ઈસુના લૂગડાં કોણ લેશે. ચપલોકો ત્યાં ઊભા રહીને 
ઈસુને જોતા હતા. યહૂદી અધિકારીઓ ઈસુની મશ્કરી 
કરતાં હતા. તેઓએ કહ્યું કે, “જો તે દેવનો એક પસંદ 
કરાયેલ ખ્રિસ્ત હોય તો તેને તેનો બચાવ તેની જાતે 
કરવા દો. તેણે બીજા લોકોને બચાવ્યા છે. શું તેણે નથી 
બચાવ્યા?” 

ગ્ધ્સૈનિકોએ પણ ઈસુની ઠઠ્ઠા મશ્કરી કરી. તેઓ 
ઈસુ પાસે આવ્યા અને તેને થોડો સરકો આપ્યો. 
૨9સૈનિકોએ કહ્યું કે, “જો તું યહૂદીઓનો રાજા હોય તો 
તું તારી જાતને બચાવ!” ગ/(વધસ્તંભની ટોચ પર આ 
શબ્દો લખેલા હતા: 'આ યહૂંદીઓનો રાજા છે.” 

૩૯ગુનેગારોમાંનો એક જેને ત્યાં ફાંસીએ લટકાવ્યો 
હંતો તેણે ઈસુનું અપમાન કરીને બૂમો પાડવાનું શરૂ 
કર્યું. "શું તું ખિસ્ત નથી? તો તારી જાતને બચાવ! અને 
અમને પણ બચાવ!” 

૪બપરંતુ બીજા ગુનેગારે તેને અટકાવ્યો. તેણે કહ્યું કૅ, 
“તારે દેવથી ડરવું જોઈએ! આપણે બધા જલદીથી મરી 
જઈશું! *૧તારા અને મારા માટે મૃત્યુ ન્યાયી રીતે આવી 
રહ્યું છે કારણ કે આપણને જે કંઈ મળ્યું છે તે આપણા 
કુકર્મા માટે યોગ્ય છે. આ માણસે તો કશું જ ખોટું કર્યું 
નથી.” ૪સ્પછી આ ગુનેગારે ઈસુને કહ્યું કે, “ઈસુ, જ્યારે 
તું રાજા તરીકે શાસન શરૂ કરે ત્યારે મને સંભારજે!” 

૪ગ્પછી ઈસુએ તેને કહ્યું કે, “ધ્યાનથી સાંભળ, હું 
જે કહું છું તે સાચું છે. આજે તું મારી સાથે પારાદેસ* 
માં હોઈશ!” 





પારાદૈેસ સારા માણસો મરણ પામ્યા પછી જાય છે તે જગ્યા. 


લૂક ૨૩:૩૧-ર૪:૧ 


ઈસુ મૃત્યુ પામે છે 

૪ૅ'તે લગભગ બપોર હતી, પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારમાં 
બપોરના ત્રણ વાગ્યા સુધી અંધકાર છવાયો હતો. *પત્યાં 
સૂરજ ન હતો. મંદિરમાંનો પડદો બે ભાગમાં ફાટી ગયો. 
*જીસુએ જોરથી ઊચા અવાજે પોકાર કર્યો કૅ, "ઓ 
બાપ, હું મારો આત્મા તારા હાથમાં સોપું છું.” ઈસુએ 
એમ કલ્યું, પછી તે મૃત્યુ પામ્યો. 

**્લશ્કરના અધિકારીએ ત્યાં જે કંઈ થયું તે જોયું. 
તેણે દેવની સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે, "હું જાણું છુંઆ માણસ 
ખરેખર ન્યાયી હતો!” 

૪્યણા લોકો આ જોવા માટે શહેરની બહાર આવ્યા. 
જ્યારે લોકોએ તે જોયું, તેઓ છાતી કૂટતા દુ:ખી થઈ 
વિદાય થયા અને જતા રહયા. *૬ઈસુના નજીકના મિત્રો 
ત્યાં હતા. ત્યાં કૅટલીએક સ્રીઓ ગાલીલમાંથી ઈસુની 
પાછળ આવી હતી તે પણ ત્યાં હતી. તેઓ વધસ્તંભથી 
ઘણે દૂર ઊભા રહીને આ જોતી હતી. 


અરિમથાઈનો યૂસફ 

પ૦-પધહદીઓના શહેર અરિમથાઈનો એક માણસ 
ત્યાં હતો. તેનું નામ યૂસફ હતું. તે એક સારો, અને 
ધાર્મિક માણસ હતો. તે દેવના રાજ્યની આવવાની રાહ 
જોતો હતો. તે યહૂદીઓની ન્યાયસભાનો સભ્ય હતો. 
જ્યારે બીજા યહૂદીઓના આગેવાનોએ ઈસુને મારી 
નાખવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે તે સંમત થયો નહોતો. 
પસૂસફે પિલાત પાસે જઈને ઈસુનો દેહ માંગ્યો. પિલાતે 
યૂસફને શબ લેવાની હા પાડી. પગ્તેથી યૂસફે વધસ્તંભ 
પરથી દેહ નીચે લાવીને લૂગડાંમાં વીંટાળ્યું. પછી તેણે 
ઈસુનું દેહ ખડકમાં ખોદેલી કબરમાં મૂક્યું. આ અગાઉ 
આ કંબર કંદી ઉપયોગમાં લેવાઈ ન હતી. પ૪તે દિવસ 
સિદ્ધિકરણનો હતો. જ્યારે સૂર્યાસ્ત થયો ત્યારે, 
વિશ્રામવાર શરૂ થયો હતો. 

પપજે ્રીઓ ગાલીલથી ઈસુની સાથે આવી હતી તે 
યૂસફ પાછળ ગઈ. તેઓએ કબર જોઈ. તેઓએ જ્યાં 
ઈસુનો દેહ મૂકવામાં આવ્યો હતો તે પણ જોયું. પધપછી 
તે સ્રીઓ ઈસુના દેહ પર મસાલા તથા સુગંધિત દ્રવ્યો 
મૂકવા માટેની તૈયારી કરવા પાછી આવી. 

વિશ્રામવારે તેઓએ વિશ્રામ લીધો. મૂસાના નિયમ 
પ્રમાણે બધા જ લોકોએ આ કર્યું. 


ઈસુના પુનરુત્થાનના સમાચાર 
રે વહેલી સવારે, અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે, 
સીઓ કંબર પાસે જ્યાં ઈસુનો દેહ મૂકયો 


લૂક ર૪ઃર-૩૧ 


હંતો ત્યાં આવી. તેઓ તેને માટે બનાવેલા સુગંધી દ્રવ્યો 
લાવી હતી. ચ૭એક ભારે પથ્થર કંબરના દ્વારને બંધ કરવા 
મૂકવામાં આવ્યો હતો. પણ સ્રીઓએ જોયું કૅ પથ્થર 
ગબડાવી દેવામાં આવ્યો હતો. "તેઓ અંદર ગઈ, પણ 
તેઓએ પ્રભુ ઈસુનો દેહ જોયો નહિ. ”સીઓ આ સમજી 
શકી નહિ જ્યારે તેઓ આ વિષે અચરજ પામતાં હતાં 
ત્યારે ચળકતાં લૂગડાંમાં બે માણસો (દૂતો) તેઓની 
બાજુમાં આવીને ઊભા. પતે સીઓ ઘણી ડરી ગઈ; 
તેઓએ તેમના મસ્તક નીચાં નમાવ્યાં. તે બે માણસોએ 
સીઓને કહ્યું કે, “જે જીવંત વ્યક્તિ છે તેને તમે અહી 
શા માટે શોધો છો? આ જગ્યા તો મરેલા લોકો માટે છે. 
જસુ અહીં નથી. તે મૃત્યુમાંથી ઊઠયો છે! તમને યાદ 
છે જ્યારે તે ગાલીલમાં હતો ત્યારે શું કહ્યું હતું? ઈસુએ 
કહ્યું હતું કે માણસનો દીકરો દુષ્ટ માણસોને સોંપાય, 
વધસ્તંભ પર જડાય અને મારી નંખાય તથા ત્રીજા 
દિવસે પાછો ઊઠે એ અવશ્યનું છે.” “પછી સીઓને 
ઈસુએ જે કહ્યું હતું તે યાદ આવ્યું. 

૯સ્રીઓ કંબર આગળથી પાછી આવી અને અગિયાર 
શિષ્યો તથા બીજા શિષ્યો પાસે ગઈ. સ્રીઓએ કબરમાં 
જે કંઈ થયું હતું તે બધું તેઓને કહ્યું. ૧આ સ્ીઓમાં 
મગ્દલાની મરિયમ, યોહાન્ના યાકૂંબની (મા) મરિયમ 
તથા કૅટલીએક બીજી સીઓ હતી. આ સ્ીીઓએ પ્રેરિતોને 
જે કંઈ બન્યું હતું તે બધું કહ્યું. ૧પરંતુ સીઓએ જે કઘયું 
તે પ્રેરિતોએ માન્યું નહિ. એ વાતો મૂર્ખાઈ ભરેલી લાગી. 
૧૨પ૫ણ પિતર ઊભો થયો. જો આ સાચું હોય તો તે જોવા 
માટે કબરે એકલો દોડ્યો. તેણે અંદર જોયું. પણ તેણે 
ઈસુને જેમાં વીંટાળ્યો હતો તે લૂગડાં જ માત્ર જોયાં. 
ત્યાં ફક્ત લૂગડાં જ પડેલા હતાં. ઈસુ નહતો. પિતરે જે 
થયું હતું તે સંબંધી આશ્ચર્ય પામીને એકાંત માટે દૂર 
ચાલ્યો ગયો. 


ઈસુએમ્મોસના માર્ગે 

૧3 જ દિવસે શિષ્યોમાંથી બે એમ્મોસ નામના 
શહેરમાં જતા હતા. તે યરૂશાલેમથી લગભગ સાત માઈલ 
દૂર હતું. તેઓ બધા સાથે જે કંઈ બનાવો બન્યા હતા 
તે અંગે વાતો કરતા હતા. 'પજ્યારે તેઓ આ બાબતમાં 
ભેગા થઈ વાતો કરતા હતા અને ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે 
ઈસુ પોતે તેઓની નજીક આવીને તેઓની સાથે ચાલ્યો. 
૧૬૫ણ પેલા બે માણસોને ઈસુને ઓળખવાની દછ્ટિ 
નહોતી.) 1શપ૫છી ઈસુએ કહ્યું કે, “તમે ચાલતાં ચાલતાં 
એકબીજાની સાથે શાની ચર્ચા કરો છો?” 


૧૧૬ 


તે બે માણસો ઊભા રહ્યા. તેઓના ચહેરા ઘણા ઉદાસ 
દેખાતા હતા. ૧«કલિયોપાસ નામના એકૅ ઉત્તર આપ્યો 
કે, “યરૂશાલેમમાં ફક્ત તું જ એકલો એવો માણસ હશે 
જે છેલ્લા થોડા દિવસો પહેલાં ત્યાં શું થયું છે તે તું 
જાણતો નથી.” 

૧૯ઈંસુએ તેઓને કહ્યું કે, "કયા બનાવો?” પેલા 
માણસોએ તેને કહ્યું કે, "તે ઈસુ વિષે જે નાસરેથનો છે. 
દેવ અને બધા લોકો માટે તે એક મહાન પ્રબોધક હતો. 
તેણે કલા પ્રમાણે પરાક્રમમાં મહાન ચમત્કારો કર્યા. 
રબપણ અમારા અધિકારીઓ અને મુખ્ય યાજકોએ 
મરણદંડ માટે તેને દૂર મોકલી દીધો. તેઓએ ઈસુને 
વધસ્તંભે ખીલાઓ વડે જડ્યો. અઅમને આશા હતી કૅ 
તે એક ઈઝરાએલનો ઉદ્ધાર કરનાર થશે. પણ પછી આ 
બધું બન્યું. અને હવે બીજું કંઈક. આ બનાવો બન્યાને 
આજે ત્રીજો દિવસ છે. પણ આજે અમારામૉની 
કૅટલીએક સીઓએ અમને આશ્ચર્યજનક વાત કરી. આ 
વહેલી સવારે સીઓ કંબર પાસે ગઈ જ્યાં ઈસુના દેહને 
મૂકવામાં આવ્યો હતો. ૨૫ણ તેઓએ ત્યાં તેનું શરીર 
દીઠું નહિ. તેઓએ આવીને અમને કહ્યું કેતેઓએ બે 
દૂતના પણ દર્શન કર્યા. દૂતોએ કહ્યું કે, "ઈસુ જીવંત 
છે!” ર૪તેથી અમારા કૅટલાએક જૂથ પણ કબર પાસે 
ગયા. ત્યાં સીઓએ કહ્યું તેવું જ હતું-કબર ખાલી હતી. 
અમે જોયું, પણ અમે તેને (ઈસુને) જોયો નહિ.” 

ચપપછી ઈસુએ તે બે માણસોને કહ્યું કે, "તમે મૂર્ખ 
છો, અને ધીમા છો જે બધી વસ્તુઓ તમને પ્રબોધકોએ 
કંહી છે તે સમજવા માટે વિશ્રાસ હોવો જોઈએ. 
ચ્ઘપ્રબોધકોએ કલયું હતું કૅ ખ્રિસ્તે તેના મહિમામાં પ્રવેશતા 
પહેલા આ બધું સહેવું પડશે.” ચ*પછી ઈસુએ બધું 
સમજાવવાની શરૂઆત કરી. જે તેના સંબંધી ધર્મલેખોમાં 
લખાયેલું હતું. ઈસુએ મૂસાના પુસ્તકોથી શરૂઆત કરી 
અને પછી પ્રબોધકોએ તેના વિષે શું કહ્યું હતું તેની વાત 
કરી. 

ચતેઓ એમ્મોસના શહેરની નજીક આવ્યા અને 
ઈસુએ ત્યાં રોકાઈ જવાની કોઈ યોજના ના હોય તેમ 
આગળ જવાનું ચાલુ રાખ્યું. “પણ તેઓ તેને રોકવા 
ઈચ્છતા હતા. તેઓએ તેને આગ્રહ કર્યો, "અમારી સાથે 
રહે.” મોડું થયું છે લગભગ રાત્રી થઈ ગઈ છે. તેથી તે 
તેઓની સાથે રહેવા અંદર ગયો. 

ગ%સુ તેઓની સાથે નીચે જમવા બેઠો અને થોડી 
રોટલી લીધી અને તેણે ભોજન માટે સ્તુતિ કરી અને 
તેના ભાગ પાડ્યા. પછી તે તેઓને આપ્યા. "વે વખતે, 
તેઓને ઈસુને ઓળખવાની દષ્ટિ મળી. પણ જ્યારે 


૧૧૭ 


તેઓએ જોયું કૅ તે કોણ હતો ત્યારે તે અદ્રશ્ય થઈ ગયો. 
૨અબંને માણસોએ એકબીજાને કહ્યું કે, "જ્યારે ઈસુ રસ્તા 
પર આપણી સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે આપણા હદયમાં 
આગ સળગતી હતી. જ્યારે તે ધર્મલેખોના અર્થ 
સમજાવતો તે ઉત્સાહદાયક હતું.” 

ગછી તે બંને માણસો ઊભા થયા અને યરૂશાલેમ 
પાછા ફર્યા. યરૂશાલેમમાં તેઓએ ઈસુના શિષ્યોને ભેગા 
થયેલા જોયા. અગિયાર પ્રેરિતો અને પેલા લોકો જે 
તેઓની સાથે હતા. તેઓએ કલ્યું કે, "પ્રભુ, (ઈસુ) 
ખરેખર મૃત્યુમાંથી ઊઠયો છે! તેણે પોતે સિમોનને 
(પિતર) દર્શન આપ્યા છે.” 

ગપપછી તે બે માણસોએ રસ્તા પર જે કંઈ બન્યું 
હતું તે બધું કહ્યું. જ્યારે ઈસુએ રોટલીના ટુકડા કર્યા 
ત્યારે તેઓએ ઈસુને કૅવી રીતે ઓળખ્યો તે વિષે પણ 
વાત કરી. 


શિષ્યોને ઈસુના દર્શન 

ગ્જ્યારે તે બે માણસો આ વાત કહેતા હતા, ઈસુ 
પોતે શિષ્યોના સમૂહમાં ઊભો રલ. ઈસુએ કહ્યું કે, 
“તમને શાંતિ થાઓ.” 

૩%શેષ્યો આશ્ચર્ય પામ્યા. તેઓ ગભરાઈ ગયા. 
તેઓએ વિચાર્યું કેતેઓ ભૂત જોઈ રહયા હતા. *પણ 
ઈસુએ ક્યું કે, "તમે કૅમ ગભરાઓ છો? તમે જે જુઓ 
છો તેમાં શંકા શા માટે કરો છો? “મારા હાથો અને 
પગો તરફ જુઓ. તે ખરેખર હું જ છું! મને સ્પર્શ કરો. 
તમે જોઈ શકશો કૅ મારી પાસે જીવંત શરીર છે; ભૂતને 
આના જેવું શરીર હોતું નથી.” 

૪જસુએ તેઓને આમ કહ્યા પછી તેણે તેઓને 
તેના હાથોના અને પગોના ઘા બતાવ્યાં. 7૧શિષ્યો 
આનંદથી આશ્ચર્યમાં પડી ગયા હતા. ઈસુ જીવતો હતો 
તે જોઈને તેઓ ખૂબ ખૂબ પ્રસન્ન થયા. હજુ તેઓએ 
જે જોયું તે માનવા તેઓ તૈયાર નહોતા. ઈસુએ તેઓને 
કહ્યું કે, "અહી તમારી પાસે કંઈ ખાવાનું છે?” ₹ચ્તેઓએ 


લૂક ર૪:૩ર-૫૩ 


તેને એક રાંધેલી માછલીનો ટુકંડો આપ્યો. * જયારે 
શિષ્યો જોતા હતા ત્યારે ઈસુએ માછલી લીધી અને તે 
ખાધી. 

ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “યાદ કરો જ્યારે હું તમારી 
સાથે હતો ત્યારે મેં એ વાતો તમને કહી હતી કૅ મૂસાના 
નિયમશાસમાં તથા પ્રબોધકોનાં (પુસ્તકો) માં તથા 
ગીતશાસમાં મારા સંબંધી જે લખેલું છે તે બધું થવું 
જોઈએ.” 

૪ૅપછુસુએ ધર્મલેખો શિષ્યોને સમજાવ્યા. ઈસુએ 
તેના વિષે લખેલી વાતો સમજાવવામાં તેમને મદદ 
કરી. *્પછી ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “તે લખેલું છે કૅ 
ખ્રિસ્તને મારી નાખવામાં આવશે અને ત્રીજા દિવસે તે 
મૃત્યુમાંથી ઊઠશે. ₹9 ૪4તમે આ બધું થતા જોયું-તમે 
સાક્ષી છો. તમારે લોકોને જઈને કહેવું જોઈએ કૅ તેઓના 
પાપો માફ થઈ શકશે. તેઓને કહો કૅ તેઓએ પસ્તાવો 
કરવો જોઈએ અને તેઓનાં પાપો માટે દિલગીર થવું 
જોઈએ. જો તેઓ આમ કરશે, તો દેવ તેઓને માફ 
કરશે. તમારે યરૂશાલેમથી શરૂઆત કરવી જોઈએ અને 
મારા નામે આ બાબતનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. આ 
સુવાર્તા દુનિયાના બધા લોકોને કહેવી જોઈએ. 
૪લ્ઘ્યાનથી સાંભળો! મારા બાપે તમને જે વચન આપેલ 
છે તે હું તમને મોકલીશ. પણ જ્યાં સુધી તમે આકાશથી 
પરાક્રમે વેષ્ટિત થાઓ ત્યાં સુધી તમારે યરૂશાલેમમાં 
રહેવું જોઈએ.” 


ઈસુનું સ્વર્ગારોહણ 

પજુસુ તેના શિષ્યોને યરૂશાલેમની બહાર લગભગ 
બેથનિયા લઈ ગયો. ઈસુએ તેના હાથ ઊંચા કર્યા અને 
તેના શિષ્યોને આશીર્વાદ આપ્યા. પ૧જ્યારે ઈસુ તેઓને 
આશીર્વાદ આપતો હતો ત્યારે તેઓથી તે છૂટો પડ્યો 
અને આકાશમાં લઈ જવામાં આવ્યો. પચશિષ્યોએ તેનું 
ભજન કર્યું. તેઓ યરૂશાલેમમાં પાછા ફર્યા. તેઓ ખૂબ 
પૂર્ણ આનંદિત હતા. પગ્તેઓ બધો જ સમય દેવની 
સ્તુતિ કરતાં, મંદિરમાં રહયા. 


યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 


ખ્રિસ્ત જગતમાં આવે છે 
જગતનો આરંભ થયા પહેલાંથી, તે શબ્દ ત્યાં 
હતો. તે શબ્દ દેવની સાથે હતો. તે શબ્દ દેવ 

હતો. ચ્તે શરૂઆતમાં ત્યાં દેવની સાથે હતો. -તેના 
(શબ્દ) થી જ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ. તેના વિના 
કશું જ ઉત્પન્ન થયું નથી. *તેનામાં જીવન હતું. તે 
જીવન લોકો માટે પ્રકાશ હતો. પતે અજવાળું અંધકારમાં 
પ્રકાશે છે. અંધકારે પ્રકાશને જાણ્યો નથી. 

ધ્ત્યાં એક યોહાન નામનો માણસ આવ્યો, તેને દેવે 
મોકલ્યો હતો. યોહાન લોકોને પ્રકાશ (ખ્રિસ્ત) વિષે 
કહેવા આવ્યો. યોહાન દ્વારા લોકો પ્રકાશ વિષે સાંભળી 
અને માની શકે. “યોહાન પોતે પ્રકાશ નહોતો. પણ 
યોહાન લોકોને પ્રકાશ વિષે કહેવા આવ્યો. “સાચો પ્રકાશ 
જગતમાં આવતો હતો. આજ ખરો પ્રકાશ છે જે બધા 
લોકોને પ્રકાશ આપે છે. 

૧9તે શબ્દ જગતમાં હતો જ. તેના દ્વારા જ જગતનું 
નિર્માણ થયું છે. પણ જગતે તેને ઓળખ્યો નહિ. ઉતે 
જે જગતમાં આવ્યો તે તેનું પોતાનું જ હતું. પણ તેના 
પોતાના લોકોએ જ તેનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. જકૅટલાક 
લોકોએ તેનો સ્વીકાર કર્યો. તેઓએ તેનામાં વિશ્રાસ 
કર્યો. જે લોકોએ તેનામાં વિશ્વાસ કર્યો હતો તેઓને 
તેણે કંઈક આપ્યું. તેણે તેઓને દેવનાં બાળકો થવાનો 
અધિકાર આપ્યો. “જેવી રીતે નાનાં બાળકો જન્મે છે 
તેવી રીતે આ બાળકો જન્મ્યા નહતા. તેઓ માતાપિતાની 
ઈચ્છાથી કૅ યોજનાથી જન્મ્યા ન હતા. આ બાળકો 
દેવથી જન્મ્યા હતા. 

૧૪તે શબ્દ એક મનુષ્ય થયો અને આપણામાં વસ્યો. 
આપણે તેનો મહિમા જોયો. જે ફક્ત પિતાના દીકરાનો 
જ મહિમા છે. તે શબ્દ કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર 
હંતો. 'પયોહાને લોકોને તેના વિષે કહ્યું, યોહાને કહ્યું, 
“હું જેના વિષે કહેતો હતો તે એ જ છે.” મેં કહ્યું, 'જે 
મારી પાછળ આવે છે તે મારા કરતાં પણ મોટો છે. તે 
મારી પહેલાનો હતો.” 

૧૧તે શબ્દ (ખ્રિસ્ત) કુપા અને સત્યથી ભરપૂર હતો, 
તેની પાસેથી આપણે બધા વધારે ને વધારે કૃપા પામ્યા. 


૧9મૂસા મારફતે નિયમશાસ આપવામાં આવ્યું. પરંતુ 
કૃપા અને સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્ત મારફતે આવ્યાં. '/કોઈ 
પણ માણસે આજપર્યત દેવને જોયો નથી, પરંતુ 
એકાકીજનિત દીકરો (ઈસુ) જ દેવ છે. તે પિતા (દેવની) 
ની ઘણી નજીક છે. દેવ કોના જેવો છે, તે દીકરાએ 
આપણને બતાવ્યું છે. 


યોહાનનું લોકોને ઈસુ વિષે કહેવું 

૧૯યડૂશાલેમના યહૂદીઓએ કૅટલાક યાજકોને તથા 
લેવીઓને યોહાન પાસે મોકલ્યા. યહૂદીઓએ તેઓને 
યોહાનને પૂછવા માટે મોકલ્યા, “તું કોણ છે?” 

રબ્યોહાન સ્પષ્ટ બોલ્યો. યોહાને ઉત્તર આપવાની 
ના પાડી નહિ, યોહાને સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહ્યું, “હું ખ્િસ્ત 
નથી.” યોહાને લોકોને આ વાત કહી. 

“યહૂદીઓએ યોહાનને પૂછયું, "તો પછી તું કોણ 
છે? તું એલિયા છે? ” 

યોહાને ઉત્તર આપ્યો, “ના હું એલિયા નથી.” 

યહૂંદીઓએ પૂછયું, "તુ પ્રબોધક છે?” 

યોહાને ઉત્તર આપ્યો, “ના હું પ્રબોધક નથી.” 

ચ્પછી તે યહૂદીઓએ કહ્યું, "તું કોણ છે? અમને 
તારા વિષે કહે. જેથી અમને જેણે મોકલ્યા છે તેને અમે 
ઉત્તર આપી શકીએ, તું તારા માટે શું કહે છે?” 

ચગોહાને તેઓને યશાયા પ્રબોધકના શબ્દો કલા; 


“હું રાનમાં બૂમો પાડતી વ્યકિતની વાણી છું; 
'પ્રભુ માટે સીધો રસ્તો તૈયાર કરો.'” 
૫થ/% ૪૦:૭૩ 


૨*૪આ યહૂદીઓને ફરોશીઓમાંથી મોકલવામાં 
આવ્યા હતા. આ માણસોએ યોહાનને કઘ્યું, “તું કહે 
છે કૅ તું ખ્રિસ્ત નથી. તું કહે છે તું એલિયા કૅ પ્રબોધક 
પણ નથી. પછી તું શા માટે લોકોને બાપ્તિસ્મા આપે 
છે?” 

યોહાને ઉત્તર આપ્યો, "હું લોકોનું પાણીથી 
બાપ્તિસ્મા કરું છું. પણ અહીં તમારી સાથે એક વ્યક્તિ 


૧૧૯ 


છે જેને તમે જાણતા નથી. ચ*તે વ્યક્તિ જે મારી પાછળ 
આવે છે, હું તેના જોડાની દોરી છોડવા જેટલો પણ 
યોગ્ય નથી.” 

અ્યર્દન નદીને પેલે પાર આ બધી વસ્તુઓ 
બેથનિયામાં બની. આ જગ્યાએ યોહાન લોકોનું 
બાપ્તિસ્મા કરતો હતો. 

અબીજે દિવસે યોહાને ઈસુને તેના તરફ આવતો 
જોયો. યોહાને કહ્યું, "જુઓ દેવનું હલવાન, જે જગતના 
પાપોને દૂર કરે છે! ગ૦આ તે જ છે જેના વિષે મે કહ્યું 
હંતું, 'એક મનુષ્ય મારી પાછળ આવશે. પણ તે મારા 
કરતાં મોટો છે, કારણ કૅ તે મારા પહેલાથી જીવે છે. તે 
સદાકાળ જીવંત છે.' જો કે મને ખબર ન હતી કે તે 
કોણ હતો. પણ હું લોકોને પાણીથી બાપ્તિસ્મા આપવા 
આવ્યો છું કૅ જેથી ઈઝરાએલ (યહૂદીઓ) જાણી શકે કૅ 
ઈસુ તે જ ખ્રિસ્ત છે.” 

૩૨ ગગછી યોહાને કહ્યું, “હું પણ જાણતો નહોતો કૅ 
ખ્રિસ્ત કોણ હતો. પરંતુ દેવે મને લોકોનું પાણીથી 
બાપ્તિસ્મા કરવા મોકલ્યો અને દેવે મને કહ્યું, 'તું જે 
માણસ પર આત્માને નીચે ઉતરતો અને રહેતો જોશે, તે 
માણસ પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા કરશે. યોહાને કહ્યું, 
મેં આમ થતાં જોયું છે. મેં આત્માને આકાશમાંથી નીચે 
આવતો જોયો. આત્મા કબૂતર જેવો દેખાયો અને તેના 
(ઈસુ) પર તે બેઠો. *7તેથી હું લોકોને કહું છું, 'તે આ 
છે. તે (ઈસુ) દેવનો દીકરો છે.” 


ઈસુનો પ્રથમ શિષ્ય 

ફરીથી બીજે દિવસે યોહાન ત્યાં હતો. યોહાનના 
બે શિષ્યો તેની સાથે હતા. ગધ્યોહાને ઈસુને બાજુમાંથી 
પસાર થતાં જોયો. યોહાને કહ્યું, " જુઓ, દેવનું હલવાન!” 

૩*તે બે શિષ્યોએ યોહાનને આમ કહેતા સાંભળ્યો, 
તેથી તેઓ ઈસુને અનુસર્યા. ઈસુ પાછો ફર્યો અને તે 
બે માણસોને તેની પાછળ આવતા જોયા. ઈસુએ પૂછયું, 
“તમારે શું જોઈએ છે?” 

તે બે માણસોએ પૂછયું, "રાબ્બી, તું ક્યાં રહે છે?” 
(“રાબ્બી”નો અર્થ "શેક્ષક”) 

ગ્૯ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "મારી સાથે આવો અને 
જુઓ.” તેથી તે બે માણસો ઈસુ સાથે ગયા. તેઓએ 
ઈસુ જ્યાં રહેતો હતો તે જગ્યા જોઈ. તેઓ ત્યાં ઈસુ 
સાથે તે દિવસે રહયા. તે લગભગ બપોરના ચારનો સમય 
હતો. 

૪બ્રે બે માણસો યોહાન પાસેથી ઈસુ વિષે સાંભળ્યા 
પછી તેઓ ઈસુની પાછળ ગયા. આ બે માણસોમાંના 


યોહાન ૧:ર૭-૨:૩ 


એકનું નામ આંન્દ્રિયા હતું. આંન્દ્રિયા સિમોન પિતરનો* 
ભાઈ હતો. “આંન્દ્રિયાએ સૌ પ્રથમ તેના ભાઈ 
સિમોનને શોધ્યો. આંન્દ્રિયાએ સિમોનને કહ્યું, "અમે 
મસીહને શોધી કાઢયો છે.” ("મસીહ” નો અર્થ "ખ્રિસ્ત” 
છે.) 

૪્પછી આંન્દ્રિયા સિમોનને ઈસુ પાસે લાવ્યો, ઈસુએ 
સિમોન તરફ જોયું અને ક્યું, 'તું યોહાનનો દીકરો સિમોન 
છે. તું કૅફા કહેવાશે. ("કૅફા”નો અર્થ "પથ્થર” થાય છે.) 

₹3બીજે દિવસે ઈસુએ ગાલીલ જવાનું નક્કી કર્યું. 
ઈસુ ફિલિપને મળ્યો અને તેને કહ્યું, "મને અનુસર.” 
૪[ફેલિપ બેથસૈદાનો એટલે આંન્દ્રિયા તથા પિતરના 
શહેરનો હતો. *પફેલિપ નથાનિયેલને મળ્યો અને કલ્યું, 
“યાદ કરો કૅ નિયમશાસમાં મૂસાએ શું કહયું છે. મૂસાએ 
જે માણસ આવવાનો હતો તેના વિષે લખ્યું. પ્રબોધકોએ 
પણ તેના વિષે લખ્યું. અમે તેને મળ્યા છીએ. તેનું 
નામ ઈસુ છે, તે યૂસફનો દીકરો છે. તે નાસરેથમાંનો 
છે.” 

૪થ્પણ નથાનિયેલે ફિલિપને કહ્યું, “શું નાસરેથમાંથી 
કંઈક સારું નીકળી શકૅ?” ફિલિપે ઉત્તર આપ્યો, "આવો 
અને જુઓ.” ₹શઈસુએ નથાનિયેલને તેના તરફ આવતા 
જોયો. ઈસુએ કહ્યું, "આ માણસ જે મારી પાસે આવે છે 
તે ખરેખર દેવના લોકોમાંનો એક છે. તેનામાં કંઈ દુષ્ટતા 
નથી.” 

૪નથાનિયેલે પૂછયું, "તું મને કૅવી રીતે ઓળખે 
છે?” ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો,"જ્યારે તું અંજીરના વૃક્ષ 
નીચે હતો, ત્યારે મેં તને જોયો. ફિલિપે તને મારા વિષે 
કહ્યું તે પહેલાં તું ત્યાં હતો.” 

૪લ્પછી નથાનિયેલે ઈસુને કહ્યું, “રાબ્બી, તું દેવનો 
દીકરો છે. તું ઈઝરાએલનો રાજા છે.” 

પજસુએ નથાનિયેલને કહ્યું, "મેં તને કહ્યું કે મેં 
તને અંજીરના વૃક્ષ નીચે જોયો. તેથી તેં મારામાં વિશ્વાસ 
મૂક્યો. પણ તું તેના કરતાં પણ વધારે મહાન વાતો 
જોશે.” પજઈસુએ વધારામાં કહ્યું, “હું તને સત્ય કહું છું. 
તમે બધા આકાશને ઊઘડેલું જોશો, તમે દેવના દૂતોને 
માણસના દીકરા ઊપર ચઢતા ઉતરતા જોશો.” 


કાના ગામમાં લગ્ન 
બે દિવસ પછી ગાલીલના કાના ગામમાં એકં 
રે લગ્ન હતુ, ઈસુની મા ત્યાં હતી. ચ્ઈસુ અને તેના 
શિષ્યોને પણ લગ્નમાં નિમંત્રણ આપ્યુ હતું. લગ્નમાં 





પિતર ગ્રીક નામ પિતર,” અરામિક નામ "કૅફા,” અર્થાત 
પથ્થર. 


યોહાન ર:૪-૩:૩ 


પૂરતા પ્રમાણમાં દ્રાક્ષારસ ન હતો. બધો જ દ્રાક્ષારસ 
પૂરો થઈ ગયા પછી ઈસુની મા એ તેને કહ્યું, “તેઓ 
પાસે હવે વધારે દ્રાક્ષારસ નથી.” 

*ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "વહાલી બાઈ, મારે શું કરવું 
તે તારે મને કહેવું જોઈએ નહિ. મારો સમય હજુ આવ્યો 
નથી.” 

પઈસુની માએ સેવકોને કહ્યું, “ઈસુ તમને જે કરવાનું 
કહે તે કરો.” 

ધે જગ્યાએ છ મોટા પથ્થરનાં પાણીનાં કુંડાં હતાં. 
તે યહૂદીઓની શુદ્ધ કરવાની રીત પ્રમાણે આના જેવા 
પાણીનાં કુંડાંનો ઉપયોગ કરતા. પ્રત્યેક પાણીનાં કુંડામાં 
લગભગ ર૦ થી ૩૦ ગેલન પાણી સમાતું. 

*ઈંસુએ નોકરોને કહ્યું, "આ પાણીના કુંડાંઓને 
પાણીથી ભરો.” તેથી નોકરોએ કુંડાંઓને છલોછલ ભર્યા. 

“પછી ઈસુએ નોકરોને કહ્યું, "હવે થોડું પાણી બહાર 
કાઢો. જમણના કારભારી પાસે લઈ જાઓ.” 

તેથી નોકરો કારભારીની પાસે પાણી લાવ્યા. “પછી 
લગ્નના જમણના કારભારીએ તે ચાખ્યો. પરંતુ તે પાણી 
દ્રાક્ષારસ થઈ ગયો હતો. તે માણસને ખબર નહોતી કૅ 
દ્રાક્ષારસ ક્યાંથી આવ્યો. પરંતુ જે નોકરો પાણી લાવ્યા 
તેઓએ જાણ્યું કૅ તે ક્યાંથી આવ્યો. લગ્નના કારભારીએ 
વરરાજાને બોલાવ્યો. 19તેણે વરરાજાને કહ્યું, “લોકો 
હંમેશા ઉત્તમ દ્રાક્ષારસ પ્રથમ મૂકૅ છે ત્યાર બાદ 
મહેમાનોના સારી પેઠે પીધા પછી સસ્તો દ્રાક્ષારસ આપે 
છે. પણ તમે તો અત્યાર સુધી ઉત્તમ દ્રાક્ષારસ સાચવી 
રાખ્યો છે.” 

૧ઈસુએ કરેલો આ પ્રથમ ચમત્કાર હતો. ઈસુએ 
આ ચમત્કાર ગાલીલના કાના ગામમાં કર્યો. તેથી ઈસુએ 
તેનો મહિમા દેખાડયો. અને તેના શિષ્યોએ તેનામાં 
વિશ્રાસ મૂક્યો. 


મંદિરમાં ઈસુ 

૧સપછી ઈસુ કફર-નહૂમના નગરમાં ગયો. ઈસુની 
મા,ભાઈઓ અને તેના શિષ્યો તેની સાથે ગયા. તેઓ 
બધા કફર-નહ્‌મમાં થોડા દિવસ રહ્યા, *"તે લગભગ 
યહૂદીઓના પાસ્ખાપર્વનો સમય હતો, તેથી ઈસુ 
યરૂશાલેમમાં ગયો. '”ઈસુ યરૂશાલેમના મંદિરમાં ગયો. 
ઈસુએ મંદિરમાં ઢોર, ઘેટાં અને કબૂતરો વેચનારાઓને 
જોયા. તેણે તેઓના મેજ પર નાણાવટીઓને બેઠેલા 
જોયા. “પઈસુએ કૅટલાક દોરડાંના ટુકડાઓ વડે કોરડો 
બનાવ્યો. પછી ઈસુએ આ બધા માણસોને, ઘેટાંઓને, 
અને ઢોરોને મંદિર છોડી જવા દબાણ કર્યું. ઈસુએ બાજઠો 


૧૨૦ 


ઊધાં પાડ્યા અને લોકોનાં વિનિમયનાં નાણાં વેરી 
નાખ્યાં. “પછી ઈસુએ માણસોને જેઓ કબૂતરો વેચતાં 
હતા તેઓને કહ્યું, "આ વસ્તુઓ અહીંથી બહાર લઈ 
જાઓ. મારા પિતાના ઘરને ખરીદવા અને વેચવા માંટેનું 
ઘર ન કરો.” 

૧9૨૧યારે આ બન્યું ત્યારે ઈસુના શિષ્યોએ 
શાસલેખમાં લખાયેલા લખાણનું સ્મરણ કર્યું: 


"તારા ઘરની મારી આસ્થા મારો નાશ કરે છે” 
ઝતથ/સ ૬૯:૯ 


૧૧યહ્‌દીઓએ ઈસુને કહ્યું, "તને આ બધું કરવાનો 
અધિકાર છે તે સાબિત કરવા માટે અમને અદભૂત 
ચમત્કારોની નિશાની બતાવ.” 

૧૯6ંસુએ કહ્યું, "આ મંદિરનો નાશ કરો અને હું 
ફરીથી ત્રણ દિવસમાં ઊભું કરીશ.” 

રબ્યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો, “લોકોએ આ મંદિર 
બાંધવા ૪૬ વર્ષ કામ કર્યું. શું તું ખરેખર માને છે કૅ તું 
ત્રણ દિવસમાં ફરીથી તે બાંધી શકીશ?” 

અ(ઈસુ મંદિરનો અર્થ તેનું પોતાનું શરીર કરતો હતો. 
ઈસુના મૃત્યુમાંથી ઊઠયા પછી તેના શિષ્યોને સ્મરણ 
થયું કૅ ઈસુએ આ કહ્યું હતું. તેથી તેના શિષ્યોએ તેના 
વિષેના લેખમાં વિશ્વાસ કર્યો. અને તેઓએ ઈસુ જે 
બોલ્યો હતો તે વચનમાં પણ વિશ્રાસ કર્યો.) 

૨3પાસ્ખાપર્વ માટે ઈસુ યરૂશાલેમમાં હતો. ઘણા 
લોકો ઈસુમાં વિશ્વાસ રાખતા, કારણ કૅ તેઓએ તેણે 
કરેલા ચમત્કારો જોયાં. *પણ ઈસુએ તેમનો વિશ્વાસ 
કર્યો નહિ. શા માટે? કારણ કૅ તેઓ બધા લોકો જે 
વિચારતા હતા તે ઈસુ જાણતો હતો. રપઈસુને માણસ 
વિષે લોકો કહે તેવી કોઈ જરૂર ન હતી. માણસના 
મનમાં શું છે તે ઈસુ જાણ્યુ. 


ઈસુ અને નિકોદેમસ 

ત્યાં નિકોદેમસ નામનો માણસ હતો. નિકોદેમસ 
ફરોશીઓમાંનો એક હતો. તે એક અગત્યનો 
યહૂદી અધિકારી હતો. ચ૭એક રાત્રે નિકોદેમસ ઈસુ પાસે 
આવ્યો. નિકોદેમસે કહ્યું, "રાબ્બી, અમે જાણીએ છીએ 
કૅ તું દેવનો મોક્લેલો ઉપદેશક છે. તું જે ચમત્કારો કરે 

છે તે દેવની મદદ વગર બીજું કોઈ કરી શકૅ નહિ.” 
%સુએ ઉત્તર આપ્યો, “હું તને સત્ય કહું છું. માણસે 
નવો જન્મ પામવો જોઈએ. જો તે વ્યક્તિ નવો જન્મ 


૧૨૧ 


પામ્યો ન હોય તો પછી તે વ્યક્તિ દેવના રાજ્યમાં જઈ 
શકતો નથી.” 

*નિકોદેમસે કહ્યું, “પણ જો માણસ ખરેખર વૃદ્ધ 
હોય તો તે કૅવી રીતે ફરીથી જન્મી શકૅ? વ્યક્તિ માના 
ઉદરમાં ફરીથી કૅવી રીતે પ્રવેશી શકે! તેથી માણસ બીજી 
વખત જન્મ ધારણ કરી શકૅ નહિ!” 

પપણ ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હું તને સત્ય કહું છું. 
તે વ્યક્તિ પાણીથી અને આત્માથી જન્મેલો હોવો જોઈએ. 
જો વ્યક્તિ પાણી અને આત્માથી જન્મ્યો ન હોય તો 
પછી તે દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશી શકતો નથી. વ્યક્તિનો 
દેહ તેના માતા પિતાના દેહમાંથી જન્મે છે પરંતુ વ્યક્તિનું 
આત્મિક જીવન આત્મામાંથી જન્મે છે. *મેં તને કહ્યું 
કે, તારે નવો જન્મ ધારણ કરવો જોઈએ તેથી આશ્ચર્ય 
પામતો ના. “પવન જ્યાં જવા ઈચ્છે ત્યાં વાય છે. તું 
ફૂંકાતા પવનને સાંભળે છે, પણ તું જાણતો નથી કૅ 
પવન ક્યાંથી આવે છે અને પવન ક્યાં જાય છે. 
આત્મામાંથી જન્મેલું છે, તે પ્રત્યેક સાથે પણ તેવું જ 
છે.” 

લનેકોદેમસે પૂછયું, “આ બધું કૅવી રીતે શક્ય બને 
છે?” 

૧૦%સુએ કહ્યું, "તું ઈઝરાએલનો એક અગત્યનો 
ઉપદેશક છે. પણ હજુ આ વાતો તું કૅમ સમજી શકતો 
નથી? હું તને સત્ય કહું છું. અમે જે જાણીએ છીએ તે 
કહીએ છીએ. અમે જે જોયું છે તે અમે કહીએ છીએ. 
પણ તમે લોકો અમે તમને જે કહીએ છીએ તે સ્વીકારતા 
નથી. ૧૨મે તને પૃથ્વી પરની અહીંની વાતો વિષે કહ્યું 
છે. પણ તું મારામાં વિશ્વાસ કરતો નથી. તેથી ખરેખર 
જો હું તને આકાશની વાતો વિષે કહીશ તો પણ તું 
મારામાં વિશ્રાસ કરીશ નહિ! *૧ક્ત એક જે ઊંચે 
આકાશમાં ગયો તથા તે જે આકાશમાંથી નીચે આવ્યો 
તે જ માણસનો દીકરો છે.” 

૧૪જમ્‌સાએ રેતીના રણમાં સર્પને ઊંચો કર્યો. 
માણસના દીકરા સાથે પણ એમ જ છે. માણસના દીકરાને 
પણ ઊંચો કરવાની જરૂર છે. 'પ્પછી પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે 
માણસના દીકરામાં વિશ્વાસ રાખે છે તે અનંતજીવન 
પામવા માટે શક્તિમાન થશે.” 

૧, દેવે જગત પર એટલી બધી પ્રીતિ કરી કૅ તેણે 
તેનો એકનો એક દીકરો આપ્યો. દેવે તેનો દીકરો આપ્યો 
તેથી તેનામાં દરેક વ્યક્તિ જે વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન 
થાય, પણ તે અનંતજીવન પામે. ઉજવે તેના દીકરાને 
દુનિયામાં મોકલ્યો. દેવે તેના દીકરાને જગતનો ન્યાય 
કરવા મોકલ્યો નથી. દેવે તેના દીકરાને એટલા માટે 


યોહાન ૩:૪-ર૯ 


મોકલ્યો કૅ તેના દીકરા દ્વારા જગતને બચાવી શકાય. 
૧૮જે વ્યક્તિ દેવના દીકરામાં વિશ્રાસ રાખે છે, તેનો 
ન્યાય (અપરાધી) થતો નથી; પણ જે વ્યક્તિ વિશ્રાસ 
કરતો નથી તેનો ન્યાય થઈ ગયેલ છે, શા માટે? કારણ 
કૅ તે વ્યક્તિને દેવના એકના એક દીકરામાં વિશ્વાસ 
નથી. ૧૬આ સત્ય હકીકતના આધારે લોકોનો ન્યાય 
થાય છે. જગતમાં અજવાળું આવ્યું છે, પણ લોકોને 
અજવાળું જોઈતું નથી. તેઓ અંધકાર (પાપ) ઈચ્છે છે. 
શા માટે? કારણ કૅ તેઓનાં કૃત્યો ભૂંડાં હતાં. ચ૦દરેક 
વ્યક્તિ જે ભૂંડું કરે છે તે અજવાળાને ધિક્કારે છે. તે 
વ્યક્તિ અજવાળામાં આવશે નહિ. શા માટે? કારણ કૅ 
પછી તે અજવાળું તેણે કરેલાં બધાં જ ભૂંડા કામો બતાવશે. 
પરંતુ જે વ્યક્તિ સત્યના માર્ગને અનુસરે છે તે 
અજવાળામાં આવે છે. પછી તે અજવાળું બતાવશે કૅ તે 
વ્યક્તિએ જે કર્યું હતું તે દેવ દ્વારા કર્યું હતું. 


ઈસુઅને યોહાન બાપ્તિસ્ત 

રઆ પછી, ઈસુ અને તેના શિષ્યો યહૂદાના પ્રદેશમાં 
આવ્યા. ત્યાં ઈસુ અને તેના શિષ્યો રથયા અને લોકોને 
બાપ્તિસ્મા આપતા હતા ચગ્યોહાન પણ એનોનમાં 
લોકોને બાપ્તિસ્મા કરતો હતો. એનોન શાલીમની નજીક 
હંતું. યોહાન ત્યાં બાપ્તિસ્મા કરતો હતો કારણ કૅ ત્યાં 
ખૂબ પાણી હતું. લોકો ત્યાં બાપ્તિસ્મા પામવા જતા 
હતા. ૨?(યોહાનના બંદીખાનામાં કેદ થયા પહેલા આ 
બન્યું હતું.) 

સપ્યધોહાનના શિષ્યોમાંથી કૅેટલાએકનો બીજા એક 
યહૂદી સાથે વાદવિવાદ થયો. તેઓ ધાર્મિક શુદ્ધિકરણ 
માટે દલીલો કરતા હતા. ચધ્તેથી તે શિષ્યો યોહાન પાસે 
આવ્યા. તેઓએ કઘ્યું, "રાબ્બી, જે માણસ યદન નદીની 
બીજી બાજુએ તારી સાથે હતો તેનું સ્મરણ કર. તેં 
લોકોને જે માણસ વિષે કહ્યું તે એ છે. તે માણસ લોકોનું 
બાપ્તિસ્મા કરે છે અને ઘણા લોકો તેની પાસે જાય છે.” 

ચ્થ્યોહાને ઉત્તર આપ્યો, “માણસ માત્ર એટલું જ 
મેળવી શકે છે જેટલું દેવ તેને આપે છે. ચ/તમે તમારી 
જાતે મને કહેતા સાંભળ્યો છે, 'હું ખ્રિસ્ત નથી. હું તો 
ફક્ત તે એક છું જેને તેનો માર્ગ તૈયાર કરવા માટે દેવે 
મોકલ્યો છે.' ચ૯કન્યા ફક્ત વરરાજા માટે જ હોય છે. તે 
મિત્ર જે વરરાજાને મદદ કરે છે, રાહ જુએ છે અને 
વરરાજાના આગમન માટે ધ્યાનથી સાંભળે છે. આ 
મિત્ર વરરાજાની વાણી સાંભળે છે, ત્યારે ઘણો પ્રસન્ન 
થાય છે. એવી જ પ્રસન્નતા મારી પાસે છે અને મારી 


યોહાન ૩:૩૦-૪:ર૪ 


પ્રસન્નતાનો સમય હવે અહીં છે. ૨૦તે (ઈસુ) વધતો 
જાય પણ હું ઘટતો જાઉં એ અવશ્યનું છે. 


તે એક જે આકાશમાંથી આવે છે 

ઝ'તે એક (ઈસુ) જે ઉપરથી આવે છે તે બીજા બધા 
લોકો કરતા વધારે મહાન છે. જે વ્યક્તિ પૃથ્વીનો છે તે 
પૃથ્વીનો જ છે. તે વ્યક્તિ પૃથ્વી પર જે છે તેના વિષે 
વાત કરે છે. પણ તે એક (ઈસુ) જે આકાશમાંથી આવે 
છે તે બીજા બધા લોકો કરતા વધારે મહાન છે. તે 
(ઈસુ) તેણે જે જોયું છે અને સાંભળ્યું છે તે જ કહે છે. 
પરંતુ લોકો તે જે કહે છે તે સ્વીકારતા નથી. ગ્જે 
વ્યક્તિ તેની (ઈસુની) સાક્ષીનો સ્વીકાર કરે છે તેણે 
સાબિતી આપી છે કૅ દેવ સત્ય છે. ૨દેવે તેને (ઈસુ) 
મોકલ્યો છે. અને તે દેવ જે કહે છે તે જ કહે છે. દેવે 
તેને અમાપ આત્મા આપ્યો છે. ગપપેતા દીકરા પર 
પ્રીતિ કરે છે. પિતાએ દીકરાને બધી વસ્તુઓ પર અધિકાર 
આપેલ છે. "જે વ્યક્તિને દીકરામાં વિશ્વાસ છે તેને 
અનંતજીવન છે. પણ જે વ્યક્તિ દીકરાની આજ્ઞા પાળતો 
નથી તેને કંદાપિ તે જીવન મળશે નહિ. દેવનો કોપ તે 
વ્યક્તિ પર રહે છે.” 


સમરૂનમાં એક સી સાથે ઈસુની વાત 
ફરોશીઓએ સાંભળ્યું કૅ ઈસુ યોહાન કરતાં વધારે 
ક લોકોને તેના શિષ્યો બનાવીને બાપ્તિસ્મા આપે 
છે. “પણ ખરેખર ઈસુ પોતે લોકોને બાપ્તિસ્મા આપતો 
નહોતો. તેના શિષ્યો લોકોને તેના માટે બાપ્તિસ્મા 
આપતા હતા.) ઈસુએ જાણ્યું કૅ ફરોશીઓએ તેના વિષે 
સાંભળ્યું છે. તેથી ઈસુ યહૂદિયા છોડીને ફરી પાછો 
ગાલીલમાં ગયો. 7ગાલીલના રસ્તામાં ઈસુને સમરૂનના 
વિસ્તારમાં થઈને જવું પડ્યું. 
પઈસુ સમરૂનમાં સૂખાર નામના શહેરમાં આવ્યો. 
આ શહેર એક ખેતર નજીક હતું, જે યાકૂબે તેના દીકરા 
યૂસફને આપ્યું હતું. ક્યાં યાકૂબનો કૂવો હતો. ઈસુ 
તેની લાંબી યાત્રાથી થાક્યો હતો. તેથી ઈસુ કૂવાની 
બાજુમાં બેઠો. તે વેળા લગભગ બપોર હતી. એક 
સમરૂની સી પાણી મેળવવા માટે તે કૂવાની નજીક 
આવી. ઈસુએ તેણીને કહ્યું, “કપા કરીને મને પીવા માટે 
થોડું પાણી આપ.” (ઈસુના શિષ્યો ખાવાનું ખરીદવા 
માટે ગામમાં ગયા હતા ત્યારે આ બન્યું.) 
લતે સમરૂની સ્રીએ ઉત્તર આપ્યો, "મને નવાઈ લાગે 
છે કૅ તું મારી પાસે પીવાનું પાણી માગે છે! તું એક 


૧રર 


યહૂદી છે અને હું એક સમરૂની સી છું!” (યહૂદીઓ 
સમરૂનીઓ જોડે સંબંધ રાખતા નથી.) 

૧૦ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “દેવ જે દાન આપે છે તે 
વિષે તું જાણતી નથી અને તારી પાસે પાણી માંગનાર હું 
કૌણ છું તે પણ તું જાણતી નથી. જો તું આ દાન જાણતી 
હોત તો તું માગત અને મેં તને જીવતું પાણી આપ્યું 
હોત.” 

૧૧ે સીએ કઘ્યું, "પ્રભુ, તું તે જીવતું પાણી ક્યાંથી 
મેળવીશ? તે કૂવો ઘણો ઊંડો છે. અને તારી પાસે પાણી 
કાઢવાનું કંઈ નથી. ૧૫તું અમારા પિતા (પૂર્વજ) યાકૂબ 
કરતાં મોટો છે? યાકૂબે અમને આ કૂવો આપ્યો. તેણે 
પોતે તેમાંથી પાણી પીધું. તેના દીકરાઓ અને તેનાં 
બધાં પશુઓએ આ કૂવામાંથી પાણી પીધું.” 

૧૩%સુએ ઉત્તર આપ્યો, “પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આ પાણી 
પીએ છે તે ફરીથી તરસ્યો થશે. ૧૪પણ જે વ્યક્તિ, હું 
આપું તે પાણી પીએ છે તે ફરીથી કદાપિ તરસ્યો થતો 
નથી. પણ જે પાણી હું તેને આપીશ, તે પાણી તે વ્યક્તિમાં 
વહેતા પાણીનો ઝરો થશે. તે પાણી તે વ્યક્તિમાં 
અનંતજીવન સુધી ઝર્યા કરશે.” 

પતે સીએ ઈસુને કહ્યું, “પ્રભુ, મને એ પાણી આપ. 
પછી હું કંદાપિ ફરીથી તરસી થઈશ નહિ. અને મારે 
વધારે પાણી મેળવવા પાછા અહીં આવવું પડે નહિ.” 

૧૬ઈસુએ તેને કહ્યું, "જા તારા પતિને બોલાવી લાવ 
અને પછી પાછી અહીં આવ.” 

૧૭તે સ્રીએ ઉત્તર આપ્યો,"પણ મારે પતિ નથી.” 

ઈસુએ તેને કહ્યું, “તે બરાબર કહ્યું છે કૅ તારે પતિ 
નથી. “ખરેખર તારે પાંચ પતિઓ હતા. પણ તું હમણાં 
જે માણસ સાથે રહે છે તે તારો પતિ નથી. તેં મને સાચું 
કહ્યું છે.” 

૧૯તે સીએ કંદ્યું, “પ્રભુ, હું જોઈ શકું છું કૅ તું એક 
પ્રબોધક છે. ૨૦અમારા પિતૃઓ આ પહાડ પર ભજન 
કરતા હતા. પણ તમે યહૂદીઓ કહો છો કૅ યરૂશાલેમ 
એ તે જ જગ્યા છે જ્યાં લોકોએ ભજન કરવું જોઈએ.” 

ઈસુએ કહ્યું, "બાઈ, મારું માન! હવે એવો સમય 
આવે છે જ્યારે તમે આ પહાડ પર અથવા યરૂશાલેમમાં 
પિતા (દેવ)નું ભજન નહિ કરશો. ચઅમે સમરૂનીઓ, 
તમે જે જાણતા નથી તેને ભજો છો. અમે યહૂદીઓ 
જેને જાણીએ છીએ તેને ભજીએ છીએ, યહૂદીઓમાંથી 
ઉદ્ધાર આવે છે. ચગ્હવે તે સમય આવે છે જ્યારે સાચા 
ભજનારાઓ આત્માથી તથા સત્યતાથી પિતાને ભજશે. 
હવે તે સમય અહીં છે. અને આ પ્રકારના લોકો તેના 
ભજનારા થાય તેમ પિતા ઈચ્છે છે. દેવ આત્મા છે. 


૧ર૩ 


તેથી જે લોકો દેવને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા 
સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું જોઈએ.” 

ચ્પતે સીએ કહ્યું, “હું જાણું છું કે મસીહ આવે છે.” 
(મસીહ જે ખ્રિસ્ત કહેવાય છે તે) "જ્યારે મસીહ આવશે 
ત્યારે તે આપણને બધું સમજાવશે.” 

પછી ઈસુએ કહ્યું, "જે વ્યક્તિ હમણાં તારી સાથે 
વાત કરે છે. હું તે મસીહ છું.” 

ચથ્તે સમયે ઈસુના શિષ્યો ગામમાંથી પાછા આવ્યા. 
તેઓ અજાયબી પામ્યા હતા કારણ કૅ તેઓએ ઈસુને તે 
સ્રી સાથે વાત કરતો જોયો. પણ તેઓમાંના કોઈએ 
પૂછયું નહિ, "તારે શું જોઈએ છે?” અથવા તું શા માટે 
તેની સાથે વાત કરે છે?” 

અપછી તે સી તેની પાણીની ગાગર ત્યાં મૂકીને ગામમાં 
પાછી ફરી. તેણે ગામમાં જઈને લોકોને કહ્યું, ૬“એક 
માણસે મે જે કંઈ કર્યું હતું તે બધું મને કહ્યું, આવો, તેને 
જુઓ, તે જ ખ્રિસ્ત હોવો જોઈએ.” ગ૦તેથી તે લોકોએ 
તે ગામ છોડ્યું અને ઈસુને જોવા ગયા. 

ગજ્યારે તે સી ગામમાં હતી. ઈસુના શિષ્યો તેને 
વિનંતી કરતા હતા, "રાબ્બી, જમ!” 

ગ્પણ ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "મારી પાસે ખાવા 
ખોરાક છે પણ તમે તેના વિષે જાણતા નથી.” 

ગપૈથી શિષ્યોએ પોતાની જાતને પૂછયું, "શું કોઈ 
ઈસુ માટે કંઈ ખાવાનું લાવ્યા હશે?” 

૨૪સુએ કહ્યું, “જેણે મને મોકલ્યો છે, તેની ઈચ્છા 
પૂરી કરવી, અને તેનું કામ પૂર્ણ કરવું, એ મારું અન્ન છે. 
ગપ્જ્યારે વાવો છો ત્યારે તમે વારંવાર હંમેશા કહો છો, 
“અનાજના દાણા ભેગા કરતાં પહેલા ચાર મહિના રાહ 
જોવાની છે. પણ હું તમને કહું છું, તમારી આંખો ખોલો, 
લોકો તરફ જુઓ, તેઓ હવે ફસલ માટે તૈયાર ખેતરો 
જેવાં છે. "છતાં પણ, હમણા તે વ્યક્તિ પાકની કાપણી 
કરે છે તેને ચુકવણી પણ કરવામાં આવેલ છે. તે 
અનંતજીવન માટે પાકને ભેગો કરે છે. તેથી જે વ્યક્તિ 
વાવે છે તે કાપણી કરનાર વ્યક્તિ સાથે સુખી થઈ શકૅ 
છે. ગથતે સાચું છે જે આપણે કહીએ છીએ, 'એક વ્યક્તિ 
વાવે છે, પણ બીજી એક વ્યક્તિ પાકની કાપણી કરે છે.' 
મે તમને પાકની કાપણી કરવા મોકલ્યા છે. જેને 
માટે તમે કામ કર્યું નથી. બીજા લોકોએ કામ કર્યું અને 
તમે તેઓનાં કામમાંથી ફળ મેળવો છો.” 

૨૯તે ગામના ઘણા સમરૂની લોકોએ ઈસુમાં વિશ્વાસ 
કર્યો. તે સ્રીએ ઈસુ વિષે તેઓને જે કલ્યું તેને કારણે 
તેઓએ વિશ્વાસ કર્યો. તેણીએ તેઓને કહ્યું, "તેણે 
(ઈસુએ) જે બધું મેં કર્યું, તે મને કહ્યું,” ₹તે સમરૂનીઓ 


યોહાન ૪:ર૫પ-૫૩ 


ઈસુ પાસે ગયા. તેઓએ ઈસુને તેઓની સાથે રહેવા 
વિનંતી કરી. તેથી ઈસુ ત્યાં બે દિવસ રલો. ”'ઈસુએ 
જે વાતો કહીં, તેને કારણે ઘણા વધારે લોકોએ વિશ્વાસ 
કર્યો. 

*ચે લોકોએ તે સીને કહ્યું, “તેં અમને જે કહ્યું તેને 
કારણે પ્રથમ અમે ઈસુમાં વિશ્વાસ કર્યો. પણ હવે અમે 
વિશ્રાસ કર્યો કારણ કૅ અમે અમારી જાતે તેને સાંભળ્યો. 
હવે અમે જાણ્યું કૅ તે નિશ્ચે એ જ છે જે જગતનો 
ઉદ્ધારક છે.” 


ઈસુનું અમીરના દીકરાને સાજા કરવું 

૪ગ્બે દિવસો પછી ઈસુ તે સ્થળ છોડીને ગાલીલમાં 
ગયો. *૪(ઈસુએ અગાઉ કહ્યું હતું કૅ પ્રબોધકનું તેના 
પોતાના ગામમાં માન નથી હોતું.) *પજ્યારે ઈસુ 
ગાલીલમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાંના લોકોએ તેનું સ્વાગત 
કર્યું. આ લોકોએ યરૂશાલેમમાં પાસ્ખા પર્વ વખતે ઈસુએ 
જે બધું કર્યું તે જોયું હતું. આ લોકો પણ તે પર્વમાં ગયા 
હતા. 

*છસુ ફરીથી ગાલીલમાં કાના ગામની મુલાકાતે 
ગયો. કાના એ છે જ્યાં ઈસુએ પાણીમાંથી દ્રાક્ષારસ 
બનાવ્યો હતો. રાજાના અધિકારીઓમાંનો એક મહત્વનો 
અધિકારી કફર-નહૂમ શહેરમાં રહેતો હતો. આ 
માણસનો દીકરો માંદો હતો. 

૪ માણસે સાંભળ્યું કે ઈસુ યહુદિયાથી હવે ગાલીલ 
આવ્યો હતો. તેથી તે માણસ કાનામાં ઈસુ પાસે ગયો. 
તેણે ઈસુને કફર-નહૂમ આવીને તેના દીકરાને સાજો 
કરવા વિનંતી કરી. તેનો દીકરો મરવાની અણી પર 
હતો. “ઈસુએ તેને કહ્યું, "તમે લોકો ચમત્કારો અને 
અદભૂત કાર્યો જોયા વગર વિશ્વાસ કરવાના નથી.” 

૪લ્રાજાના અધિકારીએ કલ્યું"પ્રભુ, મારો નાનો દીકરો 
મરી જાય, તે પહેલા મારે ધેર આવ.” 

પજસુએ ઉત્તર આપ્યો,"જા તારો દીકરો જીવશે.” 
તે માણસે ઈસુએ જે તેને કહ્યું તેમાં વિશ્વાસ કર્યો અને 
ઘરે ગયો. પ૧ઘરે જતાં રસ્તામાં તે માણસના સેવકો આવ્યા 
અને તેને મળ્યા. તેઓએ તેને કહ્યું, "તારો દીકરો સાજો 
છે.” 

પર તે માણસે પૂછયું, “કયા સમયે મારો દીકરો સાજો 
થયો?” 

તે નોકરોએ ઉત્તર આપ્યો, "જયારે તેનો તાવ જતો 
રથો ત્યારે ગઈકાલે લગભગ બપોરે એક વાગ્યો હતો.” 

પ૩્‌પેતાએ જાણ્યું કૅ ઈસુએ કહ્યું હતું કે, “તારો દીકરો 
જીવશે.” તે સમય પણ બપોરનો એક વાગ્યાનો હતો. 


યોહાન ૪:૫૪-૫ઃરપ 


તેથી તે માણસે અને તેના ઘરના બધા લોકોએ ઈસુમાં 
વિશ્રાસ કર્યો. પ”યહ્‌દિયાથી ગાલીલ આવ્યા પછી 
ઈસુએ કરેલો તે બીજો ચમત્કાર હતો. 


ઈસુનું પૂલ પાસે માણસને સાજા કરવું 

પાછળથી યહૂદીઓના પર્વોમાંના એક પર્વ માટે 
પ ઈસુ યરૂશાલેમ ગયો. ચ્યરૂશાલેમમાં ત્યાં પાંચ 
પરસાળથી ઢંકાયેલો કુંડ છે. યહૂદી ભાષામાં તેને 
બેથઝાથા કહે છે. આ કુંડ ઘેટાંઓના દરવાજા પાસે છે. 
"ણા માંદા લોકો કુંડ નજીક પરસાળોમાં પડેલા હતા. 
કૅટલાક લોકો આંધળા હતા, કૅટલાક લંગડા હતા, કૅટલાક 
લકવાગ્રસ્ત હતા.* 7* પએક માણસ ત્યાં પડેલો હતો 
જે ૩૮ વરસથી માંદો હતો. ઈસુએ ત્યાં તે માણસને 
પડેલો જોયો. ઈસુએ જાણ્યું કે તે માણસ ઘણા લાંબા 
સમયથી માંદો હતો. તેથી ઈસુએ તે માણસને પૂછયું, 
“શું તું સાજો થવા ઈચ્છે છે?” 

તે માંદા માણસે ઉત્તર આપ્યો, “પ્રભુ, જ્યારે તે 
પાણી હાલે ત્યારે તે પાણીમાં ઊતરવા માટે મને મદદ 
કરનાર મારી પાસે કોઈ નથી. પાણીમાં સૌથી પહેલાં 
ઊતરવા માટે પ્રયત્ન કરું છું. પરંતુ જ્યારે હું પ્રયત્ન કરું 
છું, ત્યારે બીજો માણસ હંમેશા મારી અગાઉ ઊતરી પડે 
છે.” 

“પછી ઈસુએ કહ્યું, "ઊભો થા! તારી પથારી ઉપાડ 
અને ચાલ.” પછી તરત જ તે માણસ સાજો થઈ ગયો. 
તે માણસે તેની પથારી ઉપાડીને ચાલવાનું શરૂ કર્યું. 

જે દિવસે આ બધું બન્યું તે વિશ્રામવારનો દિવસ 
હતો. ૧૦તેથી તે યહૂદીઓએ તે માણસને જે સાજો થઈ 
ગયો હતો તેને કહ્યું, “આજે વિશ્રામવાર છે, વિશ્રામવારને 
દિવસે તારા માટે પથારી ઊચકવી તે નિયમની વિરુદ્ધ 
છે.” 

૧૧૫ણ તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "તે માણસ (ઈસુ) 
જેણે મને સાજો કર્યો, તેણે મને કહ્યું, 'તારી પથારી ઊંચકીને 
ચાલ.” 

૧ર તે યહૂદીઓએ તે માણસને પૂછયું, "તારી પથારી 
ઊંચકીને ચાલ એમ જેણે તને કહ્યું તે માણસ કોણ છે?” 

૧ગ૫રંતુ તે માણસ કોણ છે, એ પેલો સાજો થયેલો 





કંલમ ૩ કૅટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમેર્યું છે કૅ "અને તેઓ 
પાણી હાલવાની વાટ જોતા હતા.” 


કલમ ૪ કૅટલીક પૂરાણી ગ્રીક નકલોમાં કલમ ૪ ઉમેરેલ છે: 
“કેમ કે કોઈ કોઈ વેળા પ્રભુનો દૂત તે કૂંડમાં ઊતરતો અને 
પાણીને હલાવતો હતો. દૂતે આ કર્યા પછી, જે કોઈ પહેલો તેમાં 
ઊતરતો, તેને જે કંઈ રોગ લાગેલો હોય તેથી તે નીરોગી થતો.” 


૧ર૪ 


માણસ જાણતો નહોતો; ત્યાં તે જગ્યાએ ઘણા લોકો 
હંતા અને ઈસુ ત્યાંથી ખસી ગયો હતો. 

૧૪પાછળથી ઈસુ મંદિરમાં તે માણસને મળ્યો. ઈસુએ 
તેને કલ્યું, “જો, તું હવે સાજો થયો છે હવેથી પાપ ન 
કર. કદાચ તારું કંઈક વધારે ખરાબ થાય!” 

૧પપછી તે માણસ ત્યાંથી ખસી જઈને પેલા યહૂદીઓ 
પાસે પાછો ગયો. તે માણસે તેઓને કહ્યું કે, "તે ઈસુ 
હંતો જેણે તેને સાજો કર્યો હતો.” 

૧૬ઈસુ આ કાર્યો વિશ્રામવારે કરતો હતો. માટે 
યહૂદીઓએ ઈસુનું ખરાબ કરવાનું શરૂ કર્યું. પરંતુ 
ઈસુએ યહૂદીઓને કહ્યું, "મારા પિતાએ કદી કામ કરવાનું 
બંધ કર્યું નથી અને તેથી હું પણ કામ કરું છું.” 

૧૮તેથી યહૂદીઓએ તેને મારી નાખવાનો વધારે 
પ્રયત્ન કર્યો. તે યહૂદીઓએ કહ્યું, "પહેલા ઈસુ 
વિશ્રામવારના કાયદાનો ભંગ કરતો હતો પછી તે એવો 
દાવો કરે છે કે દેવ તેનો પિતા છે, આ રીતે તે પોતાની 
જાતને દેવ સાથે સમાન બનાવે છે!” 


ઈસુ પાસે દેવની સત્તા છે 

૧૯પ૫રંતુ ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “હું તમને સત્ય કહું 
છું. દીકરો તેની જાતે કંઈ કરી શકૅ નહિ. દીકરો બાપને 
જે કંઈ કરતા જુએ છે, તે જ માત્ર કરે છે. પિતા જે કરે 
છે તે જ કામ દીકરો કરે છે. ચબપેતા દીકરા પર પ્રેમ કરે 
છે, અને પિતા પોતે જે કંઈ કરે છે તે બધું જ દીકરાને 
દેખાડે છે; આ માણસ સાજો થયો હતો, પરંતુ પિતા 
દીકરાને આના કરતાં વધારે મોટાં કામ કરવાનાં દેખાડશે. 
પછી તમે બધા નવાઈ પામશો. “પિતા મૂએલાઓને 
ઊઠાડે છે અને તેઓને સજીવન કરે છે. તે જ રીતે 
દીકરો પણ તેની ઈચ્છા હોય તો મૂએલાઓને સજીવન 
કરે છે. ચ્છેમ કૅ પિતા કોઈનો ન્યાય ચૂકવતો નથી. 
પરંતુ પિતાએ ન્યાય કરવાની સર્વ સત્તા દીકરાને આપી 
છે. ચ*્દ્વે આમ કર્યું છે કારણ કૅ બધા લોકો જેમ પિતાને 
માન આપતા તેમ દીકરાને પણ માન આપે. જો કોઈ 
વ્યક્તિ દીકરાને માન આપતો નથી તો પછી તે વ્યક્તિ 
પિતાને પણ માન આપતો નથી. જેણે દીકરાને મોકલ્યો 
છે તે પિતા એક જ છે. 

અજહું તમને સત્ય કહું છું, જો કોઈ વ્યકિત હું જે 
કહું છું તે સાંભળે છે અને જેણે મને મોકલ્યો છે, તેમાં 
વિશ્રાસ કરે છે તેને અનંતજીવન મળે છે. તે વ્યક્તિ 
અપરાધી નહિ ઠરે. તેણે મૃત્યુમાંથી નીકળીને જીવનમાં 
પ્રવેશ કર્યો છે. ચપ્હુ તમને સત્ય કહું છું, હવે મહત્વનો 
સમય આવે છે, તે સમય અહીં આવી ચૂક્યો છે. જે 


૧રપ 


લોકો પાપમાં મૃત્યુ પામ્યા છે, તેઓ દેવના દીકરાની 
વાણી સાંભળશે, અને તે લોકો એ જે કહે છે તેનો 
સ્વીકાર કરશે તેઓને અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશે. ચધકારણ 
કૅ પિતા (દેવ) ના પોતાનામાંથી જીવન આવે છે. તેથી 
પિતાએ દીકરા (ઈસુ) ને પણ જીવન આપવાનો અધિકાર 
આપ્યો છે. ૨9અને પિતાએ દીકરાને બધા લોકોનો ન્યાય 
ચૂકવવાનો અધિકાર પણ આપ્યો છે. શા માટે? કારણ કૅ 
તે દીકરો માણસનો દીકરો છે. “આથી તમે આશ્ચર્ય 
પામશો નહિ. એ સમય આવે છે જ્યારે જે લોકો મૃત્યુ 
સાંભળશે. ચ“જે લોકોએ જીવનમાં સારા કામો કર્યા છે 
તેઓ સજીવન થશે અને અનંતજીવન મેળવશે. પરંતુ 
જે લોકોએ ભૂંડા કામ કર્યા છે તેઓને ન્યાયની સામે 
ઊભા કરવામાં આવશે. 


ઈસુયહૂદીઓ સાથે વાતો કરવાનું ચાલુ રાખે છે 

૨૦"હું એકલો કંઈ કરી શકતો નથી. જે પ્રમાણે મને 
કહેવામાં આવ્યું છે તે જ રીતે હું ફક્ત ન્યાય કરું છું. 
તેથી મારો ન્યાય અદલ છે. શા માટે? કૅમ કૅ હું મારી 
જાતને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી. પરંતુ જેણે મને 
મોકલ્યો છે, તેને (દેવને) હું ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરું છું. 

"જો હું મારા વિષે લોકોને કહું, તો પછી લોકો 
મારા વિષે હું જે કંઈ કહું છું તે સ્વીકારશે નહિ. પરંતુ 
ત્યાં બીજી એક વ્યક્તિ છે જે લોકોને મારા વિષે કહે છે 
અને હું જાણું છું કૅ તે મારા વિષે જે કંઈ કહે છે તે સાચું 
છે. 

તમે યોહાન પાસે માણસો મોકલ્યા છે અને તેણે 
તમને સત્ય વિષે કહયું છે. *7મારા વિષે લોકોને કહેવા 
માટે મારે માણસની જરૂર નથી. પણ હું તમને આ 
બાબતો કહું છું તેથી તમારો ઉદ્ધાર થઈ શકૅ છે. ગપયોહાન 
એક દીવા જેવો હતો જે સળગતો અને પ્રકાશ આપતો 
અને તમે ઘડીભર તેના અજવાળામાં આનંદ પામતા 
હતા. 

ગપૃણ મારી પાસે મોટી સાબિતી છે જે યોહાનના 
કરતાં મોટી છે. જે કામો હું કરું છું તે મારી સાબિતી છે. 
આ તે કામો છે જે મારા પિતાએ મને કરવા માટે આપ્યાં 
હતાં. આ કામો બતાવે છે કૅ મને પિતાએ મોકલ્યો 
હંતો. અને જે પિતાએ મને મોકલ્યો તેણે તેની જાતે 
મારા વિષે સાબિતી આપેલ છે. પરંતુ તમે કંદી તેની 
વાણી સાંભળી નથી. તે કોના જેવો દેખાય છે તે તમે 
કંદી જોયું નથી. ગપિતાની વાત તમારામાં રહેલી નથી. 


શા માટે? કારણ કે પિતાએ જેને મોકલ્યો છે તેમાં તમને 


યોહાન ૫:ર૬-૬:૯ 


વિશ્રાસ નથી. ”*શાસોને તમે કાળજીપૂર્વક તપાસી 
જુઓ. તમે ધારો છો કૅ તે શાસ્રો તમને અનંતજીવન 
આપે છે. પેલા એ જ શાસો મારા વિષે પણ કહે છે! 
૪જ્રંતુ તમે તે જીવન પામવા માટે મારી પાસે આવવાનું 
ઈચ્છતા નથી.” 

*૧મારે માણસો પાસેથી પ્રસંશા જોઈતી નથી. ૪ચપણ 
હું તમને જાણું છું-હું જાણું છું કૅ દેવ પરની પ્રીતિ તમારામાં 
નથી. “હું મારા પિતા પાસેથી આવ્યો છું. હું તેના માટે 
બોલું છું. પણ જો બીજી કોઈ એક વ્યક્તિ ફક્ત પોતાના 
માટે જ બોલતો આવે છે ત્યારે તમે તેને સ્વીકારશો. 
*જતમને એકબીજાની પ્રસંશા થાય તે ગમે છે. પણ દેવ 
પાસેથી પ્રસંશા મેળવવા તમે કદી પ્રયત્ન કરતા નથી. 
તેથી તમે કૅવી રીતે વિશ્વાસ કરશો? 7₹૫એમ ના માનશો 
કૅ હું પિતા આગળ ઊભો રહીને કહીશ કૅ તમે ખોટા 
છો. મૂસા એ વ્યક્તિ છે જે કહે છે કૅ તમે ખોટા છો. 
અને મૂસા એ તે જ છે જે તમને બચાવશે એવી તમે 
આશા રાખી હતી. *5જો તમે ખરેખર મૂસામાં વિશ્વાસ 
કર્યો હોત તો, તમે મારા પર વિશ્વાસ કર્યો હોત. શા 
માટે? કારણકૅ મૂસાએ મારા વિષે લખ્યું છે. ₹*પરંતુ 
તમે મૂસાએ જે લખ્યું છે તેનો વિશ્વાસ કરતા નથી. 
તેથી હું જે વાતો કહું છું તેના પર તમે વિશ્વાસ કરી 


ષ્ડ પ્ડડ 


શકશો નહિ.” 
ઈસુ ૫,૦૦૦થી વધારે લોકોને જમાડે છે 
એ પછી ઈસુ ગાલીલના સમુદ્રને પાર ગયો 
(તિબેરિયાસ સરોવર). આણા લોકો ઈસુને 
અનુસર્યા. તેઓ તેની પાછળ ગયા કારણ કૅ ઈસુએ જે 
રીતે ચમત્કારો કરીને માંદાઓને સાજા કર્યા તે તેઓએ 
જોયું. ગ્ઈસુ ટેકરીની તરફ ગયો. ત્યાં તે પોતાના શિષ્યો 
સાથે બેઠો. 'હવે લગભગ યહૂદીઓના પાસ્ખાપર્વનો 
સમય નજીક હતો. 
પઈંસુએ ઊંચે જોયું તો ઘણા લોકો તેના તરફ આવતા 
હતા. ઈસુએ ફિલિપને કહ્યું, "આ બધા લોકોને ખાવા 
માટે પૂરતી રોટલી આપણે ક્યાંથી ખરીદીએ?” “(ઈસુએ 
ફિલિપને પારખવા સારું આ પ્રશ્ન કર્યો, કારણ કે તે શું 
કરવાનો હતો તે જાણતો હતો). 
શ[ફેલિપે ઉત્તર આપ્યો, "અહીના દરેક વ્યક્તિને એક 
રોટલીનો નાનો ટુકડો મળે તે માટે પૂરતી રોટલીઓ 
ખરીદવા માટે આપણે બધાએ એક માસ કામ કરવાની 
જરૂર છે. 
“બીજો એક શિષ્ય આન્દ્રિયા ત્યાં હતો. આન્દ્રિયા 
સિમોન પિતરનો ભાઈ હતો. આન્દ્રિયાએ કહ્યું, “અહીં 


યોહાન ૬:૧૦-૩૩ 


એક છોકરો છે જેની પાસે જવની પાંચ રોટલીઓ અને 
બે માછલી છે. પરંતુ તે આટલા બધા લોકો માટે પૂરતી 
નથી.” 

૧૦%સુએ કહ્યું, "લોકોને બેસી જવા માટે કહો.” આ 
ઘણી ઘાસવાળી જગ્યા હતી. ત્યાં લગભગ ૫,૦૦૦ 
માણસો બેઠા હતા. "પછી ઈસુએ રોટલીના ટુકંડાઓ 
લીધા. ઈસુએ રોટલી માટે દેવનો આભાર માન્યો અને 
ત્યાં નીચે બેઠેલા લોકોને તે આપ્યા. તેણે માછલીનું પણ 
તેમ જ કર્યું. ઈસુએ તેઓને જેટલું જોઈતું હતું તેટલું 
લોકોને આપ્યું. 

૧અધા લોકો પાસે પૂરતું ખાવાનું હતું. જ્યારે તેઓએ 
ખાવાનું પૂરું કયુ, ઈસુએ તેના શિષ્યોને કહ્યું, "જે છાંડેલાં 
માછલી અને રોટલીના ટુકંડાઓ છે તે ભેગા કરો. કંઈ 
પણ બગડવા દેશો નહિ.” ૧તેથી શિષ્યોએ છાંડેલા 
ટુકંડા ભેગા કર્યા. તે લોકોએ ફક્ત પાંચ જવની 
રોટલીમાંના ટુકંડાથી જમવાનું શરૂ કર્યું હતુ. પરંતુ 
ખોરાકના છાંડેલા ટુકડાઓમાંથી શિષ્યોએ બાર મોટી 
ટોપલીઓ ભરી. 

૧૪લોકોએ ઈસુએ કરેલો આ ચમત્કાર જોયો. લોકોએ 
કહ્યું, “ખરેખર તે પ્રબોધક હોવો જોઈએ. જે જગતમાં 
આવનાર છે.” 

૧છસુએ જાણ્યું કે લોકો તેને રાજા બનાવવા ઈચ્છતા 
હતા. લોકોએ ઈસુને પકડવા માટે આવવાની અને તેને 
તેઓનો રાજા બનાવવાની યોજના કરી. તેથી ઈસુ તેઓને 
છોડીને પહાડ પર ફરીથી એકલો ગયો. 


ઈસુ પાણી પર ચાલે છે 

૧૬તે સાંજે ઈસુના શિષ્યો સરોવર (ગાલીલ સરોવર) 
તરફ નીચે ગયા. ૧*્હવે અંધારું થયું હતું અને હજુ ઈસુ 
તેઓની પાસે પાછો આવ્યો ન હતો. શિષ્યો હોડીમાં 
બેઠા અને કફર-નહૂમ તરફ બીજી બાજુ જવાનું શરૂ 
કર્યું. પવન ઘણો સખત ફૂંકાતો હતો. સાગર પરનાં 
મોજાં મોટાં થતાં જતાં હતાં. '“તેઓએ ત્રણથી ચાર 
માઈલ હોડી હંકારી પછી તેઓએ ઈસુને જોયો. તે 
પાણી પર ચાલતો ચાલતો હોડી તરફ આવતો હતો. 
શિષ્યો બીતા હતા. ૨૦પણ ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "ગભરાશો 
નહિ. તે હું જ છું.” “ઈસુએ આમ કલ્ધા પછી, શિષ્યો 
ઈસુને હોડીમાં લઈને ખુશ થયા. પછી તે હોડી તેઓ 
જે જગ્યાએ જવા ઈચ્છતા હતા ત્યાં આવી પહોંચી. 


લોકો ઈસુને શોધે છે 
ચઆબીજો દિવસ આવ્યો, કૅટલાક લોકો સમુદ્રની બીજી 


૧ર૬ 


બાજુએ રહ્યા. આ લોકોએ જાણ્યું કે ઈસુ તેના શિષ્યો 
સાથે હોડીમાં ગયો નહિ. લોકોએ જાણ્યું કૅ ઈસુના શિષ્યો 
હોડીમાં એકલા હતા અને તેઓએ જાણ્યું કૅ ત્યાં એક જ 
હોડી હતી. ચગ્પણ પછી તિબેરિયાસથી કૅટલીક હોડીઓ 
આવી. આગલા દિવસે લોકોએ જયાં ભોજન કર્યું હતું તે 
સ્થળની નજીક હોડીઓ આવી. પ્રભુ (ઈસુ)નો આભાર 
માન્યા પછી તેઓએ રોટલી ખાધી હતી તે આ જ 
જગ્યા હતી. ચલોકોએ જોયું કે ઈસુ અને તેના શિષ્યો 
હવે ત્યાં ન હતા. તેથી લોકો હોડીઓમાં બેસી ગયા 
અને કફર-નહૂમ ગયા. તેઓની ઈચ્છા ઈસુને શોધવાની 
હતી. 


ઈસુ, જીવનની રોટલી 

ચપ્લોકોએ ઈસુને સમુદ્રની બીજી બાજુએ જોયો. 
તેઓએ ઈસુને પૂછયું, “રાબ્બી, તું ક્યારે અહીં આવ્યો?” 

ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો,"તમે શા માટે મને શોધો 
છો? તમે મને શોધી રહયા છો કારણ કૅ તમે મારી શક્તિના 
અદભૂત કાર્યો જોયા છે. જે મારી સત્તાની સાબિતી છે. 
ના! હું તમને સાચું કહું છું. તમે મને શોધતા હતા. 
કારણ કૅ તમે રોટલી ખાઈને તૃપ્ત થયા હતા. ૨9મૌતિક 
ભોજન નાશવંત છે. તેથી તે પ્રકારનું ભોજન મેળવવા 
માટે કામ ન કરો. પરંતુ જે તમને અનંતજીવન આપે 
છે અને હંમેશા સારું છે તે ભોજન મેળવવા કામ કરો. 
માણસનો દીકરો તમને તે ભોજન આપશે. દેવ પિતાએ 
બતાવ્યું છે કે તે માણસના દીકરા સાથે છે.” 

“લોકોએ ઈસુને પૂછયું, “દેવ આપણી પાસે કેવાં 
કામો કરાવવા માટે ઈચ્છે છે?” 

આંસુએ ઉત્તર આપ્યો, “દેવ જે કામ ઈચ્છે છે તે 
આ છે: દેવે જેને મોકલ્યો છે તેનામાં તમે વિશ્વાસ 
કરો.” 

૩૦થી તે લોકોએ પૂછયું, "તું દેવે મોકલેલો છે તે 
સાબિત કરવા તું કૅવા ચમત્કારો કરીશ? જયારે અમે 
તને ચમત્કાર કરતાં જોઈશું પછી વિશ્વાસ કરીશું. તું શું 
કરીશ? ”અમારા પિતાઓ (પૂર્વજો) એ રણમાં આપેલ 
માનના ખાધું. આ શાસમાં લખેલું છે. 'દેવે તેઓને 
આકાશમાંથી રોટલી ખાવા માટે આપી.” 

ઈસુએ કહ્યું, “હું તમને સત્ય કહું છું, મૂસાએ 
તમારા લોકોને આકાશમાંથી રોટલી આપી ન હતી. પરંતુ 
મારા પિતા તમને આકાશમાંથી સાચી રોટલી આપે છે. 
૨3 દેવની રોટલી શું છે? આકાશમાંથી જે રોટલી નીચે 
આવે છે તે દેવની છે, અને તે જગતને જીવન આપે 
છે.” 


૧૨૭ 


૩૪તે લોકોએ કહ્યું, "પ્રભુ, આ રોટલી અમને સદા 
આપો.” 

ગપછી ઈસુએ કહ્યું, "જે જીવન આપે છે તે રોટલી 
હું છું. જે વ્યક્તિ મારી પાસે આવે છે તે કદાપિ ભૂખે 
મરશે નહિ. જે વ્યક્તિ મારામાં વિશ્વાસ રાખે છે તેને 
કંદાપિ તરસ લાગશે નહિ. "મૅ તમને અગાઉ ક્યું છે 
કૅ તમે મને જોયો છે અને છતાં તમે વિશ્વાસ કરતા 
નથી. ગશપેતા મને લોકો આપે છે અને તે લોકોમાંના 
બધા જ મારી પાસે આવશે. મારી પાસે જે દરેક વ્યક્તિ 
આવશે તેનો હું હંમેશા સ્વીકાર કરીશ. “દેવ મારી 
પાસે જે કરાવવા ઈચ્છે છે તે કરવા માટે હું આકાશમાંથી 
નીચે આવ્યો છું. હું મારી ઈચ્છાથી કંઈ કરવા માટે 
આવ્યો નથી. *દેવે મને જે કંઈ આપ્યું છે તેમાંથી કશું 
ગુમાવીશ નહિ. પણ છેલ્લા દિવસે તે લોકોને હું પાછા 
ઉઠાડીશ. જેણે મને મોકલ્યો છે અને મારી પાસે જે કંઈ 
કરાવવાની ઈચ્છા છે તે આ છે. *બપ્રત્યેક વ્યક્તિ જે 
દીકરાને જુએ છે, અને તેનામાં વિશ્વાસ મૂકૅ છે. તેને 
અનંતજીવન મળે છે. હું તે વ્યકિતને છેલ્લા દિવસે 
ઉઠાડીશ. એ મારા પિતાની ઈચ્છા છે.” 

૪“યહૂદીઓએ ઈસુ વિષે ફરિયાદો શરૂ કરી. કારણ 
કૅ ઈસુએ ક્યું હતું કે, “હું આકાશમાંથી નીચે ઉતરેલી 
રોટલી છું.” ₹ચ્યહૂદીઓએ કહ્યું, "આ ઈસુ છે. અમે 
તેના માતાપિતાને ઓળખીએ છે. ઈસુ, યૂસફનો દીકરો 
છે. તે કૅવી રીતે કહી શકે કૅ, 'હું આકાશમાંથી નીચે 
આવ્યો છું?” 

૪ગ્પણ ઈસુએ કહ્યું, "તમે માંહોમાંહે ફરિયાદો કરવાનું 
બંધ કરો. *7તે પિતા એ જ મને મોકલ્યો છે. અને તે જ 
પિતા લોકોને મારી પાસે લાવે છે. હું તે લોકોને છેલ્લા 
દિવસે પાછા ઊઠાડીશ. જો પિતા વ્યક્તિને મારી પાસે 
લાવતા નથી, તો પછી તે વ્યક્તિ મારી પાસે આવી 
શકતી નથી. *પ્પ્રબોધકોનાં પુસ્તકોમાં આ લખેલું છે. 
“વ બધા લોકોને ઉપદેશ આપશે.' લોકો પિતાને ધ્યાનથી 
સાંભળે છે અને તેની પાસેથી શીખે છે. તે લોકો મારી 
પાસે આવે છે. “હું સમજતો નથી કૅ કોઈએ પિતાને 
જોયો હોય. ફક્ત જે દેવ પાસેથી આવ્યો છે તેણે જ 
પિતાને જોયો છે. **હું તમને સાચું કહું છું, જો કોઈ 
વ્યક્તિ વિશ્રાસ કરે છે તો તેને અનંતજીવન છે. “હું 
રોટલી છું જે જીવન આપે છે. *લતમારા પૂર્વજોએ માનના 
(અન્ન) ખાધું છે, જે દેવે તેઓને રણમાં આપ્યું હતું. 
પણ બધા લોકોની જેમ તેઓ મૃત્યુ પામ્યા. પ૦્હું એ 
રોટલી છું જે આકાશમાંથી ઉતરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ 
આ રોટલી ખાય છે તે કદાપિ મૃત્યુ પામશે નહિ. પ્યહું 


યોહાન ૬:૩૪-૬૫ 


જીવતી રોટલી છું જે આકાશમાંથી ઉતરી છે, જો કોઈ 
વ્યક્તિ આ રોટલી ખાય તો તે અનંતજીવન પ્રાપ્ત કરે 
છે. આ રોટલી મારું શરીર છે. હું મારું શરીર આપીશ 
જેથી જગતમાંના લોકો જીવન પ્રાપ્ત કરી શકે.” 

પચ્પછી યહૂદીઓ અંદરો અંદર દલીલો કરવા લાગ્યા. 
તેઓએ કહ્યું, "આ માણસ આપણને તેનું શરીર ખાવા 
માટે કૅવી રીતે આપી શકે?” 

પઝીસુએ કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું, તમારે 
માણસના દીકરાનું શરીર ખાવું જોઈએ અને તેનું લોહી 
પીવું જોઈએ. જો તમે આ નહિ કરો, તો પછી તમારામાં 
સાચું જીવન હશે નહિ. પ”જે વ્યક્તિ મારું માંસ ખાય 
છે અને મારું લોહી પીએ છે તેને અનંતજીવન છે. 
છેલ્લે દિવસે હું તે વ્યક્તિને ફરીથી ઊઠાડીશ. પ્પ્મારું 
શરીર સાચું ભોજન છે. મારું લોહી ખરેખર પીવાનું છે. 
પથ્જો કોઈ વ્યક્તિ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી 
પીએ છે તે પછી તે વ્યક્તિ મારામાં રહે છે અને હું તે 
વ્યક્તિમાં રહું છું. "શપેતાએ મને મોકલ્યો છે. તે પિતા 
જીવે છે, અને હું જીવું છું તે કારણે જ જે વ્યક્તિ મને 
ખાય છે તે પણ મારા કારણે જ જીવશે. પ“આપણા 
પૂર્વજોએ રણમાં જે રોટલી ખાધી તેના જેવી રોટલી હું 
નથી. તેઓએ તે રોટલી ખાધી, પણ બધા લોકોની જેમ 
તેઓ મૃત્યુ પામ્યા. હું એ રોટલી છું જે આકાશમાંથી 
ઉતરી આવી છે. જે વ્યક્તિ આ રોટલી ખાય છે તે 
અનંતજીવન જીવશે.” પ૯આ બધી બાબતો કફર- 
નહૂમના શહેરના સભાસ્થાનમાં બોધ આપતો હતો ત્યારે 
કહી. 


ઘણા શિષ્યોએ ઈસુને છોડી દીધા 

૬૦ઈસુના શિષ્યોએ આ સાંભળ્યું, શિષ્યોમાંના 
ઘણાએ કહ્યું, "આ ઉપદેશ સ્વીકારવો ઘણો કઠિન છે. 
આ ઉપદેશ કોણ સ્વીકારી શકે?” 

ધઈસુએ જાણ્યું કે તેના શિષ્યો આ વિષે ફરિયાદ કરે 
છે. તેથી ઈસુએ કહ્યું, "શું આ ઉપદેશ તમને ઠોકર 
ખવડાવે છે? ધ્ચ્તો પછી માણસનો દીકરો જ્યાંથી આવ્યો 
તે જગ્યાએ પાછો ફરતો જોઈને તમને પણ ઠોકર લાગશે? 
ધ3તે એ માંસ નથી જે વ્યક્તિને જીવન આપે છે. જે 
જીવાડે છે તે આત્મા છે; માંસથી કંઈ લાભ થતો નથી. 
જે વાતો મેં તમને કહી છે, તે આત્મા તથા જીવન છે. 
જપૃણ તમારામાંના કૅટલાક વિશ્વાસ કરતા નથી.” (ઈસુ 
જે વિશ્રાસ કરતા નથી તે લોકોને જાણે છે. ઈસુએ 
આરંભથી જ આ વાતો જાણી અને કયો માણસ તેનો 
દ્રોહ કરવાનો છે તે પણ ઈસુએ જાણ્યું.) ધપઈસુએ ક્યું, 


યોહાન ૬:૬૬-૭:ર૪ 


“આ કારણે જ મેં કહ્યું, 'જજો પિતા કોઈ વ્યક્તિને મારી 
પાસે આવવા નહિ દે તો પછી તે વ્યક્તિ મારી પાસે 
આવી શકશે નહિ.”” 

ધઆ બાબતો ઈસુએ કલા પછી, ઈસુના ઘણા શિષ્યો 
તેને છોડી ગયા. તેઓએ ઈસુની પાછળ જવાનું બંધ 
કર્યું. “ઈસુએ બાર પ્રેરિતોને પૂછયું, "તમે પણ મને 
છોડીને જવા ઈચ્છો છો?” 

ક્તસેમોન પિતરે ઈસુને ઉત્તર આપ્યો, "પ્રભુ, અમે 
ક્યાં જઈશુ? તારી પાસે જે વાતો છે તે અનંતજીવન 
આપશે. અમને તારામાં વિશ્વાસ છે. અમે જાણીએ 
છીએ કૅ દેવનો પવિત્ર એક તું જ છે.” 

9૦૫છી ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “મેં તમારામાંથી તે 
બધા બાર પસંદ કર્યા છે છતાં પણ તમારામાંનો એક 
શેતાન છે.” 

9સુ સિમોનના દીકરા યહૂદા ઈશ્કરિયોત વિષે 
વાત કરતો હતો. યહૂદા બાર પ્રેરિતોમાંનો એક હતો. 
પરંતુ પાછળથી યહૂદા ઈસુને સુપ્રત કરનાર હતો. 


ઈસુઅને તેના ભાઈઓ 

આ પછી, ઈસુએ ગાલીલના પ્રદેશની આજુબાજુ 
મ? મુસાફરી કરી. ઈસુ યહૂદિયામાં મુસાફરી કરવા 
ઈચ્છતો નહોતો, કારણ કૅ ત્યાંના યહૂદીઓ તેને મારી 
નાખવા ઈચ્છતા હતાં. ચ્તે યહૂદીઓના માંડવાપર્વનો 
સમય પાસે હતો. તેથી ઈસુના ભાઈઓએ તેને કહ્યું, 
“તારે અહીંથી નીકળી જવું જોઈએ અને યહૂદિયાના 
ઉત્સવમાં જવું જોઈએ. પછી ત્યાં તારા શિષ્યો તું જે 
ચમત્કારો કરે છે તે જોઈ શકશે. *જો કોઈ વ્યક્તિ, લોકો 
તેને ઓળખે તેમ ઈચ્છતી હોય તો પછી તે વ્યક્તિએ તે 
જે કામ કરે તે છુપાવવા જોઈએ નહિ. તારી જાતને 
જગત સમક્ષ જાહેર કર. તું જે ચમત્કારો કરે તે તેઓને 
જોવા દે.” પ(ઈસુના ભાઈઓએ પણ તેનામાં વિશ્વાસ 
કર્યો નહિ.) ઈસુએ તેના ભાઈઓને કહ્યું, "મારા માટેનો 
યોગ્ય સમય હજુ આવ્યો નથી. પરંતુ તમારા જવા માટે 
કૌઈ પણ સમય યોગ્ય છે. જગત તમને ધિક્કારી શકશે 
નહિ. પરંતુ જગત મને ધિક્કારે છે. શા માટે? કારણ કૅ 
હું જગતમાં લોકોને કહું છું કૅ તેઓ ભૂંડાં કામો કરે છે. 
તેથી તમે પર્વમાં જાઓ. હવે હું પર્વમાં જઈશ નહિ. 
મારા માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આવ્યો નથી.” ૬ઈસુ 

આમ કહ્યા પછી ગાલીલમાં રહો. 
૧૦તેથી ઈસુના ભાઈઓ પર્વમાં જવા વિદાય થયા. 
તેઓના વિદાય થયા પછી ઈસુ પણ ગયો. પરંતુ લોકો 


૧૨૮ 


તેને ન જુએ તે રીતે ગયો. ઉયહૂદીઓ પર્વમાં ઈસુને 
શોધતા હતા. યહૂદીઓએ કલ્યું, “તે માણસ ક્યાં છે?” 

૧સ્યાં લોકોનો મોટો સમૂહ હતો. આ લોકોમાંના 
ઘણા એકબીજા સાથે માંહોમાંહે ઈસુ વિષે ગુપ્ત રીતે 
વાતો કરતા હતા. કૅટલાક લોકોએ કઘ્યું, "તે એક સારો 
માણસ છે,” પણ બીજા લોકોએ કહ્યું, “ના, તે લોકોને 
મૂર્ખ બનાવે છે.” *ગરંતુ લોકોમાંથી કોઈની પણ 
જાહેરમાં ઈસુ વિષે બોલવાની હિંમત ન હતી. લોકો 
યહૂદી આગેવાનોથી ડરતા હતા. 


ઈસુનો યરૂશાલેમમાં બોધ 

૧૪૫પર્વ લગભગ અડધુ પૂરુ થયુ હતુ. પછી ઈસુ 
મંદિરમાં ગયો અને બોધ શરૂ કર્યો. પ્યહૂદીઓ આશ્ચર્ય 
પામ્યા. તેઓએ ક્યું, "આ માણસે કદી શાળામાં અભ્યાસ 
કર્યો નથી. આટલી બધી વિધા તે કૅવી રીતે શીખ્યો?” 

૧૬ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હું જે બોધ આપું છું તે 
મારો પોતાનો નથી પણ જેણે મને મોકલ્યો છે તેનો 
(દેવ) છે. ૧જો કોઈ માણસ દેવ જે ઈચ્છે છે તે કરવા 
ઈચ્છે તો પછી તે વ્યક્તિ જાણશે કૅ મારો બોધ દેવ 
પાસેથી આવે છે. અથવા “જે કોઈ વ્યક્તિ તેના વિચારનો 
બોધ આપે છે તેના પોતાના માટે માન મેળવવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ તેને મોકલનાર માટે 
માન મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે તે વ્યક્તિ સાચું કહે છે. 
તેનામાં કશું ખોટું હોતું નથી. '“મૂસાએ તમને 
નિયમશાસ આપ્યુ. ખરું ને? પરંતુ તમારામાંના કોઈએ 
તેનું પાલન કર્યું નથી. તમે શા માટે મને મારી નાખવા 
પ્રયત્ન કરો છો?” 

ચબલોકોએ ઉત્તર આપ્યો,"તારામાં અશુદ્ધ આત્મા 
પ્રવેશેલો છે અને તને ગાંડો બનાવ્યો છે! અમે તને 
મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી.” 

ચઈસુએ તેઓને કહ્યું, "મેં એક ચમત્કાર કર્યો અને 
તમે બધા અચરત પામ્યા. ચમૂસાએ તમને સુન્નતનો 
નિયમ આપ્યો છે. (પરંતુ ખરેખર મૂસાએ તમને 
સુન્નતનો નિયમ આપ્યો નથી. મૂસાના પહેલા જે લોકો 
જીવી ગયા તેઓની પાસેથી સુન્નતનો નિયમ આવ્યો 
છે.) તેથી કૅટલીક વાર વિશ્રામવારે શિશુની સુન્નત 
કરવામાં આવે છે. ૨ગઆ બતાવે છે કૅ વ્યક્તિ વિશ્રામવારે 
મૂસાના નિયમનું પાલન કરવા સુન્નત કરાવી શકૅ છે. 
તેથી વિશ્રામવારના દિવસે માણસના આખા શરીરને 
સાજા કરવા માટે મારા પર શા માટે ગુસ્સે થયા છો? 
ચવસ્તુઓ જે રીતે દેખાય છે તેના આધારે ન્યાય કરવાનું 


૧ર૯ 


બંધ કરો. ન્યાયી બનો અને જે સાચું છે તેનો યથાર્થ 
ન્યાય કરો.” 


લોકો નવાઈ પામે છે કૅ ઈસુ જ ખ્રિસ્ત છે 
સપપછી કૅટલાક લોકો જે યરૂશાલેમમાં રહે છે તેઓએ 
કહ્યું, “આ તે માણસ છે જેને તેઓ મારી નાખવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે. ચધપરંતુ તે જ્યાં બધા જોઈ શકે અને તેને 
સાંભળી શકૅ ત્યાં બોધ આપે છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ 
તેને બોધ આપતા અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. 
અધિકારીઓએ શું ખરેખર નિર્ણય કર્યો હશે કૅ તે ખરેખર 
ખ્રિસ્ત જ છે? ૨*પણ અમે જાણીએ છીએ કૅ આ માણસનું 
ઘર ક્યાં છે. પણ ખરેખર ખ્રિસ્ત જ્યારે આવશે ત્યારે 

કૌઈ વ્યક્તિ જાણશે નહિ કૅ તે ક્યાંથી આવે છે?” 

“ઇસુ હજી મંદિરમાં શીખવતો હતો. ઈસુએ કહ્યું, 
“હા, તમે મને જાણો છો અને હું ક્યાંનો છું એ પણ તમે 
જાણો છો. પણ હું મારી પોતાની સત્તાથી આવ્યો નથી. 
જેણે મોકલ્યો છે તે (દેવ) સત્ય છે. તમે તેને ઓળખતા 
નથી. ચ૯પણ હું તેને ઓળખું છું અને હું તેની પાસેથી 
આવ્યો છું. તેણે મને મોકલ્યો છે.” 

૨૦જયારે ઈસુએ આ કહ્યું, લોકોએ તેની ધરપકડ 
કરવા પ્રયત્ન કર્યો. પણ કોઈ વ્યક્તિએ ઈસુ પર હાથ 
નાખ્યો નહિ. હજુ ઈસુને મારી નાખવા માટેનો યોગ્ય 
સમય ન હતો. "પરંતુ લોકોમાંના ઘણા ઈસુમાં વિશ્વાસ 
રાખતા હતા. લોકોએ કહ્યું, “અમે ખ્રિસ્તની આવવાની 
રાહ જોઈએ છીએ. જ્યારે ખ્રિસ્ત આવશે, ત્યારે તે શું 
આ માણસ (ઈસુ) કરતા વધારે ચમત્કારો કરશે? ના! 
આથી આ માણસ જ ખ્રિસ્ત હોવો જોઈએ.” 


યહૂદીઓ ઈસુને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે 

ગ્ઈસુ વિષે લોકો જે ગણગણાટ કરતા હતા તે 
ફરોશીઓએ સાંભળ્યું. તેથી મુખ્ય યાજકો અને 
ફરોશીઓએ કૅટલાક મંદિરના ભાલદારોને ઈસુની 
ધરપકડ કરવા મોકલ્યા. ગગપછી ઈસુએ કહ્યું, “હજુ 
થોડો સમય હું તમારી સાથે રહીશ. પછી હું જેણે(દેવ) 
મને મોકલ્યો છે તેની પાસે પાછો જઈશ. ૨૪તમે મારી 
શોધ કરશો, પણ તમે મને શોધી શકશો નહિ. અને 
જ્યાં હું છું ત્યાં તમે આવી શકશો નહિ.” 

ગધહૂદીઓએ એકબીજાને કહ્યું, "આ માણસ ક્યાં 
જશે કૅ આપણે શોધી શકીશું નહિ. જ્યાં આપણા લોકો 
રહે છે તે ગ્રીક શહેરમાં તે જશે? શું તે ગ્રીક લોકોને ત્યાં 
બોધ આપશે? *5આ માણસ (ઈસુ) કહે છે, 'તમે મને 
શોધશો પણ તમે મને શોધી શકશો નહિ.' અને તે એમ 


યોહાન ૭:રપ-૪૯ 


પણ કહે છે, 'હું જ્યાં છું ત્યાં તમે આવી શકશો નહિ' 
તેનો અર્થ શો?” 


ઈસુ પવિત્ર આત્મા વિષે કહે છે 

પર્વનો છેલ્લો દિવસ આવ્યો. તે ઘણો જ અગત્યનો 
દિવસ હતો. તે દિવસે ઈસુ ઊભો થયો અને મોટા સાદે 
કહ્યું, “જો કોઈ માણસ તરસ્યો હોય તો તે મારી પાસે 
આવે અને પીએ. “જો કોઈ માણસ મારામાં વિશ્વાસ 
મૂકે છે તો તેના હદયમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ 
વહેશે. શાસ જે કહે છે તે એ જ છે.” ગ્“જઈસુ પવિત્ર 
આત્મા વિષે કહેતો હતો. પવિત્ર આત્મા હજુ લોકોને 
આપવામાં આવ્યો ન હતો કારણ કૅ હજુ ઈસુ મૃત્યુ 
પામીને મહિમાવાન થયો ન હતો. પણ પાછળથી પેલા 
લોકો જે ઈસુમાં વિશ્વાસ રાખશે તેઓ આત્માને પ્રાપ્ત 
કરશે. 


ઈસુની લોકો વિષે દલીલ 

૪બ્લોકોએ ઈસુએ જે બધી બાબતો કહી તે સાંભળી. 
કૅટલાક લોકોએ કહ્યું, "આ માણસ ખરેખર પ્રબોધક જ 
છે.” 

૪બીજા કૅટલાક લોકોએ કહ્યું, "તે જ ખ્રિસ્ત છે.” 

બીજા લોકોએ કલ્યું, "ખ્રિસ્ત ગાલીલમાંથી આવશે 
નહિ. ૪ચ્શાસ્ કહે છે, ખ્રિસ્ત દાઉદના વંશમાંથી આવનાર 
છે, અને શાસ કહે છે કૅ ખ્રિસ્ત બેથલેહેમમાંથી આવનાર 
છે, જે શહેરમાં દાઉદ હતો.” 7ગતેથી લોકો ઈસુ વિષે 
એકબીજા સાથે સંમત થયા નહિ. 7*કૅટલાક લોકો ઈસુની 
ધરપકડ કરવા ઈચ્છતા હતા. પણ આમ કરવાનો કોઈએ 
પ્રયત્ન કર્યો નહિ. 


યહૂદી અધિકારીઓએ વિશ્રાસ કરવાની ના પાડી 

૪પમંદિરના ભાલદારો મુખ્ય યાજકો અને ફરોશીઓ 
પાસે પાછા ગયા. યાજકો અને ફરોશીઓએ પૂછયું, "તમે 
ઈસુને શા માટે લાવ્યા નથી?” 

૪ધ્માંદિરના ભાલદારોએ ઉત્તર આપ્યો, "તે જે બાબતો 
કહે છે તે કોઈ પણ માણસના શબ્દો કરતા મહાન છે.” 

**ફરોશીઓએ ઉત્તર આપ્યો, “ઈસુએ તમને પણ 
મૂર્ખ બનાવ્યા શું! ₹“અધિકારીઓમાંથી કોઈએ તેનામાં 
વિશ્રાસ કર્યો? ના! શું આપણા ફરોશીઓમાંથી કોઈને 
તેનામાં વિશ્વાસ હતો? ના! *“પણ પેલા લોકો બહાર 
છે તેઓ નિયમશાસ્ વિષે જાણતા નથી. તેઓ દેવના 
શાપિત છે!” 


યોહાન ૭:૫૦-૮:૨૧ 


પબ્પરંંતુ નિકોદેમસ ત્યાં તે સમૂહમાં હતો. નિકોદેમસ 
તેઓમાંનો એક જે અગાઉ ઈસુ પાસે આવ્યો હતો. 
નિકોદેમસે કહ્યું, 'પ“માણસને પહેલા સાંભળ્યા વિના 
શું આપણું નિયમશાસ્ર આપણને તેનો ન્યાય કરવા દે 
છે? જ્યાં સુધી તેણે શું કર્યું છે તે આપણે જાણીએ નહિ 
ત્યાં સુધી આપણે તેનો ન્યાય કરી શકતા નથી.” 

પચ્હૂદી અધિકારીઓએ ઉત્તર આપ્યો, "શું તું પણ 
ગાલીલનો છે? શાસ્રોનો અભ્યાસ કર, તું વાંચી શકીશ 
કૅ કોઈ પ્રબોધક ગાલીલમાંથી આવનાર નથી.” 





/જોહઈ/ન-? કેટ જીક ॥/5/ન નકલોથ/ 
૭ :૫૩૭-૮:?3 કલમો ઉમેરેલ નથ/ 


વ્યભિચારમાં પકડાયેલી સી 
પધા યહૂદી અધિકારીઓ તેને છોડીને ગયા. 
ઈસુ જેતૂનના પહાડ પર ગયો. ચહેલી સવારમાં 
ઈસુ મંદિરમાં પાછો આવ્યો. બધા લોકો ઈસુ 
પાસે આવ્યા. ઈસુએ ત્યાં બેસીને લોકોને બોધ કર્યો. 
સીઓ અને ફરોશીઓ એક સૌને ત્યાં લાવ્યા. તે 
સી વ્યભિચારનું પાપ કરતાં પકંડાઈ હતી. આ 
યહૂદીઓએ તે સીને લોકો સમક્ષ ઊભા રહેવા માટે 
દબાણ કર્યું. “'તિઓએ ઈસુને કહ્યું, "ગુરુજી, આ સ્રી એકં 
માણસ સાથે વ્યભિચાર કરતાં પકંડાઈ છે જે તેનો પતિ 
નથી. પનિયમશાસમાં મૂસાએ આપણને આજ્ઞા કરી છે 
કૅ આવું કામ કરનાર પ્રત્યેક સ્રીઓને આપણે પથ્થરોથી 
મારી નાખવી. અમારે શું કરવું, તે વિષે તું શું કહે છે? 
ધ્યહૂદીઓ ઈસુનું પરીક્ષણ કરવા આ પ્રશ્નનો ઉપયોગ 
કરતાં હતા, તેઓ ઈસુને કંઈક ખોટું કહેતા પકડવા 
ઈચ્છતા હતા. પછી તેઓ તેની વિરુદ્ધ આરોપ મૂકી 
શકૅ. પણ ઈસુએ નીચા વળીને તેની આંગળી વડે જમીન 
પર લખવાનું શરૂ કર્યું. થ્યહૂદી અધિકારીઓએ ઈસુને 
તેઓના પ્રશ્ન પૂછવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેથી ઈસુ ઊભો 
થયો અને કહ્યું, “શું અહીં કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જેણે 
કદી પાપ ના કર્યું હોય? જે વ્યક્તિએ પાપ કર્યું ના હોય 
તે આ સી પર પહેલો પથ્થર મારે.” “પછી ઈસુ ફરીથી 
નીચો વળ્યો અને જમીન પર લખ્યું. 
લજે લોકોએ ઈસુને સાંભળ્યો તેઓ એક પછી એકં 
વિદાય થયા. વૃદ્ધ માણસો પ્રથમ છોડી ગયા, અને 
પછી બીજા ગયા. ઈસુને ત્યાં તે સી સાથે એકલા છોડી 
ગયા. હજુ તે ત્યાં ઊભી રહી છે. “૦ઈસુ ફરીથી ઊભો 
થયો ને તેને પૂછયું, "બાઈ, તે બધા લોકો ગયા છે. 
તેમાંથી કોઈએ તને દોષિત ઠરાવી નથી?” 


૧૩૦ 


૧પે સ્રીએ ઉત્તર આપ્યો, "પ્રભુ, તેમાંના કોઈએ 
મને દોષિત ઠરાવી નથી.” 

પછી ઈસુએ કહ્યું, "તેથી હું પણ તને દોપિત ઠરાવતો 
નથી. તું હવે જઈ શકૅ છે, પણ ફરીથી પાપ કરીશ 
નહિ.” 





ઈસુજગતનો પ્રકાશ છે 

૧અપછળથી ઈસુએ લોકોને કહ્યું; "હું જગતનો પ્રકાશ 
છું. જે વ્યક્તિ મને અનુસરે છે તે કદી અંધકારમાં રહેશે 
નહિ. તે વ્યક્તિને પ્રકાશ મળશે જે જીવન આપે છે.” 

૧૨૫રંતુ ફરોશીઓએ ઈસુને કહ્યું, “જ્યારે તું તારી 
જાત વિષે કહે છે ત્યારે તું જ ફક્ત એક એકલો એવો છે 
જે આ વાતો સાચી છે એમ કહે છે. તેથી અમે આ વાતો 
જે તું કહે છે તે અમે સ્વીકારી શકીએ તેમ નથી.” 

૧૪ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હા, હું મારી જાત વિષે આ 
વાતો કહું છું. પરંતુ હું જે વાતો કહું છું, તે લોકો માની 
શકશે. શા માટે? કારણ કે હું ક્યાંથી આવ્યો તે હું જાણું 
છું, અને હું ક્યાં જાઉં છું તે પણ હું જાણું છું, હું તમારા 
લોકો જેવો નથી. હું ક્યાંથી આવ્યો છું. અને કયાં જાઉં 
છું તે તમે જાણતા નથી. 'પતમે કોઈ માણસનો ન્યાય 
કરો તે રીતે મારો ન્યાય કરો છો. હું કોઈ માણસનો 
ન્યાય કરતો નથી. પણ જો હું ન્યાય કરું તો, મારો 
ન્યાય સાચો હશે. શા માટે? કારણ કૅ જ્યારે હું ન્યાય કરું 
ત્યારે હું એકલો હોતો નથી. મને મોકલનાર પિતા મારી 
સાથે હોય છે. ૧*તમારું પોતાનું નિયમશાસ કહે છે કૅ 
જ્યારે બે સાક્ષીઓ એક જ વાત કહે તો પછી તમારે 
તેઓ જે કહે તે સ્વીકારવું જોઈએ. "હું સાક્ષીઓમાંનો 
એક છું કૅ હું મારી જાત વિષે બોલું છું, અને મને જેણે 
મોકલ્યો છે તે પિતા મારા બીજા સાક્ષી છે.” 

૧૯લોકોએ પૂછયું, “તારો પિતા ક્યાં છે?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “તમે મને કૅ મારા પિતાને 
જાણતા નથી. પણ જો તમે મને જાણ્યો હોત તો પછી 
તમે મારા પિતાને પણ જાણતા હોત.” ૨૦જયારે ઈસુ 
મંદિરમાં ઉપદેશ આપતો હતો, ત્યારે તેણે આ બાબતો 
કહી. જ્યાં બધા લોકો પેસા આપવા આવતા હતા. તે 
જગ્યાની નજીક તે હતો. પરંતુ કોઈ વ્યક્તિએ તેને 
પકડ્યો નહિ. ઈસુ માટેનો યોગ્ય સમય હજુ આવ્યો ન 
હંતો. 


યહૂંદીઓ ઈસુ વિષે સમજતા નથી 
“ફરીથી ઈસુએ લોકોને કહ્યું, “હું તમને છોડીશ. 


૧૩૧ 


તમે મારી શોધ કરશો, પણ તમે તમારા પાપ સાથે મૃત્યુ 
પામશો. હું જ્યાં જાઉં છું, ત્યાં તમે આવી શકશો નહિ.” 

ચ્તેથી યહૂદીઓએ તેમની જાતે પૂછ્યુ, "તમે ધારો 
છો કૅ ઈસુ આત્મહત્યા કરશે? તો પછી આ બાબત 
હોવી જોઈએ. કારણ કૅ તેણે કહ્યું, “હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં 
તમે આવી શકશો નહિ.” 

ચ્ગપણ ઈસુએ પેલા યહૂદીઓને કહ્યું, "તમે નીચેની 
દુનિયાના છો, હું ઉપરની દુનિયાનો છું. તમે આ 
દુનિયાના છો, હું આ દુનિયાનો નથી. ૨૪તેથી મેં તમને 
કહ્યું છે કે તમે તમારા પાપોમાં મૃત્યુ પામશો. હા, હું 
(તે) છું એવો તમે વિશ્વાસ નહિ કરો તો તમે તમારાં 
પાપોમાં મૃત્યુ પામશો.” 

ચ્યહૂદીઓએ પૂછયું, “તો પછી તું કોણ છે?” ઈસુએ 
ઉત્તર આપ્યો, "મેં તમને શરૂઆતથી જે કહ્યું છે તે હું 
છું. મારી પાસે તમારા વિષે કહેવાની ઘણી બાબતો 
છે. હું તમારો ન્યાય કરી શકું છું તો પણ જેણે મને 
મોકલ્યો છે અને મેં તેની પાસેથી જે વાતો સાંભળી છે 
તે જ ફક્ત હું લોકોને કહું છું અને તે સત્ય કહું છું.” 

ચ્સુ કોના વિષે વાત કરતો હતો તે લોકો સમજતા 
ન હતા. ઈસુ તેઓને પિતા (દેવ) વિષે વાત કરતો હતો. 
ચતેથી ઈસુએ લોકોને કહ્યું, “તમે માણસના દીકરાને 
ઊચો કરશો (મારી નાખશો) પછી તમે હું તે જ છું તે 
તમે જાણી શકશો અને હું મારી પોતાની જાતે કંઈ કરતો 
નથી પણ જેમ પિતાએ જે મને શીખવ્યું છે, તેમ હું એ 
વાતો તમને કહું છું. ચ“જેણે (દેવે) મને મોકલ્યો છે તે 
મારી સાથે છે. તેને જે ગમે છે તે હું હંમેશા કરું છું. તેથી 
તેણે મને એકલો છોડ્યો નથી.” ગ૦જ્યારે ઈસુ આ વાતો 
કહેતો હતો ત્યારે, ઘણા લોકોએ તેનામાં વિશ્વાસ મૂક્યો 
હંતો. ઈસુ પાપમાંથી છુટકારા વિષે વાત કરે છે 

તેથી જે યહૂદીઓએ તેનામાં વિશ્ર્વાસ મૂક્યો હતો 
તેઓને ઈસુએ કહ્યું, "જો તમે મારા બોધને માનવાનું 
ચાલુ રાખશો તો પછી તમે મારા સાચા શિષ્યો છો. 
ગ્પછી જ તમને સત્ય સમજાશે અને સત્ય તમને 
મુક્ત કરશે.” 

ગ્યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો, "અમે ઇબ્રાહિમના 
લોકો છીએ. અમે કદી ગુલામ રહયા નથી. તેથી શા માટે 
તું કહે છે કૅ અમે મુક્ત થઈશું?” 

૨૪ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો," હું તમને સાચું કહું છું 
પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે પાપ કરે છે તે ગુલામ છે. પાપ તેનો 
માલિક છે. ગ્પગુલામ કુટુંબ સાથે હંમેશા રહેતો નથી. 
પરંતુ તે દીકરો હંમેશા કુટુંબનો રહી શકે. ગ્ધેથી જો 
દીકરો તમને મુક્ત કરે તો પછી તમે ખરેખર મુક્ત 


યોહાન ૮:રર-૫૦ 


થશો. ગજ્હું જાણું છું તમે ઇબ્રાહિમના લોકો છો. પરંતુ 
તમે મને મારી નાખવા ઈચ્છો છો. શા માટે? કારણ કે 
તમે મારા બોધનો સ્વીકાર કરવા ઈચ્છતા નથી. મારા 
પિતાએ જે મને બતાવ્યું છે તે જ કામો હું તમને કહું છું. 
પરંતુ તમે તમારા પિતાએ તમને જે ક્યું છે તે કરો છો.” 

ગ્લ્યહૂદીઓએ કદ્યું, "અમારો પિતા ઇબ્રાહિમ છે.” 
ઈસુએ કહ્યું, "જો તમે ખરેખર ઇબ્રાહિમના બાળકો હતા 
તો પછી તમે જે કામો ઇબ્રાહિમે કર્યા તે જ કરશો. *૦હું 
એ માણસ છું કૅ જેણે દેવ પાસેથી સાંભળ્યું તે સત્ય 
તમને કલ્ું છે. પરંતુ તમે મને મારી નાખવા પ્રયત્ન 
કરો છો. ઇબ્રાહિમે તેના જેવું કંઈ જ કર્યું નથી. “તેથી 
તમારા પિતાએ જે કંઈ કર્યું તે તમે કરો છો.” 

પણ યહૂદીઓએ કહ્યું, "અમે એના જેવા બાળકો 
નથી કૅ જે તેઓએ કંદી જાણ્યું ન હોય કૅ તેમનો પિતા 
કોણ છે. દેવ અમારો પિતા છે. અમારો તે માત્ર એક જ 
પિતા છે.” 

૪ચઈસુએ પેલા યહૂદીઓને કહ્યુ, "જો દેવ ખરેખર 
તમારા પિતા હોત, તો તમે મારા પર પ્રેમ રાખત; 
દેવમાંથી નીકળીને આવ્યો છું. અને હવે હું અહીં છું. 
મારી પોતાની સત્તાથી આવ્યો નથી. દેવે મને મોકલ્યો 
છે. *ગ્હું તમને આ બાબતો જે કહું છું તે તમે સમજી 
શકશો નહિ. શા માટે? કારણ કૅ તમે મારા બોધને સ્વીકારી 
શકતા નથી. “તમારો પિતા શેતાન છે, અને તમે તેના 
દીકરા છો. તે જે ઈચ્છે છે તે કરવા તમે ઈચ્છો છો. 
શેતાન પાતો જ ખૂની હતો. શેતાન હંમેશા સત્યથી 
વિરુદ્ધ છે અને તેથી તેનામાં સત્ય નથી. જૂઠું બોલવું તે 
તેનો સ્વભાવ છે. હા, તે જુઠો છે. અને તે જૂઠાનો બાપ 
છે. 7પહું સત્ય કહું છું, તેથી તમે મારામાં વિશ્વાસ 
કરતા નથી. *જ્તમારામાંથી કૌણ સાબિત કરી શકે છે કૅ 
હું પાપનો ગુનેગાર છું. જો હું સત્ય કહું છું, તો પછી 


ક 


તમે શા માટે મારું માનતા નથી? ૪૭જે વ્યક્તિ દે દેવનો 
છે તે દેવ જે કહે છે તે સ્વીકારે છે. પણ તમે દેવ જે કહે 


છે તે સ્વીકારતા નથી. કારણ કે તમે દેવના નથી.” 


ક દક 


ઈસુ પોતાના વિષે અને ઇબ્રાહિમ વિષે વાત કરે છે 
૪વ્યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો, “અમે કહીએ છીએ કૅ 
તું સમરૂની છે, અમે કહીએ છીએ કૅ તારામાં શેતાન 
પ્રવેશ્યો છે. અને તને ગાંડો બનાવ્યો છે! અમે આ 
બાબત કહીએ છીએ ત્યારે શું અમે સાચા નથી?” 
૪લઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “મારામાં કોઈ શેતાન 
પ્રવેશ્યો નથી. હું મારા પિતાને આદર આપું છું. પણ 
તમે કોઈ મારો આદર કરતા નથી. પ૦હું મારી જાત માટે 


યોહાન ૮:૫૧-૯:૧૬ 


આદર મેળવવા પ્રયત્ન કરતો નથી. મને આદર 
અપાવવાની ઈચ્છા કરનાર ત્યાં એકં જ છે. તે ન્યાય 
કરનાર છે. પહું તમને સત્ય કહું છું. જો કોઈ મારું 
વચન પાળે છે, તો પછી તે કદી મૃત્યુ પામશે નહિ.” 

પચહુદીઓએ ઈસુને કહ્યું, "હવે અમે જાણીએ છીએ 
કૅ તારામાં શેતાન પ્રવેશ્યો છે! ઇબ્રાહિમ અને પ્રબોધકો 
પણ મૃત્યુ પામ્યા. પણ તું કહે છે કૅ, 'જે વ્યક્તિ મારાં 
વચનોને પાળશે તે કદી મૃત્યુ પામશે નહિ.' પ૩શું તું 
ધારે છે કૅ તું અમારા પિતા ઇબ્રાહિમ કરતાં વધારે મહાન 
છે? ઇબ્રાહિમ મૃત્યુ પામ્યો અને પ્રબોધકો પણ મૃત્યુ 
પામ્યા. તું કોણ હોવાનો દાવો કરે છે?” 

પ૪ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “જો હું મારી જાતને માન 
આપું તો પછી તે આદરની કોઈ કિંમત નથી. જે એક 
મારો આદર કરે છે તે મારો પિતા છે. અને તમે દાવો 
કરો છો કૅ તે તમારો દેવ છે. ધધ્પણ ખરૅખર તમે તેને 
ઓળખતા નથી. હું તેને ઓળખું છું. જો હું કહું કૅ હું 
તેને જાણતો નથી, તો પછી હું તમારા જેવો જૂઠો ઠરું. 
પણ હું તેને ઓળખું છું અને તે જે કહે છે તેનું હું 
પાલન કરું છું. "ધતમારો પિતા ઇબ્રાહિમ ઘણો ખુશ 
હંતો, કારણ કૅ જ્યારે હું આવ્યો તે દિવસ તેણે જોયો 
અને તે સુખી થયો.” 

પથ્યહદીઓએ ઈસુને કહ્યું, "શું તે ઇબ્રાહિમને જોયો 
છે? હજુ તો તું ૫૦ વરસનો પણ થયો નથી.” 

પઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હું તમને સત્ય કહું છું, 
ઇબ્રાહિમનો જન્મ થયા પહેલાનો હું છું.” પ*્જ્યારે 
ઈસુએ આ કહ્યું, ત્યારે લોકોએ તેના તરફ ફેંકવા માટે 
પથ્થર ઉપાડ્યા. પરંતુ ઈસુ છુપાઈને મંદિરમાંથી બહાર 
નીકળી ગયો. 


જન્મથી આંધળા માણસને ઈસુ સાજો કરે છે 
લદ ઈસુ જ્યારે ચાલતો હતો ત્યારે, તેણે એકં આંધળા 
માણસને જોયો. આ માણસ જન્મથી આંધળો 
હતો. ચ્ઈસુના શિષ્યોએ પૂછયું, “ગુરુજી, આ માણસ 
જન્મથી જ આંધળો છે. પરંતુ કોના પાપથી તે આંધળો 
જનમ્યો? તેના પોતાના પાપે, કે તેના માબાપના પાપે?” 
%સુએ ઉત્તર આપ્યો, "તે આ માણસનાં પાપ કૅ 
તેનાં માતાપિતાનાં પાપોથી આંધળો થયો નથી. આ 
માણસ આંધળો જનમ્યો છે જેથી કરીને જ્યારે હું તેને 
સાજો કરું ત્યારે દેવનું સામર્થ્ય લોકોને પ્રગટ કરાવી 
શકાય. ”જ્યારે હજુ પણ દિવસનો સમય છે, ત્યારે જેણે 
મને મોકલ્યો છે તેનાં કામ કરવાં જોઈએ. જયારે રાત 


૧૩ર 


હોય છે ત્યારે રાત્રે કોઈ માણસ કામ કરી શકતો નથી. 
પજ્યારે હું જગતમાં છું, હું જગતનો પ્રકાશ છું.” 

ંસુએ આમ કહ્યા પછી, ઈસુ ધૂળ પર થૂંકયો તે 
સાથે થોડો કાદવ બનાવ્યો. ઈસુએ તે માણસની આંખો 
પર કાદવ મૂક્યો. ઈસુએ તે માણસને કહ્યું, "જા અને 
શિલોઆહના કુંડમાં ધોઈ નાખ.” (શિલોઆહ અર્થાત 
“મોકલેલા.”) તેથી તે માણસ કુંડ તરફ ગયો. તે આંખો 
ધોઈને પાછો આવ્યો. હવે તે જોઈ શકંતો હતો. 

જૈટલાક માણસોએ આ માણસને પહેલા ભીખ 
માગતો જોયો હતો. આ લોકોએ અને તે માણસના 
પડોશીઓએ કહ્યું, “જુઓ! આ એ જ માણસ છે જે 
હંમેશા બેસીને ભીખ માગતો હતો.” 

૯કટલાક લોકોએ કહ્યું, "હા! તે એ જ માણસ છે,” 
પણ બીજા લોકોએ કહ્યું, "ના, તે એ જ માણસ નથી. તે 
ફક્ત તેના જેવો દેખાય છે.” તેથી તે માણસે પોતે કલ્યું 
કે, "હું એ જ માણસ છું જે પહેલાં આંધળો હતો.” 

૧બ્લોકોએ પૂછયું, " શું બન્યું? તેં તારી દષિ કૅવી રીતે 
મેળવી?” 

૧તે માણસે ઉત્તર આપ્યો,"તે માણસ જેને લોકો 
ઈસુ કહે છે તેણે થોડો કાદવ બનાવ્યો. તેણે તે કાદવ 
મારી આંખો પર મૂક્યો. પછી મને શિલોઆહ કુંડમાં 
ધોવા જવા કહ્યું, તેથી હું શિલોઆહ કુંડમાં જઈને ધોયા 
પછી દેખતો થયો.” 

૧ચ્લોકોએ તે માણસને પૂછયું, "આ માણસ (ઈસુ) 
ક્યાં છે?” 

તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "હું જાણતો નથી.” 


ઈસુએ સાજા કરેલા માણસને યહૂદીઓ પ્રશ્ર પૂછે છે 

૧ગ૫છી લોકો તે માણસને ફરોશીઓ પાસે લાવ્યા જે 
આંધળો હતો. '*ઈસુએ કાદવ બનાવીને તે માણસની 
આંખો સાજી કરી. જે દિવસે ઈસુએ આ ક્યું તે વિશ્રામવાર 
હંતો. “પતેથી હવે ફરોશીઓએ તે માણસને પૂછયું, 'તેં 
તારી દષ્િ કૅવી રીતે મેળવી?' 

તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "તેણે મારી આંખો પર 
કાદવ મૂક્યો. મેં આંખો ધોઈ, અને હવે હું જોઈ શકું 

૧૬ેટલાક ફરોશીઓએ કહ્યું, "આ માણસ (ઈસુ) 
વિશ્રામવારના નિયમનું પાલન કરતો નથી. તેથી તે દેવ 
પાસેથી આવ્યો નથી.” 

બીજાઓએ કહ્યું, "પરંતુ એક માણસ કૅ જે પાપી છે 
તે આવા ચમત્કારો કરી શકૅ નહિ.” આ લોકો એકબીજા 
સાથે સંમત થઈ શક્યા નહિ. 


૧૩૩ 


૧9યહૂદી અધિકારીઓએ તે માણસને ફરીથી પૂછયું, 

“આ માણસે (ઈસુ) તને સાજો કર્યો, અને તું જોઈ 
શકૅ છે. તું એના વિષે શું કહે છે?” 

તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "તે એક પ્રબોધક છે.” 

૧૮ યહૂદીઓ હજુ પણ માનવા તૈયાર નથી કૅ ખરેખર 
તે આ માણસ સાથે આ બન્યું છે. તેઓ માનવા તેયાર 
નહોતા કે આ માણસ આંધળો હતો અને હવે તે સાજો 
થયો છે. પણ પાછળથી તેઓએ તે માણસના માતા 
પિતાને તેડાવ્યા. ૧૯૧તે યહૃદીઓએ તેના માતા પિતાને 
પૂછયું, “શું આ તમારો દીકરો છે? તમે કહો કૅ તે આંધળો 
જનમ્યો હતો. તો હવે એ શી રીતે દેખતો થયો છે?” 

ર૦માતા પિતાએ ઉત્તર આપ્યો, "અમે જાણીએ છીએ 
કૅ આ માણસ અમારો દીકરો છે અને અમે જાણીએ 
છીએ કૅ તે આંધળો જનમ્યો હતો. “પણ અમે જાણતા 
નથી કૅ હવે તે શી રીતે જોઈ શકૅ છે. અમે જાણતો નથી 
તેની આંખો કોણે સાજી કરી. તેને પૂછો. એ પુખ્ત ઉમરનો 
છે અને તે તેની જાત માટે બોલશે.” રચ્તેના મા બાપે 
આ કહ્યું, કારણ કૅ તેઓ યહૂદી અધિકારીઓથી ડરતા 
હંતા. માટે તેઓએ એમ કહ્યું, કારણ કૅ યહૂદીઓએ 
અગાઉથી એવો ઠરાવ કર્યો હતો કૅ ઈસુ એ જ ખ્રિસ્ત છે 
એવું જો કોઈ કબૂલ કરે, તો તેને સભાસ્થાનમાંથી કાઢી 
મૂકવો. રગતેના કારણે તેના મા બાપે કહ્યું હતું કૅ તે પુખ્ત 
ઉંમરનો છે. તેને પોતાને પૂછો. 

ચ૪તેથી યહૂદી અધિકારીઓએ જે આંધળો હતો તે 
માણસને બોલાવ્યો, તેઓએ તે માણસને ફરીથી અંદર 
આવવા કહ્યું, યહૂદી અધિકારીઓએ કહ્યું,"તારે સત્ય 
કહીને દેવનો મહિમા કરવો જોઈએ. અમે જાણીએ છીએ 
કૅ આ માણસ (ઈસુ) એક પાપી છે.” 

ચપતે માણસે ઉત્તર આપ્યો," જો તે પાપી હોય તો હું 
જાણતો નથી. હું એક વાત જાણું છું કે, હું આંધળો હતો 
અને હવે હું જોઈ શકું છું. ” 

ચયહૂદી અધિકારીઓએ પૂછયું, “તેણે (ઈસુએ) તને 
શું કહું? તેણે તારી આંખો કૅવી રીતે સાજી કરી?” 

૨9તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "મેં હમણાં જ તમને તે 
કહ્યું હતું. પણ તમે મને ધ્યાનથી સાંભળ્યો નથી. તમે 
શા માટે તે ફરીથી સાંભળવા ઈચ્છો છો? શું તમે પણ 
તેના શિષ્યો થવા ઈચ્છો છો?” 

ચયહૂદી અધિકારીઓ ગુસ્સે થયા અને તે માણસની 
નિંદા કરીને પછી તેઓએ ક્યું, "તું તે માણસ (ઈસુ) નો 
શિષ્ય છે. અમે મૂસાના શિષ્યો છીએ. અમે જાણીએ 
છીએ કેં દેવ મૂસા સાથે બોલ્યો, પરંતુ અમે એ પણ 
જાણતા નથી કૅ એ માણસ (ઈસુ) કયાંથી આવે છે!” 


યોહાન ૯:૧૭-૧૦:૧ 


૩૦તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "આ એક ઘણી અજાયબ 
વસ્તુ છે. તમે જાણતા નથી કૅ ઈસુ ક્યાંથી આવે છે. 
છતાં તેણે મારી આંખો સાજી કરી છે. આપણે બધા 
જાણીએ છીએ કૅ દેવ પાપીઓને ધ્યાનથી સાંભળતો 
નથી. પરંતુ દેવ તે વ્યક્તિને ધ્યાનથી સાંભળશે જે તેની 
ભક્તિ કરતો હોય અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે કરતો હોય. 
ગ્જ્યારથી દુનિયાનો આરંભ થયો ત્યાર પછીનો આ 
એક પ્રથમ પ્રસંગ છે કૅ કોઈ વ્યક્તિએ જન્મથી આંધળા 
માણસને સાજો કર્યો હોય. **આ માણસ (ઈસુ) દેવથી 
હોવા જોઈએ, જો તે દેવથી ના હોત તો તે આવું કશું 
કરી શક્ત નહિ.” 

યહૂદી અધિકારીઓએ ઉત્તર આપ્યો, "તું તો 
ભરપૂર પાપોમાં જનમ્યો છે! શું તું અમને ઉપદેશ 
આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે?” અને યહૂદી અધિકારીઓએ 
તે માણસને કાઢી મૂક્યો. 


આત્મિક અંધાપો 

ગઈંસુએ સાંભળ્યું કૅ યહૂદી અધિકારીઓએ તે 
માણસને કાઢી મૂક્યો છે. ઈસુએ તે માણસને શોધ્યો 
અને કહ્યું, “શું તું માણસના દીકરામાં વિશ્વાસ કરે છે?” 

ગધે માણસે પૂછયું, "સાહેબ, માણસનો દીકરો કોણ 
છે? મને કહે, તેથી હું તેના પર વિશ્રાસ મૂકી શકું !” 

૨9ઈસુએ તેને કહ્યું, “તેં તેને હમણા જ જોયો છે 
અને જે તારી સાથે વાત કરે છે તે માણસનો દીકરો છે.” 

તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, "હા પ્રભુ! મને વિશ્રાસ 
છે,” પછી તે માણસે નમન કરીને ઈસુનું ભજન કર્યું. 

ગ્૯ઈસુએ કહ્યું, "હું આ જગતમાં આવ્યો છું, જેથી 
કરીને જગતનો ન્યાય થઈ શકે. હું આવ્યો છું જેથી 
આંધળા લોકો જોઈ શકૅ અને હું આવ્યો છું જેથી કરીને 
લોકો ધારે છે કેતેઓ જોઈ શકૅ છે તેઓ આંધળા થાય.” 

*જેટલાક ફરોશીઓ ઈસુની નજીક હતા. તેઓએ 
ઈસુને આ કહેતા સાંભળ્યો. તેઓએ પૂછયું, "શું? તું 
એમ કહે છે કૅ અમે પણ આંધળા છીએ?” 

*ઈસુએ કહ્યું, “જો તમે ખરેખર આંધળા હોત તો 
તમને પાપનો દોષ ન લાગત, પણ તમે કહો છો કૅ તમે 
જુઓ છો તેથી તમે દોષિત છો.” 


ઘેટાંપાળક અને તેનાં ઘેટાં 
ઈસુ કહે છે, “હું તમને સત્ય કહું છું, જયારે 
૧૦ માણસ ઘેટાંના વાડામાં પ્રવેશે છે, ત્યારે તેણે 
દરવાજાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પછી જો તે બીજા 
કોઈ રસ્તેથી પ્રવેશ કરે છે, તો તે એક લૂંટારો છે. તે ઘેટાં 


યોહાન ૧૦:ર-૩ર 


ચોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ જે માણસ ઘેટાંની સંભાળ 
રાખે છે તે દરવાજામાંથી પ્રવેશે છે. તે ઘેટાંપાળક છે. 
જે માણસ દરવાજાની ચોકી કરે છે તે ઘેટાપાળક માટે 
દરવાજો ઉઘાડે છે. અને ઘેટાં ઘેટાંપાળકનો અવાજ 
ધ્યાનથી સાંભળે છે. ઘેટાંપાળક તેનો પોતાનો ઘેટાંને 
તેમનાં નામનો ઉપયોગ કરીને બોલાવે છે. અને તેઓને 
બહાર દોરી જાય છે. “તે ઘેટાંપાળક તેનાં બધાં ઘેટાંને 
બહાર કાઢે છે પછી તે તેઓની આગળ ચાલે છે અને 
તેમને દોરે છે. ઘેટાં તેની પાછળ જાય છે. કારણ કૅ તેઓ 
તેના અવાજને જાણે છે. પપરંતુ અજાણ્યાં વ્યક્તિની 
પાછળ ઘેટાં કદી જતાં નથી. તેઓ તે વ્યક્તિની પાસેથી 
નાસી જશે, કારણ કૅ તેઓ અજાણ્યા માણસનો અવાજ 
ઓળખતા નથી.” કસુએ લોકોને આ વાત કહી, પરંતુ 
લોકો તેનો અર્થ સમજી શક્યા નહિ. 


ઈસુએક ઉત્તમ ઘેટાંપાળક 

*તેથી ઈસુએ ફરીથી કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું છું, 
હું ઘેટાં માટેનું બારણું છું. “મારા આવતા પહેલા જે 
લોકો આવ્યા તે બધા ચોરો અને લૂંટારાઓ હતા. 
ઘેટાંઓએ તેઓને ધ્યાનથી સાંભળ્યા નહિ. લહું બારણું 
છું. જે કોઈ વ્યક્તિ મારા દ્વારા પ્રવેશ કરે છે તેનું રક્ષણ 
થશે. તે વ્યક્તિ અંદર આવશે અને બહાર જશે. તે 
માણસ તેની જરૂરિયાતો જ મેળવી શકશે. ૧૦ચોર ફક્ત 
ચોરી કરવા, મારી નાખવા અને નાશ કરવા આવે છે. 
પણ હું આવ્યો છું જેથી તેઓને જીવન મળે, અને તે 
પુષ્કળ મળે. 

૧૧ ઉત્તમ ઘેટાંપાળક છું. ઉત્તમ ઘેટાંપાળક પોતાનાં 
ઘેટાંઓ માટે તેનું જીવન આપે છે. 1૨જે ચાકરને ઘેટાં 
રાખવા પૈસા ચૂકવાય છે તે ઘેટાંપાળકથી જુદો છે. 
પગારદાર ચાકર એ ધેટાંનો માલિક નથી. તેથી ચાકર 
જ્યારે વરુને આવતું જુએ છે ત્યારે તે ઘેટાંને એકલા 
મૂકીને નાસી જાય છે. પછી તે વરુ ઘેટાં પર હુમલો 
કરીને તેઓને વિખેરી નાખે છે. *ગતે માણસ નાસી જાય 
છે કારણ કૅ તે એક માત્ર પગારદાર ચાકર છે. ખરેખર તે 
ઘેટાંની ચિંતા કરતો નથી. 

૧૪-૫%હું એક ઉત્તમ ઘેટાંપાળક છું. હું મારા ઘેટાંને 


જાણું છું અને મારા ઘેટાં મને ઓળખે છે, જેમ પિતા 


મને ઓળખે છે તેમ હું મારા ઘેટાંને ઓળખું છું. હું 
મારું જીવન આ ઘેટાં માટે આપું છું. “મારી પાસે બીજા 
ઘેટાં પણ છે, તેઓ અહીં આ ટોળામાં નથી. મારે તેઓને 
પણ દોરવાની જરૂર છે. તેઓ મારા અવાજને ધ્યાનથી 
સાંભળશે. ભવિષ્યમાં ત્યાં એક જ ટોળું અને એક જ 


૧૩૪ 


ઘેટાંપાળક હશે. *શપિતા મને પ્રેમ કરે છે કારણ કૅ હું 
મારું જીવન આપું છું. હું મારું જીવન આપું છું તેથી હું 
તે પાછું મેળવું છું. '“કોઈ વ્યક્તિ મારી પાસેથી મારું 
જીવન લઈ શકતું નથી. પણ હું મારું પોતાનું જીવન 
મુક્ત રીતે આપું છું. મને મારું જીવન આપવાનો અધિકાર 
છે. અને મને તે પાછું મેળવવાનો પણ અધિકાર છે. 
મને મારા પિતાએ આ કહ્યું છે.” 

૧૯ફરીથી યહૂદીઓ એકંબીજા સાથે સંમત થયા નહિ 
કારણ કૅ ઈસુએ આ બાબતો કહીં. ૨૦આ યહૂદીઓમાંના 
ઘણાએ કઘ્યું, "એક શેતાન તેનામાં પ્રવેશ્યો છે અને તેને 
ગાંડો બનાવ્યો છે, તેનું શા માટે સાંભળો છો?” 

“પણ બીજા યહૂદીઓએ ક્લ્યું,'એક માણસ જે શેતાન 
ઘેલો છે તે આના જેવી વાતો કહી શકૅ નહિ. શેતાન 
આંધળા લોકોની આંખો સાજી કરી શકે? ના!” 


યહૂંદીઓ ઈસુની વિરુદ્ધમાં 

ચઆ્તે શિયાળાનો સમય હતો. યરૂશાલેમમાં 
પ્રતિષ્ઠાપર્વ*નો સમય આવ્યો. ૨મંદિરમાં ઈસુ 
સુલેમાનની પરસાળમાં ચાલતો હતો. ચ”યહૂદીઓ 
ઈસુની આસપાસ ભેગા થયા. તેઓએ કહ્યુ, "કયાં સુધી 
તું તારા વિષે અમને સંદેહમાં રાખીશ? જો તું ખ્રિસ્ત 
હોય તો પછી અમને સ્પષ્ટ કહે.” 

ચપઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "મેં તો તમને બધું જ કહ્યું 
છે, પણ તમે વિશ્રાસ કરતા નથી. હું મારા પિતાના 
નામે કામો કરું છું. હું કોણ છું તે મારા કામો બતાવશે. 
ચપણ તમે વિશ્વાસ કરતા નથી. શા માટે? કારણ કૅ તમે 
મારાં ઘેટાં (લોકો) નથી. ચ*મારાં ઘેટાં મારી વાણી સાંભળે 
છે. હું તેઓને ઓળખું છું. અને તેઓ મને અનુસરે છે. 
ચહુ મારાં ઘેટાંઓને અનંતજીવન આપું છું. તેઓ કંદાપિ 
મૃત્યુ પામશે નહિ. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ તેઓને મારાં 
હાથમાંથી છીનવી શકશે નહિ. ચમારાં પિતાએ મને 
મારું ઘેટું આપ્યું. તે દરેક જણ કરતા મહાન છે. કોઈ 
પણ વ્યક્તિ મારાં પિતાના હાથમાંથી મારાં ઘેટાંને ચોરી 
શકશે નહિ. જહું અને મારાં પિતા એક જ છીએ.” 

ફરીથી યહૂદીઓએ ઈસુને મારી નાખવા પથ્થરો 
હાથમાં લીધા. ગ્પરંતુ ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “મેં પિતા 
તરફથી ઘણાં સારા કામો કર્યા છે. તમે તે બધા કામો 
જોયા છે. તે સારા કામોમાંના કયા કામને કારણે તમે 
મને મારી નાખો છો?” 





પ્રતિછા પર્વ ડિસેમ્બરનું વિશેષ અઠવાડિયું જેને યહૂદીઓ 
ઉજવે છે. 


૧૩૫ 


ગ્યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો, "તેં કરેલાં કોઈ સારાં 
કામને લીધે અમે તને મારી નાખતા નથી. પણ તું જે 
વાતો કહે છે તે દેવની વિરુદ્ધ છે. તું ફક્ત એક માણસ 
છે, પરંતુ તું કહે છે કૅ તું દેવ સમાન છે. તે જ કારણથી 
અમે તને પથ્થરો વડે મારી નાખવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ!” 

૨૪ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "તે તમારા કાયદામાં લખેલું 
છે, 'હું (દેવ) કહું છું કે તમે દેવો છો.'* આ શાસલેખમાં 
પેલા લોકોને દેવો કધા છે-તે લોકો કૅ જેમને દેવનો 
સંદેશ પ્રાપ્ત થયો છે. આ શાસલેખ હંમેશા સાચો છે. 
ગો પછી તમે શા માટે કહો છો કૅ હું જે કહું છું તે 
દેવની વિરુદ્ધ છે. કારણ કૅ મેં કહ્યું, 'હું દેવનો દીકરો છું.' 
હું એ જ છું જેને દેવે પસંદ કર્યો છે અને જગતમાં 
મોકલ્યો છે. *9 જો મારા પિતા જે કરે છે તે હું ન કરું 
તો, પછી હું જે કહું તે ના માનશો. */પણ જો હું મારા 
પિતા જે કરે છે તે જ હું કરું તો, પછી તમારે હું જે કંઈ 
કરું તેમાં વિશ્ચાસ રાખવો જોઈએ. તમે મારામાં વિશ્વાસ 
ન કરો, પરંતુ હું જે કંઈ કરું છું તેમાં તમે વિશ્રાસ કરો. 
પછી તમે જાણશો અને સમજશો કૅ પિતા મારામાં છે 
અને હું પિતામાં છું.” 

ગ્૯ઈસુને પકડવાનો પ્રયત્ન યહૂંદીઓએ ફરીથી કર્યો. 
પરંતુ ઈસુ તેઓની પાસેથી નીકળી ગયો. 7૦પછી ઈસુ 
યર્દન નદીને પેલે પાર ગયો. જ્યાં પહેલા યોહાન 
બાપ્તિસ્મા કરતો હતો. તે સ્થળે ઈસુ ગયો. ઈસુ ત્યાં 
રથો. “અને ઘણા લોકો તેની પાસે આવ્યા. તે લોકોએ 
કહ્યું, "યોહાને કંદી ચમત્કારો કર્યા નથી. પરંતુ યોહાને 
આ માણસ વિષે જે બધું ક્યું હતું તે સાચું છે.” ₹૨અને 
ત્યાં ઘણા લોકોએ ઈસુમાં વિશ્વાસ કર્યો. 


લાજરસનું મૃત્યુ 


ત્યાં લાજરસ નામનો એક માણસ હતો જે 
૧૧ માંદો હતો. તે બેથનિયાના ગામમાં રહેતો 
હંતો. આ તે ગામ હતું જ્યાં મરિયમ તથા તેની બહેન 
માર્થા રહેતાં હતાં. મરિયમ એ જ સૌ છે જણે પ્રભુ 
(ઈસુ) પર અત્તર છાંટયું હતું અને તેના પગ પોતાના 
વાળ વડે લૂછયા હતા,) મરિયમનો ભાઈ લાજરસ હતો, 
જે માણસ હવે માંદો હતો. "તેથી મરિયમ અને માર્થાએ 
ઈસુને કહેવા માટે એક વ્યક્તિને મોકલી, “પ્રભુ, તારો 
પ્રિય મિત્ર લાજરસ માંદો છે.” 

*જ્યારે ઈસુએ આ સાંભળ્યું, તેણે કહ્યું, "આ માંદગીનો 
અંત મૃત્યુ થશે નહિ. પરંતુ આ માંદગી દેવના મહિમા 
માટે છે. દેવના દીકરાનો મહિમા લાવવા માટે આમ 





'હું ... દેવો છો.' ગી.શા. ૮ર:૬. 


યોહાન ૧૦:૩૩-૧૧:૨ર૧ 


થયું છે.” પ(ઈસુએ માર્થા, તેની બહેન અને લાજરસ 
પર પ્રેમ રાખ્યો હતો.) “જયારે ઈસુએ સાંભળ્યું કૅ 
લાજરસ માંદો છે ત્યારે પોતે જ્યાં હતો તે જ જગ્યાએ તે 
બે દિવસ વધારે રહ્યો. પછી ઈસુએ તેના શિષ્યોને 
કહ્યું, “આપણે પાછા યહૂદિયા ફરીથી જવું જોઈએ.” 

વશેષ્યોએ કહ્યું, "પણ રાબ્બી, યહ્‌દિયામાં યહૂદીઓ 
તને પથ્થરો વડે મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તે 
ફક્ત થોડા સમય અગાઉ થયું હતું. હવે તું ત્યાં પાછો 
જવા ઈચ્છે છે?” 

લ૯ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો,"ત્યાં દિવસના બાર કલાક 
પ્રકાશના હોય છે. ખરું ને? જો કોઈ વ્યક્તિ દિવસ 
દરમિયાન ચાલે તો પછી તે ઠોકર ખાઈને પડતો નથી. 
શા માટે? કારણ કૅ તે આ જગતના પ્રકાશ વડે જોઈ શકૅ 
છે. ૧૦૫ણ જ્યારે વ્યક્તિ રાત્રી દરમિયાન ચાલે છે, તે 
ઠીકર ખાય છે. શા માટે? કારણ કૅ તેને જોવા માટે મદદ 
કરનાર પ્રકાશ હોતો નથી.” 

૧જીસુએ આ વાતો કર્યા પછી તેણે 
મિત્ર લાજરસ હવે ઊંધે છે. પણ હું 
જઈશ.” 

૧ર શિષ્યોએ કહ્યું, “પ્રભુ, પણ જો તે ઊંઘતો હશે તો 
તે સાજો થશે.” 

૧૩%સુએ તો તેના મરણ વિષે કહ્યું હતુ; પણ ઈસુના 
શિષ્યોને એવું લાગ્યું કે તેણે ઊંઘમાં વિસામો લેવા વિષે 
કહ્યું હતું. ૧૪તેથી ત્યાર બાદ ઈસુએ સ્પષ્ટ કહ્યું,"લાજરસ 
મૃત્યુ પામેલ છે. 'ધઅને મને આનંદ છે કૅ હું ત્યાં ન 
હંતો. હું તમારી ખાતર પ્રસન્ન છું. કારણ કૅ હવે તમે 
મારામાં વિશ્રાસ કરશો. હવે આપણે તેની પાસે જઈશું.” 

૧૧૫છી થોમાએ (જે દિદુમસ કહેવાય છે) બીજા 
શિષ્યોને કહ્યું, "આપણે પણ જઈશું. આપણે યહૂદિયામાં 
ઈસુ સાથે મૃત્યુ પામીશું.” 


“આપણો 


કહ્યું, 
તેને જગાડવા 


બેથનિયામાં ઈસુ 

૧૬ઈસુ બેથનિયામાં આવ્યો. ઈસુએ જોયું કૅ લાજરસ 
ખરેખર મૃત્યુ પામેલો છે અને ચાર દિવસથી કબરમાં 
છે. ૧બેથનિયા યરૂશાલેમથી બે માઈલ દૂર હતું. ૧૧ઘણા 
યહૂદીઓ માર્થા અને મરિયમ પાસે આવ્યા. યહૂદીઓ 
માર્થા અને મરિયમને તેમના ભાઈ લાજરસ સંબંધી 
દિલાસો આપવા આવ્યા હતા. 

રબ્માર્થાએ સાંભળ્યું કે ઈસુ આવે છે. તે ઈસુને મળવા 
સામે ગઈ. પરંતુ મરિયમ ઘરે રહી. ચમાર્થાએ ઈસુને 
કહ્યું, "પ્રભુ, જો તું અહીં હોત તો મારો ભાઈ મરત 


યોહાન ૧૧:રર-૫૦ 


નહિ. રપરંતુ હું જાણું છું કે હજુ પણ તું દેવ પાસે જે 
કંઈ માગશે તે દેવ તને આપશે.” 

ચ%સુએ કહ્યું, "તારો ભાઈ ઊઠશે અને તે ફરીથી 
જીવતો થશે.” 

૨૪માર્થાએ ઉત્તર આપ્યો, “છેલ્લે દિવસે લોકો 
પુનરુત્થાન (મરણમાંથી ઉઠશે) પામશે ત્યારે તે ફરીથી 
પાછો ઊઠશે. એ હું જાણું છું.” 

ચઇસુએ તેને કહ્યું, “હું પુનરુત્થાન છું. હું જીવન 
છું. જે વ્યક્તિ મારામાં વિશ્રાસ કરે છે તેના મૃત્યુ પછી 
ફરીથી જીવન પ્રાપ્ત કરશે. ચધ્અને જે વ્યકિત જીવે છે 
અને વિશ્ચાસ કરે છે તે ખરેખર કદી મૃત્યુ પામશે નહિ. 
માથા, શું તું એવો વિશ્વાસ કરે છે?” 

૨*માર્થાએ ઉત્તર આપ્યો, "હા, પ્રભુ. મને વિશ્વાસ 
છે કૅ તું ખ્રિસ્ત છે, દેવનો દીકરો છે. તું જે જગતમાં 
આવનાર તે જ છે.” 


ઈસુરડે છે 

રમાર્થાએ આ બાબત કહી પછી તેની બહેન મરિયમ 
પાસે પાછી ગઈ. માર્થાએ એકલી મરિયમ સાથે વાત 
કરી. માર્થાએ કલ્યું, "ગુરુ (ઈસુ) અહીં છે. તે તને બોલાવે 
છે.” ર૯જ્યારે મરિયમે આ સાંભળ્યુ, તે ઊભી થઈ અને 
ઝડપથી ઈસુ પાસે ગઈ. ગ૦ઈસુ હજુ ગામમાં આવ્યો 
ન હતો. તે હજુ માર્થા તેને જ્યાં મળી તે જગ્યાએ હતો. 
ઝયહ્‌દીઓ મરિયમ સાથે ઘરમાં હતા. તેઓ તેને દિલાસો 
આપતા હતા. તેઓએ જોયું કૅ મરિયમ ઉતાવળથી ઊભી 
થઈને બહાર ગઈ. તેઓએ ધાર્યું કૅ તે લાજરસની કબર 
તરફ જાય છે. તેઓએ વિચાર્યું કૅ તે ત્યાં વિલાપ કરવા 
જાય છે. તેથી તેઓ તેને અનુસર્યા. *૨મરિયમ ઈસુ જે 
જગ્યાએ હતો ત્યાં ગઈ. જ્યારે તેણે ઈસુને જોયો. તે 
તેના પગે પડી. મરિયમે કહ્યું, "પ્રભુ, જો તું અહીં હોત 
તો મારો ભાઈ મરત નહિ.” 

ગઝસુએ જોયું કે મરિયમ રડતી હતી. ઈસુએ તે 
પણ જોયું કૅ યહૂદીઓ તેની સાથે આવ્યા હતા. તેઓ 
પણ રડતા હતા. ઈસુનું હદય ઘણું દુ:ખી થયું અને તે 
ઘણો વ્યાકુળ હતો. ઈસુએ પૂછયું, "તમે તેને 
(લાજરસ) ક્યાં મૂક્યો છે?” 

તેઓ કહે છે, "પ્રભુ આવીને જો.” 

ગ્ઈસુ રડો. 

ગઅને યહૂદીઓએ કહ્યું, "જુઓ! ઈસુ લાઝરસ પર 
પ્રેમ રાખતો હતો!” 

૨9પણ કૅટલાક યહૂદીઓએ કહ્યું, “ઈસુએ આંધળા 


૧૩૬ 


માણસની આંખો સાજી કરી છે. ઈસુમાં શું લાજરસ ન 
મરે એવું પણ કરવાની શક્તિ ન હતી?” 

૩૮ફરીથી ઈસુને તેના હદયમાં ઘણું દુ:ખ થયું. 

ઈસુ લાજરસને ફરીથી સજીવન કરે છે 

જ્યાં લાજરસ હતો તે કંબર પાસે ઈસુ આવ્યો. તે 
કંબર એક ગુફા હતી. તેના પ્રવેશદ્વારને મોટા પથ્થર વડે 
ઢાંકૅલું હતું. “ઈસુએ કહ્યું, “આ પથ્થરને દૂર કરો.” 

માર્થાએ ક્યું, "પણ પ્રભુ, લાજરસને મરી ગયાને 
હજુ ચાર દિવસ થયા છે. ત્યાં દુર્ગંધ હશે.” માર્થા મૃત્યુ 
પામનાર માણસ (લાજરસ)ની બહેન હતી. 

૪“પછી ઈસુએ માર્થાને કહ્યું, "યાદ કર મેં તને શું 
કહ્યું હતું?” મે કહ્યું "જો તું વિશ્નાસ કરશે તો પછી તું 
દેવનો મહિમા જોઈ શકશે.” 

*યતેથી તેઓએ પ્રવેશદ્રાર પરથી પથ્થર હઠાવ્યો. 
પછી ઈસુએ ઊંચે જોયું અને કહ્યું, “પિતા, હું તારો 
આભાર માનું છું. કારણ કૅ તેં મને સાંભળ્યો. *હું જાણું 
છું કૅ તુ મને હંમેશા સાંભળે છે. પરંતુ મેં આ કહ્યું કારણ 
કૅ અહીં મારી આજુબાજુ લોકો છે. હું ઈચ્છું છું કૅ તેઓ 
વિશ્રાસ કરે કૅ તે મને મોકલ્યો છે.” 7ગઈસુએ આમ 
કહયા પછી મોટા સાદે પોકાર કર્યો, "લાજરસ બહાર 
આવ!” *7તે મૃત્યુ પામેલ માણસ (લાજરસ) બહાર 
આવ્યો. તેના હાથ અને પગ લૂગડાંનાં ટુકડાઓથી 
વીંટળાયેલા હતા. તેનો ચહેરો રૂમાલથી ઢાંકૅલો હતો. 

ઈસુએ લોકોને કહ્યું, "તેના પરથી લૂગડાંના ટુકડા 
લઈ લો અને તેને જવા દો.” 


ઈસુને મારી નાખવાની યહૂદી આગેવાનોની યોજના 

૪પત્યાં ઘણા યહૂદીઓ મરિયમની મુલાકાતે આવ્યા 
હતા. આ યહૂદીઓએ ઈસુએ જે કર્યું તે જોયું અને આ 
યહૂદીઓમાંના ઘણાએ ઈસુમાં વિશ્વાસ કર્યો. *ઘપરંતુ 
કૅટલાક યહૂદીઓ ફરોશીઓ પાસે ગયા. તેઓએ ઈસુએ 
જે કર્યું તે ફરોશીઓને કહ્યું. ”*પછી મુખ્ય યાજકો અને 
ફરોશીઓએ યહૂદીઓની સભા બોલાવી. તેઓએ ક્યું, 
“આપણે શું કરવું જોઈએ? આ માણસ (ઈસુ) ઘણા 
ચમત્કારો કરે છે. ““જો આપણે તેને આ ચમત્કારો કરવાનું 
ચાલુ રાખવા દઈશું, તો બધા લોકો તેનામાં વિશ્વાસ 
કરશે. પછી રોમનો આવશે અને આપણા મંદિર અને 
રાષ્ટ્રને લઈ લેશે.” 

૪લ્ત્યાં કાયાફા નામનો એક માણસ હતો. તે વરસે 
તે પ્રમુખ યાજક હતો. કાયાફાએ કલ્યું, “તમે લોકો કશું 
જાણતા નથી ! પબ્લોકોના માટે એક માણસનું મરવું તે 


૧૩૭ 


આખા રાષ્ટ્રનો વિનાશ થાય તે કરતાં વધારે સારું છે. 
પરંતુ તમને આનો ખ્યાલ આવતો નથી.” 

પ%્ઠાયાફાએ આ વિષે તેની જાતે આનો વિચાર કર્યો 
નહિ. તે વરસનો તે મુખ્ય યાજક હતો. તેથી તેણે ખરેખર 
ભવિષ્ય કહ્યું હતું કે ઈસુ યહૂદીઓના રાષ્ટ્ર માટે મૃત્યુ 
પામશે. પરહા, ઈસુ યહૂદી રાષ્ટના લોકો માટે મરશે. 
પરંતુ ઈસુ દેવનાં બીજા બાળકો જે આખા જગતમાં 
વિખરાયેલા છે તેમનાં માટે પણ મૃત્યુ પામશે. તે 
બધાઓને ભેગા કરવા અને તે લોકોને એક બનાવવા 
માટે તે મૃત્યુ પામશે. 

પપ્તે દિવસે યહૂદી આગેવાનોએ ઈસુને મારી 
નાખવાની યોજના કરવાનું શરૂ કર્યું. "તેથી ઈસુએ 
યહૂદીઓમાં આજુબાજુ જાહેરમાં ફરવાનું બંધ કર્યું. 
ઈસુએ યરૂશાલેમ છોડ્યું અને રણની નજીકની જગ્યાએ 
ગયો. ઈસુ એફ્રાઈમ નામના શહેરમાં ગયો. ઈસુ ત્યાં 
તેના શિષ્યો સાથે રહયો. 

પપય્હુદીઓના પાસ્ખાપર્વનો લગભગ તે સમય 
હતો. તે દેશમાંથી ઘણા લોકો પાસ્ખાપર્વ પહેલા 
યરૂશાલેમ ગયા. તેઓ પાસ્ખાપર્વ પહેલા પોતાને શુદ્ધ 
કરવા માટે ખાસ વસ્તુઓ કરવા ગયા હતા. પક્લોકો 
ઈસુની શોધ કરી રહયા હતા. તેઓ મંદિરમાં ઊભા રહીને 
એકબીજાને પૂછતા હતા. શું તે (ઈસુ) ઉત્સવમાં આવે 
છે? તમે શું ધારો છો?” ધ*પરંતુ મુખ્ય યાજકો અને 
ફરોશીઓએ ઈસુ વિષે ખાસ હુકંમ આપ્યો હતો. તેઓએ 
કહ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ ઈસુ ક્યાં છે તે જાણે તો તે 
માણસે તેઓને જણાવવું જોઈએ. પછી મુખ્ય યાજકો 
અને ફરોશીઓ ઈસુને પકડી શકે. 


બેથનિયામાં ઈસુ તેના મિત્રો સાથે 

પાસ્ખાપર્વના છ દિવસો અગાઉ, ઈસુ બેથનિયા 
૧૨ ગયો. લાજરસ જ્યાં રહેતો હતો તે ગામ 
બેથનિયા હતું. (લાજરસ એ માણસ હતો જેને ઈસુએ 
મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યો હતો.) ચ્તેઓએ ઈસુ માટે 
બેથનિયામાં ભોજન રાખ્યું હતું. માર્થાએ ભોજન પીરસ્યું. 
તે લોકોમાં લાજરસ હતો જે ઈસુ સાથે જમતો હતો. ગતે 
સમયે મરિયમે ઘણું કિંમતી જટામાંસીનું એક શેર અત્તર 
આણ્યું. મરિયમે તે અત્તર ઈસુના પગ પર લગાડું. 
પછી તેણે તેના પગ તેના વાળ વડે લૂછયા. અને અત્તરની 

મીઠી સુગંધથી આખું ઘર ભરાઈ ગયું. 
*યહૂદા ઈશ્કરિયોત ત્યાં હતો. યહૂદા ઈસુના 
શિષ્યોમાંનો એકં હતો. (તે એક કૅ જે પાછળથી ઈસુની 
વિરુદ્ધ થનાર હતો.) મરિયમે જે કર્યું તે યહૂદાને ગમ્યું 


યોહાન ૧૧:૫૧-૧૨:૧૫ 


નહિ. તેથી તેણે કહ્યું, પ"તે અત્તરની કિંમત ચાંદીના 
૩૦૦ સિક્કા હતી. તે વેચી શકાયું હોત અને પૈસા 
ગરીબ લોકોને આપી શક્યા હોત.” પણ યહૂદા ખરેખર 
ગરીબ લોકો વિષે ચિંતા કરતો ન હતો. યહૂદાએ આ 
કહ્યું કારણ કૅ તે એક ચોર હતો. યહૂદા જે શિષ્યોના 
સમૂહ માટે પૈસાની પેટી રાખતો હતો અને તે વારંવાર 
પેટીમાંથી પૈસા ચોરતો હતો. ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, 
“તેને રોકશો નહિ. આજના દિવસ માટે તેણીના માટે 
આ અત્તર બચાવવું યોગ્ય હતું. આ દિવસ મારા માટે 
દફનની તૈયારીનો હતો. “ગરીબ લોકો હંમેશા તમારી 
સાથે હશે પણ હું હંમેશા તમારી સાથે નથી.” 
લાજરસ વિરુદ્ધ યોજના 

લ્યહૂદીઓમાંના ઘણાએ સાંભળ્યું કૅ ઈસુ 
બેથનિયામાં હતો. તેથી તેઓ ઈસુને જોવા ત્યાં ગયા. 
તેઓ ત્યાં લાજરસને જોવા પણ ગયા. ઈસુએ મૃત્યુમાંથી 
ઊભા કરેલામાંનો એક લાજરસ હતો. 19તેથી તે મુખ્ય 
યાજકોએ લાજરસને મારી નાખવા માટે પણ યોજના 
કરી. "લાજરસને કારણે ઘણા યહૂદીઓ તેમના 
આગેવાનોને છોડતા હતા અને ઈસુમાં વિશ્વાસ કરતા 
હંતા. તે જ કારણે યહૂદી આગેવાનો પણ મારી નાખવા 
ઈચ્છતા હતા. 


ઈસુનો યરૂશાલેમમાં પ્રવેશ 
૧આજે દિવસે યરૂશાલેમમાં લોકોએ સાંભળ્યું કૅ ઈસુ 
ત્યાં આવતો હતો. ત્યાં ઘણા લોકો હતા જે પાસ્ખાપર્વમાં 
આવ્યા હતા. ૧3તે લોકોએ ખજૂરીના વૃક્ષોની ડાળીઓ 
લીધી અને ઈસુને મળવા બહાર ગયા. લોકોએ પોકાર 
કર્યા, 


“હોસાન્ના! જે પ્રભુના નામે આવે છે, તેને ધન્ય 
છે! ઈઝરાએલનો રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે!” 
ગઝતથ/સ ?૮:ર૫૪-રદ 


૧૪ઈસુને એક ગધેડાનો વછેરો મળ્યો અને તેના પર 
તે બેઠો. શાસલેખ કહે છે તેવું આ હતુ : 


૧૫ "સેયોન* ની દીકરી, બી મા! જો! તારો રાજા 
આવે છે. તે ગધેડાના વછેરા પર બેસીને આવે 


છે.” 
ઝખાય૯:૯ 





સિયોન શહેર અક્ષરશ: “સિયોનની દીકરી,” અર્થાત યરૂશાલેમ. 


યોહાન ૧ર:૧૬-૩૯ 


૧૬ઈસુના શિષ્યો તે સમયે જે બનતું હતું તે સમજી 
શક્યા નહિ. પરંતુ ઈસુ મહિમાવાન થયો, તેઓ સમજ્યા 
કૅ આ બાબતો તેના વિષે લખેલી હતી. પછી તે શિષ્યોને 
યાદ આવ્યું કૅ લોકોએ તે બધું તેને માટે કર્યું હતું. 


લોકો ઈસુ વિષે કહે છે 

૧9યાં ઈસુ સાથે ઘણા લોકો હતા જ્યારે તેણે 
લાજરસને મૃત્યુમાંથી ઊઠાડ્યો અને તેને કબરમાંથી 
બહાર આવવા કહ્યું. હવે પેલા લોકોએ ઈસુએ જે કર્યું 
તેના વિષે બીજા લોકોને કહ્યું. “ઘણા લોકો ઈસુને મળવા 
બહાર ગયા, કારણ કૅ તેઓએ સાંભળ્યું કે ઈસુએ આ 
ચમત્કાર કર્યો. “તેથી તે ફરોશીઓએ એકબીજાને ક્યું, 
"જુઓ! નોંધ કરો તમે કશામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી નથી. 
આખું જગત તેને અનુસરે છે!” 


ઈસુજીવન અને મૃત્યુ વિષે વાત કરે છે 

રયાં કેટલાક ગ્રીક લોકો પણ હતા. પાસ્ખાપર્વમાં 
જે લોકો યરૂશાલેમથી આવેલા હતા તે ભજન કરવા 
ગયા. “આ ગ્રીક લોકો ફિલિપ પાસે ગયા. (ફિલિપ 
ગાલીલના બેથસેદાનો હતો.) ગ્રીક લોકોએ કહ્યું, "સાહેબ, 
અમારી ઈચ્છા ઈસુને મળવાની છે.” રચફેલિપે આવીને 
આન્દ્રિયાને કહ્યું. પછી આન્દ્રિયા અને ફિલિપ ગયા 
અને ઈસુને કહ્યું. 

ચ%સુએ તેઓને કહ્યું, "માણસના દીકરાને 
મહિમાવાન થવાનો સમય આવ્યો છે. ચહું તમને સત્ય 
કહું છું એક ઘઉંનો દાણો જમીન પર પડે છે અને મરી 
જાય છે. પછી તે ઊગે છે અને ઘણા બીજ બનાવે છે. 
પણ જો તે કંદી મરી નહિ જાય, તો પછી તે ફક્ત એક 
સાદો દાણો જ રહેશે. ચપજે વ્યક્તિ તેના પોતાના જીવ 
પર પ્રીતિ કરે છે તે જીવન ગુમાવે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ 
આ દુનિયામાં પોતાના જીવને ધિક્કારે છે તે જીવન ને 
ટકાવે છે. તેને અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશે. “જે વ્યક્તિ 
મારી સેવા કરે છે તેણે મને અનુસરવું જોઈએ. પછી 
મારો સેવક હું જ્યાં જ્યાં હોઈશ ત્યાં તે પણ મારી સાથે 
હશે. મારા પિતા જે લોકો મારી સેવા કરે છે તેઓને 
સન્‍માન આપશે. 


ઈસુ તેના મૃત્યુ વિષે વાત કરે છે 
"હવે હું ઘણો વ્યાકુળ થયો છું. મારે શું કહેવું 
જોઈએ? મારે એમ કહેવું, 'પિતા, મને આ વિપત્તિના 
સમયમાંથી બચાવ? ના! હું આ વખતે આના માટે જ 


૧૩૮ 


આવ્યો છું તેથી મારે દુ:ખ સહેવું જોઈએ. */પિતા, તારા 
નામનો મહિમા થાઓ!” 

પછીથી એક વાણી આકાશમાંથી આવી, "મેં તેના 
નામનો મહિમા કર્યો છે. હું ફરીથી તે કરીશ.” 

ત્યાં ઊભેલા લોકોએ તે વાણી સાંભળી. પેલા 
લોકોએ કહ્યું, તે ગર્જના હતી. 

પણ બીજા લોકોએ કહ્યું, " એક દૂતે ઈસુ સાથે વાત 
કરી!” 

૨%ંસુએ લોકોને કહ્યું, “તે વાણી તમારા માટે હતી 
મારા માટે નહિ. "હવે જગતનો ન્યાય કરવાનો સમય 
છે. હવે આ જગતનો શાસક (શેતાન) બહાર ફેંકાઈ 
જશે. "મને પૃથ્વી પરથી ઊંચો કરવામાં આવશે અને 
જ્યારે આ બનશે ત્યારે હું બધા લોકોને મારી તરફ 
ખેંચીશ.” *ગઈસુએ પોતાનું મૃત્યુ કેવી રીતે થશે તે 
દર્શાવવા આ કહ્યું. 

લોકોએ કહ્યું, "પરંતુ આપણો નિયમ કહે છે કૅ 
ખ્રિસ્ત સદાકાળ જીવશે. તેથી તું શા માટે કહે છે કે, 
'માણસના દીકરાને ઊંચો કરાવવો જોઈએ?' આ 
માણસનો દીકરો કોણ છે?” 

ગપપછી ઈસુએ કહ્યું, "ફક્ત થોડા વધુ સમય માટે 
તમારી સાથે પ્રકાશ રહેશે. જ્યાં સુધી તમારી સાથે પ્રકાશ 
છે ત્યાં સુધી પ્રકાશમાં ચાલો, તો પછી અંધકાર (પાપ) 
તમને પકડશે નહિ. જે વ્યક્તિ અંધકારમાં ચાલે છે તે 
જાણતી નથી કૅ તે ક્યાં જાય છે. ગકેથી જયાં સુધી 
તમારી પાસે પ્રકાશ હોય ત્યાં સુધી તમારો વિશ્વાસ 
પ્રકાશ પર રાખો. પછી તમે પ્રકાશના દીકરા બનશો.” 
જ્યારે ઈસુએ આ વાતો કહેવાનું પૂર્ણ કર્યું ત્યારે તે વિદાય 
થયો. ઈસુ એવી જગ્યાએ ગયો જ્યાં લોકો તેને શોધી 
શકૅ નહિ. 


યહૂંદીઓએ ઈસુમાં વિશ્રાસ કરવાની ના પાડી 

૨9ઈંસુએ ઘણા ચમત્કારો કર્યા. લોકોએ આ બાબતો 
જોઈ. પણ તેઓએ હજુ પણ તેનામાં વિશ્વાસ કર્યો 
નહિ. “વતે સંપૂર્ણ રીતે સમજાવવા યશાયા પ્રબોધકૅ 
ક્દ્યુંઃ 

"પ્રભુ, અમે તેઓને જે કહ્યું છે તેને કોણે માન્યું 

છે? પ્રભુની સત્તા કોણે જોઈ છે? ” 


૧થ/૫/ ૪૭? 


ગ૬આના કારણે જ લોકો વિશ્રાસ કરી શક્યા નહિ. 
કારણ કૅ યશાયાએ વળી કઘ્યું હતુ કે, 


૧૩૯ 


૪૦"૬વે લોકોને આંધળા બનાવ્યા. દેવે તેમનાં મન 
જડ કર્યા. દેવે આ કર્યું તેથી કરીને તેઓ પોતાની 
આંખોથી આ જોઈ શકે નહિ અને તેમના મનથી 

સમજે નહિ. રખેને હું તેઓને સાજા કરું”. 
૦૨//૫/ ૬.૦ 


“યશાયાએ આ કહ્યું કારણ કૅ તેણે તેનો (ઈસુનો) 
મહિમા જોયો. તેથી યશાયા તેના (ઈસુ) વિષે બોલ્યો. 
૪સ્પરંતુ ઘણા લોકોએ ઈસુમાં વિશ્વાસ મૂક્યો. ઘણા 
યહૂદી આગેવાનોએ પણ ઈસુમાં વિશ્ર્વાસ મૂક્યો. પરંતુ 
તેઓ ફરોશીઓથી બીતા હતા. તેથી તેઓ જાહેરમાં કહી 
શકંતા નહોતા કૅ તેઓએ વિશ્રાસ મૂક્યો છે. તેઓને 
ભય હતો કૅ તેઓ તેમને કદાચ સભાસ્થાનમાંથી કાઢી 
મૂકે. “*આ માણસો દેવ તરફથી થતી પ્રસંશા કરતાં 
માણસો તરફથી થતી પ્રસંશાને વધારે ચાહતા હતા. 


ઈસુનો બોધ લોકોનો ન્યાય કરશે 

?”પછી ઈસુએ મોટા સાદે કહ્યું,"જે વ્યક્તિ મારામાં 
વિશ્રાસ કરે છે તેણે ખરેખર જેણે (દેવે) મને મોકલ્યો 
છે તેનામાં પણ વિશ્ર્વાસ કરે છે. *પજે વ્યક્તિ મને 
જુએ છે તે ખરેખર જેણે મને મોકલ્યો છે તેને જુએ છે. 
*જ્હું પ્રકાશ છું અને હું આ જગતમાં આવ્યો છું. હું 
આવ્યો છું જેથી કરીને પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે મારામાં વિશ્વાસ 
કરે છે તે અંધકારમાં રહે નહિ. 

૪*હું જગતમાં લોકોનો ન્યાય કરવા આવ્યો નથી. 
હું જગતના લોકોને બચાવવા માટે આવ્યો છું. તેથી જે 
લોકો મારી વાતોને સાંભળે છે પણ પાલન કરતા નથી 
તેનો ન્યાય જે કરે છે તે હું નથી. “જે વ્યક્તિ મારામાં 
વિશ્રાસ કરવાની ના પાડે છે જે કહું છું તેનો સ્વીકાર 
કરતાં નથી તેનો ન્યાય કરનાર એક છે. જે વાત મેં કહી 
છે તે જ છેલ્લે દિવસે તે વ્યક્તિનો ન્યાય કરશે. 7૯શા 
માટે? કારણ કૅ આ વાતો મારી પોતાની નથી. પિતાએ 
જેણે મને મોકલ્યો છે તેણે શું કહેવું અને શું શીખવવું તે 
મને કહ્યું છે. ૫૦પિતા જે આજ્ઞા કરે છે તેમાંથી 
અનંતજીવન આવે છે તે હું જાણું છૂં, તેથી હું જે કંઈ 
કહું છું તે પિતાએ મને કહ્યું છે તે જ હું કહું છું.” 


66 


પ્રભુ ઈસુ તેના શિષ્યોના પગ ધૂએ છે 

યહૂદીઓના પાસ્ખાપર્વનો લગભગ સમય 
૧૩ હંતો. ઈસુએ જાણ્યું કેં આ જગત છોડવાનો 
તેના માટેનો સમય હતો. હવે તે સમય ઈસુ માટે પિતા 
પાસે પાછો જવાનો હતો. ઈસુએ હંમેશા જગતમાં જે 


યોહાન ૧ર:૪૦-૧૩:૧૭ 


તેના હતા તે લોકોને પ્રેમ કરતો હતો. તેનો પ્રેમ સંપૂર્ણ 
શ્રેષ્ઠ હતો. હવે ઈસુનો તેનો પ્રેમ તેઓને બતાવવાનો 
સમય હતો. ચ્ઈસુ અને તેના શિષ્યો સાંજના ભોજનમાં 
સાથે હતા. શેતાને અગાઉથી યહૂદા ઈશ્કરિયોતને ઈસુની 
વિરુદ્ધ થવા સમજાવ્યો હતો. (યહૂદા સિમોનનો દીકરો 
હતો.) પિતાએ ઈસુને બધી વસ્તુઓ પરની સત્તા સોપી 
હતી. ઈસુએ આ જાણ્યું. ઈસુએ તે પણ જાણ્યું કે તે દેવ 
પાસેથી આવ્યો છે. અને એમ પણ જાણ્યું કૅ હવે તે દેવ 
પાસે પાછો જતો હતો. *જ્યારે તેઓ જમતા હતા, ઈસુએ 
ઊભા થઈને પોતાનો ઝભ્ભો ઉતારી નાખ્યો. ઈસુએ 
રૂમાલ લીધો અને તેને પોતાની કમરે બાંધ્યો. "પછી 
ઈસુએ વાસણમાં પાણી રેડ્યું. તેણે શિષ્યોના પગ ધોવાની 
શરૂઆત કરી. તેણે રૂમાલ વડે તેમના પગ લૂછયા. જે 
રૂમાલ તેની કમરે વીંટાળેલો હતો. 

સુ સિમોન પિતર પાસે આવ્યો. પરંતુ પિતરે ઈસુને 
કહ્યું, “પ્રભુ, તારે મારા પગ ધોવા જોઈએ નહિ.” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હમણા હું શું કરું છું તે તું 
જાણતો નથી. પરંતુ પાછળથી તું સમજી શકીશ.” 

વપિતરે કહ્યું, “ના! હું કદાપિ મારા પગ ધોવા દઈશ 
નહિ.” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "જો હું તારા પગ નહિ ધોઉં, 
તો પછી તું મારા લોકોમાંનો એક થશે નહિ.” 

લસિમોન પિતરે કહ્યું, "પ્રભુ, મારા પગ ધોયા પછી 
તું મારા હાથ અને મારું માથું પણ ધો!” 

૧%સુએ કહ્યું, “વ્યક્તિના સ્નાન કર્યા પછી તેનું 
આખું શરીર ચોખ્ખું થાય છે. તેને ફ્ક્ત તેના પગ ધોવાની 
જ જરૂર છે. અને તમે માણસો ચોખ્ખા છો, પરંતુ 
તમારામાંના બધા નહિ.” "ઈસુએ જાણ્યું કે, કોણ તેની 
વિરુદ્ધ થશે. તે જ કારણે ઈસુએ કહ્યું, "તમારામાંથી દરેક 
ચોખ્ખા નથી.” ઉઈસુએ તેમના પગ ધોવાનું પૂરું કર્યુ. 
પછી તેણે પોતાનાં કપડાં પહેર્યા અને ફરીથી મેજ પર 
બેઠો. ઈસુએ પૂછયું, "તમે સમજો છો મેં તમારા માટે શું 
કર્યું? ૧૧મે મને ગુરુ તથા પ્રભુ કંહો છો. એ ખરું છે, 
કારણ કે હું એ જ છું. '૪હું જ તમારો 'ગુરુ ' અને પ'પ્રભુ' 
છું. પણ મેં તમારા પગ સેવકની જેમ ધોયા. તેથી તમારે 
પણ એકબીજાના પગ ધોવા જોઈએ. 'પમેં તમારા માટે 
એકં નમૂના તરીકૅ આ કર્યું. તેથી મેં તમારા માટે જે કર્યું 
તેવું તમારે એકબીજા માટે કરવું જોઈએ. ૧હું તમને 
સત્ય કહું છું. એક સેવક તેના માલિક કરતાં મોટો નથી. 
અને જે વ્યક્તિને કંઈક કરવા મોકલાયેલો છે તે પોતાના 
મોકલનાર કરતાં મોટો નથી. 1૨જો તમે આ વાતો જાણો 
અને તેઓને પાળો તો તમે સુખી થશો. 


યોહાન ૧૩:૧૮-૧૪:૭ 


૧"હું તમારા બધા વિષે બોલતો નથી. જેઓને મેં 
પસંદ કર્યા છે તેઓને હું જાણું છું. પરંતુ શાસલેખમાં જે 
કહ્યું છે તે થવું જોઈએ. 'જે માણસ મારા ભોજનમાં 
ભાગીદાર બન્યો છે તે મારી વિરુદ્ધ થયો છે.' જહું તમને 
તે બનતા પહેલા આ કહું છું. જેથી જ્યારે એ બને, ત્યારે 
તમે વિશ્રાસ કરો કૅ હું તે છું. ચબ્હું તમને સત્ય કહું છું. 
જે કોઈને હું મોકલું છું તેનો સ્વીકાર જે કરે છે તે મારો 


સ્વીકાર કરે છે અને જે મારો સ્વીકાર કરે છે તે મારા 
મોકલનારનો પણ સ્વીકાર કરે છે.” 


ઈસુ કહે છે કોણ તેની વિરુદ્ધ થશે 

અઈસુએ આ વાતો કહ્યા પછી તેણે ભારે વ્યાકુળતા 
અનુભવી. ઈસુએ જાહેરમાં કહ્યું, "હું તમને સત્ય કહું 
છું. તમારામાંનો એક મારી વિરુદ્ધ થશે.” 

રઈસુના બધા શિષ્યો એકબીજા સામે જોવા લાગ્યા. 
ઈસુ જેના વિષે વાત કરતો હતો, તે વ્યક્તિ કોણ હતી તે 
તેઓ સમજી શક્યા નહિ. ચગશેષ્યોમાંનો એક ઈસુની 
બાજુમાં છાતીને અઢેલીને બેઠો હતો. ઈસુ જેને પ્રેમ 
કરતો હતો તે આ શિષ્ય હતો. ચ”સિમોન પિતરે આ 
શિષ્યને ઈશારો કરીને ઈસુને પૂછયું કે જેના વિષે વાત 
કરતો હતો તે વ્યક્તિ કોણ હતી. 

ચપતે શિષ્ય ઈસુની છાતીને અઢેલીને બેઠો હતો અને 
પૂછયું, “પ્રભુ , તે કોણ છે જે તારી વિરુદ્ધ થશે?” 

ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો,"હું આ રોટલી થાળીમાં 
બોળીશ. હું જે માણસને તે આપીશ તે માણસ મારી 
વિરુદ્ધ થશે.” તેથી ઈસુએ રોટલીનો ટુકડો લીધો. તેણે તે 
બોળ્યો ને યહ્‌દા ઈશ્કરિયોત જે સિમોનનો દીકરો છે 
તેને આપ્યો. ચ*જ્યારે યહૂદાએ ટુકડો લીધો, શેતાન 
તેનામાં પ્રવેશ્યો. ઈસુએ યહૂદાને કહ્યું, “તું જે બાબત 
કરે, તે જલદીથી કર!” ચ“મેજ પાસેનો કોઈ પણ માણસ 
સમજયો નહિ કૅ શા માટે ઈસુએ યહૂદાને આમ કહ્યું. 
આઅ્યહદા સમૂહ માટે પૈસાની પેટી રાખનાર માણસ 
હંતો. તેથી કૅટલાક શિષ્યોએ વિચાર્યું કૅ યહૂદા જઈને 
કૅટલીક જરૂરી વસ્તુઓ પર્વ માટે ખરીદે એવું ઈસુ 
સમજતો હતો. અથવા તેઓએ વિચાર્યું કૅ ઈસુ ઈચ્છતો 
હતો કૅ યહૂદા ગરીબ લોકોને જઈને કંઈક આપે. 

૨૦ઈસુએ આપેલી રોટલી યહૂદાએ સ્વીકારી પછી 
યહૂદા બહાર ગયો. તે રાત હતી. 


ઈસુ તેના મૃત્યુ વિષે વાત કરે છે 
ગજ્યારે યહૂદા બહાર ગયો, ઈસુએ કહ્યું,"હવે 
માણસના દીકરાએ તેનો મહિમા પ્રાપ્ત કર્યો છે અને 


૧૪૦ 


માણસના દીકરા દ્વારા દેવ મહિમા પ્રાપ્ત કરશે. *જો 
દેવ તેના મારફત મહિમા પ્રાપ્ત કરે છે પછી દેવ પોતાના 
મારફત માણસના દીકરાને મહિમા આપશે. 

ગસુએ કહ્યું, "મારા બાળકો, હવે હું ફક્ત થોડા 
સમય માટે તમારી સાથે હોઈશ. તમે મને શોધશો 
અને મેં જે યહૂદીઓને કહ્યું તે હવે હું તમને કહું છું. 
જ્યાં હું જઈ રહ્યો છું ત્યાં તમે આવી શકશો નહિ. 

જહું તમને નવી આજ્ઞા આપું છું કે એકબીજાને 
પ્રેમ કરો. જે રીતે મેં તમને પ્રેમ કર્યો છે તેમ તમે 
એકબીજા પર પ્રેમ રાખો. *પજો તમે એકબીજા પર પ્રેમ 
રાખશો તો બધા લોકો જાણશે કૅ તમે મારા શિષ્યો છો.” 


ઈસુ કહે છે કૅપિતર તેનો નકાર કરશે 

*ધસિમોન પિતરે ઈસુને પૂછયું, "પ્રભુ, તું ક્યાં જાય 
છે?” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો,"હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં હવે તું 
મારી પાછળ આવી શકીશ નહિ, પણ તું પાછળથી 
અનુસરીશ.” 

૨9પેતરે પૂછયું, "પ્રભુ, હવે હું શા માટે તારી પાછળ 
આવી શકું નહિ? હું તારા માટે મરવા પણ તૈયાર છું.” 

ંસુએ ઉત્તર આપ્યો, “શું તું ખરેખર મારા માટે 
તારો જીવ આપીશ? હું તને સાચું કહું છું. મરઘો બોલે 
તે પહેલા તું ત્રણ વાર કહીશ કૅ તું મને ઓળખતો 
નથી.” 


ઈસુ તેના શિષ્યોને દિલાસો આપે છે 
ઈસુએ કહ્યું, " તમારા હંદયોને વ્યાકુળ થવા 
૧૪ ન દો. દેવમાં વિશ્વાસ રાખો અને મારામાં 
વિશ્વાસ રાખો. સમારા પિતાના ઘરમાં ત્યાં ઘણાં ઓરડાઓ 
છે. જો તે સાચું ના હોત તો હું તમને આ કહેત નહિ. હું 
તમારા માટે જગ્યાની તેયારી કરવા જાઉ છું. ક્યાં જઈને 
તમારા માટે જગ્યાની તૈયારી કર્યા બાદ, હું પાછો આવીશ. 
પછી હું તમને મારી સાથે લઈ જઈશ. તેથી કરીને હું 
જ્યાં હોઈશ ત્યાં તમે પણ હશો. *હું જ્યાં જાઉં છું તે 
જગ્યાનો માર્ગ તમે જાણો છો.” 
પથ્યોમાએ કઘ્યું, “પ્રભુ, તું ક્યાં જાય છે તે અમે જાણતાં 
નથી. તેથી અમે તે માર્ગ કેવી રીતે જાણી શકીએ?” 
જસુએ ઉત્તર આપ્યો," હું માર્ગ છું. હું સત્ય છું 
અને જીવન છું. પિતા પાસે જવાનો માર્ગ ફક્ત મારા 
દ્વારા છે. જો તમે મને ખરેખર ઓળખતા હોત, તો 
પછી તમે મારા પિતાને પણ જાણશો. હવેથી તમે એને 
જાણશો. તમે તેને જોયો છે.” 


૧૪૧ 


વફેલિપે ઈસુને કહ્યું, "પ્રભુ, અમને પિતા બતાવ. 
અમારે જે બધું જોઈએ છે તે એ છે.” 

લઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "ફિલિપ, ઘણા લાંબા સમય 
સુધી હું તારી સાથે છું. તેથી તારે મને ઓળખવો જોઈએ. 
જે વ્યક્તિએ મને જોયો છે તેણે મારા પિતાને પણ જોયો 
છે. તેથી તું શા માટે કહે છે, અમને પિતા બતાવ? ૧૦શું 
તમે ખરેખર માનો છો કૅ હું પિતામાં છું અને પિતા 
મારામાં છે? તમને મેં જે બધી વાતો કહી છે તે મારામાંથી 
આવી નથી. પિતા મારામાં રહે છે તે તેનું પોતાનું કામ 
કરે છે. "મારામાં વિશ્વાસ કરો જ્યારે હું કહું કૅ હું 
પિતામાં છું અને પિતા મારામાં છે. અથવા કામોને લીધે 
જ મારામાં વિશ્વાસ કરો.” ૧૨હું તમને સત્ય કહું છું, જે 
વ્યક્તિ મારામાં વિશ્રાસ કરે છે તે મેં જે કામો કર્યા છે 
તેવાં જ કરશે. હા! તે મેં કર્યા છે તેનાં કરતાં વધારે 
મહાન કામો પણ કરશે. શા માટે? કારણ કૅ હું પિતા 
પાસે જાઉં છું. ૧3અને જો તમે મારા નામે જે કંઈ માગશો 
તો હું તમારા માટે તે કરીશ. પછી દીકરા દ્વારા પિતા 


મહિમાવાન દર્શાવાશે. જજો તમે મારા નામે કંઈ મારી 
પાસે માગશો તો હું તે કરીશ. 


પવિત્ર આત્માનું વચન 

૧૫“જો તમે મારા પર પ્રેમ કરો છો, તો પછી હું 
તમને જે આજ્ઞાઓ કરું તેનું પાલન કરશો. હું પિતાને 
પૂછીશ, અને તે મને બીજો સંબોધક* આપશે. તે તમને 
આ સંબોધક હંમેશા તમારી સાથે રહેવા માટે આપશે. 
૧9તે સંબોધક સત્યનો આત્મા * છે. જગત તેનો સ્વીકાર 
કરી શકતું નથી. શા માટે? કારણ કૅ જગત તેને જોતું 
નથી કૅ તેને ઓળખતું નથી. પણ તમે તેને ઓળખો 
છો. તે તમારી સાથે રહે છે અને તે તમારામાં રહેશે. 

૧૮"હું માતા પિતા વિનાના બાળકોની જેમ તમને 
બધાને એકલા છોડીશ નહિ. હું તમારી પાસે પાછો 
આવીશ. ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં જગતના લોકો મને 
વધારે વખત જોઈ શકશે નહિ. પણ તમે મને જોઈ 
શકશો. તમે જીવશો કારણ કૅ હું જીવું છું. ૨૦તે દિવસે 
તમે જાણશો કૅ હું પિતામાં છું. તમે જાણશો કૅ તમે 
મારામાં છો અને હું તમારામાં છું. “જો કોઈ વ્યક્તિ 
મારી આજ્ઞાને જાણે છે અને તે આજ્ઞાઓનું પાલન કરે 
છે. પછી તે માણસ ખરેખર મને પ્રેમ કરે છે અને મારા 





સંબોધક અથવા "દિલાસો દેનાર,” પવિત્ર આત્મા. 

સત્યનો આત્મા પવિત્ર આત્મા. દેવનું સત્ય સમજાવવા 
ઈસુના શિષ્યોને સહાય કરવાનું કાર્ય કરે છે. જુઓ યોહા. 
૧૬:૧૩. 


યોહાન ૧૪:૮-૧૫:૪ 


પિતા તે વ્યક્તિને પ્રેમ કરે છે જે મને પ્રેમ કરે છે અને 
હું તે માણસને પ્રેમ કરીશ. હું મારી જાતે તેને બતાવીશ.” 

ચ્ચ્પછી યહૂદાએ (યહૂદા ઈશ્કરિયોત નહિ) કહ્યું, "પણ 
પ્રભુ, તું શા માટે અમારી આગળ પ્રગટ થવાની યોજના 
કરે છે, પણ જગત આગળ નહિ?” 

ચ%સુએ ઉત્તર આપ્યો,"જો કોઈ વ્યક્તિ મને પ્રેમ 
કરે છે, તો તે મારા વચનનું પાલન કરશે. મારા પિતા તે 
વ્યક્તિને પ્રેમ કરશે. મારા પિતા અને હું તે વ્યક્તિ પાસે 
આવીશું અને તેની સાથે રહીશું. ૨?પણ જે વ્યક્તિ મને 
પ્રેમ કરતો નથી. તે મારા વચનનું પાલન કરતો નથી, 
આ વચન જે તમે સાંભળો છો તે ખરેખર મારું નથી. તે 
જેણે મને મોકલ્યો છે તે મારા પિતાનું છે. 

"મે તમને આ બધા વચનો કહ્યા જ્યારે હું તમારી 
સાથે છું. ચધપરંતુ સંબોધક તમને બધું જ શીખવશે. મેં 
જે બધી બાબતો તમને કહીં છે તેનું સ્મરણ સંબોધક 
કરાવશે. આ સંબોધક પવિત્ર આત્મા છે જેને પિતા 
મારા નામે મોકલશે. 

ચહું તમને શાંતિ આપીને જાઉ છું. હું તમને આપું 
છું તે મારી પોતાની શાંતિ છે. જગત આપે છે તેના 
કરતાં જુદી રીતે હું તમને શાંતિ આપીશ. તેથી તમારા 
હંદયોને વ્યાકુળ થવા દેશો નહિ. ડરશો નહિ. અતમે 
મને સાંભળ્યો, જો તમને કહ્યું છે કે, 'હું વિદાય થાઉ છું, 
પણ હું તમારી પાસે પાછો આવીશ.' જો તમે મને પ્રેમ 
કરશો તો તમે સુખી થશો. હું પાછો પિતા પાસે જાઉં છું. 
શા માટે? કારણ કૅ હું છું તેના કરતાં પિતા વધારે મહાન 
છે. ચ«મેં હમણાં તમને આમ કહ્યું તે બનતા પહેલા 
કહ્યું છે. પછી જ્યારે તે બનશે, ત્યારે તમે વિશ્વાસ 
કરશો. "જહું તમારી સાથે વધારે લાંબો સમય વાત 
કરીશ નહિ. જગતનો શાસક (શેતાન) આવે છે. તેને 
મારા પર અધિકાર નથી. ઝપરંતુ જગતે જાણવું જોઈએ 
કૅ હું પિતાને પ્રેમ કરું છું. તેથી પિતાએ મને જે કરવા 
કહ્યું છે તે બરાબર કરું છું. 

“આવો. આપણે આ જગ્યા છોડીશું.” 


ઈસુ એક દ્રાક્ષાવેલો છે 
ઈસુએ કહ્યું, “હું ખરો દ્રાક્ષાવેલો છું; મારો 
૧૫ પિતા માળી છે. તે ફળ નહિ ઉગાડતી મારી 
પ્રત્યેક ડાળીઓ કાપી નાખે છે. અને જે ફળ ઉગાડે છે 
તેવી ડાળીઓને વધારે ફળ આવે તે માટે શુદ્ધ કરે છે. 
ગમેં તમને જે વચનો કહ્યાં છે તેનાથી તમે હવે શુદ્ધ 
થઈ ગયા છો. “તમે મારામાં છો અને છું તમારામાં 


ષ્ડ 


રહીશ. કોઈ ડાળી એકલી ફળ આપી શકૅ નહિ. તે 


યોહાન ૧૫:૫-૧૬:૭ 


દ્રાક્ષાવેલામાં હોવી જોઈએ. તમારું મારી સાથે તેવું જ 
છે. તમે એકલા ફળ આપી શકો નહિ. તમારે મારામાં 
રહેવું જોઈએ. 

પજહું દ્રાક્ષવેલો છું અને તમે ડાળીઓ છો. જો કોઈ 


વ્યક્તિ મારામાં સતત રહે છે. તો હું તે વ્યક્તિમાં રહું 
છું પછી તે વ્યક્તિ વધારે ફળ આપે છે. પણ મારા વિના 
તે વ્યક્તિ કંઈ જ કરી શકતી નથી. ્જો કોઈ વ્યક્તિ 
મારામાં રહેતી નથી તો પછી તે ડાળી ફેંકી દેવા જેવી 
છે. તે ડાળી નાશ પામે છે. લોકો સુકાઈ ગયેલી ડાળીઓ 
ઉપાડી લે છે અને તેને અગ્નિમાં નાખીને બાળી નાખે 
છે. 

“મારામાં રહો, અને મારાં વચનમાં રહો. જો તમે 
તેને અનુસરવાનું ચાલુ રાખશો તો તમે તમારી જરૂરી 
કૌઈ પણ વસ્તુ માગી શકશો. અને તે તમને આપવામાં 
આવશે. «તમારે વધારે ફળ આપવાં જોઈએ અને બતાવવું 
જોઈએ કૅ તમે મારા શિષ્યો છો. આનાથી મારા પિતાને 
મહિમા પ્રાપ્ત થાય છે. જે રીતે પિતાએ મને પ્રેમ કર્યો 
તેમ હું તમને પ્રેમ કરું છું. હવે મારા પ્રેમમાં રહો. ૧૦મે 
મારા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે અને હું તેના 
પ્રેમમાં રહ્યો છું તે જ રીતે જો તમે મારી આજ્ઞાનું પાલન 
કરો છો તો તમે મારા પ્રેમમાં રહેશો. "મેં તમને આ 
વચનો કહ્યાં છે જેથી મને જે આનંદ મળે છે તે જ 
આનંદ તમને મળે. હું ઈચ્છું છું કે તમારો આનંદ સંપૂર્ણ 
થાય. ૧સમારી તમને આ આજ્ઞા છે કૅ મેં તમને પ્રેમ કર્યો 
છે તેવો પ્રેમ તમે એકબીજાને કરો. ૧ગ૫ોતાના મિત્રને 
માટે જીવ આપીને જ વ્યક્તિ સોથી શ્રેછ પ્રેમ બતાવી 
શકે છે. "જહું તમને જે કહું તે જો તમે કરો તો તમે મારા 
મિત્રો છો. 'પહવેથી હું તમને સેવકો કહીશ નહિ કારણ 
કૅ સેવક કંદી જાણતો નથી કૅ તેનો માલિક શું કરે છે પણ 
હવે હું તમને મિત્રો કહું છું કારણ કૅ મેં મારા પિતા પાસે 
સાંભળેલું બધું જ તમને કહ્યું છે. 'ધતમે મને પસંદ કર્યો 
નથી; મેં તમને પસંદ કર્યા છે. અને મેં તમને ત્યાં 
જઈને ફળ આપવાનું કામ સોપ્યું છે. હું ઈચ્છું છું કે આ 
ફળ તમારા જીવનમાં ચાલુ રહે. પછી તમે મારા નામે 
જે કંઈ માગશો તે પિતા તમને આપશે. ૧9આ મારી 
આજ્ઞા છે: તમે એકબીજાને પ્રેમ કરો. 


ઈસુ તેના શિષ્યોને ચેતવણી આપે છે 
૧જો જગત તમને ધિક્કારે છે તો, યાદ કરજો કે 
જગતે મને પ્રથમ ધિક્કાર્યો છે. ૧જો તમે જગતના હોત 
તો જગત તમારા પર પોતાના લોકોની જેમ પ્રેમ રાખત, 
પણ મેં તમને જગતની બહારથી પસંદ કર્યા છે. તેથી 


૧૪૨ 


તમે જગતના નથી. તેથી જગત તમને ધિક્ારે છે. ચ૦મૅ 
તમને કહેલો પાઠ યાદ કરો: સેવક તેના માલિકથી મોટો 
નથી. જો લોકોએ મારું ખોટું કર્યું હશે તો પછી તેઓ 
તમારું પણ ખોટું કરશે. અને જો લોકો મારા વચનનું 
પાલન કરશે તો પછી તેઓ તમારી આજ્ઞાનું પણ પાલન 
કરશે. “લોકો મારા કારણે આ બધું તમારી સાથે કરશે. 
તેઓ જેણે મને મોકલ્યો છે તેને ઓળખતા નથી. ચજો 
મેં જગતના લોકોને આવીને કહ્યું ના હોત, તો પછી 
તેઓ પાપના દોષિત થાત નહિ. પણ હવે મેં તેમને કહ્યું 
છે. તેથી તેઓનાં પાપ માટે હવે તેઓની પાસે બહાનું 
નથી. ૨૩જે વ્યક્તિ મને ધિક્કારે છે તે મારા પિતાને પણ 
ધિક્કારે છે. ૨/તે લોકો વચ્ચે જે કામો મેં કર્યા છે તે 
કામો આજપર્યત કોઈએ કર્યા નથી. જો મેં તે કામો ના 
કર્યા હોત તો તેઓ પાપના ગુનેગાર ના થયા હોત. પરંતુ 
તેઓએ આ કામો જોયા છે જે મે કર્યા છે અને છતાં 
તેઓ મને અને મારા પિતાને ધિક્કારે છે. ર'પણ આ 
બન્યું તેથી તેઓના નિયમશાસમાં જે લખ્યું છે તે સાચું 
પુરવાર થશે; 'તેઓએ મારો વિનાકારણે દ્વેષ રાખ્યો છે.' 
ચ*હું પિતા પાસેથી તમારા માટે સંબોધક મોકલીશ. 
તે સંબોધક સત્યનો આત્મા છે જે પિતા પાસેથી આવે 
છે. જ્યારે તે આવે છે, ત્યારે તે મારા વિષે કહેશે. ૨?અને 
તમે પણ લોકોને મારા વિષે કહેશો, કારણ કૅ તમે 
શરૂઆતથી જ મારી સાથે રહયા છો.” 
૧૬ “હું તમને આ વચનો કહું છું તેથી તે લોકો 
તમારા વિશ્રાસનો નાશ કરવા શક્તિમાન થશે 
નહિ. ચ્લોકો તમને તેમના સભાસ્થાનોમાંથી હાંકી કાઢશે. 
હા, એવો સમય આવે છે જ્યારે લોકો વિચારશે કૅ તમને 
મારી નાખવા તે દેવની સેવા છે. લોકો આ કામ કરશે 
કારણ કૅ તેઓએ પિતાને ઓળખ્યો નથી. અને તેઓએ 
મને પણ ઓળખ્યો નથી. *મેં તમને હવે આ વચનો 
કહ્યાં છે. તેથી જ્યારે આ વસ્તુઓ થવાનો સમય આવે 
ત્યારે મેં તમને આપેલી ચેતવણી તમે યાદ કરશો. 


પવિત્ર આત્માનું કાર્ય 

“મેં તમને શરૂઆતમાં આ વચનો કહ્યાં ન હતા 
કારણ કૅ ત્યારે હું તમારી સાથે હતો. પહવે હું જેણે મને 
મોકલ્યો છે તેની પાસે પાછો જાઉ છું, પણ તમારામાંથી 
કૌઈએ મને પૂછયું નહિ, 'તું ક્યાં જાય છે?' તમારાં 
હંદયો વ્યાકુળતાથી ભરાયેલાં છે. કારણ કૅ મેં તમને આ 
વચનો કલ્યાં છે. ?પણ હું તમને સત્ય કહું છું. મારું દૂર 
જવું એ તમારા માટે સારું છે. શા માટે? કારણ કૅ હું 
જ્યારે દૂર જઈશ હું તમારા માટે સંબોધકં મોકલીશ. 


૧૪૩ 


પણ જો હું દૂર નહિ જાઉં તો પછી સંબોધકં આવશે 
નહિ. “જ્યારે સંબોધક આવશે ત્યારે લોકોને આ બાબતો 
જેવી કૅ પાપ વિષે, ન્યાયીપણા વિષે અને ન્યાય ચુકવવા 
વિષે જગતને ખાતરી કરાવશે. “સંબોધક ખાતરી કરશે 
કૅ લોકો પાપી છે, કારણ કૅ તેઓને મારામાં વિશ્વાસ 
નથી. ૧૦તે તેઓને મારા ન્યાયીપણા વિષે ખાતરી કરાવશે, 
કારણકૅ હવે હું પિતા પાસે જાઉં છું. પછી તમે મને 
જોશો નહિ. ૧અને સંબોધક જગતને ન્યાય વિષે ખાતરી 
કરાવશે. કારણ કૅ ખરેખર આ જગતનો શાસક (શેતાન) 
નો ન્યાય ચુકવવામાં આવ્યો છે. 

૧ર૪હજી મારે તમને ઘણી વાતો કહેવાની છે. પણ 
હવે તમારા માટે તે બધું સ્વીકારવું વધારે પડતું છે. 
૧૩૫ણ જ્યારે સત્યનો આત્મા આવશે ત્યારે તે તમને 
સર્વ સત્યમાં દોરી જશે. સત્યનો આત્મા તેના પોતાના 
વચનો બોલશે નહિ. તે ફક્ત જે સાંભળે છે તે જ બોલશે. 
તે જે થનાર છે તેના વિષે કહેશે. જસત્યનો આત્મા 
મને મહિમાવાન કરશે. કૅવી રીતે? તે મારી પાસેથી 
વાતો મેળવશે અને તમને તે વાતો કહેશે. 'પપેતા પાસે 
જે બધું છે તે મારું છે. તેથી હું કહું છું કે આત્મા મારી 
પાસેથી મેળવશે અને તમને તે કહેશે.” 


ઉદાસીનતા પ્રસનનતામાં પરિવર્તન પામશે 

૧૬“ટં૬ું સમય પછી તમે મને જોઈ શકશો નહિ. 
પરંતુ ફરીથી ટૂંક સમય બાદ તમે મને જોઈ શકશો.” 

૧%૪ટલાક શિષ્યોએ એકબીજાને કહ્યું, “જ્યારે તે કહે 
છે ત્યારે ઈસુ શું સમજે છે, ટૂંક સમય પછી તમે મને 
જોઈ શકશો નહિ, અને પછી ટૂંક સમય પછી તમે મને 
ફરીથી જોશો?' અને તે શું સમજે છે જયારે તે કહે છે, 
'ક્રારણ કૅ હું પિતા પાસે જાઉ છું?' 1૧શેષ્યોએ પૂછયું, 
"થોડા સમયનો તે શું અર્થ સમજે છે?' તે શું કહે છે તે 
અમે સમજી શકતા નથી.”” 

૧૯ઈ6સુએ જાણ્યું કે શિષ્યો તેને આ વિષે પૂછવા 
ઈચ્છતા હતા. તેથી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યુ, “જ્યારે હું 
કહું છું તમે એકબીજાને પૂછો છો હું શું સમજું છું? થોડા 
સમય પછી તમે મને જોશો નહિ અને પછી બીજા 
થોડા સમય પછી તમે મને ફરીથી જોશો?” ૨૦હું તમને 
સત્ય કહું છું. તમે રડશો અને ઉદાસ થશો, પણ જગતને 
આનંદ થશે. તમે ઉદાસ થશો પરંતુ તમારી ઉદાસીનતા 
આનંદમાં ફેરવાઈ જશે. “જ્યારે કોઈ સ્રી બાળકને જન્મ 
આપે છે ત્યારે, તેને પીડા થાય છે કારણ કૅ તેનો સમય 
આવ્યો છે. પણ જ્યારે તેના બાળકનો જન્મ થાય છે, તે 
પીડા ભૂલી જાય છે. તે ભૂલી જાય છે કારણ કૅ બાળકનો 


યોહાન ૧૬:૮-૧૭:૧ 


જન્મ આ જગતમાં થયો હોવાથી તે ઘણી પ્રસન્ન હોય 
છે. ચતમારી સાથે પણ એવું જ છે. તમે હમણા ઉદાસ 
છો. પણ હું તમને ફરીથી જોઈશ અને તમે પ્રસન્ન 
થશો અને કોઈ તમારો આનંદ છીનવી શકશે નહિ. 
ચપ દિવસે તમે મને કંઈ પૂછશો નહિ. હું તમને સત્ય 
કહું છું. મારા નામે તમે જે કંઈ મારા પિતા પાસેથી 
માગશો તે તમને આપશે. ૨૪તમે કદી પણ મારા નામે 
કશું માગ્યું નથી. માગો અને તમને પ્રાપ્ત થશે. અને 
તમારો આનંદ સંપૂર્ણ થશે. 


જગત પર વિજય 

રપ"્મે તમને આ વચનો અર્થને છુપાવતા શબ્દોનો 
ઉપયોગ કરીને કહી છે. પરંતુ એવો સમય આવશે હું 
તમને વચનો કહેવા માટે તેના જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ 
કરીશ નહિ. હું તમારી સાથે પિતા વિષે સાદા શબ્દોમાં 
વાતો કરીશ.” ચકતે દિવસે તમે મારા નામે પિતા પાસે જે 
કંઈ માગશો. હું કહું છું કે મારે તમારા માટે પિતાની 
પાસે કંઈ માગવાની જરૂર પડશે નહિ. ૨9ના! પિતા 
પોતે તમને પ્રેમ કરે છે. તે તમને પ્રેમ કરે છે કારણ કૅ 
તમે મને પ્રેમ કર્યો છે. અને તે તમને પ્રેમ કરે છે કારણ 
કૅ તમે વિશ્વાસ કર્યો છે કૅ હું દેવ પાસેથી આવ્યો છું. 
ચહું પિતા પાસેથી જગતમાં આવ્યો છું. હવે હું જગત 
છોડીને પિતા પાસે પાછો જાઉ છું.” 

અ્પછી ઈસુના શિષ્યોએ કહ્યું, “હવે તું અમને સ્પટ્ટ 
કહે છે. તું સમજવામાં કઠિન પડે એવા શબ્દપ્રયોગ 
કરતો નથી. ગ૦હવે અમે જોઈ શકીએ છીએ કૅ તું બધું 
જાણે છે. તું વ્યક્તિને તે પૂછે તે પહેલા તેનો ઉત્તર આપે 
છે. તેથી અમને વિશ્વાસ થાય છે કૅ તું દેવ પાસેથી 
આવ્યો છે.” 

ઇસુએ કહ્યું, "તેથી શું હવે તમે વિશ્વાસ કરો છો? 
ગ્યાનપૂર્વક મને સાંભળો. સમય આવે છે જ્યારે તમે 
વેરવિખેર થઈ જશો. તે સમય હવે અહીં છે. તમે મને 
છોડી જશો. હું એકલો પડીશ. પણ ખરેખર હું એકલો 
નહિ હોઉં, કારણ કૅ પિતા મારી સાથે છે.” 

મે તમને આ વચનો કહ્યાં છે જેથી કરીને તમને 
મારામાં શાંતિ મળે. આ દુનિયામાં તમને મુશ્કેલીઓ 
પડશે. પરંતુ હિંમતવાન બનો! મેં જગતને પરાજય 
આપ્યો છે!” 


ઈસુ તેના શિષ્યો માટે પ્રાર્થના કરે છે 
ઈસુએ આ વાતો કહી રહાં પછી તેણે આકાશ 
તરફ જોયું. ઈસુએ પ્રાર્થના કરી, "પિતા, સમય 


૧ 


યોહાન ૧૭:ર-૧૮:૩ 


આવ્યો છે. તારા દીકરાને મહિમાવાન કર. જેથી દીકરો 
તને મહિમાવાન કરે. ચત દીકરાને સર્વ લોકો પર અધિકાર 
આપ્યો છે. જેથી દીકરો તે બધા લોકોને અનંતજીવન 
બક્ષે. જે તેં તેને આપ્યું છે. "ખને આ અનંતજીવન છે 
કૅ માણસો તને ઓળખી શકે, ફકંત ખરા દેવ, અને તે 
માણસો ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખી શકે. જેને તેં મોકલ્યો 
છે. “તેં મને જે કામ કરવાનું સોપ્યું છે તે કામ મેં પૂરું 
કર્યું છે. મેં તને પૃથ્વી પર મહિમાવાન કર્યો છે. "અને 
હવે, હે પિતા, તારી સાથે મને મહિમાવાન કર. જગતની 
શરૂઆત થતાં પહેલાં તારી સાથે મારો જે મહિમા હતો 
તે મને આપ.” 

જત મને જગતમાંથી કૅટલાક માણસો આપ્યા. મેં 
તેઓને તું કોના જેવો છે તે બતાવ્યું છે. તે માણસો તારા 
હતા. અને તેં મને તેઓ આપ્યા છે. તેઓએ તારા ઉપદેશનું 
પાલન કર્યું છે. હવે તેઓ જાણે છે કૅ તેં મને આપેલી 
દરેક વસ્તુ તારી પાસેથી આવે છે. “તેં મને જે વચનો 
આપ્યા છે તે મેં તેઓને આપ્યા. તેઓએ તે વચનોને 
સ્વીકાર્યા. તેઓ જાણે છે કે હું તારી પાસેથી આવ્યો છું 
અને તેઓને વિશ્રચાસ છે કૅ તેં મને મોકલ્યો છે. “હમણા 
હું તેઓને માટે પ્રાર્થના કરું છું. હું જગતના લોકો માટે 
પ્રાર્થના કરતો નથી. પણ તેં મને જે લોકો આપ્યાં છે 
તેઓને માટે હું પ્રાર્થના કરું છું, કારણ કૅ તેઓ તારાં છે. 
૧૦મારી પાસે જે બધા છે તે તારાં છે, અને તારી પાસે જે 
બધા છે તે મારાં છે, અને આ માણસો મારો મહિમા 
લાવે છે. "હવે હું તારી પાસે આવું છું. હવે હું આ 
જગતમાં રહીશ નહિ. પણ આ માણસો હજુ પણ આ 
દુનિયામાં છે. પવિત્ર પિતા તેઓને સલામત રાખે છે. 
તારા નામના અધિકારથી સલામત રાખે છે (જે નામ તેં 
મને આપેલું છે.), તેથી તેઓ એક થશે, જેમ તું અને હું 
એક છીએ. 1ચજ્યારે હું તેઓની સાથે હતો, મેં તેઓને 
સલામત રાખ્યાં. મેં તારા નામની સત્તાથી તેઓને 
સલામત રાખ્યાં-જે નામ તેં મને આપ્યું છે. મે તેઓનું 
રક્ષણ કર્યું છે. અને તેઓમાંનો માત્ર એક ખોવાયો હતો. 
જે માણસ પસંદ કરાયેલ ન હતો. તે ખોવાયો હતો. 
શાસલેખમાં જે કહ્યું છે તે બની શકે.” 

૧૪હું હમણા તારી પાસે આવું છું. પણ હું આ વસ્તુઓ 
માટે પ્રાર્થના કરું છું ત્યારે પણ હું હજુ જગતમાં છું. હું 
આ વસ્તુઓ કહું છું તેથી આ માણસો મારો આનંદ 
પ્રાપ્ત કરી શકૅ. હું ઈચ્છું છું કે મારો બધો આનંદ તેઓની 
પાસે હોય. ૧૪મેં તેઓને તારો ઉપદેશ આપ્યો છે અને 
જગતે તેઓનો તિરસ્કાર કર્યો છે, કારણ કૅ તેઓ આ 
દુનિયાના નથી. જેમ હું આ દુનિયાનો નથી. 'પહું તને 


૧૪૪ 


તેઓને આ દુનિયામાંથી બહાર લઈ જવાનું કહેતો નથી. 
પણ હું તને દુષ્ટ પાપમાંથી (શેતાનથી)તેઓને સલામત 
રાખવાનું કહું છું. ઓ આ જગતના નથી, તે જ રીતે 
હું આ જગતનો નથી. **તેઓને તારા સત્ય દ્વારા તારી 
સેવા માટે તૈયાર કર. તારું વચન સત્ય છે. ૧૮મે તેઓને 
જગતમાં મોકલ્યા છે. જે રીતે તેં મને જગતમાં મોકલ્યો 
છે. ૧૯હું મારી જાતને સેવા માટે તૈયાર કરું છું. હું તેઓના 
માટે આ કરું છું. જેથી કરીને તેઓ ખરેખર તારી સેવા 
માટે તૈયાર થઈ શકે.” 

ર૦"હું આ માણસો માટે પ્રાર્થના કરું છું. હું પણ તે 
બધા લોકો માટે પ્રાર્થના કરું છું. આ બધા લોકોના વચનના 
કારણે તેઓ મારામાં વિશ્વાસ કરશે. “પિતા, હું પ્રાર્થના 
કરું છું કે જે બધા લોકો મારામાં વિશ્વાસ કરે છે તેઓ 
એક બને. તું મારામાં છે અને હું તારામાં છું. હું પ્રાર્થના 
કરું છું કે આ બધા લોકો પણ આપણામાં એક થાય. 
તેથી જગત વિશ્રાસ કરશે કૅ તે મને મોકલ્યો છે. રમે 
આ લોકોને તેં મને જે મહિમા આપ્યો હતો તે મેં આપ્યો 
જેથી આપણે જેમ એક છીએ તે પ્રમાણે તેઓ પણ એકં 
થાય. ચગ્હું તેઓમાં હોઈશ અને તું મારામાં હોઈશ. 
તેથી તેઓ સંપૂર્ણ રીતે એક થશે. પછી જગત જાણશે કૅ 
તેં મને મોકલ્યો છે અને જગત જાણશે કૅ તેં આ લોકોને 
પ્રેમ કર્યો હતો. જેમ તેં મને પ્રેમ કર્યો હતો. 

ચ*પેતા, હું ઈચ્છું છું કૅ હું જે દરેક જગ્યાએ છું ત્યાં 
તેં મને જેઓને આપ્યાં છે તેઓ મારી સાથે રહે. હું 
ઈચ્છું છું કેતેઓ મારો મહિમા જુએ. આ મહિમા તેં 
મને આપેલો છે. કારણ કૅ જગતની ઉત્પત્તિ થતાં પહેલા 
તેં મને પ્રેમ કર્યો છે. ચ્પપિતા, તું એક જે ન્યાયી છે. 
જગત તને જાણતું નથી. પણ હું તને જાણું છું. અને આ 
લોકો જાણે છે કૅ તેં મને મોકલ્યો છે. ચમેં તેઓને 
બતાવ્યું છે કે તું કોના જેવો છે. અને ફરીથી હું તેઓને 
બતાવીશ તું કોના જેવો છે. પછી તેઓને એજ પ્રેમ 
મળશે જેવો તને મારા માટે છે. અને હું તેઓનામાં 
રહીશ. ” 


ઈસુ પકડાય છે 

જ્યારે ઈસુએ પ્રાર્થના પૂરી કરી, તે તેના શિષ્યો 
૧૮ સાથે વિદાય થયો. તેઓ કિદ્રોન ખીણને પેલે 
પાર ગયા. બીજી બાજુએ ત્યાં એક ઓલીવના વૃક્ષોની 
વાડી હતી. ઈસુ અને તેના શિષ્યો ત્યાં ગયા. 

ચહૂદાએ જાણ્યું આ જગ્યા ક્યાં હતી, કારણ કૅ ઈસુ 
તેના શિષ્યો સાથે વારંવાર ત્યાં મળતા હતો. યહૂદા જે 
ઈસુની વિરુદ્ધ થયો હતો. "તેથી યહૂદા સૈનિકોના સમૂહને 


૧૪૫ 


બાગ તરફ દોરી ગયો. યહૂદા મુખ્ય યાજકો તથા ફરોશીઓ 
પાસેથી સિપાઈઓને લઈને આવ્યો. તેઓ મશાલો, 
ફાનસો અને શસ્રો લઈને આવ્યા હતા. 

*ઈંસુ બધું જ જાણતો હતો કૅ તેનું શું થવાનું હતું. 
ઈસુ બહાર ગયો અને પૂછયું, "તમે કોને શોધો છો?” 

પતે માણસોએ ઉત્તર આપ્યો, “નાઝરેથના ઈસુને.” 

ઈસુએ કઘ્યું, "હું ઈસુ છું.” (યહૂદા, જે એક ઈસુની 
વિરુદ્ધ થયો તે તેઓની સાથે ત્યાં ઊભો હતો.) 'જયારે 
ઈસુએ કહ્યું, "હું ઈસુ છું.” ત્યારે માણસો પાછા પડ્યા 
અને જમીન પર પડ્યા. 

*ઈસુએ તેઓને ફરીથી પૂછયું, "તમે કોની શોધ 
કરો છો?” 

તે માણસોએ કહલ્યું,'નાઝરેથના ઈસુની.” 

“ઈસુએ કહ્યું, “મે તમને કહ્યું કે, “હું ઈસુ છું, તેથી 
જો તમે મારી શોધ કરતાં હોય તો પછી આ બીજા 
માણસોને મુક્ત રીતે જવા દો.” “આ બન્યું તેથી ઈસુએ 
અગાઉ ક્યું હતું તે સાચું સાબિત થશે. “તે મને આપેલા 
માણસોમાંથી મે કોઈને ગુમાવ્યો નથી.” 

૧9સેમોન પિતર પાસે એક તલવાર હતી. તેણે 
તલવાર ખેંચીને પ્રમુખ યાજકના સેવકને મારીને તેનો 
જમણો કાન કાપી નાખ્યો. (સેવકનું નામ માલ્ખસ હતુ.) 
૧જસુએ પિતરને કહ્યું, “તારી તલવાર પાછી મ્યાનમાં 
મૂક! મારે પીડાનો પ્યાલો પીવાનું સ્વીકારવું જોઈએ જે 
મને પિતાએ આપ્યો છે.” 


ઈસુને અન્નાસની આગળ લાવવામાં આવે છે 

૧૨૫છી સેનિકો તેમના સેનાપતિઓ સાથે અને યહૂદી 
ચોકીદારોએ ઈસુને પકડ્યો. તેઓએ ઈસુને બાંધ્યો. 
૧3અને તેને પ્રથમ અનનાસ પાસે લાવ્યા. અનનાસ 
કાયાફાનો સસરો હતો. તે વર્ષે કાયાફા પ્રમુખ યાજક 
હંતો. "૪કાયાફા જે એક હતો જેણે યહૂદીઓને સલાહ 
આપી. જો કોઈ એક માણસ બધા લોકો માટે મૃત્યુ પામે 
તો તે વધારે સારું હશે. 


પિતર ઈસુની જાણકારી વિષે જૂઠું બોલે છે 

૧૫સેમોન પિતર અને બીજો એક ઈસુનો શિષ્ય 
ઈસુને અનુસર્યા. આ શિષ્ય પ્રમુખ યાજકને જાણતો 
હંતો. તેથી તે ઈસુની સાથે પ્રમુખ યાજકના મકાનના 
વરંડામાં ગયો. 'ધપરંતુ પિતરે બહાર દરવાજાની બાજુમાં 
રાહ જોઈ. તે શિષ્યે જેણે જાણ્યું કૅ પ્રમુખ યાજક બહારની 
બાજુ પાછો આવ્યો. તેણે તે છોકરીને કહ્યું કે લોકો માટે 
દરવાજા ઉઘાડ. પછી તે પિતરને અંદર લાવ્યો. "દરવાજા 


યોહાન ૧૮:૪-ર૮ 


પાસેની ચોકીદાર છોકરીએ પિતરને કહ્યું, "શું તું પણ તે 
માણસના (ઈસુ) શિષ્યોમાંનો એક છે?” 

પિતરે કહ્યું, "ના, હું નથી! ” 

૧૮તે સમયે ઠંડી હતી, તેથી તો સેવકો અને ચોકીદારોએ 
અગ્રિ સળગાવ્યો હતો. તેઓ તેની આજુબાજુ ઊભા 
હતા અને પોતાની જાતે તાપતા હતા. પિતર આ 
માણસોની સાથે ઊભો હતો. 


પ્રમુખ યાજક ઈસુને પ્રશ્નો પૂછે છે 

૧૯પ્રમુખ યાજકે ઈસુને તેના શિષ્યો વિષે પ્રશ્નો 
પૂછયા. તેણે ઈસુને તેણે આપેલા બોધ વિષે પ્રશ્નો પૂછયા. 
ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "હું હંમેશા બધા જ લોકોને 
જાહેરમાં કહું છું. મેં હંમેશા સભાસ્થાનોમાં અને મંદિરોમાં 
બોધ આપ્યો છે. બધા જ યહૂદીઓ ત્યાં ભેગા થતા 
હતા. મેં કદી ગુપ્ત રીતે કશું જ કહ્યું નથી. “તો પછી તું 
મને શા માટે પ્રશ્ન કરે છે? જે લોકોએ મારો બોધ સાંભળ્યો 
છે તેઓને પૂછ. “મે શું કહ્યું તે તેઓ જાણે છે.” 

રજ્યારે ઈસુએ આ કહ્યું, ત્યાં ઊભેલા ચોકીદારોમાંના 
એકૅ તેને માર્યો. ચોકીદારે કહ્યું, "તારે પ્રમુખ યાજક 
સાથે આ રીતે વાત ના કરવી જોઈએ!” 

ચ%સુએ ઉત્તર આપ્યો, "જો હું કંઈક ખોટું કહું તો, 
પછી અહીં દરેક જણને સાબિત કરાવો કૅ શું ખોટું હતું. 
પણ જો મેં કહેલી વાતો સાચી હોય તો પછી તું મને શા 
માટે મારે છે?” 

તેથી અન્નાસે ઈસુને પ્રમુખ યાજક કાયાફા પાસે 
મોકલ્યો. હજુ ઈસુ બંધાયેલો હતો. 


પિતર ફરી જૂઠું બોલે છે 

ચપસિમોન પિતર પોતાની જાતને ગરમ રાખવા માટે 
અગ્રિ પાસે ઊભો હતો, બીજા માણસોએ પિતરને કહ્યું, 
“શું તું તે માણસના (ઈસુ) શિષ્યોમાંનો એક છે?” 

પરંતુ પિતરે નકાર કરીને કહ્યું, "ના, હું નથી.” 

ચ્પ્રમુખ યાજકના સેવકોમાંનો એક ત્યાં હતો. આ 
સેવક તે માણસનો સંબંધી હતો જેનો પિતરે કાન કાપી 
નાખ્યો હતો. તે સેવકૅ કહ્યું કે, "મેં તને તેની (ઈસુ) 
સાથે બાગમાં જોયો નથી?” 

ચ*પરંતુ ફરીથી પિતરે કહ્યું, "ના, હું તેની સાથે ન 
હતો!” અને તે જ સમયે મરઘો બોલ્યો. 


ઈસુને પિલાતની આગળ લાવવામાં આવે છે 
“પછી યહૂદીઓ ઈસુને કાયાફાના મકાનમાંથી 
રોમન હાકૅમના દરબારમાં લઈ જાય છે. તે વહેલી 


યોહાન ૧૮:૨૯-૧૯:૧૨ 


સવારનો સમય હતો. યહૂદીઓ દરબારની અંદર જઈ 
શક્યા નહિ. તેઓ તેમની જાતને અશુદ્ધ* બનાવવા 
ઈચ્છતા નહોતા. કારણ કૅ તેઓ પાસ્ખાપર્વનું ભોજન 
ખાવા ઈચ્છતા હતા. ચતેથી પિલાત બહારની બાજુએ 
યહૂદીઓ તરફ ગયો. તેણે પૂછયું, "તું શું કહે છે, આ 
માણસે શું ખોટું કર્યું છે?” 

ગયહ્દોઓએ ઉત્તર આપ્યો, "તે ખરાબ માણસ 
છે. તેથી અમે તેને તારી પાસે લાવ્યા છીએ.” 

ગપેલાતે યહૂદીઓને કહ્યું, "ઓ યહૂદીઓ, તમે પોતે 
એને લઈ જાઓ, અને તમારા નિયમશાસ્ત પ્રમાણે એનો 
ન્યાય કરો.” 

યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો, “પણ અમારું નિયમશાસ 
અમને કોઈ વ્યક્તિને તેને મૃત્યુદંડની શિક્ષા કરવાની 
પરવાનગી આપતું નથી.” 

આમ બન્યું તેથી પોતે કેવી રીતે મૃત્યુ પામવાનો 
હંતો તે વિષે ઈસુએ કહેલા વચન સાચા ઠરે.) 

ગગછી પિલાત પાછો મહેલની અંદરની બાજુએ 
ગયો. પિલાતે ઈસુને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. તેણે ઈસુને 
પૂછયું, “શું તું યહૂદીઓનો રાજા છે?” 

૨૪ઈસુએ કહ્યું, “શું તે તારો પોતાનો સવાલ છે, 
અથવા બીજા લોકોએ તને મારા વિષે કહ્યું છે?” 

ગપપેલાતે કહ્યું, "હું યહૂદી નથી! તે તારા પોતાના 
લોકો અને મુખ્ય યાજકો તને લાવ્યા છે. તેં શું ખોટું કર્યું 
છે?” 

ગ્ઈસુએ કહ્યુ, "મારું રાજય આ જગતનું નથી. જો તે 
આ જગતનું હોત, તો પછી મારા સેવકો લડાઈ કરત 
તેથી મને યહૂદીઓને સોપવામાં આવી શકાયો ના હોત. 
પણ મારું રાજ્ય બીજા કોઈ સ્થળનું છે.” 

૨૨૫ેલાતે કહ્યું, "તેથી તું રાજા છે!” 

ઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, “તું કહે છે કે હું રાજા છું તે 
સાચું છે. મારો જન્મ આ માટે થયો હતો કૅ લોકોને 
સત્ય વિષે કહેવું. તેના કારણે હું જગતમાં આવ્યો છું. 
અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે સત્યનો છે તે મને ધ્યાનથી 
સાંભળે છે.” 

4પેલાતે કહ્યું, "સત્ય શું છે?” જ્યારે પિલાતે આ 
કહ્યું, તે ફરીથી યહૂદીઓ સાથે બહાર ગયો. પિલાતે 
યહૂદીઓને કહ્યું, "આ માણસમાં તેની સામેનો કોઈ 
આક્ષેપ મૂકવા જેવું મને કંઈ લાગતું નથી. ગ“પણ 
પાસ્ખાપર્વના સમયે તમારા માટે એક બંદીવાનને મારે 





અશુદ્ધ યહૂદીઓ એવું માનતા હતા કૅ બીનયહૂદીઓના ઘરે 
જવાથી તેઓની પવિત્રતા અશુદ્ધ થઈ જતી હતી. જૂઓ યોહા. 
૧૧:૫૫. 


૧૪૬ 


કત કરવો જોઈએ એવો તમારા રિવાજોમાં એક રિવાજ 
શું તમે ઈચ્છો છો કૅ હું આ 'યહૂદીઓના રાજાને 
કત કરું?” ”બ્યહૂદીઓએ પાછળથી બૂમ પાડી, “ના, 
એને તો નહિ જ! બરબ્બાસને મુક્ત કરીને જવા દો!” 
(બરબ્બાસ એ તો લૂંટારો હતો.) 
વ્‌ લર પછી પિલાતે આજ્ઞા કરી કે ઈસુને દૂર લઈ 
જઈને કોરડા ફટકારો. સૈનિકોએ કૅટલીક 

કાંટાળી ડાળીઓનો મુગટ બનાવવામાં ઉપયોગ કર્યો. 
તેઓએ આ કાંટાનો મુગટ ઈસુના માથે મૂક્યો. પછી તે 
સૈનિકોએ જાંબુડા રંગનો ઝભ્ભો ઈસુને પહેરાવ્યો. 
ગ્ેનિકો ઈસુ પાસે ઘણીવાર આવ્યા અને કહ્યું, “હે 
યહૂદીઓના રાજા, સલામ! ” તેઓએ ઈસુને ચહેરા પર 
માર્યો. 

૪ફરીથી પિલાત બહાર આવ્યો અને યહૂદીઓને ક્યું, 
“જુઓ! હું ઈસુને બહાર તમારી પાસે મોકલું છું. હું 
ઈચ્છું છું કે તમે જાણો કૅ મને તેની સામે ગુનો દાખલ 
કરવા કંઈ મળ્યું નથી.” પપછી ઈસુ બહાર આવ્યો. તેણે 
કાંટાનો મુગટ અને જાંબલી ઝભ્ભો પહેયો હતો. પિલાતે 
યહૂદીઓને કહ્યું, "અહીં તે માણસ છે!” 


64 ઉ: 


જ્યારે મુખ્ય યાજકો અને યહૂદી ચોકીદારોએ ઈસુને 
જોયો તેઓએ બૂમ પાડી, “વધસ્તંભ પર તેને જડો! 
વધસ્તંભ પર તેને જડો!” 

પરંતુ પિલાતે ઉત્તર આપ્યો,"તમે તેને લઈ જાઓ 
અને તેને તમારી જાતે વધસ્તંભે જડો. મને એનામાં 
તેની સામે આક્ષેપ મૂકવા કોઈ ગુનો જડ્યો નથી.” 

*યહૂદીઓએ ઉત્તર આપ્યો," અમારું નિયમશાસ 
છે તે કહે છે તેણે મરણદંડ ભોગવવો જોઈએ, કારણ કૅ 
તેણે કહ્યું કૅ તે દેવનો દીકરો છે. ” 

“જ્યારે પિલાતે આ સાંભળ્યું, તે વધારે ડર્યો. “પિલાત 
દરબારની અંદરની બાજુએ પાછો ગયો. તેણે ઈસુને 
પૂછયું, "તું ક્યાંનો છે?” પણ ઈસુએ તેને કોઈ ઉત્તર 
આપ્યો નહિ. 19પિલાતે કહ્યું, "તું મને કહેવાની ના 
પાડે છે? યાદ રાખ, તને મુક્ત કરવાની સત્તા મારી 
પાસે છે. તને વધસ્તંભ પર મારી નાખવાની સત્તા પણ 
મને છે.” 

૧જસુએ ઉત્તર આપ્યો, “મારા પરની જે સત્તા છે તે 
ફકંત તને દેવે જ આપેલી છે તેથી જે માણસે મને તને 
સૉપ્યો છે તે વધારે મોટા પાપને માટે દોપિત છે.” 

૧૨આ પછી, પિલાતે ઈસુને છોડી દેવાનો પ્રયત્ન 
કર્યો. પરંતુ યહૂદીઓએ બૂમો પાડી. "જે કોઈ વ્યક્તિ 
પોતે રાજા હોવાનો દાવો કરે છે તે કૈસરનો વિરોધી છે 


૧૪૭ 


તેથી જો તું આ માણસને છોડી દેશે તો એનો અર્થ એ કૅ 
તું કેસરનો મિત્ર નથી.” 

૧૨ચહૂદીઓએ જે કહ્યું તે પિલાતે સાંભળ્યું. તેથી તે 
ઈસુને બહાર ફરસબંદી નામની જગ્યાએ લાવ્યો. (યહૂદી 
ભાષામાં "ગબ્બથા” કહે છે.) પિલાત ત્યાં ન્યાયાસન 
પર બેઠો. ૧૪હવે તે પાસ્ખાપર્વની તૈયારીનો દિવસ* 
હતો અને લગભગ બપોરનો સમય હતો. પિલાતે 
યહૂદીઓને કહ્યું, "તમારો રાજા અહીં છે!” 

૧૫યહૂદીઓએ બૂમ પાડી, "તેને દૂર લઈ જાઓ! 
તેને દૂર લઈ જાઓ! તેને વધસ્તંભ પર જડો!” 

પિલાતે યહૂદીઓને પૂછયું, "શું તમે ઈચ્છો છો કૅ હું 
તમારા રાજાને વધસ્તંભે જડાવું?” 

મુખ્ય યાજકોએ ઉત્તર આપ્યો, “અમારો રાજા ફક્ત 
કૈસર છે.” 

૧૬તેથી પિલાતે ઈસુને તેને વધસ્તંભ પર જડીને 
મારી નાખવા સોપ્યો. 


ઈસુનું વધસ્તંભ પર મૃત્યુ 

સૈનિકોએ ઈસુને પકડયો. “ઈસુ તેનો પોતાનો 
વધસ્તંભ ઊંચકીને "તે ખોપરીની જગ્યાના નામે 
ઓળખાતા સ્થળે ગયો.” (યહૂદી ભાષામાં તે જગ્યાને 
“ગુલગુથા” કહેવાય છે.) *ગુલગુથામાં તેઓએ ઈસુને 
વધસ્તંભ પર જડ્યો. તેઓએ બીજા બે માણસોને 
વધસ્તંભ પર મૂક્યા. તેઓએ ઈસુને વચમાં રાખીને 
તેની આજુબાજુ બે માણસોને મૂક્યા. 1૯૧પિલાતે એકં 
નિશાની લખી અને તેને વધસ્તંભ પર મૂકી. તે નિશાની 
પર લખેલું હતું, "નાઝરેથનો ઈસુ, યહૂદીઓનો રાજા.” 
ચ૦તે નિશાની યહૂદી, લેટિન, ગ્રીક ભાષામાં લખેલી 
હતી. યહૂદીઓમાંના ઘણાએ નિશાની વાંચી, કારણ કૅ 
આ જગ્યા જ્યાં તેઓએ ઈસુને વધસ્તંભ પર મારી 
નાખ્યો તે શહેરની નજીક હતી. અમુખ્ય યહૂદી યાજકોએ 
પિલાતને કહ્યું, "યહૂદીઓનો રાજા” એમ લખો નહિ 
પણ લખો, “આ માણસે કહ્યું, 'હું યહૂદીઓનો રાજા 

રશપિલાતે ઉત્તર આપ્યો, "મેં જે લખ્યું છે તે હું બદલીશ 
નહિ.” 

ચ્ક્ૈનિકોએ ઈસુને વધસ્તંભ પર જડ્યા પછી તેઓએ 
તેના લૂગડાં ઉતાર્યા. તેઓએ તેના લૂગડાંના ચાર ભાગો 
પાડ્યા. દરેક સૈનિકે એક ભાગ લીધો. તેઓએ તેનો 
લાંબો ડગલો પણ લીધો. તે ઉપરથી નીચે સુધી ગૂંથેલો 
આખો એક લૂગડાંનો ટુકડો હતો. ચ”તેથી સૈનિકોએ 





તૈયારીનો દિવસ શુક્રવાર, સાબ્બાથ દિવસ પહેલાનો દિવસ. 


યોહાન ૧૯:૧૩-૩૫ 


એકબીજાને કહ્યું,'આપણે તેના ભાગ પાડવા માટે આને 
ચીરવો જોઈએ નહિ પણ એ કોને મળે એ જાણવા માટે 
ચિઠ્ઠીઓ નાખવી.” તે શાસમાં લખેલું છે એ સાચું થાય, 
તેથી આમ બન્યું: 


“તેઓએ મારા લૂગડાં તેઓની વચ્ચે વહેંચ્યા. 
અને તેઓએ મારા લૂગડાં માટે ચિઠ્ઠીઓ નાખી.” 
ઝતથ/સ રર:૮ 

તેથી સૈનિકોએ આ કર્યું. 

ચપઈસુની મા તેના વધસ્તંભ નજીક ઊભી હતી. 
તેની માની બહેન કલોપાની પત્ની તથા મગ્દલાની 
મરિયમ પણ ત્યાં હતી. ચઈઈસુએ તેની માને જોઈ તથા 
તે જેના પર પ્રેમ રાખતો હતો તે શિષ્યને પણ ત્યાં 
ઊભેલો જોયો. તેણે તેની માને કહ્યું, “વહાલી બાઈ, 
તારો દીકરો અહીં છે.” ચથપછી ઈસુએ શિષ્યને કહ્યું, 
"અહીં તારી મા છે.” તેથી આમ કહ્યા પછી, આ શિષ્ય 
ઈસુની માને તેના ઘરે રહેવા લઈ ગયો. 


ઈસુ મૃત્યુ પામે છે 

અપાછળથી, ઈસુએ જાણ્યું કે હવે બધું જ પૂરું થઈ 
ગયું છે તેથી શાસવચન પ્રમાણે પૂર્ણ કરવા તેણે કલ્યું, 
“હું તરસ્યો છું.”* ચ૯ત્યાં સરકાથી ભરેલું વાસણ હતું 
તેથી સૈનિકોએ તેમાં વાદળી બોળી અને તેઓએ ઝૂફાના 
છોડની એક ડાળી પર વાદળી મૂકી. પછી તેઓએ તે 
ઈસુના મોંમાં મૂકી. ગ”જઈસુએ તે સરકો ચાખ્યો. પછી 
તેણે કહ્યું, “સપૂર્ણ થયું.” ઈસુએ તેનું માથું નમાવ્યું અને 
મૃત્યુ પામ્યો. 

આ દિવસ તૈયારીનો દિવસ હતો. બીજો દિવસ 
ખાસ સાબ્બાથ દિવસ હતો. યહૂદીઓ ઈચ્છતા નહોતા 
કૅ સાબ્બાથના દિવસે વધસ્તંભ પર મુડદાં રહે. તેથી 
તેઓએ પિલાતને વિનંતી કરી કૅ તેઓના પગ ભાંગવામાં 
આવે જેથી તેઓ જલદી મરણ પામે અને તેઓના મુડદાં 
વધસ્તંભ પરથી ઉતારી શકાય. *રતેથી તે સૈનિકો આવ્યા 
અને ઈસુની બાજુમાં વધસ્તંભ પરના પહેલા માણસના 
પગ ભાંગી નાખ્યા. ગગ્પરંતુ જ્યારે તે સૈનિકો ઈસુની 
નજીક આવ્યા. તેઓએ જોયું કૅ તે ખરેખર મૃત્યુ પામી 
ચૂક્યો હતો તેથી તેઓએ તેના પગ ભાંગ્યા નહિ. ૩7૫ણ 
સૈનિકોમાંના એકૅ ઈસુની કૂખમાં તેનો ભાલો ભોંકી 
દીધો. તેથી લોહી અને પાણી બહાર નીકળ્યા. (જે 
વ્યક્તિએ આ બનતા જોયું તેણે તે વિષે કહ્યું. તેથી તમે 
પણ વિશ્રાસ કરી શકો તે જે વાતો કહે છે તે સાચી છે. 





"હું તરસ્યો છું.” ગી.શા. રર:૧૫; ૬૯:ર૧. 


યોહાન ૧૯:૩૬-૨૦:૧૭ 


તે જાણે છે કૅ તે સાચું કહે છે.) **આ બાબતો બની 
તેથી કરીને શાસવચન પૂર્ણ થયું છે. "તેનું એક પણ 
હાડકું ભાંગવામાં આવશે નહિ.” બીજા શાસવચનમાં 
કહ્યું છે, “જેને તેઓએ વીધ્યો તેને તેઓ જોશે.”* 


ઈસુનું દફન 

૨પાછળથી, અરિમથાઈનો યૂસફ નામનો માણસ 
પિલાતને ઈસુના દેહને લઈ જવા માટે પૂછયું. (યૂસફ 
ઈસુનો ગુપ્ત શિષ્ય હતો. પરંતુ તેણે ગુપ્ત રાખ્યું, કારણ 
કૅ તે યહૂદીઓથી બીતો હતો.) પિલાતે કહ્યું કે યૂસફ 
ઈસુના દેહને લઈ જઈ શકે તેમ છે. તેથી યૂસફ આવ્યો 
અને ઈસુના દેહને લઈ ગયો. ગ“નિકોદેમસ યૂસફ સાથે 
ગયો. નિકોદેમસ તે માણસ હતો જે અગાઉ રાત્રે ઈસુ 
પાસે આવ્યો હતો અને તેની સાથે વાતો કરી હતી. 
નિકોદેમસ આશરે ૧૦૦ શેર સુગંધી દ્રવ્ય લાવ્યો. આ 
એક બોર તથા અગરનું મિશ્રણ હતું. “આ બે માણસોએ 
ઈસુના દેહને લીધો. તેઓએ તેને સુગંધીદાર દ્રવ્યો સાથે 
શણના લૂગડાંના ટુકડાઓમાં લપેટયું હતું. (આ રીતે 
યહૂદીઓ લોકોને દફનાવે છે.) “જ્યાં ઈસુને વધસ્તંભ 
પર મારી નાખવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં એક બાગ હતો. 
તે બાગમાં ત્યાં એક નવી કબર હતી. ત્યાં પહેલા કોઈ 
વ્યક્તિને દફનાવવામાં આવી ન હતી. *ચ્તે માણસોએ 
ઈસુને તે કબરમાં મૂક્યો. કારણ કૅ તે નજીક હતી, અને 
યહૂદીઓ તેઓના સાબ્બાથ દિવસના આરંભની તૈયારી 
કરતા હતા. 


કૅટલાક શિષ્યોએ ઈસુની કંબર ખાલી જોઈ 
અઠવાડિયાના પ્રથમ દિવસે વહેલી સવારે 
ર0૦ મરિયમ મગ્દલાની કંબર પાસે ગઈ જ્યાં 
ઈસુનું શબ હતું ત્યાં હજુ અંધારું હતું. મરિયમે જોયું કૅ 
જે મોટો પથ્થર પ્રવેશદ્વાર પર ઢાંકૅલો હતો તે દૂર 
ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તેથી મરિયમ સિમોન પિતર 
તથા બીજા શિષ્ય પાસે દોડી ગઈ. (જે એક કૅ જેને ઈસુ 
ચાહતો હતો.) મરિયમે કહ્યું, "તેઓ કબરમાંથી પ્રભુને 
લઈ ગયા છે. અમને ખબર નથી તેઓએ તેને ક્યાં 
મૂક્યો છે.” 
કથી પિતર અને બીજો શિષ્ય બહાર ગયો અને 
કંબર તરફ જવાનું શરૂ કર્યું. “તેઓ બંને દોડતા હતા, 
પરંતુ બીજો શિષ્ય પિતર કરતાં વધારે ઝડપથી દોડતો 
હતો તેથી બીજો શિષ્ય કંબર પાસે પહેલો પહોંચ્યો. પતે 





"જેને તેઓએ ... જોશે” ઝખ. ૧૨:૧૦. 


૧૪૮ 


શિષ્યએ નીચા નમીને અંદર જોયું. તેણે ત્યાં શણનો 
લૂગડાંના ટુકડાઓ ત્યાં પડેલા જોયા. પણ તે અંદર 
ગયો નહિ. ધ્પછી તેની પાછળ સિમોન પિતર પણ 
આવ્યો. પિતર કબરમાં ગયો. તેણે પણ શણનો લૂંગડાંના 
ટુકડાઓ ત્યાં જોયા. શતેણે ઈસુના માથાની આજુબાજુ 
વીંટાળેલું લૂગડું પણ જોયું. તે લૃગડાંની ગળી વાળેલી 
હંતી અને શણના ટુકંડાઓથી જુદી જગ્યાએ તે મૂકેલું 
હંતું. “પછી બીજો શિષ્ય અંદર ગયો. આ તે શિષ્ય હતો 
જે કબર પાસે પહેલો પહોંચ્યો હતો. જ્યારે તેણે શું 
બન્યું હતું તે જોયું ત્યારે તેણે વિશ્વાસ કર્યો. (આ 
શિષ્યો હજુ પણ શાસલેખ સમજતા નહોતા કૅ ઈસુએ 
મૃત્યુમાંથી ઊઠવું જોઈએ.) 


મરિયમ માગ્દાલેણને ઈસુનું દર્શન 

૧જપછી શિષ્યો ધેર પાછા ફર્યા. પણ મરિયમ 
કંબરની બહારની બાજુ ઊભી રહીને રડતી હતી. જ્યારે 
તે રડતી હતી, તેણે નીચા નમીને કંબરની અંદરની 
બાજુ નજર કરી. ૧મરિયમે બે દૂતોને સફેદ વસોમાં 
જોયા. તેઓ જ્યાં ઈસુનો દેહ હતો ત્યાં બેઠા હતા. એક 
દૂત જ્યાં ઈસુનું માથું હતું ત્યાં બેઠો હતો, અને બીજો 
દૂત જ્યાં ઈસુના પગ હતા ત્યાં બેઠો હતો. 

૧%ૂતોએ મરિયમને પૂછયું, "બાઈ, તું શા માટે રડે 
છે?” 

મરિયમે કહ્યું, “કેટલાક લોકો મારા પ્રભુના શરીરને 
લઈ ગયા. મને ખબર નથી કૅ તેઓએ તેને ક્યાં મૂક્યો 
છે.” ૧૪જ્યારે મરિયમે આ કહ્યું, તેણે પછવાડે ફરીને 
જોયું તો ત્યાં ઈસુને ઊભેલો દીઠો. પણ તે જાણતી નહોતી 
કૅ તે ઈસુ હતો. 

૧છંસુએ તેને પૂછયું, "બાઈ, તું શા માટે રડે છે? તું 
કૌને શોધે છે?” 

મરિયમે ધાર્યું કે આ માણસ બગીચાની કાળજી 
રાખનાર હતો. તેથી મરિયમે તેને કહ્યું, “સાહેબ, જો તેં 
તેને અહીંથી ઉઠાવી લીધો હોય, તો તેં તેને ક્યાં મૂક્યો 
છે તે મને કહે. હું જઈશ અને તેને લઈ જઈશ.” 

૧૬ઈસુએ તેને કહ્યું, “મરિયમ.” 

મરિયમ ઈસુ તરફ ફરી અને તેને હિબ્રુ ભાષામાં 
કહ્યું, "રાબ્બોની” (આનો અર્થ "ગુરુજી.””) 

૧૬ઈસુએ તેને કહ્યું, "મને પકંડીશ નહિ. હજુ સુધી 
હું પિતા પાસે ગયો નથી. પરંતુ મારા ભાઈઓ (શિષ્યો) 
પાસે જા અને તેઓને આ વાત કહે. 'હું મારા અને 
તમારા પિતા પાસે પાછો જાઉ છું. હું મારા અને તમારા 
દેવ પાસે પાછો જાઉ છું. ”” 


૧૪૯ 


૧૮મ્‌રિયમ મગ્દલાની શિષ્યો પાસે ગઈ અને તેઓને 
કહ્યું, “મે પ્રભુને જોયો!” અને તેણે તેઓને ઈસુએ જે 
કલ્યું હતું તે બધું કહયું. 


તેના શિષ્યોને ઈસુના દર્શન 

૧૯અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે તે સાંજે બધા શિષ્યો 
ભેગા થયા હતા. બારણીઓને તાળા હતાં, કારણ કે, 
તેઓ યહૂદીઓથી ડરતાં હતા. પછી ઈસુ તેઓની વચ્ચે 
આવ્યો અને ઊભો રલો. ઈસુએ કલદ્યું, "તમને શાંતિ 
થાઓ!” ૨૦આમ કહ્યાં પછી ઈસુએ શિષ્યોને તેના હાથ 
અને તેની કૂખ બતાવી. જયારે તેઓએ પ્રભુને જોયો 
ત્યારે ખૂબ ખુશ થયા. 

“પછી ઈસુએ ફરીથી કલ્યુ, "તમને શાંતિ થાઓ!” 
પિતાએ મને મોકલ્યો છે. તે જ રીતે હવે, હું તમને 
મોકલું છું. ચઆઆમ કહ્યાં પછી તેણે શિષ્યો પર શ્વાસ 
નાખ્યો. ઈસુએ કહ્યું, "પવિત્ર આત્મા પામો. ૨ગજો તમે 
લોકોના પાપોને માફ કરશો, તો પછી તેઓનાં પાપોની 
માફી મળશે. જો તમે લોકોનાં પાપોને માફ નહિ કરો 
તો, પછી તેઓનાં પાપ માફ થશે નહિ.” 


થોમાને ઈસુના દર્શન 

રથ્રોમા (દીદુમસ કહેવાતો) જ્યારે ઈસુ આવ્યો ત્યારે 
બીજાઓની સાથે તે નહોતો. થોમા તે બારમાંનો એકં 
હંતો. ચપબીજા શિષ્યોએ થોમાને કહ્યું, “અમે પ્રભુને 
જોયો છે.” થોમાએ ઉત્તર આપ્યો; “જ્યા સુધી હું તેના 
હાથમાં ખીલાંના ઘા ના જોઉં ત્યાં સુધી હું વિશ્વાસ 
કરીશ નહિ. તેના હાથોના ઘા જોયા વિના તથા મારી 
આંગળી ખીલખઓનેા ઘામાં મૂક્યા વિના તથા તેની કૂખમાં 
મારો હાથ મૂક્યા વિના હું વિશ્વાસ કરીશ નહિ.” 

અએક અઠવાડિયા પછી ફરીથી શિષ્યો ઘરમાં હતા. 
થોમા તેઓની સાથે હતો. બારણાંઓને તાળાં હતાં. પરંતુ 
ઈસુ આવ્યો અને તેઓની વચ્ચે આવીને ઊભો. ઈસુએ 
કહ્યું, “તમને શાંતિ થાઓ!” ચ*પછી ઈસુએ થોમાને 
કહ્યું, “તારી આંગળી અહીં મૂક. મારા હાથો તરફ જો. 
તારો હાથ અહીં મારી કૂંખમાં મૂક. શંકા કરવાનું બંધ 
કરી વિશ્વાસ કરવાનું શરૂ કર.” 

અ્થોમાએ ઈસુને કહ્યું, “મારા પ્રભુ અને મારા દેવ!” 

આઈસુએ થોમાને કહ્યું, "તે વિશ્વાસ કર્યો કારણ કૅ 
તેં મને જોયો. જે લોકો મને જોયા વિના વિશ્વાસ કરે છે 
તેઓને ધન્ય છે. ” 


યોહાન ૨૦:૧૮-૨૧:૧૦ 


યોહાને આ પુસ્તક શા માટે લખ્યું 
૩૦ઈસુએ બીજા ઘણા ચમત્કારો ક્યા જે તેના શિષ્યોએ 
જોયા. આ ચમત્કારો આ પુસ્તકમાં લખેલા નથી. ઝછતો 
આ વાતો લખી છે તેથી તમે વિશ્વાસ કરો કૅ ઈસુ જ 
ખ્રિસ્ત છે, દેવનો દીકરો છે. પછી, વિશ્વાસ કરવાથી, 
તેના નામ દ્વારા તમે જીવન પ્રાપ્ત કરી શકશો. 


ઈસુના સાત શિષ્યોને દર્શન 
પાછળથી, તેના શિષ્યોને ઈસુએ પોતાની જાતે 

ર૧ દર્શન દીધા. આ તિબેરિયાસ શાલીલ) સરોવરની 
બાજુમાં હતું. તે આ રીતે બન્યું. ચશેષ્યોમાંના કૅટલાક 
ભેગા થયા હતા. તેઓમાં સિમોન પિતર, થોમા (જે 
દીદુમસ કહેવાતો હતો તે) ગાલીલના કાનાનો 
નથાનિયેલ, ઝબદીના બે દીકરાઓ, અને બીજા બે શિષ્યો 
હતા. વૅસેમોન પિતરે કહ્યું, “હું માછલા પકડવા બહાર 
જાઉ છું.” 

બીજા શિષ્યોએ કહ્યું, "અમે તારી સાથે આવીશું.” 
પછી બધા જ શિષ્યો બહાર ગયા અને હોડીમાં બેઠા. 
તેઓએ તે રાત્રે માછલા પકડવા પ્રયત્ન કર્યો પણ કંઈ 
હાથ આવ્યું નહિ. *બીજી વહેલી પરોઢે ઈસુ સમુદ્રકાંઠે 
ઊભો હતો. પરંતુ શિષ્યોએ તેને ઓળખ્યો નહિ કૅ તે 
ઈસુ હતો. પપછી ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યુ, “મિત્રો, તમે 
કોઈ માછલી પકડી છે?” 

શિષ્યોએ કહ્યું, “ના.” 

જસુએ કહ્યું, “તમારી હોડીની જમણી બાજુએ 
પાણીમાં તમારી જાળ નાખો. તમે ત્યાં થોડી માછલીઓ 
પકડી શકશો.” તેથી શિષ્યોએ આમ કર્યું. તેઓએ એટલા 
બધા માછલાં પકડ્યાં કૅ તેઓ જાળને હોડીમાં પાછી 
ખેંચી શક્યા નહિ. 

ઈસુ જેને પ્રેમ કરતો હતો તે શિષ્યોમાંના એક 
શિષ્યએ પિતરને કહ્યું, “તે માણસ પ્રભુ છે!” પિતરે તેને 
આમ કહેતો સાંભળ્યો, “તે માણસ પ્રભુ છે,” પિતરે 
તેનો ડગલો પહેર્યા. (કામ કરવા તેણે પોતાનાં કપડાં 
કાઢી નાખ્યાં હતાં.) પછી તે પાણીમાં કૂદી પડયો. “બીજા 
શિષ્યો હોડીમાં કિનારે ગયા. તેઓએ માછલા ભરેલી 
જાળ ખેંચી. તેઓ કિનારાથી ૧૦૦ વારથી વધારે દૂર ન 
હતા. “જ્યારે શિષ્યો હોડીમાંથી નીચે ઉતરી કિનારા પર 
આવ્યા. તેઓએ ગરમ કોલસાનો અગ્નિ જોયો. ત્યાં આગ 
પર એક માછલી અને ત્યાં બાજુમાં રોટલી પણ હતી. 
૧૦૫છી ઈસુએ કહ્યું,"તમે માછલીઓ પકડી છે તેમાંથી 
થોડી લાવો.” 


યોહાન ૨૧:૧૧-ર૫પ 


૧સેમોન પિતર હોડીમાં ગયો અને જાળને 
સમુદ્રકિનારે ખેંચી. તે મોટી માછલીઓથી ભરેલી હતી. 
ત્યાં ૧૫૩ માછલીઓ હતી. માછલીઓ ઘણી ભારે હતી, 
પણ જાળ ફાટી નહિ. "ઈસુએ તેઓને કહ્યું, "આવો 
અને ખાઓ.” શિષ્યોમાંથી કોઈ પણ તેને પૂછી શક્યો 
નહિ, "તું કોણ છે?” તેઓએ જાષ્યું તે પ્રભુ હતો. સુ 
ભોજન તરફ ગયો. તેણે રોટલી લીધી અને તે તેઓને 
આપી. ઈસુએ પણ માછલી લીધી અને તે તેઓને આપી. 

૧૪મૃત્યુ પામેલાઓમાંથી ઊઠયા પછી ઈસુએ પોતાના 
શિષ્યોને આમ ત્રીજી વાર દર્શન દીધા. 


ઈસુ પિતર સાથે વાત કરે છે 

યારે તેઓએ ભોજન પૂરું કર્યુ, ઈસુએ સિમોન 
પિતરને કહ્યું, "સિમોન, યોહાનના દીકરા, શું તું મને 
આ બીજા પુરુષો કરતાં વધારે હેત કરે છે?” 

પિતરે ઉત્તર આપ્યો, “હા, પ્રભુ, તું જાણે છે કૅ હું તને 
હેત કરું છું.” 

પછી ઈસુએ પિતરને કહ્યું, "મારા હલવાનો*ની 
સંભાળ રાખ.” 

૧૬ફરીથી ઈસુએ પિતરને કહ્યું, "સિમોન, યોહાનના 
દીકરા, શું તું મને પ્રેમ કરે છે?” 

પિતરે ઉત્તર આપ્યો, “હા પ્રભુ, તું જાણે છે કૅ હું તને 
પ્રેમ કરું છું.” 

પછી ઈસુએ પિતરને કહ્યું, "મારા ઘેટાંઓની સંભાળ 
રાખ.” 

૧%ઈસુએ ત્રીજી વાર કહ્યું, "સિમોન, યોહાનના 
દીકરા, શું તું મને પ્રેમ કરે છે?” 

પિતર ઉદાસ હતો કારણ કૅ ઈસુએ તેને ત્રણ વખત 
પૂછયું, "શું તું મને પ્રેમ કરે છે?” પિતરે કહ્યું, “પ્રભુ તું 
બધું જાણે છે. તું જાણે છે કૅ હું તને પ્રેમ કરું છું!” 





હંલવાનો, ઘેટાં યોહાન ૧૦માં દર્શાવ્યાં પ્રમાણે ઈસુ આ શબ્દોનો 
અર્થ તેનાં લોકો કરે છે. 


૧૫૦ 


ઈસુએ પિતરને કહ્યું, “મારા ઘેટાંની સંભાળ રાખ.૧હું 
તને સત્ય કહું છું. જ્યારે તું યુવાન હતો. તું તારો પોતાનો 
પટ્ટો બાંધી અને તારી જ્યાં જવાની ઈચ્છા હતી ત્યાં 
ગયો. પણ જ્યારે તું વૃદ્ધ થશે ત્યારે તું તારા હાથ લાંબા 
કરીશ અને બીજો કોઈ પુરુષ તને બાંધશે. તે વ્યક્તિ 
તારી ઈચ્છા જ્યાં નહિ જવાની હશે ત્યાં દોરી જશે.” 
૧૯(ઈસુએ દેવનો મહિમા પ્રગટ કરવા, તે દર્શાવવા એમ 
કહ્યું. પછી ઈસુએ પિતરને કહ્યું, "મારી પાછળ આવ!” 
ર૦પિતર પાછો વળ્યો અને ઈસુ જે શિષ્યને પ્રેમ કરતો 
હતો, તેને પાછળ ચાલતો જોયો. (આ તે શિષ્ય હતો 
જેણે વાળુના સમયે તેની છાતી પર અઢેલીને પૂછયું 
હતું, "પ્રભુ તારી વિરુદ્ધ કોણ થશે?”) ચજ્યારે પિતરે આ 
શિષ્યને તેની પાછળ જોયો. તેણે ઈસુને પૂછયું, “પ્રભુ, 
તેના વિષે શું છે?” 

ચઈસુએ ઉત્તર આપ્યો, "ધારો કૅ હું પાછો આવું ત્યાં 
સુધી તે જીવતો રહે એવી મારી ઈચ્છા હોય, તેનું તારા 
માટે કોઈ મહત્વ હોવું જોઈએ નહિ. તું મારી પાછળ 
આવ!” 

ચપતેથી એ વાત ભાઈઓમાં અંદર અંદર પ્રસરી. તેઓ 
કહેતા હતા કૅ આ શિષ્ય જેને ઈસુ પ્રેમ કરતો હતો તે 
મૃત્યુ પામશે નહિ. પણ ઈસુએ કહ્યું ન હતું કૅ તે મૃત્યુ 
પામશે નહિ. તેણે ફક્ત કહ્યું, "ધારો કૅ મેં નક્કી ક્યું હોય 
કૅ હું પાછો આવું ત્યાં સુધી તે જીવે એમાં તારે શું?” 

રતે શિષ્ય જે આ બાબત કહે છે, તે જેણે હમણાં 
આ બાબત લખી છે. અમે જાણીએ છીએ કૅ તે જે કહે 
છે તે સાચું છે. 

રપત્યાં બીજી ઘણી બાબતો છે જે ઈસુએ કરી છે. જો 
તે બાબતોના પ્રત્યેક કામો લખવામાં આવે તો હું ધારું 
છું કે એટલાં બધાં પુસ્તકો થાય કૅ તેનો સમાવેશ આ 
જગતમાં થાય નહિ. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 


લૂક બીજુ પુસ્તક લખે છે 

વ્‌ વહાલા થિયોફિલ, મેં પ્રથમ પુસ્તક ઈસુએ જે 

કંઈ કર્યું અને શીખવ્યું તે દરેક બાબતો વિષે લખ્યું 
છે. રમે ઈસુના જીવનના આરંભથી તેને જે દિવસથી 
આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો ત્યાં સુધીના સમગ્ર 
જીવન વિષે લખ્યું છે. આ બનતાં પહેલાં, ઈસુએ પોતે 
પસંદ કરેલા પ્રેરિતો સાથે વાત કરી. પવિત્ર આત્માની 
સહાયથી ઈસુએ પ્રેરિતોને તેઓએ શું કરવું જોઈએ તે 
કહ્યું. ગઆ ઈસુના મૃત્યુ પછીની વાત હતી, પણ તેણે 
પ્રેરિતોને બતાવ્યું કૅ તે જીવંત છે. ઈસુએ ઘણાં 
સામર્થ્યશાળી પરાક્રમો કરીને આ સાબિત કર્યું. પ્રેરિતોને 
ઈસુનાં મૃત્યુમાંથી સજીવન થયા બાદ ૪૦ દિવસ 
દરમિયાન ઘણીવાર તેના દર્શન થયાં. ઈસુએ પ્રેરિતોને 
દેવના રાજ્ય વિષે કહ્યું. “એક વખત ઈસુ તેઓની સાથે 
જમતો હતો, ત્યારે ઈસુએ તેઓને યરૂશાલેમ છોડવાની 
ના પાડી હતી. ઈસુએ કહ્યું, “તમને બાપે જે વચન 
આપ્યું છે તે વિષે મેં તમને પહેલાં કું છે. આ વચન 
પ્રાપ્ત કરવા માટે અહીં યરૂશાલેમમાં રાહ જુઓ. પયોહાને 
પાણીથી બાપ્તિસ્મા કર્યું, પણ થોડા દિવસો પછી તમે 
પવિત્ર આત્માથી બાપ્તિસ્મા પામશો.” 


ઈસુ આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો છે 

બધા પ્રેરિતો ભેગા થયા. તેઓએ ઈસુને પૂછયું, 
"પ્રભુ, શું આ સમય તારા માટે યહૂદીઓને તેઓનું 
રાજ્ય ફરીથી સૉપવાનો છે?” 

ઈસુએ તેઓને કહ્યું, “ફક્ત એક માત્ર બાપ જ 
સમયો અને તારીખો નક્કી કરવા માટે અધિકૃત છે. આ 
વસ્તુઓ તમે જાણી શકો નહિ. “પણ પવિત્ર આત્મા 
તમારી પાસે આવશે. પછી તમે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરશો. 
ત્યારે તમે મારા સાક્ષી થશો-તમે લોકોને મારા વિષે 
કહેશો. પહેલાં, તમે યરૂશાલેમમાં લોકોને કહેશો. પછી 
યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા વિશ્વના બધા જ લોકોને 
કહેશો.” 

લ્પ્રેરિતોને આ બાબતો કહ્યા પછી, ઈસુને આકાશમાં 
લઈ લેવામાં આવ્યો. પ્રેરિતોના દેખતાં જ ઈસુ વાદળમાં 


અદ્રશ્ય થઈ ગયો, અને તેઓ તેને જોઈ શક્યા નહિ. 
૧૦ઈંસુ દૂર જઈ રહયો હતો અને પ્રેરિતો આકાશમાં જોઈ 
રહયા હતા. અચાનક, બે શ્વેત વસ્રધારી માણસો (દૂતો) 
તેઓની બાજુમાં આવીને ઊભા. પતે બે માણસોએ 
પ્રેરિતોને કહ્યું, “ઓ ગાલીલના માણસો, તમે અહીં 
આકાશ તરફ જોતાં શા માટે ઊભા છો? તમે જોયું કૅ 
ઈસુને તમારી પાસેથી આકાશમાં લઈ લેવામાં આવ્યો 
છે. જે રીતે તમે તેને જતાં જોયો તે જ રીતે તે પાછો 
આવશે.” 


એક નવા પ્રેરિતની પસંદગી 

૧૨૫છી તે પ્રેરિતો જેતૂન પર્વત પરથી યરૂશાલેમ 
પાછા ફર્યા. (આ પર્વત યરૂશાલેમથી લગભગ અડધો 
માઈલ દૂર છે.) “તે પ્રેરિતો શહેરમાં પ્રવેશ્યા. તેઓ 
જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં મેડી પરના ઓરડામાં ગયા. તે 
પ્રેરિતો હતા, પિતર, યોહાન, યાકૂબ, આંન્દ્રિયા, ફિલિપ, 
થોમા, બર્થોલ્મી, માથ્થી, યાકૂંબ (અલ્ફીનો દીકરો), 
સિમોન (ઝલોતસ) તથા યાકૂંબનો ભાઈ યહૂદા ત્યાં 
ગયા. 

૧૪બધા પ્રેરિતો ભેગા થયા હતા. તેઓ સતત એક જ 
હેતુથી પ્રાર્થના કરતાં હતા ત્યાં કૅટલીક સીઓ હતી. 
ઈસુની મા મરિયમ, અને તેના ભાઈઓ પણ ત્યાં પ્રેરિતો 
સાથે હતા. 

'પ્દ્યોડા દિવસ પછી વિશ્રાસીઓની એક સભા મળી. 
(ત્યાં તેમાંના લગભગ ૧૨૦ હાજર હતા.) પિતરે ઊભા 
થઈને કહ્યું, 15૬-૧9૬“ભાઈઓ, શાસવચનોમાં પવિત્ર 
આત્માએ દાઉદ દ્વારા કહ્યું કૅ કંઈક થવાની જરૂર છે. તે 
આપણા સમૂહમાંના એક યહૂદા વિષે કહેતો હતો. યહૂદા 
આપણી સાથે સેવામાં ભાગીદાર હતો. આત્માએ કઘ્યું કૅ 
ઈસુને પકડવા માટે યહૂદા માણસોને દોરશે.” 

૧«યહૂદાને આ દુષ્ટ કામ માટે પૈસા આપવામાં 
આવ્યા હતા. તેના પૈસા તેના માટે ખેતર ખરીદવામાં 
વપરાયા. પણ યહૂદા ઊધે મસ્તકૅ પટકાયો, અને 
તેનું શરીર ફાટી ગયું. તેનાં બધાં આંતરડાં બહાર 
નીકળી ગયાં. '૬યરૂશાલે મના બધા લો કોએ આ વિષે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧:ર૦-ર:૧૬ 


જાણ્યું. તેથી તેઓએ તે ખેતરનું નામ હકૅલ્દમા રાખ્યું. 
તેઓની ભાષામા હકૅલ્દમાનો અર્થ, "લોહીનું ખેતર” 
થાય છે.) 

રબપિતરે કહ્યું, “ગીતશાસના પુસ્તકમાં યહૂદા વિષે 
આમ લખેલું છે: 


'તેની જમીન નજીક લોકોએ જવું નહિ; ત્યાં 
કૌઈએ રહેવું નહિ!” 
ગઝતથસ ૬૯:ર૪ 
અને તે પણ લખેલું છે: 


'તેનું કામ બીજો કોઈ માણસ લે.' 
ઝતથ/સ (૦૯૪ 


અરરતેથી હવે બીજા કોઈ માણસે આપણી સાથે 
જોડાવું જોઈએ અને ઈસુના પુનરુત્થાનના (મૃત્યુમાંથી 
ઊઠવું) સાક્ષી થવું જોઈએ. આ માણસ પેલા માણસોમાંનો 
એક હોવો જોઈએ. જયારે પ્રભુ ઈસુ આપણી સાથે હતો 
ત્યારે બધા જ સમય દરમિયાન આપણા સમૂહનો ભાગ 
હંતો, જ્યારથી યોહાને લોકોને બાપ્તિસ્મા આપવાનું 
શરૂ કર્યું, ત્યારથી ઈસુને આપણી પાસેથી આકાશમાં 
લઈ જવાયો ત્યાં સુધી આ માણસ આપણી સાથે હોવો 
જોઈએ.” 

ચ્ગ્રેરિતોએ બે માણસોને સમૂહની આગળ ઊભા 
કર્યા. એક હતો યૂસફ બર્સબા, તે યુસ્તસના નામથી 
ઓળખતો અને બીજો માણસ હતો માથ્થિયાસ. ૨૪- 
સ્‍પપ્રેરિતોએ પ્રાર્થના કરી, "પ્રભુ, તું પ્રત્યેક માણસોના 
મનોને જાણે છે. આ બેમાંથી તું આ કામ કરવા માટે 
કોને પસંદ કરે છે તે દર્શાવ. યહૂદા ભટકી જઈને જયાં 
જવાનો હતો ત્યાં ગયો. પ્રભુ, કયા માણસે પ્રેરિત તરીકૅ 
તેની જગ્યા લેવી જોઈએ તે બતાવ.” ચધપછી પ્રેરિતોએ 
બેમાંથી એકની પસંદગી કરવા માટે ચિઠ્ઠીઓ નાખી. 
પ્રભુની ઈચ્છાનુસાર માથ્થિયાસના નામની ચિટઠ્ટી 
નીકળી. તેથી તે બીજા અગિયારની સાથે પ્રેરિત થયો. 


પવિત્ર આત્માનું આગમન 
જ્યારે પચાસમાનો દિવસ આવ્યો ત્યારે, પ્રેરિતો 
રે બધા એક જગ્યાએ ભેગા થયા હતા. ચઅચાનક 
આકાશમાંથી અવાજ આવ્યો. આ અવાજ સખત ફૂંકાતા 
પવનના જેવો હતો. તેઓ જ્યાં બેઠા હતાં તે આખું ઘર 
આ અવાજથી ગાજી ઊઠ્યું. અગ્નિના જેવી છૂટી છૂટી 
પડતી જીભો તેઓના જોવામાં આવી. આ જીભો છૂટી 


૧૫ર 


પડીને પ્રત્યેક વ્યક્તિ પર ઊભી બેઠી. *તેઓ બધા 
પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા, અને તેઓએ જુદી જુદી 
ભાષાઓ બોલવાનું શરૂ કર્યું. પવિત્ર આત્માએ તેઓને 
આ કરવાનું સામર્થ્ય આપ્યું. 

પઆ સમયે યરૂશાલેમમાં કેટલાક ધાર્મિક યહૂદીઓ 
રહેતા હતા. દુનિયાના દરેક દેશમાંના આ માણસો હતા. 
5આ માણસોનો મોટો સમૂહ ભેગો થયો હતો કારણ કૅ 
તેઓએ આ અવાજ સાંભળ્યો હતો. તેઓ નવાઈ પામ્યા 
હતા. કારણ કૅ પ્રેરિતો બોલતાં હતા, અને દરેક માણસે 
તેઓની પોતાની ભાષામાં તે સાંભળ્યું હતું. *બધા 
યહૂદીઓ આનાથી આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. તેઓ સમજી 
શક્યા નહિ કૅ પ્રેરિતો આવું કૅવી રીતે કરી શક્યા. તેઓએ 
કહ્યું, “જુઓ, આ બધા જ માણસો (પ્રેરિતો) જેઓને 
આપણે બોલતાં સાંભળીએ છીએ તે બધા શું ગાલીલના 
નથી? “પણ આપણે તેઓને આપણી પોતાની ભાષામાં 
બોલતાં સાંભળીએ છીએ. આ કૅવી રીતે શક્ય છે? આપણે 
બધા જ જુદી જુદી જગ્યાઓના છીએ: ળપાર્થીઓ, 
માદીઓ, એલામીઓ, મેસોપોતામિયાના, યહૂદિયાના, 
કપ્પદોકિયાના, પોન્તસના, આશિયાના, ૧૦ફુગિયાના, 
પમ્ફૂલિયાના, ઈજીપ્તના, લિબિયાના, કૂરેની ભાષા તથા 
રોમ વિસ્તારના પ્રવાસીઓ, જયહ્‌દી તથા 
બીનયહૂદીઓમાંથી થએલા યહૂદી, આમ આપણે જુદા 
જુદા દેશોના છીએ. પણ આપણે આ માણસોને આપણી 
પોતાની ભાષામાં સાંભળીએ છીએ! તેઓ દેવના જે 
કંઈ મોટાં કામો વિષે કહે છે તે આપણે બધા સમજી 
શકીએ છીએ.” ૧રબધા લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા. અને 
મૂંઝાયા. તેઓ એકબીજાને પૂછે છે, “આ શું થઈ રહ્યું 
છે?”૧૩૨બીજા લોકો પ્રેરિતો તરફ ઠઠ્ઠા કરી રહાં હતા. આ 
લોકોએ વિચાર્યું કૅ પ્રેરિતોએ વધારે પડતો દ્રાક્ષારસ 
પીધેલો છે. 

પિતરનું લોકોને ભાષણ 

૧૪પછી પિતર અગિયાર બીજા પ્રેરિતો સાથે ઊભો 
રહ્યો. તે એટલા મોટા અવાજે બોલ્યો કૅ જેથી બધા 
લોકો સાંભળી શકે. તેણે કહ્યું; "મારા યહૂદી ભાઈઓ 
તથા યરૂશાલેમમાં તમારામાંના બધા જે રહો છો, હું 
તમને કંઈક કહીશ, જે જાણવાની તમારે જરૂર છે. 
ક્રાળજીપૂર્વક સાંભળો. ૧પઆ માણસો તમે ધારો છો 
એમ પીધેલા નથી; હજુ સવારના નવ વાગ્યા છે! 1૧૬૫ણ 
યોએલ પ્રબોધકૅ જે બાબત માટે લખ્યું હતું તે આજે 
તમે અહીં થતું જુઓ છો. યોએલ પ્રબોધકૅ જે લખ્યું છે 
તેઆ છે: 


૧૫૩ 


૧9 દૈવ કહે છે કૅ: છેલ્લા દિવસોમાં, હું મારો આત્મા 
બધા લોકો પર રેડી દઈશ. તમારા પુત્રો અને 
પુત્રીઓ પ્રબોધ કરશે. તમારા જુવાનોને સંદર્શનો 
થશે. તમારા વૃદ્ધોને ખાસ સ્વપ્નો આવશે. 

૧૮ તે સમયે, હું મારા સેવક-સેવિકાઓ પર મારો 
આત્મા રેડીશ અને તેઓ પ્રબોધ કરશે. 

૧૯ હું ઊચે આકાશમાં આશ્ચર્યજનક કામો બતાવીશ. 
હું નીચે પૃથ્વી પર તેના અદભૂત ચિહનો આપીશ. 
ત્યાં લોહી, અગ્નિ, અને ધુમાડાના ગોટેગોટા 
દેખાડીશ. 

ર૦ સૂર્યનું પરિવર્તન અંધકારમાં થશે, અને ચંદ્ર લાલ 
લોહી જેવો બનશે. પછી પ્રભુનો મહાન તથા 
પ્રસિધ્ધ દિવસ આવશે. 

4 અને પ્રત્યેક માણસ જે પ્રભુમાં વિશ્વાસ કરશે તેં 
તારણ પામશે.' 

યાએલ ર.:ર૮-ઝર 


રમારા યહૂદી ભાઈઓ, આ શબ્દો ધ્યાનથી 
સાંભળો: નાસરેથનો ઈસુ એક ઘણો વિશિષ્ઠ માણસ 
હતો. દેવે તમને આ સ્પષ્ટ દર્શન કરાવ્યું છે. દેવે પરાક્રમો 
અને આશ્ચર્યો તથા ચમત્કારોથી તે સાબિત કર્યું છે. તે 
ઈસુ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તમે બધાએ આ બાબતો 
જોઈ છે. તેથી તમે જાણો છો કૅ આ સાચું છે. ચગ્તમને 
ઈસુ સોપવામાં આવ્યો, અને તમે તેની હત્યા કરી. દુષ્ટ 
માણસોની સહાયથી તમે ખીલા ઠોકીને ઈસુને વધસ્તંભે 
જડાવ્યો. પણ દેવ તો જાણતો હતો કૅ આ બધું થવાનું 
છે. આ દેવની યોજના હતી. ઘણા સમય પહેલા દેવે 
આ યોજના ઘડી હતી. ચ૪ઈસુએ મૃત્યુની વેદના સહન 
કરી, પણ દેવે તેને એ બધી વેદનાઓમાંથી મુક્ત કર્યો. 
દેવે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઊઠાડયો. મૃત્યુ ઈસુને પકડી 
શક્યું નહિ. ર"દાઉદે ઈસુના સંદર્ભમાં આમ કહ્યું છે: 


'મેં પ્રભુને હંમેશા મારી સંમુખ જોયો; મને 
સલામત રાખવા માટે તે મારી જમણી બાજુએ 
છે. 

૬ તેથી મારું હદય પ્રસન્ન છે, અને મારી જીભ 
હર્ષોલ્લાસ વ્યક્ત કરે છે. હા, મારું શરીર પણ 
આશામાં રહેશે. 

૨9 કારણ કે તું મારા આત્માને મૃત્યુના સ્થળે છોડશે 
નહિ. તું તારા પવિત્રને પણ કંબરમાં કોહવાણ 


જોવા દઈશ નહિ. 
૮ તે મને જીવન જીવતાં શીખવ્યું છે. તું મારી 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર:૧૭-૩૮ 


નજીક આવીશ અને મને આનંદથી ભરપૂર 
કરીશ.' 
ઝતથ/સ ?૬:૮-૨૬ 


અમારા ભાઈઓ, હું તમને આપણા પૂર્વજ દાઉદના 
સંદર્ભમાં સાચું કહીશ. તે મૃત્યુ પામ્યો હતો અને તેને 
દફનાવવામાં આવ્યો હતો. તેની કબર આજે પણ આપણી 
પાસે છે. ૦દાઉદ એક પ્રબોધક હતો અને દેવે જે કહ્યું 
તે જાણતો હતો. દેવે દાઉદને વચન આપ્યું હતું કૅ તે 
દાઉદના પરિવારમાંથી કોઈ વ્યક્તિને દાઉદના જેવો રાજા 
બનાવશે. *દાઉદે તે થતાં પહેલા આ જાણ્યું. તેથી તે 
વ્યક્તિના સંદર્ભમાં દાઉદે આમ ક્યું: 


'તેને મૃત્યુની જગ્યાએ રહેવા દેવામાં આવ્યો ન હતો. 
તેનું શરીર કબરમાં સડવા દીધું નહિ.' 


દાઉદ મૃત્યુમાંથી પુનરુત્થાન પામેલ ખ્રિસ્તના સંદર્ભમાં 
કહેતો હતો. તેથી ઈસુ મૃત્યુમાંથી સજીવન થયેલ 
દેવ છે, દાઉદ નહિ! આપણે બધા આ માટે સાક્ષી છીએ. 
આપણે તેને જોયો છે! **ઈસુને આકાશમાં લઈ જવામાં 
આવેલ છે. તેથી ઈસુ દેવની જમણી બાજુએ દેવની 
સાથે છે. પિતાએ (દેવ) હવે ઈસુને પવિત્ર આત્મા આપેલ 
છે. દેવે જે વચન આપ્યું હતું તે પવિત્ર આત્મા છે. તેથી 
હવે ઈસુ તે આત્મા રેડી રદો છે. તમે જે જુઓ છો 
અને સાંભળો છો તે આ છે. *”જે એકને આકાશમાં 
લઈ જવામાં આવેલ છે તે દાઉદ ન હતો. જેને આકાશમાં 
લઈ જવામાં આવ્યો હતો તે તો ઈસુ હતો. દાઉદે પોતે 
જ કલ્યું છે: 

પ્રભુએ (દેવ) મારા પ્રભુને કહ્યું: 
૩૫ જયાં સુધી હું તારા દુશ્મનોને હું તારી સત્તામાં 

ના સોપું ત્યાં સુધી મારી જમણી બાજુએ બેસ.' 

ઝતથ/સ ?૬૦:? 


"તેથી બધા યહૂદી લોકોએ આ સત્ય જાણવું 


જોઈએ, દેવે ઈસુને પ્રભુ અને ખ્રિસ્ત બનાવ્યો છે. તે 
એ જ માણસ છે જેને તમે વધસ્તંભે ખીલા મારીને 
જડ્યો!” 

યારે લોકોએ આ સાંભળ્યું ત્યારે, તેઓ ઘણા 
દુ:ખી થયા. તેઓએ પિતર અને બીજા શિષ્યોને પૂછયું, 
“ભાઈઓ, અમારે શું કરવું જોઈએ?” 

૨4પેતરે તેઓને કહ્યું, "પસ્તાવો કરો. તમારામાંનો 
દરેક ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે બાપ્તિસ્મા પામો. પછી દેવ 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર:૩૯-૩:૧૬ 


તમારાં પાપોને માફ કરશે, અને તમને પવિત્ર આત્માનું 
દાન પ્રાપ્ત થશે. **આ વચન તમારા માટે છે અને તે 
તમારાં બાળકો તથા જે લોકો દૂર દૂર છે તેઓને માટે 
પણ છે. આપણા પ્રભુ દેવ તેની પાસે જેટલાંને બોલાવશે 
તે દરેક માણસ માટે છે.” 

૪બપિતરે બીજા ઘણા શબ્દોથી તેઓને ચેતવણી આપી; 
તેણે તેઓને કહ્યું "હાલમાં જે દુષ્ટ લોકો જીવી રહયા છે 
તેઓથી તમારી જાતનો બચાવ કરો!” 7૧પછી જે લોકોએ 
પિતરે કહ્યું હતું તેમાં વિશ્વાસ કર્યો તેઓ બાપ્તિસ્મા 
પામ્યાં. તે દિવસે આશરે ૩,૦૦૦ લોકો વિશ્રાસીઓના 
સમૂહમાં ઉમેરાયા. *ચવિશ્વાસીઓએ સંગતમાં ભેગા 
મળવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેઓ પ્રેરિતોના બોધ શીખવામાં 
તેઓના સમયનો ઉપયોગ કરતા. વિશ્રાસીઓ 
એકબીજાના સહભાગી બન્યા. તેઓ રોટલી ભાગવામાં 
તથા પ્રાર્થના કરવામાં લાગું રહયા. 


વિશ્વાસીઓનો ફાળો 

?ગ્પ્રેરિતો ઘણાં અદભૂત કૃત્યો અને ચમત્કારો કરતા 
હતાં. પ્રત્યેક માણસના હદયમાં દેવના માટે મહાન 
સન્માનની ભાવના જાગી. 77બધા જ વિશ્રાસીઓ સાથે 
રહેતાં. તેઓ દરેક વસ્તુઓ વહેંચતા. *પવિશ્રાસીઓએ 
તેઓની જમીનો તથા તેઓની માલિકીની વસ્તુઓ વેચી 
અને પછી તે પૈસા તેઓનામાં જ દરેકની જરૂરિયાત 
પ્રમાણે વહેંચી આપ્યા. *ધવેશ્રાસીઓ પ્રતિદિન મંદિરના 
આંગણામાં ભેગા મળતા. તેઓ બધાનો હેતુ સર્વ સામાન્ય 
હંતો. તેઓ તેઓના ઘરોમાં એક સાથે જમતા. તેઓ 
રોટલી ભાંગીને ઉમંગથી તથા નિખાલસથી ખાતા. 
૪શવેશ્રાસીઓ દેવની સ્તુતિ કરતા અને બધા જ લોકોને 
તેઓ ગમતા. પ્રતિદિન વધારે ને વધારે માણસોનો ઉદ્ધાર 
થતો; પ્રભુ વિશ્વાસીઓના સમૂહમાં તે લોકોનો ઉમેરો 
કરતો હતો. 


પિતર લંગડા માણસને સાજો કરે છે 

એક દિવસે પિતર અને યોહાન મંદિરમાં ગયા. 
૩ તે વખતે બપોરનાં ત્રણ વાગ્યા હતા. આ સમય 
મંદિરની દૈનિક પ્રાર્થના કરવાનો હતો. જયારે તેઓ 
મંદિરના પ્રાંગણમાં જતાં હતાં ત્યારે એક માણસ ત્યાં 
હતો. આ માણસ તેના જન્મથી અપંગ હતો. તે ચાલી 
શકતો નહોતો, તેથી કેટલાક મિત્રો તેને ઊચકીને લઈ 
જતા. તેના મિત્રો તેને રોજ મંદિરે લાવતા. તેઓ મંદિરના 
બહારના દરવાજાની એક તરફ તે લંગડા માણસને 
બેસાડતા. તે દરવાજો સુંદર નામે ઓળખાતો. ત્યાં મંદિર 


૧૫૪ 


જતા લોકો પાસે તે માણસ પેસા માટે ભીખ માગતો. 
પતે દિવસે તે માણસે પિતર અને યોહાનને મંદિરના 
પ્રાંગણમાં જતા જોયા. તેણે તેઓની પાસે પેસા માંગ્યા. 
“પિતર અને યોહાને તે અપંગ માણસ તરફ જોયું અને 
કહયું, “અમારા તરફ જો!” પતે માણસે તેઓના તરફ 
જોયું, તેણે વિચાર્યું તેઓ તેને થોડા પૈસા આપશે. ધ્પણ 
પિતરે કહ્યું, “મારી પાસે સોનું કૅ ચાંદી કંઈ નથી. પણ 
મારી પાસે તને આપી શકાય તેવું બીજું કંઈક છે: ઈસુ 
ખ્રિસ્ત નાઝારીના નામથી ઊભો થા અને ચાલ!” પછી 
પિતરે તે માણસનો જમણો હાથ પકડ્યો અને તેને 
ઉઠાડ્યો. તરત જ તે માણસના પગોમાં અને ઘૂંટીઓમાં 
જોર આવ્યું. વે માણસ કૂંદયો, તેના પગ ઉપર ઊભો 
રથો અને ચાલવા લાગ્યો. તે તેઓની સાથે મંદિરમાં 
ગયો. તે માણસ ચાલતો, કૂંદતો અને દેવની સ્તુતિ કરવા 
લાગ્યો. ૯-૦બધા લોકોએ તેને ઓળખ્યો. લોકોએ જાણ્યું 
કૅ તે એ જ અપંગ માણસ હતો જે હંમેશા સુંદર નામના 
દરવાજા પાસે પૈસાની ભીખ માગવા બેસતો હતો. હવે 
તેઓએ તે જ માણસને ચાલતો અને સ્તુતિ કરતો જોયો. 
લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા. આમ કૅવી રીતે બન્યું તે તેઓ 
સમજી શક્યા નહિ. 


પિતરનું લોકોને સંબોધન 

૧તે માણસ પિતર અને યોહાનને પકડી રહયો હતો. 
બધા જ લોકો અચરત પામ્યા હતા કારણ કૅ તે માણસ 
સાજો થઈ ગયો હતો. તેઓ પિતર અને યોહાન પાસે 
સુલેમાનની પરસાળમાં દોડી ગયા. 'જયારે પિતરે આ 
જોયું, તેણે લોકોને કહ્યું; "મારા યહૂદી ભાઈઓ, આમાં 
તમે શા માટે અચરત પામો છો? તમે અમારા તરફ એ 
રીતે જોઈ રહા છો જાણે અમારા સામર્થ્યથી આ માણસ 
ચાલતો થઈ શક્યો છે. તમે વિચારો છો અમે સારા 
છીએ તેથી આમ બન્યું હતું?” ૧૨ના! દેવે જ તે કર્યું છે! 
તે ઇબ્રાહિમનો, ઇસહાકનો તથા યાકૂંબનો દેવ છે. તે 
આપણા બધા પૂર્વજોનો દેવ છે. તેણે તેના વિશિષ્ટ સેવક 
ઈસુને મહિમા આપ્યો છે. પણ તમે ઈસુને મારી નાખવા 
સુપ્રત કર્યો, પિલાતે ઈસુને છોડી મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો 
હંતો. પણ તમે પિલાતને કહ્યું કે તમારે ઈસુની જરૂર 
નથી.૧૪ઈસુ પવિત્ર અને પ્રમાણિક હતો પણ તમે પવિત્ર 
અને પ્રામાણિક માણસની ઈચ્છા રાખી નહિ. તમે ઈસુને 
બદલે એક ખૂનીને છોડી મૂકવાનું પિલાતને કહ્યું. પઅને 
તેથી તમને જે જીવન આપે છે તેને જ મારી નાખ્યો! 
પરંતુ દેવે તેને મૃત્યુમાંથી ઊઠાડયો. અમે તેના સાક્ષી 
છીએ-અમે અમારી આંખોથી તે જોયું છે. "તે ઈસુનું 


૧૫૫ 


પરાક્રમ હતું કૅ જેના વડે આ લંગડો માણસ સાજો થયો. 
આ બન્યું કારણ કૅ અમને ઈસુના નામમાં વિશ્વાસ 
હંતો. તમે આ માણસને જોઈ શકો છો. અને તમે તેને 
જાણો છો. તે ઈસુ પરના વિશ્વાસને કારણે સંપૂર્ણ સાજો 
થયો હતો. જે કંઈ બન્યું તે બધું તમે બધાએ જોયું હતું! 
૧9%મારા ભાઈઓ, હું જાણું છું કે તમે ઈસુ સાથે 
આમ કર્યું કારણ કૅ તમે શું કરતાં હતા તે તમે જાણતાં 
નહોતા. તમારા અધિકારીઓ પણ સમજતા ન હતા. 
૧૮દેવે કહ્યું કે આ વસ્તુઓ બનશે. દેવે બધા પ્રબોધકો 
મારફતે કહ્યું કૅ તેનો ખ્રિસ્ત દુ:ખ સહેશે અને મૃત્યુ 
પામશે. દેવે આ કૅવી રીતે પૂર્ણ કર્યું એ મેં તમને ક્યું. 
૧૯તેથી તમારે પસ્તાવો કરવો જોઈએ. દેવ પાસે પાછા 
ફરો અને તે તમારા પાપો માફ કરશે. ચ૦પછી પ્રભુ 
(ઈસુ) તમને આત્મિક તાજગી માટે સમય આપશે. તે 
તમને ઈસુ આપશે, તે એક ખ્રિસ્ત તરીકૅ પસંદ થયેલ 
છે. “પણ જ્યાં સુધી બધી વસ્તુઓ ફરીથી બરાબર ન 
થાય ત્યાં સુધી ઈસુએ આકાશમાં રહેવું જોઈએ. જ્યારે 
તેના પવિત્ર પ્રબોધકો દ્વારા તે બોલ્યો હતો ત્યારે ઘણાં 
લાંબા સમય પહેલા દેવે આ સમય વિષે કહ્યું હતું. 
રસ્મૂસાએ કઘ્યું; પ્રભુ તારો દેવ તને એક પ્રબોધક આપશે. 
તે પ્રબોધક તમારા પોતાના લોકોમાંથી જ આવશે. તે 
મારા જેવો હશે. તમને પ્રબોધક જે કહે તે સર્વનું પાલન 
કરવું જોઈએ. અને જો કોઈ વ્યક્તિ તે પ્રબોધકની 
અવજ્ઞા કરશે તો, પછી તેનું મૃત્યુ થશે, અને દેવના 
લોકોથી તે જુદો પડશે.'* ર૪શમુએલના કહયા પછી 
તેના પછીના બધા પ્રબોધકોએ દેવ વિષે કહ્યું છે. તે 
સર્વ જણે આ સમય માટે પણ ક્યું છે. ચ્પ્્રબોધકોએ 
જેના વિષે કહ્યું હતું તે તમને પ્રાપ્ત થયેલ છે. દેવે 
તમારા પૂર્વજો સાથે જે કરાર કર્યો હતો તે તમને પ્રાપ્ત 
થયેલ છે. દેવે તમારા પિતા ઇબ્રાહિમને કહ્યું હતું. 'પૃથ્વી 
પરના દરેક રાષ્ટ્ર તમારા સંતાનો દ્વારા આશીર્વાદિત થશે.'* 
ચદેવે તેના ખાસ સેવકને (ઈસુ) મોકલ્યો છે. દેવે ઈસુને 
તમારી પાસે પ્રથમ મોકલ્યો છે. દેવે તમને આશીર્વાદ 
આપવા માટે ઈસુને મોકલ્યો છે. તમારામાંના દરેકને 
ખરાબ કાર્યો કરવામાંથી પાછા ફેરવીને તે આમ કરે 


છે.” 


યહૂદીઓની ન્યાયસભા સમક્ષ પિતર અને યોહાન 


જ્યારે પિતર અને યોહાન લોકોને વાત કરતા હતા, 
ત્યારે કૅટલાકં માણસો તેમની પાસે આવ્યા. ત્યાં 





પ્રભુ તારો ... જુદો પડશે' પુન. ૧૮:૧૫, ૧૯. 
પૃથ્વી પરના ... આશીર્વાદિત થશે' ઉત. રર:૧૮; ર૬:ર૪. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૩:૧૭-૪:૧૨ 


કૅટલાક યહૂદી યાજકો, મંદિરનું રક્ષણ કરતા સૈનિકોના 
સરદારો અને કૅટલાક સદૂકીઓ હતા. ચ્તેઓ અસ્વસ્થ 
હંતા કારણ કૅ પિતર અને યોહાન લોકોને ઈસુના સંદર્ભમાં 
બોધ આપતા હતા અને તે બે પ્રેરિતો લોકોને કહેતા 
હતા કૅ મૃત્યુ પામેલા લોકોનું ઈસુ દ્વારા પુનરુત્થાન 
થશે. ગ્યહૂદી આગેવાનોએ પિતર અને યોહાનની 
ધરપકડ કરીને તેઓને જેલમાં પૂર્યા. તે વેળા લગભગ 
રાત હતી. તેથી તેઓએ પિતર અને યોહાનને બીજા 
દિવસ સુધી જેલમાં રાખ્યા. ”"પણ ઘણા બધા લોકોએ 
પિતર અને યોહાનનો બોધ સાંભળ્યો અને તેઓએ જે 
કહ્યું તેમાં વિશ્રાસ મૂક્યો. હવે તેઓના વિશ્વાસીઓના 
સમૂહમાં લગભગ ૫,૦૦૦ માણસોની સંખ્યા થઈ. 

પબીજા દિવસે યહૂદી અધિકારીઓ, વડીલો, અને 
શાસ્રીઓ યરૂશાલેમમાં ભેગા થયા. ૬અન્નાસ (પ્રમુખ 
યાજક) કાયાફા, યોહાન, અને આલેકસાંદર ત્યાં હતા. 
પ્રમુખ યાજક પરિવારના પ્રત્યેક ત્યાં હતા. શતેઓએ 
પિતર અને યોહાનને ભેગા થયેલા બધા લોકોની સામે 
ઊભા રાખ્યા. યહૂંદી આગેવાનોએ તેઓને ઘણી વાર 
પૂછયું, "તમે કૅવી રીતે આ અપંગ માણસને સાજો કર્યો? 
તમે કયા સામર્થ્યનો ઉપયોગ કર્યો? તમે કોના અધિકારથી 
આ કર્યું?” 

“પછી પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને પિતરે તેઓને 
કહ્યું; “લોકોના આગેવાનો અને વડીલ આગેવાનો: “આ 
અપંગ માંદા માણસનું સારું કામ થયું છે તેના વિષે તમે 
પ્રશ્નો કરો છો? તમે અમને પૂછો છો કૅ તેને સાજો કોણે 
કર્યો? ૧૦અમે તમને બધાને અને બધા જ યહૂદી લોકોને 
જણાવવા ઈચ્છીએ છીએ કૅ નાસરેથના ઈસુ ખ્રિસ્તના 
સામર્થ્યથી આ માણસ સાજો થયો છે. તમે ઈસુને 
વધસ્તંભે જડી દીધો. દેવે તેને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડયો. આ 
માણસ લંગડો હતો પણ હવે તે સાજો થયો છે અને 
તમારી આગળ ઊભો રહેવા સમર્થ છે. તે ઈસુના 
સામર્થ્યનું જ પરિણામ છે. ઈસુ તો 


'જે પથ્થર તમે બાંધનારાઓએ નકામો ગણ્યો 
હતો, પણ હવે એ જ પથ્થર ખૂણાનો મુખ્ય 
પથ્થર થયો છે.' 

ઝતથ/સ ?૮રર 


૧૨માત્ર ઈસુ એકલો જ લોકોનું તારણ કરી શકૅ તેમ છે. 
દુનિયામાં તેના એકલાના નામમાં જ આ સામર્થ્ય છે. 
જે લોકોનું તારણ કરવા માટે આપવામાં આવેલ છે. 
ઈસુના વડે આપણું તારણ થવુ જોઈએ!” 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૪:૧૩-૩૪ 


૧૨૫હ્‌દી આગેવાનો સમજતા હતા કૅ પિતર અને 
યોહાન પાસે કોઈ વિશિષ્ટ તાલીમ કૅ શિક્ષણ ન હતા. 
પણ આગેવાનોએ તે પણ જોયું કૅ પિતર અને યોહાન 
બોલતાં ડરતાં નહોતા. તેથી યહૂદી આગેવાનો નવાઈ 
પામ્યા. પછી તેઓને ખ્યાલ આવ્યો કૅ પિતર અને યોહાન 
ઈસુની સાથે હતા. “તેઓએ એક અપંગ માણસને ત્યાં 
બે પ્રેરિતોની બાજુમાં ઊભેલો જોયો. તેઓએ જોયું કૅ તે 
માણસ સાજો થઈ ગયો હતો. તેથી તેઓ પ્રેરિતોની 
વિરુદ્ધ કંઈ કહીં શકયા નહિ. 'પયહૂદી આગેવાનોએ 
તેઓને સભા છોડી જવા કહ્યું. પછી આગેવાનોએ તેઓને 
શું કરવું જોઈએ તે વિષે એકંબીજા સાથે વાતો કરવા 
લાગ્યા. “કતેઓએ કહ્યું, "આપણે પેલા માણસોનું (પ્રેરિતો) 
શું કરીશુ?” યરૂશાલેમમાં દરેક માણસ જાણે છે કૅ તેઓએ 
અદભૂત ચમત્કાર કર્યા છે. આ સ્પટ્ટ છે. આપણે કહી 
શકીએ નહિ કૅ તે સાચું નથી. ૧*આપણે તેઓને ધમકી 
આપવી જોઈએ અને આ માણસ (ઈસુ) વિષે કદી પણ 
ના બોલવા જણાવવું જોઈએ. જેથી આ વાત લોકોમાં 
આગળ પ્રસરશે નહિ.” 

૧૮૫છી યહૂદી આગેવાનોએ પિતર અને યોહાનને 
ફરીથી અંદર બોલાવ્યા. તેઓએ પ્રેરિતોને ઈસુના નામે 
કંઈ પણ શીખવવાની કૅ કહેવાની મનાઈ કરી. 1૧૫ણ 
પિતર અને યોહાને તેઓને જવાબ આપ્યો, "તમારી 
દૃષ્ટિએ શું યોગ્ય છે? દેવ શું ઈચ્છે છે? અમારે દેવને કૅ 
તમને તાબે થવું? ૨૦અમે શાંત રહી શકીએ નહિ. અમે 
જે જોયું છે અને સાંભળ્યું છે તેના સંદર્ભમાં અમારે 
લોકોને કહેવું જોઈએ.” “યહૂદી આગેવાનો પ્રેરિતોને 
શિક્ષા કરવાનો કોઈ રસ્તો શોધી શક્યા નહિ, કારણ કૅ 
જે કંઈ બન્યું હતું તેને લીધે બધા લોકો દેવની સ્તુતિ 
કરતા હતા. ૨ઃઆ ચમત્કાર દેવની સાબિતી માટે પૂરતો 
હંતો જે માણસ સાજો થયો હતો તે ૪૦વરસથી મોટી 
ઉંમરનો માણસ હતો. તેથી યહૂદી આગેવાનોએ પ્રેરિતોને 
ફરીથી ચેતવણી આપીને છોડી દીધા. 


પિતર અને યોહાનનું વિશ્રાસીઓમાં પાછા જવું 

૨૧પેતર અને યોહાને યહૂદી આગેવાનોની સભાનો 
ત્યાગ કર્યો અને તેઓ પોતાના સમૂહમાં ગયા. તેઓએ 
મુખ્ય યાજકો અને વડીલ યહૂદી આગેવાનોએ તેમને 
જે કંઈ કહ્યું હતું તે બધું સમૂહને કહ્યું. ર?જયારે 
વિશ્રાસીઓએ આ સાંભળ્યું ત્યારે તેઓ બધાએ પ્રાર્થના 
કરી અને એ જ વિનંતી કરી. “પ્રભુ, પૃથ્વી, આકાશ, 
સમુદ્ર અને જે બધી વસ્તુઓ જગતમાં છે તેને ઉત્પન્ન 


૧૫૬ 


કરનાર તું જ છે. રપઅમારો પિતા (પૂર્વજ) દાઉદ તારો 
સેવક હતો. પવિત્ર આત્માની સહાયથી તેણે આ શબ્દો 
લખ્યા: 


“શા માટે રાષ્ટ્ટે બૂમો પાડે છે? શા માટે વિશ્વના 
લોકો દેવની વિરુદ્ધ યોજના ઘડે છે? તે નિરર્થક 
છે! 

૨૬ પૃથ્વી પરના રાજાઓ તેઓની જાતે લડવા સજજ 
થયા છે, અને બધા અધિકારીઓ પ્રભુની (દેવ) 
વિરુદ્ધ અને તેના ખ્રિસ્તની વિરુદ્ધ ભેગા થયા 

છે.' 

ગીતથાસ ર:?-ર 


જયારે અહીં યરૂશાલેમમાં ઈસુની વિરુદ્ધ હેરોદ, 
પૉતિયુસ પિલાત, રાષ્ટ્ર અને બધા યહૂદી લોકો આવીને 
ભેગા મળ્યા ત્યારે ખરેખર આ બાબતો બની. ઈસુ તારો 
પવિત્ર સેવક છે. તે એક છે જેને તે ખ્રિસ્ત બનાવ્યો છે. 
રઆ લોકો જે ઈસુની વિરુદ્ધ આવીને ભેગા મળ્યા છે 
જેથી તારી યોજના પૂર્ણ થઈ. તારા સામર્થ્ય અને તારી 
ઈચ્છાથી તે બન્યું. ચ€અને હવે, પ્રભુ, તેઓ શું કહે છે 
તે સાંભળ, તેઓ અમને ધમકાવે છે! પ્રભુ, અમે તારા 
સેવકો છીએ. તું અમારી પાસે જે કહેવડાવવા ઈચ્છતો 
હોય તે અમે ભય વગર બોલીએ તેમાં અમને સહાય 
કર.*ારું સામર્થ્ય બતાવીને અમને સામર્થ્યવાન 
થવામાં મદદ કર. માંદા લોકોને સાજા કર, સાબિતીઓ 
આપ, અને ઈસુના નામના અદભૂત સામર્થ્યથી તે 
અદભૂત ચમત્કારો થવા દે, જે તારો પવિત્ર સેવક છે.” 

વેશ્રાસીઓની પ્રાર્થના પછી તેઓ જ્યાં ભેગા થયા 
હતા તે મકાન હાલ્યું. તેઓ બધા પવિત્ર આત્માથી 
ભરપૂર થયા. અને તેઓએ દેવનો સંદેશો નિર્ભય રીતે 
કહેવાનું ચાલુ કર્યું. 


વિશ્રાસીઓનો ભાગ 

૨૧વિશ્રાસીઓનું મંડળ એક મનનું તથા એક જીવનું 
હંતું. સમૂહનો કોઈ પણ વ્યક્તિ તેઓની પાસે જે વસ્તુઓ 
હંતી તેની માલિકી તરીકૅનો દાવો તેમાંના કોઈએ કર્યો 
નહિ. તેને બદલે તેઓ દરેક વસ્તુના ભાગ કરી વહેંચતા. 
ગાહાન સામર્થ્યથી પ્રેરિતોએ લોકોને કહ્યુ કૅ પ્રભુ ઈસુ 
ખરેખર મૃત્યુમાંથી ઉઠયો છે. અને દેવે બધા 
વિશ્રાસીઓને ઘણા આશીર્વાદ આપ્યા હતા. *7તેઓ 
બધાને તેઓને જરૂરી બધું મળ્યું હતું. દરેક માણસે 
પોતાની માલિકીનાં ખેતરો અને મકાનો વેચી નાખ્યાં. 


૧૫૭ 


ગપતેઓએ પૈસા લાવીને પ્રેરિતોને આપ્યા. પછી દરેક 
વ્યક્તિને તેની જરૂરિયાત પ્રમાણે વસ્તુઓ આપવામાં 
આવી. "ધવેશ્રાસીઓમાં એકનું નામ યૂસફ હતું. પ્રેરિતો 
તેને બાર્નાબાસ કહેતા. (આ નામનો અર્થ "બીજાને મદદ 
કરનાર વ્યક્તિ.”) તે લેવી હતો સૈપ્રસમાં તેનો જન્મ 
થયો હતો. ગ*્યૂસફની માલિકીનું એક ખેતર હતું. તેણે 
ખેતર વેચીને પૈસા લઈને તે પેસા પ્રેરિતોને આપ્યા 
હતા. 


અનાન્યા તથા સફિરા 
અનાન્યા નામે એક માણસ હતો. તેની પત્નીનું 

પ નામ સફિરા હતું. અનાન્યા પાસે જે જમીન હતી, 
તે તેણે વેચી દીધી. ચ્પણ તેણે પ્રેરિતોને ફક્ત પૈસાનો 
કૅટલોક હિસ્સો આપ્યો. તેણે કૅટલાક પૈસા તેના માટે 
ખાનગીમાં રહેવા દીધા. તેની પત્નીએ પણ આ જાણ્યું 
અને તે તેની સાથે સંમત થઈ. ગંપિતરે કહ્યું, "અનાન્યા, 
શા માટે શેતાનને તારા હદય પર સવાર થવા દે છે? તેં 
જૂઠું બોલીને પવિત્ર આત્માને છેતરવાનો પ્રયત્ન શા 
માટે કર્યો તેં તારું ખેતર વેચ્યું, પણ તેં શા માટે પૈસાનો 
ભાગ તારી જાત માટે રહેવા દીધો? *તેં ખેતર વેચ્યું તે 
પહેલાં તે તારું હતું અને તે વેચ્યા પછી પણ તેં તારી 
ઈચ્છાનુસાર તે પૈસાનો કોઈ રીતે ઉપયોગ કર્યો હોત. તેં 
શા માટે આ ખરાબ કરવાનું વિચાર્યું છે? તું દેવ સમક્ષ 
જૂઠું બોલ્યો છે, માણસો સમક્ષ નહિ!” ૫ ૧જયારે 
અનાન્યાએ આ સાંભળ્યું, તે નીચે પડ્યો અને મૃત્યુ 
પામ્યો. કૅટલાક જુવાનો આવ્યા અને તેના શરીરને 
(કફનમાં) વીંટાળ્યું. તેઓ તેને બહાર લઈ ગયા અને 
દફનાવી દીધો અને દરેક માણસે જેણે આ અંગે સાંભળ્યું 
તે બધા ભયભીત થયા. 

ત્રણેક ક્લાક પછી તેની પત્ની (સફિરા) અંદર આવી. 
સફિરા તેના પતિનું જે કંઈ થયું એ અંગે કશું જાણતી 
નહોતી. “પિતરે તેને કહ્યું, “તારા ખેતરના તને કૅટલા 
પૈસા મળ્યા તે મને કહે. શું તે આટલા જ હતા (જે રકંમ 
અનાન્યાએ કહી)?” 

સફિરાએ જવાબ આપ્યો, “હા, ખેતર માટે જે મળ્યું 
તે બધું જ.” 

૯પિતરે તેને કહ્યું, "પ્રભુના આત્માનું પરીક્ષણ કરવા 
માટે તું અને તારો પતિ કૅમ સંમત થયા? ધ્યાનથી 
સાંભળ! તું પેલા પગલાંનો અવાજ સાંભળે છે? તારા 
પતિને દફનાવનારા બારણે આવી પહોંચ્યા છે! તેઓ 
તને પણ આ રીતે લઈ જશે.” ૧તે જ વખતે સફિરા 
તેના પગે પડી અને મૃત્યુ પામી. જુવાન માણસો અંદર 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૪:૩૫-૫:રર 


આવ્યા અને જોયું કૅ તે મૃત્યુ પામી હતી. તે માણસો 
તેને બહાર લઈ ગયા અને તેના પતિની બાજુમાં જ 
દફનાવી. ઉબધા જ વિશ્રાસીઓ અને બીજા બધા લોકો 
જેમણે આ વિષે સાંભળ્યું તે બધા ભયભીત થઈ ગયા. 


દેવ તરફથી સાબિતી 

૧સપ્રેરિતોએ ઘણાં અદભૂત ચમત્કારો અને પરાક્રમો 
કર્યા. બધા લોકોએ આ બધી વસ્તુઓ જોઈ. પ્રેરિતો 
સુલેમાનની પરસાળમાં ભેગા થયા હતા. તેઓ બધાનો 
હેતુ સામાન્ય હતો. ગબીજા લોકોમાંથી કોઈની પણ 
હિંમત તેઓની સાથે ઊભા રહેવાની ન હતી. બધા જ 
લોકો પ્રેરિતોના વિષે સારું બોલતા હતા. જવધારે ને 
વધારે લોકો પ્રભુમાં (ઈસુ) વિશ્વાસ કરતાં થયા-ઘણા 
માણસો અને ઘણી સીઓ વિશ્રવાસીઓના સમૂહમાં 
ઉમેરાવા લાગ્યા. 'પ્તેથી લોકો તેઓના માંદાઓને 
શેરીઓમાં લાવવા લાગ્યાં. લોકોએ સાંભળ્યું કૅ પિતર 
બાજુમાં આવી રહયો છે. તેથી લોકોએ તેઓના માંદા 
માણસોને પથારીઓમાં તથા ખાટલાઓમાં સુવાડ્યા. 
તેઓએ વિચાર્યું કૅ જો માંદા લોકો નજીકમાં હોય તો 
પિતરના પડછાયાનો તેઓને સ્પર્શ થાય તો, તેઓને 
સાજા થવા માટે પૂરતું છે. “યરૂશાલેમની આજુબાજુના 
બધા શહેરોમાંથી લોકો આવ્યા. તેઓ તેઓના માંદા 
લોકોને અને જે લોકો અશુદ્ધ આત્માથી પીડાતા હતા તે 
સોને લાવ્યા. તેઓમાંના બધાને સાજા કરવામાં આવ્યા 
હતા. 


યહૂંદીઓનો પ્રેરિતોને અટકાવવાનો પ્રયત્ન 

૧9પ્રમુખ યાજક અને તેના બધા મિત્રોને (જેઓ 
સદૂકી પંથ તરીકે ઓળખાતા) ઘણી ઈર્ષા થઈ. ૧૧તેઓએ 
પ્રેરિતોની ધરપકડ કરી તેમને બંદીખાનામાં પૂર્યા. '૬પરંતુ 
રાત્રી દરમિયાન પ્રભુના દૂતે બંદીખાનાનાં બારણાં 
ઉઘાડાં. દૂતે પ્રેરિતોને બહાર લઈ જઈને કહ્યું; ૨૦"'જાઓ 
અને મંદિરના વાડામાં ઊભા રહો અને ઈસુમાં આ 
નવી જીંદગીની બધી બાબતો લોકોને કહો.” ચજ્યારે 
પ્રેરિતોએ આ સાંભળ્યું ત્યારે, તેઓ તેની આજ્ઞા માનીને 
મંદિરમાં ગયા. વહેલી પ્રભાતે પ્રેરિતોએ લોકોને બોધ 
આપવાનો આરંભ કર્યો. 

પ્રમુખ યાજક અને તેના મિત્રો મંદિરમાં આવ્યા. 
તેઓએ યહૂદી આગેવાનો અને મહત્વના વડીલ 
માણસોની સભા બોલાવી. તેઓએ કૅટલાક માણસોને 
બંદીખાનામાંથી પ્રેરિતોને તેની પાસે લાવવા મોકલ્યા. 
ચ્જયારે તે માણસો બંદીખાનામાં પહોચ્યાં ત્યારે તેઓએ 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો પ:ર૩-૬:૩ 


ત્યાં પ્રેરિતોને જોયા નહિ. તેથી તેઓ પાછા ગયા અને 
યહૂદી આગેવાનોને આ બાબત કહી. ૨3તે માણસોએ 
કહ્યું, “બંદીખાનાના બારણાં બંધ હતાં ને તેને તાળાં 
મારેલાં હતાં. રક્ષકો દરવાજા પાસે ઊભા હતા. પણ 
જ્યારે અમે બારણાં ઉઘાડયા ત્યારે બંદીખાનું ખાલી 
હતું!” ર૪મંદિરના રક્ષકોના સરદારે અને મુખ્ય યાજકોએ 
આ સાંભળ્યું ત્યારે તેઓ મૂઝવણમાં પડ્યા,"આના કારણે 
શું પરિણામ આવશે?” રપબીજા એક માણસે તેને આવીને 
કહ્યું,"ધ્યાનથી સાંભળો, તમે જે માણસોને જેલમાં પૂર્યા 
હતા તેઓ તો મંદિરની પરસાળમાં ઊભા છે. તેઓ 
લોકોને બોધ આપે છે!” ચપછી સરદાર અને તેના માણસો 
બહાર ગયા અને પ્રેરિતોને પાછા લાવ્યા. પરંતુ સૈનિકોએ 
બળનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો, કારણ કે તેઓ લોકોથી 
બીતા હતા. સૈનિકોને લોકોના ગુસ્સે થવાનો અને 
પથ્થરોથી મારી નાખવાનો ભય હતો. 

ચ્થ્સૈનિકોએ પ્રેરિતોને સભામાં લાવીને યહૂદી 
આગેવાનોની આગળ તેઓને ઊભા રાખ્યા. પ્રમુખ 
યાજકે પ્રેરિતોને પ્રશ્ન કર્યો. ચતેણે કહ્યું; "અમે તમને 
આ માણસ (ઈસુ) વિષે કંદાપિ નહિ શીખવવા કહ્યું છે! 
પણ જુઓ તમે શું કર્યું છે! તમે તમારા બોધથી આખા 
યરૂશાલેમને ગજાવ્યું છે. તમે આ માણસના (ઈસુ) મૃત્યુ 
માટે અમને જવાબદાર ઠેરવવા પ્રયત્ન કરો છો.” 

ચ૬પિતર અને બીજા પ્રેરિતોએ જવાબ આપ્યો, 
“અમારે માણસો કરતાં દેવની આજ્ઞાનું પાલન વધારે 
કરવું જોઈએ. ગ૦તમે ઈસુને મારી નાખ્યો. તમે તેને 
વધસ્તંભે લટકાવ્યો. પણ દેવે, અમારા પૂર્વજોના એ જ 
દેવે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઊઠાડયો છે. “ઈસુને દેવે તેની 
જમણી બાજુએ ઊચો કર્યો છે. દેવે ઈસુને આપણા રાજા 
અને તારનાર બનાવ્યો છે. દેવે આમ કર્યું તેથી યહૂદીઓ 
પસ્તાવો કરે. પછી દેવ તેઓનૉ પાપોને માફ કરી શકે. 
અમે આ બધું બનતાં જોયું છે. અમે કહી શકીએ 
છીએ કૅ આ બધું સાચું છે. પવિત્ર આત્મા પણ એ 
બતાવે છે કૅ આ સાચું છે. દેવે બધા લોકો જે દેવની 
આજ્ઞાનું પાલન કરે છે તે સૌને પવિત્ર આત્મા આપેલો 
છે.” 

ગ્ધહ્‌દી આગેવાનોએ આ શબ્દો સાંભળ્યા. તેઓ 
ઘણા ગુસ્સે થયા. તેઓએ પ્રેરિતોને મારી નાંખવા માટે 
યોજના કરવા માડી. *૪ફરોશીઓમાંનો એક સભામાં 
ઊભો થયો. તેનું નામ ગમાલ્યેલ હતું. તે ન્યાયશાસ્રી 
હતો, અને બધા જ લોકો તેને માન આપતા. થોડી 
મિનિટો માટે પ્રેરિતોને સભા છોડી જવા માટે કહેવા 
તેણે માણસોને કહ્યું. ચપપછી તેણે તેઓને કથ્યું, 


૧૫૮ 


"ઈંઝરાએલી માણસો, આ લોકોને તમે જે કંઈ કરવા 
ધારો છો તે વિષે સાવધાન રહો. *ધયાદ કરો, જયારે 
થિયુદાસે બળવો કર્યો ત્યારે તેણે કહ્યું કેતે એક મહત્વનો 
માણસ હતો. આશરે ૪૦૦ માણસો તેની સાથે જોડાયા. 
પણ તેને મારી નાખવામાં આવ્યો અને જે બધા તેને 
અનુસર્યા હતા તેઓ વેરવિખેર થઈને ભાગી ગયા. અને 
તેઓ કશું જ કરી શકયા નહિ. *૨તે પછી, ગાલીલમાંથી 
યહૂદા નામનો માણસ આવ્યો . વસતિ ગણતરીનો સમય 
હંતો ત્યારે તે બન્યું. તે શિષ્યોના એક સમૂહને દોરતો 
હંતો. પરંતુ તે પણ માર્યો ગયો. અને તેના બધા શિષ્યો 
વિખેરાઈને નાસી ગયા. અને તેથી હવે, "હું તમને 
કહું છું, "આ લોકોથી દૂર રહો. તેઓને એકલા છોડી દો. 
જો તેઓની યોજના જે મનુષ્યસર્જિત છે તો, તે નિષ્ફળ 
જશે. ગ“પણ જો આ યોજના દેવ નિર્મિત હશે, તો તમે 
કૌઈ તેઓને અટકાવી શકવાના નથી. ઊલટું તમે દેવની 
સાથે લડનારા મનાશો!” 

ગમાલ્યેલે જે કહ્યું તે સાથે યહૂદી આગેવાનો સંમત 
થયા. *બતેઓએ પ્રેરિતોને ફરીથી અંદર બોલાવ્યા. 
પ્રેરિતોને માર્યા અને ઈસુ વિષે ફરીથી લોકોને નહિ 
કહેવા તેઓને કહ્યું. પછી તેઓએ પ્રેરિતોને મુક્ત કર્યા. 
“પ્રેરિતો સભા છોડી જતા રહ્યાં. પ્રેરિતો ખુશ હતા 
કારણ કૅ ઈસુના નામને લીધે તેઓ અપમાન સહન 
કરવાને પાત્ર ઠર્યા. ૪ચ્પ્રેરિતોએ લોકોને બોધ આપવાનું 
બંધ કર્યું નહિ. પ્રેરિતોએ લોકોને ઈસુ એ જ ખ્રિસ્ત છે 
એ સુવાર્તા કહેવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેઓ પ્રતિદિન મંદિરમાં 
પરસાળમાં અને લોકોને ઘરે આમ કહેતા. 


વિશિષ્ટ કાર્ય માટે સાત માણસની પસંદગી 

વધારે ને વધારે લોકો ઈસુના શિષ્યો થવા લાગ્યા. 

પરંતુ આ સમય દરમિયાન જ, ગ્રીક ભાષી 
યહૂદીઓએ બીજા યહૂદીઓને દલીલો કરી. તેઓએ 
ફરીયાદ કરી કે રોજ શિષ્યોને જે વહેંચવામાં આવે છે 
તેમાંથી તેઓની વિધવાઓને તેઓનો ભાગ મળતો નથી. 
સે બાર પ્રેરિતોએ આખા સમૂહને બોલાવ્યો. પ્રેરિતોએ 
તેઓને ક્યું, “દેવના વચનોનો બોધ આપવાનું આપણું 
કામ અટકી ગયું છે. તે સારું નથી. લોકોને કંઈક ખાવાનું 
વહેંચવામાં મદદ કરવા કરતો દેવના વચનોનો બોધ 
આપવાનું ચાલુ રાખવું તે વધારે સારું છે. તેથી ભાઈઓ, 
તમારા પોતાનામાંથી સાત માણસો પસંદ કરો. લોકો 
જેને સારા માણસો કહે તેવા તે હોવા જોઈએ. તેઓ 
આત્માથી ભરપૂર અને જ્ઞાનથી ભરપૂર હોવા જોઈએ. 


૧૫૯ 


આપણે તેઓને આ કામ કરવાનું સોપીશું. “પછી આપણે 
આપણો બધો સમય પ્રાર્થનામાં તથા (પ્રભુની) વાતની 
સેવા કરવામાં વાપરી શકીશું.” 

પસમગ્ર સમૂહને આ વિચાર ગમ્યો. તેથી તેઓએ 
સાત પુરુષોની પસંદગી કરી. સ્તેફન (વિશ્રાસથી અને 
પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર માણસ) ફિલિપ, પ્રોખરસ, 
નિકાનોર, તીમોન, પાર્મિનાસ, અને નિકોલાઉસ 
(અંત્યોખનો યહૂદી થયેલો માણસ). *પછીથી તેઓએ 
આ માણસોને પ્રેરિતો સમક્ષ રજૂ કર્યા. પ્રેરિતોએ પ્રાર્થના 
કરી અને તેઓએ તેઓના હાથ તેઓના પર મૂક્યા. 

દેવની વાતનો વધારે ને વધારે લોકો સુધી પ્રચાર 
થતો ગયો. યરૂશાલેમમાં શિષ્યોની સંખ્યા મોટી થતી 
ગઈ. યહૂદી યાજકોના મોટા સમૂહો પણ વિશ્વાસને 
આધીન થયા. 


સ્તેફનના વિરોધી યહૂદીઓ 

“તેફનને (સાતમાંનો એક) મહાન આશીર્વાદ પ્રાપ્ત 
થયો. દેવે સ્તેફનને ચમત્કારો કરવાનું અને લોકોને દેવની 
સાબિતીઓ બતાવવાનું સામર્થ્ય આપ્યું. 

લ્પરંતુ કૅટલાક યહૂદીઓ આવ્યા અને સ્તેફનની 
સાથે દલીલો કરી. આ યહૂદીઓ સભામાંના હતા. તે 
સભા લિબર્તીની માટેની હતી. (આ સભા કુરેનીના 
યહૂદીઓ માટેની તથા આલેકસાંદ્રિયાના યહૂદીઓ 
માટેની હતી.) કિલીકિયા અને આસિયાના યહૂદીઓ 
તેઓની સાથે હતા. તેઓ બધાએ આવીને સ્તેફન સાથે 
દલીલો કરી. ૧૦પરંતુ સ્તેફન આત્માની પ્રેરણાથી જ્ઞાન 
સાથે બોલતો. તેના શબ્દો એટલા મક્કમ હતા કૅ યહૂંદીઓ 
તેની સાથે દલીલો કરી શક્યા નહિ. ૧૧થી યહૂદીઓએ 
કેટલાક માણસોને કહેવા માટે ઊભા કર્યા, "અમે સાંભળ્યું 
છે કે સ્તેફન, મૂસા અને દેવની વિરુદ્ધ બોલ્યો.” ૧આઆમ 
કરીને આ યહૂદીઓએ લોકોને, વડીલો તથા શાસ્રીઓને 
મૂંઝવણમાં મૂંક્યા. તેઓ એટલા બધા ઉશ્કૅરાયા કૅ તેઓએ 
આવીને સ્તેફનને પકડી લીધો. તેઓ તેને યહૂદીઓના 
બોધકોની સભામાં લઈ ગયા. 'ગ્યહૂદીઓ સભામાં 
કૅટલાક માણસોને લાવ્યા. તેઓએ આ માણસોને સ્તેફન 
વિષે જૂઠું બોલવાનું કહ્યું. તે માણસોએ કહ્યું; "આ માણસ 
(સ્તેફન) હંમેશા આ પવિત્ર જગ્યા (મંદિર) માટે ખરાબ 
કહે છે અને હંમેશા તે મૂસાના નિયમશાસ વિરુદ્ધ 
દુર્ભાષણ કરે છે. *અમે તેને કહેતાં સાંભળ્યો છે કૅ ઈસુ 
નાઝારી આ સ્થાનનો નાશ કરશે. તેણે એમ પણ કહ્યું 
છે કૅ મૂસાએ આપણને જે રીતરિવાજો આપ્યા છે તેને 
ઈસુ બદલી નાખશે.” 'પ્સભામાં બેઠેલા બધા લોકો 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૬:૪-૭:૧૦ 


સ્તેફન તરફ એકી નજરે જોઈ રહયા. તેનો ચહેરો એક 
દૂતના જેવો દેખાતો હતો અને તેઓએ તે જોયો. 


સ્તેફનનું ઉદબોધન 
પ્રમુખ યાજકે સ્તેફનને કહ્યું, "શું આ હકીકત 
સાચી છે?” રસ્તેફને જવાબ આપ્યો, “મારા 
ભાઈઓ અને યહૂદી વડીલો મને ધ્યાનથી સાંભળો. 
આપણા પિતા (પૂર્વજ) ઇબ્રાહિમને આપણા મહિમાવાન 
દેવના દર્શન થયા. ઇબ્રાહિમ મેસોપોતામિયામાં રહેતો 
પછી તે હારાનમાં રહેવા ગયો હતો તે અગાઉ આ બન્યું 
હતું. "દેવે ઇબ્રાહિમને કહ્યું; “તારો દેશ અને તારા લોકોને 
છોડીને તે દેશમાં જા જે હું તને બતાવીશ.” *તેથી 
ઇબ્રાહિમે ખાલ્દી દેશ છોડ્યો અને તે હારાનમાં રહેવા 
ગયો. ઇબ્રાહિમના પિતાના મૃત્યુ પછી દેવે તેને આ 
સ્થળે મોકલ્યો. જ્યાં હાલમાં તમે રહો છો. પણ દેવે 
ઇબ્રાહિમને આ જમીનમાંથી કશું આપ્યું નહિ. દેવે તેને 
એક ડગલું પણ જમીન આપી નહિ. પણ દેવે વચન 
આપ્યું કૅ ભવિષ્યમાં તે ઇબ્રાહિમને આ જમીન તેના 
માટે તથા તેના સંતાનો માટે આપશે. (ઇબ્રાહિમને કોઈ 
સંતાન નહોતા તે અગાઉ આ હતું.) *દેવે તેને જે કહ્યું તે 
આ છે: "તારા વંશજો બીજા દેશમાં રહેશે. તેઓ અજ્ઞાત 
હશે. ત્યાંના લોકો તેઓને ૪૦૦ વરસ સુધી ગુલામીમાં 
રાખશે. તેઓને દુ:ખ આપશે.” *"જે રાષ્ટ્ર તેઓને ગુલામ 
બનાવશે તેને હું શિક્ષા કરીશ. અને દેવે એમ પણ કઘ્યું, 
'આ હકીકતો બન્યા પછી તમારા લોકો તે દેશમાંથી 
બહાર આવશે. અને પછી આ સ્થળે તમારા લોકો અહી 
મારી સેવા કરશે.” “દેવે ઇબ્રાહિમ સાથે કરાર કર્યો; આ 
કરારની નિશાની સુન્નત હતી. અને તેથી જ્યારે 
ઇબ્રાહિમને પુત્ર થયો ત્યારે તે આઠ દિવસનો થતાં જ 
તેણે તેની સુન્નત કરી. તેના પુત્રનું નામ ઈસહાક હતું. 
ઈસહાકૅ પણ યાકૂબની સુન્નત કરી. અને યાકૂબે તેના 
પુત્રો માટે એમ જ કર્યું. આ પુત્રો આગળ જતાં બાર 
પૂર્વજો થયા. 
૯આ પૂર્વજોને યૂસફની (તેઓનો નાનો ભાઈ) ઈર્ષા 
થઈ. તેઓએ યૂસફને ગુલામ થવા માટે મિસરમાં 
વેચ્યો. પરંતુ દેવ યૂસફની સાથે હતો. '”્યૂસફને ત્યાં 
ઘણી મુશ્કેલીઓ હતી. પણ દેવે તેને તે બધી 
મુશ્કેલીઓમાંથી બચાવ્યો. ફારુન મિસરનો રાજા હતો. 
તેને યૂસફ ગમતો અને તેને માન આપતો કારણ કૅ 
દેવે યૂસફને ડહાપણ આપ્યું. ફારુને યૂસફને મિસરનો 
અધિકારી બનાવી જવાબદારી સૉપી. અને ફારુનના 
મહેલના તમામ લોકો પર પણ શાસન કરવાની 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૭:૧૧-૩૭ 


જવાબદારી સોપી. "પરંતુ આખા મિસર અને કનાનની 
બધી જમીન સુકાઈ ગઈ. જેથી ત્યાં અનાજ ઊગ્યું 
નહિ. આથી લોકોને ખૂબ સંકટો સહન કરવા પડ્યા. 
આપણા પૂર્વજો ખાવા માટે કંઈ મેળવી શક્યા નહિ. 
૧૨પ૫ણ યાકૂબે સાંભળ્યું કૅ મિસરમાં અનાજનો સંગ્રહ 
થતો હતો. તેથી તેણે આપણા પિતાઓને (યાકૂંબનાં 
સંતાનો) ત્યાં મોકલ્યો. (આ તેનો મિસરનો પ્રથમ પ્રવાસ 
હંતો.) 13૫છી તેઓ બીજી વાર ગયા. આ વખતે, યૂસફે 
તેના ભાઈઓને તે કોણ હતો તે કહ્યું અને ફારુને યૂસફના 
પરિવાર વિષે જાણ્યું. પછી યૂસફે કૅટલાક લોકોને તેના 
પિતા યાકૂબને મિસર આવવાનું નિમંત્રણ આપવા 
મોકલ્યો. તેણે તેના બધા સગાં સંબંધીઓને પણ નિમંત્રણ 
પાઠવ્યાં (9૫ વ્યક્તિઓ એક સાથે) 'પતેથી યાકૂબ મિસર 
આવી ગયો. યાકૂબ અને આપણા પૂર્વજો મૃત્યુપર્યત 
ત્યાં રથા. ૧૧પાછળથી તેઓના શરીરોને શખેમ લઈ 
જવામાં આવ્યા. તેઓને કબરમાં મૂકવામાં આવ્યા. (તે 
એ જ કબર હતી જે ઇબ્રાહિમે હમોરના દીકરાઓ પાસેથી 
શખેમમાંથી ખરીદી હતી. તેણે તેઓને રૂપાનું નાણું પણ 
ચુક્વ્યું હતું.) 

૧૦મિસરમાં યહૂદી લોકોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થઈ. 
ત્યાં વધારે ને વધારે આપણા લોકો હતા. (દેવે ઇબ્રાહિમને 
જે વચન આપ્યું હતું તે જલદીથી સાચું થવાનું હતું.) 
૧૫છી મિસરમાં એક બીજા રાજાનો અમલ શરૂ થયો. 
તે યૂસફ વિષે કંઈ જાણતો ન હતો. '*આ રાજા આપણા 
લોકોની સાથે કપટ કરીને આપણા પૂર્વજો તરફ ખરાબ 
રીતે વર્તતો હતો. રાજાએ તેમનાં બાળકોને ખુલ્લામાં 
બહાર તેઓની પાસે મુકાવડાવ્યાં જેથી તેઓ જીવે નહિ. 
૨૦આ સમય દરમિયાન મૂસાનો જન્મ થયો હતો. તે 
ઘણો સુંદર હતો. ત્રણ માસ સુધી તેના પિતાના ઘરમાં 
મૂસાની સંભાળ લીધી. જ્યારે તેઓએ મૂસાને બહાર 
મૂક્યો. ફારુનની દીકરીએ તેને લઈ લીધો. તેણીએ તે 
જાણે તેનો પોતાનો પુત્ર હોય તે રીતે તેને ઉછેર્યો. 
ચ્ચમેસરીઓએ તેઓ જે બધું જાણતા હતા તે મૂસાને 
શીખવ્યું. તે બોલવામાં અને તે પ્રમાણે કરવામાં બાહોશ 
હંતો. 

૨'જ્યારે મૂસા લગભગ ૪૦ વર્ષનો થયો, તેણે 
વિચાર્યું કે પોતાના દેશના ઈઝરાએલી ભાઈઓને મળવું 
તે સારું હશે. ચ૪મૂસાએ જોયું કૅ એક મિસરી માણસ 
યહૂદી સાથે અનિચ્છનીય રીતે વર્તતો હતો. તેથી તેણે 
યહૂદીને સહાય કરી. મૂસાએ યહૂદીને ઈજા પહોંચાડવા 
માટે મિસરીને શિક્ષા કરી. મૂસાએ તેને એટલો સખત 
માર્યો કૅ તે મરી ગયો. ચ્પમૂસાએ વિચાર્યું કૅ તેના યહૂદી 


૧૬૦ 


ભાઈઓ સમજશે કૅ દેવ મારા હાથે તેઓનો છૂટકારો 
કરશે. પણ તેઓ સમજ્યા નહિ. ચધબીજે દિવસે મૂસાએ 
બે યહૂદી માણસોને લડતા જોયા. તેણે બંને વચ્ચે 
સમાધાન કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો. તેણે કહ્યું, 'ભલા માણસો, 
તમે ભાઈઓ છો! તમે એકબીજાનું ખરાબ શા માટે કરો 
છો?' ૨*એક માણસ કૅ જે બીજાનું ખરાબ કરતો હતો 
તેણે મૂસાને ધક્કો માર્યો. તેણે મૂસાને કહ્યું, અમારા પર 
કૌણે તને અધિકારી કૅ ન્યાયાધીશ બનાવ્યો છે? ના! 
ચગઈકાલે તેં પેલા મિસરીને મારી નાખ્યો તેમ મને 
મારી નાખવા ધારે છે? '* ર૯જ્યારે મૂસાએ તેને આમ 
કહેતો સાંભળ્યો ત્યારે, મૂસાએ મિસર છોડ્યું. તે 
મિધાનના પ્રદેશમાં રહેવા ગયો. ત્યાં તે અજાણ્યો હતો. 
મૂસા મિધાનમાં રહેતો ત્યારે ત્યાં તેને બે દીકરા હતા. 

૩૦"ચાળીસ વરસ પછી મૂસા સિનાઈ પર્વતના રણ 
પ્રદેશમાં હતો. ત્યાં દૂતે તેને ઝાડીઓ મધ્યે અગ્નિ 
જવાળામાં દર્શન દીધું. જ્યારે મૂસાએ આ જોયું. તે 
નવાઈ પામ્યો. તે તેને જોવા સારું નજીક ગયો. ત્યારે 
મૂસાએ એક અવાજ સાંભળ્યો; તે પ્રભુનો (દેવનો) 
અવાજ હતો. પ્રભુએ કહ્યું, 'હું તારા પૂર્વજોનો દેવ, 
એટલે ઇબ્રાહિમનો, ઇસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છું.'* 
મૂસા ભયથી ધુજી ઊઠયો. અગ્નિ સામે જોવાની તેની 
હિંમત ચાલી નહિ. *ગ્રભુએ તેને કહ્યું, 'તારાં જોડા 
કાઢી નાંખ, કારણ કૅ જે સ્થળે તું ઊભો છે તે પવિત્ર 
ભૂમિ છે. મેં મારા લોકોને મિસરમાં દુ:ખ સહન 
કરતાં જોયા છે. મૅ તેઓના નિસાસા સાંભળ્યા છે. તેઓને 
મુક્ત કરવા હું નીચે ઊતર્યો છું. હવે ચાલ, મૂસા હું તને 
મિસરમાં પાછો મોકલું છું.'* 

૨૫આ મૂસા કૅ જેનો તેઓએ નકાર કર્યો એમ કહીને 
કૅ તેને કોણે અમારો અધિકારી અને ન્યાયાધીશ બનાવ્યો? 
ના! એ જ મૂસાને દેવે અધિકારી અને ઉદ્ધાર કરનાર 
થવા સારુ મોકલ્યો. દેવે મૂસાને દૂતની મદદથી મોકલ્યો. 
આ તે દૂત હતો જેને મૂસાએ બળતા ઝાડવા મધ્યે 
જોયો હતો. "કથી મૂસાએ લોકોને બહાર દોર્યા. તેણે 
અદભૂત પરાક્રમો અને ચમત્કારો કર્યા. મૂસાએ 
ઈજિપ્તમાં અને રાતા (સૂફ) સમુદ્રમાં, મિસર દેશમાં 
અને ૪૦ વરસ સુધી રણપ્રદેશમાં અદભૂત કામો તથા 
ચમત્કારો કર્યા. 99આ એ જ મૂસા હતો જેણે યહૂદી 
લોકોને આ શબ્દો કલા હતા. 'દેવ તમને એક પ્રબોધક 





'અમારાપર ... ધારે છે? નિ. ર:૧૪. 


'હું તારા પૂર્વજો ... યાકૂબનો દેવ છું' નિ. ૩:૬. 
'ારાં જોડા ... મોકલું છું નિ. ૩:૫-૧૦. 


૧૬૧ 


આપશે. તે પ્રબોધક તમારા પોતાના લોકોમાંથી જ 
આવશે. અને તે મારા જેવો જ થશે.'* 34આ એ જમૂસા 
છે જે રણપ્રદેશના યહૂદીઓની સભામાં હતો. તે દૂત 
સાથે હતો. જે દૂત તેને સિનાઈ પહાડ પર કહેતો હતો, 
અને તે જ આપણા પૂર્વજો સાથે હતો. મૂસા દેવ પાસેથી 
આજ્ઞાઓ મેળવે છે જે જીવન આપે છે. મૂસા આપણને 
તે આજ્ઞાઓ આપે છે. 

૩૯“પુણ આપણા પિતાઓ (પૂર્વજો) મૂસાને તાબે ન 
થયા. તેઓએ તેનો અસ્વીકાર કર્યો. તેઓએ ફરીથી મિસર 
પાછા જવા વિચાર્યું. ૦આપણા પૂર્વજોએ હારુનને કહ્યું, 
'મૂસા અમને મિસર દેશમાંથી બહાર લાવ્યો છે પણ 
અમને ખબર નથી કે તેનું શું થયું છે તેથી કેટલાક 
દેવોને બનાવ જે અમારી આગળ જાય અને અમને 
દોરે.'* ”૧તેથી લોકોએ એક મૂર્તિ બનાવી જે વાછરડાં 
જેવી હતી. પછી તેઓએ મૂર્તિને તેનું બલિદાન આપ્યું. 
લોકો ઘણા ખુશ હતા કારણ કૅ તેણે જે બનાવ્યું હતું તે 
પોતાના હાથે બનાવ્યું હતું! 7ચ્પણ દેવ તેઓનાથી વિમુખ 
થયો અને તેઓને આકાશમાંના જૂઠાં દેવોના સેન્યની 
પૂજા કરતા અટકાવ્યા. દેવ કહે છે: પ્રબોધકોનાં જે લખાણ 
છે તે આ છે: દેવ કહે છે, 


'ઓ યહૂદી લોકો! તમે રણપ્રદેશમાં ૪૦ વરસ 
સુધી મને લોહીના બલિદાનો ચઢાવ્યા નહોતા. 

૪3 તમે મોલોખ (જૂઠો દેવ) નો માંડવો (પૂજાનું સ્થળ) 
અને તમારા રમ્ફા દેવનો તારો લઈને આવ્યા 
છો. આ મૂર્તિઓ તમે પૂજા કરવાને બનાવી છે. 
તેથી હું તમને બાબિલને પેલે પાર મોકલી દઈશ.' 

આજોસ ૪:રષ-ર૭ 

૪૪“અરણ્યમાં તે પવિત્ર (સાક્ષ્)) મંડપ આપણા 
પિતાઓની (પૂર્વજો) પાસે હતો. દેવે મૂસાને આ મંડપ 
કૅવી રીતે બનાવવો તે કહ્યું. દેવે જે યોજના બનાવી 
હંતી તે પ્રમાણે તેણે તે બનાવ્યો. 7૪પપાછળથી યહોશુઆ 
આપણા પિતાઓને બીજા રાષ્ટ્રોની ભૂમિ જીતવા દોરી 
ગયો. આપણા લોકો અંદર પ્રવેશ્યા. દેવે બીજા લોકોને 
બહાર કાઢયા. જ્યારે આપણા લોકો આ નવી ભૂમિમાં 
પ્રવેશ્યા, તેઓ તેઓની સાથે એ જ મંડપ લઈ આવ્યા. 
આપણા લોકોએ આ મંડપો તેઓના પિતાઓ પાસેથી 
પ્રાપ્ત કર્યો હતો. અને આપણા લોકોએ દાઉદનો સમય 
આવતા સુધી તે રાખ્યા. **દેવ દાઉદ પર ઘણો પ્રસન્ન 
હતો. દાઉદે તેના યાકૂંબના દેવને માટે રહેઠાણ (મંદિર) 





'દેવ તમને ... જ થશે' પુન. ૧૮:૧૫૩. 
'મૂસા અમને ... દોરે' નિ. ૩ર:૧. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૭:૩૮-૫૮ 


બનાવવાની રજા માગી. 7*પરંતુ સુલેમાન (દાઉદનો 
પુત્ર) એક વ્યક્તિ હતો જેણે મંદિર બાંધ્યું. 

૪”પુરંતુ પરાત્પર (દેવ) માણસોએ તેઓના હાથે 
બાંધેલા રહેઠાણોમાં રહેતો નથી. પ્રબોધકો જે લખે છે 
તમ: 


'પ્રભુ કહે છે, આકાશ મારું રાજયાસન છે. 
૪લપૃથ્વી મારા પાદાસન માટેની જગ્યા છે. તમે 

મારા માટે કૅવા પ્રકારનું રહેઠાણ બનાવશો? એવી 

કોઈ પણ જગ્યા નથી જયાં મને વિશ્રામની જરૂર 

પડે! 
પ૦સ્મરણ કરો, મેં જ આ બધી વસ્તુઓ બનાવી 

છે!” 

૧થ/ય/ ૬૬:?-ર 

પછી સ્તેફને કહ્યું, "ઓ હઠીલા યહૂદી આગેવાનો, 
તમે તમારા હદય દેવને અર્પણ કર્યા નથી! તમે તેને 
ધ્યાનથી સાંભળતા પણ નથી. તમે હંમેશા પવિત્ર આત્મા 
તમને જે કહે છે તેઓનો વિરોધ કરો છો. તમારા 
પિતાઓએ (પૂર્વજોએ) આમ કર્યું અને તમે પણ એમ 
જ કરો છો. પસ્તમારા પિતાઓ જયાં સુધી જીવ્યા ત્યાં 
સુધી દરેક પ્રબોધકોને સતાવ્યા છે. તે પ્રબોધકોએ તે 
ન્યાયીના (ખ્રિસ્ત) આગમન વિષે આગળથી ખબર આપી 
હંતી. પરંતુ તમારા પિતાઓએ તે પ્રબોધકોને મારી 
નાખ્યા. અને હવે બીજા એક ન્યાયીથી વિમુખ થઈને 
તમે તેને મારી નાખ્યો. "તમે એ લોકો છો જેને મૂસા 
દ્વારા નિયમો પ્રાપ્ત થયા. દેવે તમને આ નિયમો દૂતો 
દ્વારા આપ્યા. પરંતુ તમે આ નિયમ પાળ્યો નહિ !” 


સ્તેફનનું મૃત્યુ 

પ૪્યુહૂદી આગેવાનોએ સ્તેફનની આ બાબતો 
સાંભળી. તેઓ ગુસ્સે થયા. યહૂદી આગેવાનો એવા 
પાગલ થઈ ગયા હતા કૅ તેઓ સ્તેફન સામે દાંત પીસવા 
લાગ્યા. પપપરંતુ સ્તેફન તો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર 
હતો. સ્તેફને આકાશમાં ઊચે જોયું. તેણે દેવનો મહિમા 
જોયો. તેણે ઈસુને જમણી બાજુએ ઊભેલો જોયો. 
પશ્સ્તેફને કહ્યું, “જુઓ! હું આકાશને ખુલ્લું જોઉ છું 
અને માણસના દીકરાને (ઈસુ) દેવની જમણી બાજુએ 
ઊભેલો જોઉં છું!” 

પ*્પછી બધા યહૂદી આગેવાનોએ મોટા અવાજે બૂમો 
પાડી. તેઓએ તેઓના હાથો વડે તેઓના કાન બંધ 
કરી દીધા. તેઓ બધા સ્તેફન તરફ એક સાથે દોડ્યા. 


ક 


પહ્તેઓ તેને શહેર બહાર લઈ ગયા અને તે મૃત્યુ 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 9:પ૯-૮:રપ 


પામ્યો ત્યાં સુધી તેના તરફ પથ્થરો ફેંક્યા. જે માણસો 
સ્તેફન વિરુદ્ધ ખોટું બોલતા હતા તેઓએ તેના કપડાં 
શાઉલ નામના જુવાન માણસ પાસે મૂક્યા હતા. "પછી 
તેઓ સ્તેફનને પથ્થરો મારતા હતા. પરંતુ સ્તેફન તો 
પ્રાર્થના કરતો હતો. તેણે કહ્યું, "પ્રભુ ઈસુ, મારા આત્માનો 
સ્વીકાર કર!” તેણે ઘૂંટણે પડીને બૂમ પાડી, "પ્રભુ 
આ પાપ માટે તેઓને દોષ દઈશ નહિ!” આમ કહ્યા 
પછી સ્તેફન અવસાન પામ્યો. 

૮ શાઉલ સંમત હતો કૅ સ્તેફનની હત્યા કરવી એ 
સારી બાબત હતી. 


વિશ્રાસીઓ માટે સંકટો 

ર-૩ક્ેટલાક સારા (ધાર્મિક માણસોએ સ્તેફનને 
દફનાવ્યો. તેઓએ તેના માટે ઘણું રુદન કર્યું. તે જ 
દિવસે યરૂશાલેમમાં યહૂદીઓએ વિશ્વાસીઓના 
સમૂહની સતાવણી શરૂ કરી. યહૂદીઓએ તેઓને ખૂબ 
સંતાપ આપ્યો. શાઉલ પણ આ સમૂહનો વિનાશ કરવા 
પ્રયત્ન કરતો હતો. શાઉલ તેઓનાં ઘરોમાં ઘૂસી જતો. 
તે સી પુરુષોને બહાર ઘસડી લાવીને બંદીખાનામાં 
નાખતો. બધા જ વિશ્રાસીઓએ યરૂશાલેમ છોડ્યું. માત્ર 
પ્રેરિતો જ રહયા. વિશ્વાસીઓ યહૂદિયા અને સમરૂનમાં 
જુદા જુદા સ્થળોએ ગયા. ”વિશ્વાસીઓ સર્વત્ર વિખરાઈ 
ગયા. જે જે જગ્યાએ વિશ્રાસીઓ ગયા ત્યાં તેઓએ 
લોકોને સુવાર્તા પ્રગટ કરી. 


ફિલિપનો સમારીઆમાં બોધ 

પ[ફેલિપ સમારીઆના શહેરમાં ગયો ત્યાં તેણે ઈસુ 
વિષે બોધ આપ્યો. ઇત્યાંના લોકોએ ફિલિપને સાંભળ્યો 
અને તેઓ બધાએ ફિલિપે જે કંઈ કહ્યું તે કાળજીપૂર્વક 
ધ્યાનથી સાંભળ્યું. *આ લોકોમાંના ઘણાંને અશુદ્ધ 
આત્માઓ વળગ્યા હતા. પણ ફિલિપે અશુદ્ધ આત્માઓને 
તેઓમાંથી બહાર કાઢયા. જ્યારે તેઓ બહાર નીકળ્યા 
ત્યારે તેઓએ ઘણો મોટો અવાજ કર્યો. ત્યાં ઘણા 
લકવાગ્રસ્ત અને અપંગ માણસો પણ હતા. ફિલિપે આ 
લોકોને પણ સાજા કર્યા. “તે શહેરના લોકો આના કારણે 
ઘણા આનંદ વિભોર થયા. 

૯પણ તે શહેરમાં એક સિમોન નામનો માણસ હતો. 
ફિલિપના આવતા પહેલા સિમોન ત્યાં જાદુના ખેલ 
કરતો હતો. તે સમારીઆના બધા લોકોને તેની યુક્તોથી 
અચરત પમાડતો હતો. તે તેની જાતને મહાન માણસ 
કહેવડાવવાનો દંભ કરતો. "બધા જ લોકો ઓછા 


૧૬૨ 


મહત્વના કે વધારે મહત્વના- સિમોન જે કહેતો તે 
માનતા. લોકો કહેતા, "આ માણસ પાસે દેવની સત્તા 
છે. 'જે મહાન સત્તા' કહેવાય છે!” ૧૧સેમોન તેના જાદુઈ 
ખેલોથી લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરતો રલો. *પણ ફિલિપે 
લોકોને દેવના રાજ્ય અને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ વિષે 
સુવાર્તા કહી, પુરુષો અને સ્રીઓએ ફિલિપમાં વિશ્વાસ 
મૂક્યો. તેઓએ બાપ્તિસ્મા લીધું. *ગસિમોને પોતે પણ 
વિશ્રાસ મૂક્યો અને બાપ્તિસ્મા પામ્યો. સિમોન 
ફિલિપની સાથે રહો. ફિલિપે જે અદભૂત ચમત્કારો 
અને સામર્થ્યવાન કાર્યો કર્યા તે જોઈ તે ઘણો નવાઈ 
પામ્યો. 

૧પપ્રેરિતો હજુ યરૂશાલેમમાં હતા. તેઓએ સાંભળ્યું 
કૅ સમારીઆના લોકોએ દેવની વાત સ્વીકારી છે તેથી 
પ્રેરિતોએ પિતર અને યોહાનને સમારીઆના લોકો પાસે 
મોકલ્યા. 1પજ્યારે પિતર અને યોહાન આવી પહોંચ્યા 
ત્યારે, તેઓએ સમારીઆના વિશ્રાસીઓ પવિત્ર આત્મા 
પામે તે માટે પ્રાર્થના કરી. “આ બધા લોકોને ઈસુના 
નામે બાપ્તિસ્મા આપ્યું. પરંતુ હજુ સુધી તેઓમાંના 
કોઈમાં પવિત્ર આત્મા ઊતર્યો ન હતો. તેથી પિતર 
અને યોહાને પ્રાર્થના કરી. **તે બે પ્રેરિતોએ તે લોકો 
પર હાથ મૂક્યા. પછી તે લોકો પવિત્ર આત્મા પામ્યા. 

૧૮સિમોને જોયું કૅ જ્યારે પ્રેરિતોએ તેઓના પર તેઓના 
હાથ મૂક્યા ત્યારે જ તેઓને પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયેલ 
છે. તેથી સિમોને (તેઓને) પ્રેરિતોને પેસા આપવાની 
દરખાસ્ત કરી. ૧૧સેમોને કહ્યું; “તમારા જેવો અધિકાર 
મને પણ આપો જેથી જ્યારે હું કોઈ માણસના માથે 
હાથ મૂકું તો તેને પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થાય.” 

ર૦પિતરે સિમોનને કહ્યું; “તું અને તારા પેસા બંને 
બરબાદ થઈ જશે! કારણ કૅ તેં વિચાર્યું કે દેવનું દાન 
પૈસાથી મળે છે. “તું આ કામમાં અમારી સાથે ભાગ 
લઈ શકીશ નહિ. તારું હદય દેવ સમક્ષ ન્યાયી નથી. 
રસું પસ્તાવો કર! તેં આ જે કંઈ ખરાબ કર્યું છે ત્યાંથી તું 
પાછો વળ. પ્રભુને (દેવ) પ્રાર્થના કર. કંદાચ તારા 
અંત:કરણના આ વિચારને તે માફ કરશે. રગ્હું જોઈ શકું 
છું કૅ તું અદેખાઈની કંડવાશમાં અને પાપના બંધનમાં 
છે.” 

ચસિમોને જવાબ આપ્યો; “તમે બંને પ્રભુને (દેવ) 
મારા માટે પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના કરો કૅ તમે જે કહ્યું છે તે 
હવે મારી સાથે બનશે નહિ!” 

ચપપછી તે બે પ્રેરિતોએ ઈસુની જે વાતો જોઈ હતી 
તે કહી. પ્રેરિતોએ લોકોને પ્રભુનો તે સંદેશ કલો. પછી 
તેઓ યરૂશાલેમ પાછા ફર્યા. રસ્તામાં જતાં જતાં 


૧૬૩ 


સમરૂનીઓમાંનાં ઘણાં ગામોમાં લોકોને સુવાર્તા પ્રગટ 
કરી. 


ઈથિઓપિયાના એક માણસને ફિલિપનો બોધ 

ચ્ધ્રભુના દૂતે ફિલિપને કહ્યું. તે દૂતે કહ્યું, “તૈયાર 
થઈ જા અને દક્ષિણમાં જા. યરૂશાલેમથી ગાઝા જવાના 
રસ્તેથી જા. આ રસ્તો રેતીના રણમાં થઈને જાય છે.” 
રછતેથી ફિલિપ તૈયાર થઈને ગયો. રસ્તામાં તેણે એક 
ઈથિઓપિયાના માણસને જોયો. તે એક ખોજો હતો. તે 
ઈથિઓપિયા (હબશીઓ)ની રાણી કંદિકાના હાથ નીચે 
એકં મહત્વનો અમલદાર હતો. તે તેણીના બધા 
ધનભંડારની કાળજી રાખવા માટે જવાબદાર હતો. આ 
માણસ યરૂશાલેમ ભજન કરવા ગયો હતો. *“હવે તે 
તેના ઘર તરફના રસ્તે પાછો ફરી રહ્યો હતો. ત્યાં તે 
તેના રથમાં બેસીને યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક વાંચતો 
હંતો. “આત્માએ ફિલિપને કહ્યું, "પેલા રથ પાસે જા 
અને તેની નજીકમાં ઊભો રહે.” ૦તેથી ફિલિપ રથ 
નજીક ગયો. અને તે માણસને વાંચતા સાંભળ્યો. તે 
યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક વાંચતો હતો. ફિલિપે તેને 
કહ્યું; "તું જે વાંચે છે તે શું તું સમજે છે?” 

તે માણસે કહ્યું, "હું કૅવી રીતે સમજી શકું? મને 
કોઈ માર્ગદર્શન આપનારની જરૂર છે.” પછી તેણે રથમાં 
આવીને તેની સાથે બેસવા નિમંત્રણ આપ્યું. *રશાસનું 
જે પ્રકરણ વાંચતો હતો તે આ પ્રમાણે હતું કે: 


“ઘેટાંની જેમ તેને મારી નંખાવા માટે લઈ જવામાં 
આવ્યો. તે એક હલવાન જેમ જ્યારે કોઈ તેનું 
ઊન કાતરે ત્યારે મોન રહે છે. તેમ તેણે પોતાનું 
મોંઢું ખોલ્યું નહિ. તે કંઈ જ બોલ્યો નહિ. 

૩૩ તે શરમાળ હતો, અને તેના બધા હક્કો છિનવાઈ 
ગયા હતા. પૃથ્વી પરના તેના જીવનનો અંત 
આવ્યો; તેના પરિવારના સંદર્ભમાં હવે કોઈ વર્ણન 
મળશે નહિ.” 

૧થ૨/૫/ ૪૩૭-૮ 

૩૪તે અમલદારે ફિલિપને કહ્યું, "કપા કરીને મને 
કહે. તેના સંદર્ભમાં કહેનારો પ્રબોધક કોણ છે? તે તેના 
પોતા વિષે કહે છે કૅ બીજા કોઈ માટે કહે છે?” ગપફેલિપે 
બોલવાનું શરૂ કર્યું. તેણે આ શાસથી જ શરૂઆત કરીને 
પેલા માણસને ઈસુના સંદર્ભમાં સુવાર્તા કહી. 

ગયારે તેઓ રસ્તા પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે 
તેઓ એક જગ્યાએ આવ્યા જ્યાં પાણી હતું. તે અમલદારે 
કહ્યું, "જુઓ! અહી પાણી છે! અહીં બાપ્તિસ્મા લેવામાં 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૮:ર૬-૯:૧૦ 


મને કોઈ અડચણ પડે તેમ નથી.” *9[ફેલિપે જવાબ 
આપ્યો; "જો તું તારા સંપૂર્ણ હદયથી વિશ્વાસ કરતો 
હોય તો તું કરી શકે. તે અમલદારે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ 
છે કૅઈસુખ્રિસ્ત તે દેવનો દીકરો છે.” *“પછી અમલદારે 
રથને ઊભો રાખવા આજ્ઞા કરી. ફિલિપ અને અમલદાર 
બંને પાણીમાં નીચે ઉતર્યા. અને ફિલિપે તેને બાપ્તિસ્મા 
આપ્યું. ગ્“જ્યારે તેઓ પાણીમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે 
પ્રભુનો આત્મા ફિલિપને લઈ ગયો. અમલદારે પછી 
તેને ફરીથી કદી જોયો નહિ. અમલદારે તેના ઘર તરફ 
ચાલવા માંડ્યું. તે ખુશ હતો. ₹0ફેલિપ અશ્દોદ નામના 
શહેરમાં જોવામાં આવ્યો. તે અશ્દોદથી કૈસરિયા સુધીના 
માર્ગમાં બધા શહેરમાં સુવાર્તા પ્રગટ કરતો ગયો. 


શાઉલનું બદલાણ 

યરૂશાલેમમાં શાઉલ હજુ પણ પ્રભુ (ઈસુ) ના 

શિષ્યોને બધી જ વખતે હત્યા કરવાની ધમકીઓ 
આપતો હતો. તેથી તે પ્રમુખ યાજક પાસે ગયો. ચ્શાઉલે 
તેને દમસ્ક શહેરની સભાઓના યહૂદીઓને પત્રો 
લખવાનું કહ્યું. શાઉલે ખ્રિસ્તના માર્ગના શિષ્યોને 
દમસ્કમાં શોધવાનો અધિકાર પ્રમુખ યાજક પાસેથી 
માગ્યો. જો તેને કોઈ સ્રી કૅ પુરુષ મળે તો તેઓને 
યરૂશાલેમ લઈ આવે. 

પથી શાઉલ દમસ્ક ગયો. જ્યારે તે શહેરની નજીક 
આવ્યો. તેની આજુબાજુ એકાએક આકાશમાંથી તેજસ્વી 
પ્રકાશ ઝબૂક્યો. “શાઉલ જમીન પર પટકાયો. તેણે તેને 
કહેવાતી એક વાણી સાંભળી. “શાઉલ, શાઉલ! તું શા 
માટે મને સતાવે છે?” 

પશઞાઉલે કહ્યું, “તું કોણ છે, પ્રભુ?” જવાબમાં વાણી 
સંભળાઈ, "હું ઈસુ છું, તું જેની સતાવણી કરે છે. તે હું 
છું. હવે ઊભો થા, શહેરમાં જા, ત્યાં તારે શું કરવું 
જોઈએ તે તને કોઈ કહેશે.” 

*શાઉલ સાથે મુસાફરી કરતા માણસો ત્યાં ઊભા 
રહ્યા. તેઓ કંઈ બોલ્યા નહિ. તે માણસોએ વાણી 
સાંભળી, પણ તેઓએ કોઈને જોયો નહિ. “શાઉલ જમીન 
પરથી ઊભો થયો. તેણે તેની આંખો ઉઘાડી. પણ તે કંઈ 
જોઈ શક્યો નહિ. તેથી શાઉલની સાથેના માણસોએ 
તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને દમસ્ક દોરી ગયા. “ત્રણ 
દિવસ સુધી શાઉલ કંઈ જોઈ શક્યો નહિ. તે ખાઈ કૅ 
પી શકયો પણ નહિ. 

૧૦તયાં દમસ્કમાં ઈસુનો શિષ્ય હતો. તેનું નામ 
અનાન્યા હતું. પ્રભુ (ઈસુ) તેને દર્શન દઈને બોલ્યો. 
પ્રભુએ કલ્યું, "અનાન્યા!” 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૯:૧૧-૩૧ 


અનાન્યાએ કલ્યું, “હું અહીં છું, પ્રભુ.” 

૧૧્રભુએ અનાન્યાને કહ્યું, "ઊભો થા અને પાધરા 
નામના રસ્તે જા. યહૂદિયાનું ઘર શોધી કાઢ. તાર્સસના 
શહેરમાં શાઉલ નામના માણસની તપાસ કર. તે હમણાં 
ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે. “શાઉલે એક દર્શન જોયું છે. આ 
દર્શનમાં આનાન્યા નામનો માણસ તેની પાસે આવ્યો 
અને તેના પર હાથ મૂક્યો. પછી શાઉલ ફરીથી જોઈ 
શક્યો.” 

૧૨૫ણ આનાન્યાએ જવાબ આપ્યો, “પ્રભુ (ઈસુ), 
ઘણા લોકોએ મને આ માણસ (શાઉલ) વિષે કહ્યું છે. 
તેઓએ યરૂશાલેમમાં તારા પવિત્ર લોકોને કૅટલું બધું 
દુ:ખ આપ્યું હતું તેના સંબંધમાં મને કહ્યું હતું. "હવે 
તે (શાઉલ) અહીં દમસ્કમાં આવ્યો છે. મુખ્ય યાજકોએ 
જે લોકોને તારામાં વિશ્વાસ છે તે બધાને પકડવા માટેનો 
તેને અધિકાર આપ્યો છે.” 

૧પ૫પણ પ્રભુએ અનાન્યાને કહ્યું, "જા! મે એક 
અગત્યના કામ માટે શાઉલને પસંદ કર્યો છે. તેણે 
રાજાઓને, યહૂદી લોકોને અને બીજા રાષ્ટ્રોને મારા વિષે 
કહેવું જોઈએ. ૧૧મારા નામે એને કૅટલું બધું દુઃખ સહન 
કરવું પડશે. એ હું તેને બતાવીશ.” 

૧૪તેથી અનાન્યા ત્યાંથી છોડીને યહૂદાના ઘરે ગયો. 
તેણે તેના હાથો શાઉલ પર મૂક્યા અને કહ્યું, "શાઉલ, 
મારા ભાઈ, પ્રભુ ઈસુએ મને મોકલ્યો છે. તું જ્યારે 
અહીં આવ્યો ત્યારે રસ્તા પર જે તને દેખાયો તે એ જ 
છે. ઈસુએ મને એટલા માટે મોકલ્યો કૅ જેથી તું ફરીથી 
જોઈ શકૅ. અને તું પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાય.” 
૧૮અચાનક તેની આંખોમાંથી છાલાં જેવું કંઈ ખરી પડું, 
એટલે તે જોઈ શકવા સમર્થ બન્યો, શાઉલ ઊભો થયો 
અને તે બાપ્તિસ્મા પામ્યો. ૧૯૫છી તેણે થોડુંક ખાધું 
અને ફરીથી સામર્થ્ય અનુભવવા લાગ્યો. 


શાઉલનો દમસ્કમાં બોધ 

શાઉલ દમસ્કમાં ઈસુના શિષ્યો સાથે થોડા દિવસો 
માટે રદયો. ચબતેથી જલદીથી તેણે સભાસ્થાનોમાં ઈસુ 
વિષે બોધ આપવાની શરૂઆત કરી. તેણે લોકોને 
કહ્યું,"ઈસુ એ દેવનો દીકરો છે!” 

અજે બધા લોકોએ શાઉલને સાંભળ્યો તે નવાઈ 
પામ્યા હતા. તેઓએ કહ્યું, “આ એ જ માણસ છે જે 
યરૂશાલેમમાં હતો. તે આ (ઈસુ) નામમાં વિશ્વાસ 
રાખનારા લોકોને મારી નાખવા પ્રયત્ન કરતો હતો! તે 
(શાઉલ) અહીં એ જ વસ્તુ કરવા આવ્યો છે. તે ઈસુના 


૧૬૪ 


શિષ્યોને પકંડવા માટે અહીં જ આવ્યો છે. અને તેઓને 
યરૂશાલેમમાં મુખ્ય યાજકો પાસે લઈ જશે.” 

રસ્પણ શાઉલ વધારે ને વધારે બળવાન થયો. તેણે 
સાબિત કર્યું કે ઈસુ એ જ ખ્રિસ્ત છે. તેની સાબિતીઓ 
એટલી મજબૂત હતી કૅ દમસ્કમાં રહેતા યહૂદીઓ તેની 
સામે દલીલો કરી શક્યા નહિ. 


શાઉલનું યહૂદીઓ પાસેથી ભાગી જવું 

રગ્યણા દિવસો પછી, યહૂદીઓએ શાઉલને મારી 
નાખવાની યોજના કરી. ચ”યહ્‌દીઓ રાતદિવસ શહેરના 
દરવાજાએ ચોકી કરતા અને શાઉલની રાહ જોતા. તેઓ 
તેને મારી નાખવા ઈચ્છતા હતા. પરંતુ શાઉલે તેઓની 
આ યોજનાના સંદર્ભમાં જાણ્યું. રપએક રાત્રે શાઉલે જે 
માટે મદદ કરી. શિષ્યોએ શાઉલને ટોપલામાં મૂક્યો. 
તેઓએ શહેરની દીવાલના બાકોરામાંથી ટોપલાને 
ઉપરથી નીચે ઉતાર્યો. 


યરૂશાલેમમાં શાઉલ 

ચપછી શાઉલ યરૂશાલેમમાં ગયો. તેણે શિષ્યોના 
(વિશ્રાસી) સમૂહમાં જોડાઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ 
તેઓ બધા તેનાથી ડરતા હતા. શાઉલ ખરેખર ઈસુનો 
શિષ્ય છે તે તેઓ માનતા ન હતા. ૨બાર્નાબાસે શાઉલને 
સ્વીકાર્યો અને તેને પ્રેરિતો પાસે લઈ ગયો. બાર્નાબાસે 
પ્રેરિતોને કહ્યું, "શાઉલે દમસ્કના રસ્તા પર પ્રભુને (ઈસુ) 
જોયો છે. બાર્નાબાસે પ્રેરિતોને સમજાવ્યું કૅ પ્રભુએ (ઈસુ) 
શાઉલ ને કૅવી રીતે કહ્યું. પછી તેણે પ્રેરિતોને કહ્યું કે 
શાઉલે દમસ્કના લોકોને કોઈ પણ જાતના ભય વિના 
પ્રભુનો (ઈસુ) બોધ આપ્યો. 

અને તેથી શાઉલ શિષ્યોની સાથે રો, તેણે સમગ્ર 
યરૂશાલેમમાં મુસાફરી કરી અને જરા પણ ભય વિના 
પ્રભુ (ઈસુ) વિષે બોધ આપ્યો. ચ૯શાઉલ વારંવાર 
યહૂદીઓ કૅ જે ગ્રીક બોલતા હતા તેમની સાથે બોલતો, 
તે તેઓની સાથે દલીલો પણ કરતો. પરંતુ તેઓ તેને 
મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. *૦9જ્યારે ભાઈઓએ 
(વિશ્વાસીઓ) આ સંદર્ભમાં સાંભળ્યું, તેઓ શાઉલને 
કૈસરિયાના શહેરમાં લઈ ગયા. કૈસરિયાથી તેઓએ 
શાઉલને તાર્સસના શહેરમાં મોકલ્યો. 

ઝત્યારે સમગ્ર યહૂ્‌દિયા, ગાલીલ અને સમરૂનની 
મંડળીમાં (વિશ્વાસીઓ) શાંતિનો સમય હતો. પવિત્ર 
આત્માની મદદથી મંડળી વધારે મજબૂત બની. 
વિશ્રાસીઓ જે રીતે તેઓ જીવન જીવતા તે રીતે 


૧૬૫ 


પ્રભુને માન આપવાનું દર્શાવતા. આ કારણને લીધે, 
વિશ્રાસીઓનો સમૂહ વધારે મોટોને મોટો થવા 
લાગ્યો. 


લોદ અને યાફામાં પિતર 

૨પિતરે યરૂશાલેમની આજુબાજુના બધા ગામોમાં 
યાત્રા કરી. તેણે વિશ્ચાસીઓની મુલાકાત લીધી. જે 
લોદમાં રહેતા હતા. ”લોદમાં તેને એક એનિયાસ 
નામનો પક્ષઘાતી માણસ મળ્યો. છેલ્લા આઠ વર્ષથી 
એનિયાસ તેની પથારીમાંથી ઊભો થઈ શકતો ન હતો. 
૪પિતરે તેને કહ્યું, “એનિયાસ, ઈસુ ખ્રિસ્ત તને સાજો 
કરે છે. ઊભો થા અને તારી પથારી પાથર! હવે તું તારી 
જાત માટે આ બધું કરી શકીશ!” એનિયાસ તરત જ 
ઊભો થયો. ”પલોદ તથા શારોનના મેદાનોના બધા જ 
લોકોએ તેને જોયો. આ લોકો પ્રભુ ઈસુ તરફ વળ્યા. 

ગધયાફા શહેરમાં ટબીથા નામની ઈસુની શિષ્યા હતી. 
(તેનું ગ્રીક નામ, દોરકસ, અર્થાત "હરણ.”) તે હંમેશા 
લોકો માટે શુભ કાર્યો કરતી. જે લોકોને પૈસાની જરૂર 
હોય તે લોકોને તે હંમેશા પૈસા આપતી. 39જ્યારે પિતર 
લોદમાં હતો. ત્યારે ટબીથા માંદી પડી અને મૃત્યુ પામી. 
તેઓએ તેને નહવડાવી અને મેડી પરના ઓરડામાં 
સુવડાવી. *યાફામાંના શિષ્યોએ સાંભળ્યું કૅ પિતર 
લોદમાં હતો. (લોદ યાફા નજીક છે.) તેથી તેઓએ બે 
માણસને પિતર પાસે મોકલ્યા. તેઓએ તેને વિનંતી 
કરી. મહેરબાની કરીને ઝડપથી આવ. "પિતર તૈયાર 
થઈ ગયો અને તેઓની સાથે ગયો. જ્યારે તે આવી 
પહોંચ્યો, તેઓ તેને મેડી પરના ઓરડામાં લઈ ગયા. 
બધી જ વિધવાઓ પિતરની આજુબાજુ ઊભી રહી. 
તેઓ રુદન કરતાં હતાં. દોરકસ (ટબીથા) જ્યારે જીવતી 
હતી ત્યારે જે વસો બનાવ્યા હતા તે તેઓએ પિતરને 
દેખાડ્યા. *9પિતરે બધા જ લોકોને ઓરડાની બહાર 
કાઢયા. તેણે ઘૂંટણીએ પડીને પ્રાર્થના કરી. પછી તેણે 
ટબીથાના મુડદા તરફ ફરીને કહ્યું; “ટબીથા, ઊભી થા!” 
તેણે તેની આંખો ઉઘાડી. જયારે તેણે પિતરને જોયો, તે 
ત્યાં બેઠી થઈ. ”૧પિતરે તેનો હાથ લંબાવ્યો અને તેને 
ઊભા થવામાં મદદ કરી. પછી તેણે વિશ્વાસીઓ અને 
વિધવાઓને અંદર ઓરડામાં બોલાવ્યા. તેણે તેઓને 
ટબીથા બતાવી; તે જીવતી હતી! 7રયાફામાં દરેક સ્થળે 
લોકોએ આ સંદર્ભમાં સાંભળ્યું હતું. આ લોકોમાંના 
ઘણાએ પ્રભુ (ઈસુ)માં વિશ્વાસ કર્યો. *ગૅપેતર યાફામાં 
ઘણા દિવસો રલો. તે યાફામાં સિમોન નામના એકં 
ચમારને ત્યાં રહ્યો. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૯:૩ર-૧૦:૧૩ 


પિતર અને કર્નલિયસ 

કૈસરિયા શહેરમાં કર્નલિયસ નામે એક 
૧૦ માણસ રહેતો હતો. તે લશ્કરની એક 
પલટનનો સૂબેદાર હતો જે ઈટાલિયન કહેવાતો. 
અર્નલિયસ એક સારો (ધાર્મિક) માણસ હતો. તે અને 
બીજા બધા લોકો જે તેના ઘરમાં રહેતાં હતા તેઓ 
સાચા દેવની ભક્તિ કરતા હતા. તે તેનો પોતાનો ઘણો 
ખરો પૈસો ગરીબ લોકોને આપતો. કર્નેલિયસ હંમેશા 
દેવની પ્રાર્થના કરતો હતો. ક બપોરે લગભગ ત્રણ 
કલાકે કર્નેલિયસે એક દર્શન જોયું. તેણે તે સ્પષ્ટ રીતે 
જોયું. દેવનો એક દૂત દર્શનમાં તેની પાસે આવ્યો અને 
કહ્યું,"કર્નલિયસ!” 


૪કર્નલિયસે દૂત તરફ જોયું. તેણે ડરી જઈને કબ્યું, 
“સાહેબ, તારે શું જોઈએ છીએ?” 

તે દૂતે કર્નેલિયસને કહ્યું, "દેવે તારી પ્રાર્થનાઓ 
સાંભળી છે. તેં જે વસ્તુઓ ગરીબ લોકોને આપી છે તે 
તેણે જોઈ છે. દેવ તારું સ્મરણ કરે છે. પ્હવે યાફા 
શહેરમાં કેટલાક માણસો મોકલ. સિમોન નામના 
માણસને પાછો લાવવા તમારા માણસોને મોકલો. 
સિમોન પણ પિતર કહેવાય છે. ધસિમોન જે માણસ 
સાથે રહે છે. તેનું નામ પણ સિમોન છે. જે એક ચમાર 
છે. સમુદ્રની બાજુમાં તેનું ઘર છે.” *જે દૂતે કર્નલિયસને 
કહ્યું તે ચાલ્યો ગયો. પછી તેણે તેના બે ચાકરો અને 
એક સૈનિકને બોલાવ્યા. આ સૈનિક એક સારો (ધાર્મિક) 
માણસ હતો. તે સૈનિક કર્નેલિયસને મદદ 
કરનારાઓમાંનો એક હતો. “કર્નેલિયસે આ ત્રણે 
માણસોને બધી વાત સમજાવી. પછી તેણે તેઓને યાફા 
રવાના કર્યા. 

૯બીજે દિવસે આ ત્રણે માણસો યાફા નજીક આવ્યા. 
આ સમયે, પિતર ઘરના ધાબા પર પ્રાર્થના કરવા જતો 
હતો. લગભગ બપોરનો સમય હતો. 1૦પિતર ભૂખ્યો 
હતો. તેને ખાવાની ઈચ્છા હતી. પણ જ્યારે તેઓ પિતર 
માટે ખાવાનું બનાવવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યારે એક 
દર્શન તેની સામે આવ્યું. ૧ધેણે ખુલ્લા આકાશમાંથી 
કંઈક નીચે આવતું જોયું. તે જમીન પર નીચે આવતી 
એક મોટી ચાદર જેવું દેખાતું હતું. તે તેના ચાર ખૂણાઓથી 
જમીન પર ઉતરતું હતું. ૧એમાં પ્રત્યેક જાતના ચોપગાં 
પશુઓ હતા-જે પશુઓ ચાલી શકતા, તથા જમીન પર 
પેટે સરકી શકતા, અને પક્ષીઓ જે હવામાં ઊડતાં. 
૧૨૫છી વાણીએ પિતરને કહ્યું, "ઊભો થા, પિતર, 
આમાંના કોઈ એક પ્રાણીને મારીને ખા.” 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૦:૧૪-૪૧ 


૧૪પણ પિતરે કહ્યું, “હું તે કદી કરીશ નહિ, પ્રભુ! મેં 
કદાપિ નાપાક કૅ અશુદ્ધ ભોજન કર્યું નથી.” 

૧પપછી વાણીએ તેને ફરીથી કહ્યું, “દેવે આ વસ્તુઓ 
શુદ્ધ કરી છે. તેને 'નાપાક' કહીશ નહિ!” ૧૧આમ ત્રણ 
વખત બન્યું. પછી આખુ વાસણ આકાશમાં પાછું ઊચે 
લઈ લેવામાં આવ્યું. 

૧%પેતર મુંઝાઈ ગયો. આ દર્શનનો અર્થ શો? 
કર્નલિયસે જે માણસોને મોકલ્યા હતા તેઓએ સિમોનનું 
ઘર શોધી કાઢયું. તેઓ દરવાજા પાસ આવીને ઊભા 
રહયાં. “તેઓએ પૂછયું, “શું સિમોન પિતર અહીં રહે 
છે?” 

૧૯પેતર હજુ પણ દર્શન વિષે વિચારતો હતો. પરંતુ 
આત્માએ તેને કહ્યું, “જો! ત્રણ માણસો તારી આતુરતાથી 
રાહ જુએ છે. ૨૦ઊભો થા અને નીચે ઊતર. આ માણસો 
સાથે જા અને પ્રશ્નો પૂછીશ નહિ. મેં તેઓને તારી પાસે 
મોકલ્યા છે.” “તેથી પિતર નીચે ઊતરીને તે માણસો 
પાસે ગયો. તેણે કહ્યું, “તમે જે માણસની રાહ જુઓ 
છો, તે માણસ હું છું. તમે અહીં શા માટે આવ્યા છો?” 

સ્તેઓએ કહ્યું, "એક પવિત્ર દૂતે કર્નલિયસને તેના 
પોતાને ઘરે તને નિમંત્રણ આપવા ક્યું. કર્નેલિયસ એક 
લશ્કરી અમલદાર છે. તે એકં ભલો (ધાર્મિક) માણસ 
છે. તે દેવની ભક્તિ કરે છે. બધા યહૂદીઓ તેને માન 
આપે છે. તે દૂતે કર્નલિયસને તેના ઘરે નિમંત્રણ આપવા 
કહ્યું તેથી તારે જે કંઈ કહેવું હોય તે ધ્યાનથી સાંભળે.” 
ચપેતરે તે માણસોને અંદર આવીને રાત્રે રહેવા માટે 
ક્કું. 

બીજે દિવસે પિતર તૈયાર થયો અને ત્રણ માણસો 
સાથે ગયો. યાફામાંથી કૅટલાક વિશ્ચાસીઓ પિતર સાથે 
ગયા. ૨૪બીજે દિવસે તેઓ કેસરિયા શહેરમાં આવ્યા. 
કર્નલિયસ તેઓની રાહ જોતો હતો. તેણે તેનાં સંબંધીઓ 
અને ગાઢ મિત્રોને તેના ઘરે લગભગ ભેગા કર્યા હતા. 
ચપ્જ્થારે પિતર ઘરમાં પ્રવેશ્યો, કર્નલિયસ તેને મળ્યો. 
કર્નલિયસ પિતરના ચરણોમાં નમી પડ્યો અને તેણે 
દંડવત પ્રણામ કર્યા. ચધપરંતુ પિતરે તેને ઊભો થવા 
કહ્યું. પિતરે કહ્યું, ”ઊભો થા! હું ફકત એક તારા જેવો જ 
માણસ છું.” રશપેતરે કર્નેલિયસ સાથે વાતો કરવાનું 
ચાલુ રાખ્યું, પછી પિતર અંદરની બાજુએ ગયો અને 
ત્યાં એક મોટું લોકોનું ટોળું એકઠું થયેલું જોયું. ચવપેતરે 
લોકોને કહ્યું, “તમે લોકો પોતે જાણો છો કૅ જે માણસ 
યહૂદી નથી, તેની સાથે સંબંધ રાખવો અથવા એને ત્યાં 
જવું, એ યહૂદી માણસને ઉચિત નથી; પણ દેવે મને 
દર્શાવ્યું છે કે મારે કોઈ પણ માણસને નાપાક અથવા 


૧૬૬ 


અશુદ્ધ કહેવું નહિ. ચ૯તેથી જ જ્યારે મને અહી આવવા 
માટે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે મેં કોઈ દલીલ કરી નથી. 
હવે, કૃપા કરીને મને કહો, "મને શા માટે બોલાવવામાં 
આવ્યો છે.” 

૩૦%ર્નલિયસે કહ્યું, "ચાર દિવસ પહેલા, હું મારા 
ઘરમાં પ્રાર્થના કરતો હતો. તે વખતે બપોરના ત્રણ વાગ્યા 
હંતા. અચાનક, મારી સામે એક માણસ (દૂત) ઊભો 
હંતો. તેણે ચળકતો પોશાક પહેરેલો હતો. ”તે માણસે 
કહ્યું, "કર્નલિયસ! દેવે તારી પ્રાર્થના સાંભળી છે. તેં જે 
વસ્તુઓ ગરીબ લોકોને આપી છે તે દેવે જોઈ છે. દેવ 
તારું સ્મરણ કરે છે. ચતેથી યાફા શહેરમાં કૅટલાક 
માણસોને મોકલ. સિમોન પિતરને આવવાનું કહે. પિતર 
પણ સિમોન નામના માણસના ઘરમાં રહે છે. જે તે 
એક ચમાર છે. તેનું ઘર સમુદ્ર કાંઠે છે. ગ્ગતેથી મે 
તાત્કાલિક તને તેડાવ્યો; અને તું આવ્યો તે તેં બહુ સારું 
કર્યું. હવે પ્રભુએ જે વાતો તને કહેવા ફરમાવ્યું છે તે 
બધું સાંભળવા માટે અમે સઘળા દેવ સમક્ષ હાજર 
છીએ. 


પિતરનું કર્નેલિયસના ઘરમાં ભાષણ 

૩૪પિતરે બોલવાનું શરૂ કર્યું; "હવે હું ખરેખર સમજું 
છું કૅ દેવ સમક્ષ પ્રત્યેક વ્યક્તિ એક સમાન છે. ગ્પઅને 
દેવ જે કોઈ વ્યક્તિ તેની આરાધના કરે છે અને જે 
સાચું છે તે કરે છે તેનો સ્વીકાર કરે છે. વ્યક્તિ કયા 
દેશમાંથી આવે છે તે અગત્યનું નથી. ગજવે યહૂદી 
લોકોને કહ્યું છે. દેવે તેમને સુવાર્તા મોકલી છે કૅ ઈસુ 
ખ્રિસ્ત દ્વારા શાંતિ આવી છે. ઈસુ તે સર્વનો પ્રભુ છે! 
ગ્થ્યહુદિયામાં સર્વત્ર શું બન્યું છે તે તું જાણે છે. યોહાને 
લોકોને બાપ્તિસ્માના સંદર્ભમાં બોધ આપ્યો પછી તે 
ગાલીલમાં શરૂ થઈ. */તમે નાસરેથના ઈસુ વિષે જાણો 
છો. દેવે તેને પવિત્ર આત્મા અને સામર્થ્યથી અભિષિકંત 
કરીને ખ્રિસ્ત બનાવ્યો. ઈસુ લોકોનું સારું કરવા બધે જ 
ગયો. ઈસુએ શેતાનથી પીડાતા લોકોને સાજા કર્યા. આ 
દર્શાવે છે કૅ ઈસુ સાથે દેવ હતો. “ઈસુએ યહૂદિયા 
અને યરૂશાલેમમાં જે બધું કર્યું તે અમે જોયું. અમે 
સાક્ષી છીએ. વળી ઈસુની હત્યા થઈ હતી. તેઓએ 
તેને લાકડાના વધસ્તંભ પર લટકાવ્યો. ₹૦પરંતુ, તેના 
મૃત્યુ પછીના ત્રીજા દિવસે દેવે ઈસુને મૂએલાંમાંથી 
ઉઠાડયો. દેવે લોકોને સ્પષ્ટ રીતે ઈસુના દર્શન કરાવ્યા. 
“પરંતુ બધા જ લોકો ઈસુને જોઈ શક્યા નહિ. ફક્ત 
સાક્ષીઓ કૅ જેમને દેવે અગાઉથી પસંદ કર્યા હતા તેઓએ 
તેને જોયો. અમે તે સાક્ષીઓ છીએ. ઈસુ જ્યારે મૃત્યુમાંથી 


૧૬૭ 


ઉઠયો પછી, અમે તેની સાથે ખાધું છે અને પીધું છે. 
૪ચ્ઈસુએ અમને લોકોને બોધ આપવાનું કહ્યું અને સાક્ષી 
આપો કે દેવે એને જ જીવતાંનો તથા મૂએલાંનો 
ન્યાયાધીશ તરીકૅ પસંદ કરેલ છે. *ગપ્રત્યેક વ્યક્તિ જે 
ઈસુમાં વિશ્રાસ રાખે છે તેને પાપની માફી મળશે. દેવ 
ઈસુના નામે તે લોકોના પાપ માફ કરશે. બધા જ પ્રબોધકો 
કહે, આ સાચું છે.” 


બિનયહૂદીઓમાં પવિત્ર આત્મા આવ્યો 

૪”જ્યારે પિતર એ વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે 
લોકો વાત સાંભળતા હતા તેઓ સર્વના ઉપર પવિત્ર 
આત્મા ઉતર્યો. *પ્યહૂદી વિશ્વાસીઓ જેઓ ત્યાં પિતર 
સાથે આવ્યા હતા તેઓ નવાઈ પામ્યા. તેઓને નવાઈ 
લાગી હતી કૅ પવિત્ર આત્મા બિનયહૂદી લોકો પર પણ 
રેડાયો (પામ્યા) છે. “૬આ યહૂદી વિશ્વાસીઓએ તેઓને 
વિવિધ ભાષામાં બોલતા અને દેવની સ્તુતિ કરતા 
સાંભળ્યા. પછી પિતરે કહ્યું, “*'અમે તેઓને પાણીથી 
બાપ્તિસ્મા આપવાની મનાઈ કરી શકીએ નહિ. તેઓને 
આપણી માફક જ પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયેલ છે!” 
૪વ્તેથી પિતરે કર્નેલિયસ, તેનાં સગા અને મિત્રોને ઈસુ 
ખ્રિસ્તના નામે બાપ્તિસ્મા આપવાની આજ્ઞા કરી. પછી 
લોકોએ પિતરને તેઓની સાથે થોડા દિવસ રહેવા માટે 
કથ્યું. 


પિતરનું યરૂશાલેમમાં પુનરાગમન 

૧૧ યહૂદિયાના પ્રેરિતો અને ભાઈઓએ સાંભળ્યું 

કૅબિનયહૂદીઓએ પણ દેવની વાતોનો સ્વીકાર 
કર્યો છે. ચ્પરંતુ જ્યારે પિતર યરૂશાલેમ આવ્યો. કૅટલાક 
યહૂદી વિશ્વાસીઓએ તેની સાથે દલીલો કરી. ગ્તેઓએ 
કહ્યું, "તું લોકોના જે ઘરમાં ગયો તેઓ યહૂદીઓ નહોતા, 
અને તેઓએ સુન્નત કરાવી નહોતી! તેં તેઓની સાથે 
ખાધું પણ ખરું!” 

*પિતરે તેઓને આખી વાત સમજાવી. પપિતરે કહ્યું, 
"હું યાફાના શહેરમાં હતો. જ્યારે હું પ્રાર્થના કરતો હતો, 
એક દર્શન મારી સામે આવ્યું. મેં દર્શનમાં આકાશમાંથી 
કંઈક નીચે આવતું જોયું, તે એક મોટી ચાદર જેવું દેખાતું 
હતું. તે તેના ચાર ખૂણાઓથી જમીન પર નીચે ઉતરતી 
હતી. તે નીચે આવીને મારી નજીક અટકી ગઈ. ઘ્મેં 
તેની અંદર જોયું. મેં પાળેલાં અને જંગલી બંને પ્રકારનાં 
પ્રાણીઓ જોયાં. મેં પેટે સરકતાં પ્રાણીઓ અને હવામાં 
ઊડતાં પક્ષીઓ જોયા. મેં એક વાણી મને એમ કહેતી 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૦:૪ર-૧૧;૨૧ 


સાંભળી કે, "ઊભો થા. પિતર, આમાંથી કોઈ પ્રાણીને 
મારી નાખ અને તે ખા!” પણ મેં કહ્યું, “હું કંદાપિ તે 
નહિ કરું, પ્રભુ! મે કંદાપિ નાપાક કૅ અશુદ્ધ હોય એવું 
કંઈ ખાધું નથી.” પરંતુ આકાશમાંના અવાજે ફરીથી 
ક્યું, "દેવે આ વસ્તુઓ સ્વચ્છ (શુદ્ધ) બનાવી છે. તેને 
નાપાક કહીશ નહિ!” 1૦આ ત્રણ વખત બન્યું. પછી તે 
આખી વસ્તુ આકાશમાં પાછી લઈ લેવામાં આવી. પછી 
હું જ્યાં રહેતો હતો ત્યાં તે ઘરમાં તરત જ ત્રણ માણસો 
આવી પહોંચ્યા. ત્રણ માણસો કેસરિયા શહેરમાંથી મારી 
પાસે મોકલવામાં આવ્યા હતા. ૧આત્માએ મને કોઈ 
પણ જાતની શંકા રાખ્યા વિના તેમની સાથે જવા કહ્યું. 
આ છ ભાઈઓ (વિશ્રાસીઓ) જે અહીં હતા તેઓ 
મારી સાથે આવ્યા. અમે કર્નેલિયસના ઘરે ગયા. 
૧%ર્નલિયસે અમને દૂત વિષે કહ્યું. જેને તેના ઘરમાં 
ઊભેલો જોયો. દૂતે કર્નેલિયસને કહ્યું,"સિમોન પિતરને 
આવવા માટેનું નિમંત્રણ આપવા માટે કૅટલાક માણસોને 
યાફા મોકલ. '”તે તને જે વાતો કહેશે તેના વડે તું અને 
તારા ઘરનાં બંને તારણ પામશો. 'પમેં બોલવાનો આરંભ 
કર્યા બાદ તરત જ પવિત્ર આત્મા તેઓના પર ઉતર્યો. 
જે રીતે શરૂઆતમાં તે (પવિત્ર આત્મા) અમારા પર 
ઉતર્યો હતો. “પછી મેં પ્રભુની (ઈસુ) વાણીનું સ્મરણ 
કર્યું. પ્રભુએ કહ્યું, 'યોહાને પાણીથી લોકોનું બાપ્તિસ્મા 
કર્યું. પણ તું પવિત્ર આત્મામાં બાપ્તિસ્મા પામશે!' *જેવે 
આ લોકોને તે જ ભેટ આપી જે તેણે અમને કૅ જેઓ 
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખતા હતા, તેમને આપી 
હંતી. તો પછી હું કોણ કૅ દેવના કામને અટકાવું? ના!” 

૧૮જયારે યહ્‌દી વિશ્વાસીઓએ આ વાતો સાંભળી, 
તેઓએ દલીલો કરવાનું બંધ કર્યું. તેઓએ દેવને મહિમા 
આપતાં કહ્યું, “તેથી દેવ બિનયહ્‌દીઓને (લોકોને) 
પસ્તાવો કરવાનું મન આપ્યું છે અને આપણાં જેવું 
જીવન પામવા માટે સંમત્તિ આપે છે.” 


અંત્યોખમાં સુવાર્તા 

૧૯સ્તેફનના મૃત્યુ પછી થયેલી સતાવણીને લીધે 
વિશ્રાસીઓ વિખરાઈ ગયા હતા. કૅટલાક વિશ્વાસીઓ 
તે દૂર દૂરના સ્થળે ફિનીકિયા, સેપ્રસ અને અંત્યોખ 
ગયા હતા. વિશ્વાસીઓએ સુવાર્તા આ જગ્યાઓએ કહી, 
પણ તેઓએ તે ફક્ત યહૂંદીઓને જ કહી. ૨૦આ 
વિશ્રાસીઓમાંના કૅટલાક સૈપ્રસ અને કુરેનીના માણસો 
હતા. જ્યારે આ માણસો અંત્યોખમાં આવ્યા. તેઓએ 
આ ગ્રીક લોકોને (બિન-યહૂદીઓ) પણ પ્રભુ ઈસુ વિષેની 
સુવાર્તા કહી. “પ્રભુ વિશ્વાસીઓને મદદ કરતો હતો 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૧:રર-૧ર:૧૩ 


અને એક મોટો લોકોનો સમૂહ પ્રભુમાં (ઈસુ) માનવા 
લાગ્યો અને તેને અનુસરવા લાગ્યો. 

ચ્ચરૂશાલેમમાં મંડળીએ આ નવા વિશ્રાસીઓ વિષે 
સાંભળ્યું. તેથી યરૂશાલેમના વિશ્રવાસીઓએ 
બાર્નાબાસને અંત્યોખમાં મોકલ્યો. ર **બાર્નાબાસ 
એક સારો માણસ હતો. તે પવિત્ર આત્માથી અને પૂર્ણ 
વિશ્રાસથી ભરપૂર હતો. જ્યારે બાર્નાબાસ અંત્યોખ 
ગયો. તેણે જોયું કૅ દેવે આ લોકોને ઘણા આશીર્વાદ 
આપ્યા છે, આથી બાર્નાબાસ ઘણો પ્રસન્‍ન થયો. તેણે 
અંત્યોખમાં બધા વિશ્રાસીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેણે 
તેઓને કહ્યું, "તમારો વિશ્વાસ કંદી ગુમાવો નહિ, હંમેશા 
તમારા ખરા હદયપૂર્વક પ્રભુની આજ્ઞાઓ માનો,” ઘણા 
બધા લોકો પ્રભુ ઈસુના શિષ્યો બન્યા. 

ચપ્પછી બાર્નાબાસ તાર્સસના શહેરમાં ગયો. તે 
શાઉલની શોધમાં હતો. ચધજ્યારે તેણે શાઉલને શોધ્યો 
ત્યારે તે તેને અંત્યોખ લાવ્યો. શાઉલ અને બાર્નાબાસ 
ત્યાં આખું એક વર્ષ રહયા. દરેક વખતે વિશ્વાસીઓનો 
સમૂહ ભેગો મળતો. શાઉલ અને બાર્નાબાસ તેઓને 
મળ્યા અને સાથે રહીને ઘણા લોકોને બોધ કર્યો, 
અંત્યોખના શહેરમાં ઈસુના શિષ્યો સો પ્રથમ વાર જ 
"ખ્રિસ્તી” તરીકે ઓળખાયા. 

ચ9લગભગ તે સમય દરમિયાન કૅટલાક પ્રબોધકો 
યરૂશાલેમથી અંત્યોખ ગયા. “આમાંના એક પ્રબોધકનું 
નામ આગાબાસ હતું. અંત્યોખમાં આગાબાસ ઊભો 
થયો અને બોલ્યો. પવિત્ર આત્માની સહાયથી તેણે 
કહ્યું,'"આખા વિશ્રવ માટે ઘણો ખરાબ સમય આવી રહયો 
છે. ત્યાં લોકોને ખાવા માટે ખોરાક મળશે નહિ.” (આ 
સમયે જ્યારે કલોદિયસ બાદશાહ હતો ત્યારે દુકાળ 
પડ્યો હતો.) '“વિશ્રાસીઓએ નિર્ણય કર્યો કૅ તેઓ 
બધા તેઓના ભાઈઓને તથા બહેનોને જે યહૂદિયામાં 
રહે છે તેઓને મદદ કરવા પ્રયત્ન કરશે. પ્રત્યેક 
વિશ્રાસીએ પોતાના સામર્થ્ય અનુસાર તેઓને 
મોકલવાની યોજના ઘડી. તેઓએ પેસા ભેગા કર્યા 
અને તે બાર્નાબાસને અને શાઉલને આપ્યા. પછી 
બાર્નાબાસ અને શાઉલે તે (નાણાં) યહ્‌દિયાના વડીલો 
પર મોકલ્યા. 


હેરોદ અગ્રિપાએ મંડળીનું કરેલું નુકસાન 
એ સમય દરમિયાન રાજા હેરોદે* મંડળીના 
૧૨ કૅટલાક લોકોની સતાવણી શરૂ કરી. રહેરોદે 
યાકૂંબને તલવારથી મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો. યાકૂબ 





હેરોદ હેરોદ અગ્રિપા પહેલો, મહાન હેરોદનો જયેષ પુત્ર. 


૧૬૮ 


યોહાનનો ભાઈ હતો. ચ્હેરોદે જોયું કે યહૂદીઓને આ 
ગમે છે તેથી તેણે પિતરને પણ પકડવાનો નિર્ણય કર્યો. 
(પાસ્ખા પર્વના યહૂદીઓના બેખમીર રોટલીના પવિત્ર 
સમય દરમિયાન આ બન્યું.) *હેરોદે પિતરને પકડીને 
બંદીખાનામાં મૂક્યો. ૧૬ સૈનિકોનો સમૂહ પિતરનું રક્ષણ 
કરતો. પાસ્ખાપર્વના ઉત્સવ પછી રાહ જોવાની હેરોદની 
ઈચ્છા હતી. પછી તેણે પિતરને લોકોની આગળ 
લાવવાની યોજના કરી. પતેથી પિતરને જેલમાં રાખવામાં 
આવ્યો. પરંતુ મંડળીમાં પિતર માટે આગ્રહથી દેવની 
પ્રાર્થના થતી હતી. 


પિતરનો જેલમાંથી છૂટકારો 

ધપેતર બે સૈનિકોની વચમાં ઊંઘતો હતો. તેને બે 
સાંકળો વડે બાંધવામાં આવ્યો હતો. ઘણા સૈનિકો જેલના 
દરવાજે ચોકી કરતા હતા. તે રાત્રે હેરોદે બીજા દિવસે 
પિતરને લોકો આગળ રજૂ કરવાની યોજના કરી. 
એકાએક ત્યાં, પ્રભુનો દૂત આવીને ઊભો. ઓરડામાં 
પ્રકાશ પથરાયો. દૂતે પિતરને કૂંખે સ્પર્શ કર્યો અને તેને 
જગાડયો. તે દૂતે કહ્યું, “ઉતાવળ કર, ઊભો થા!” સાંકળો 
પિતરના હાથમાંથી નીચે પડી. “તે દૂતે પિતરને કઘ્યું, 
“કપડાં પહેર અને તારા જોડા પહેર.” અને તેથી પિતરે 
તે જ પ્રમાણે કર્યું. પછી તે દૂતે કહ્યું, "તારું અંગરખું પહેર 
અને મારી પાછળ આવ.” ૯તેથી દૂત બહાર આવ્યો 
અને પિતર તેને અનુસર્યા. દૂત જે કરે છે તે ખરેખરું છે 
એમ તે સમજતો નહોતો, તેણે વિચાર્યું કૅ તે એક દર્શન 
જોઈ રહયો છે. *૦પિતર અને દૂતે પહેલી અને બીજી 
ચોકી વટાવી. પછી તેઓ લોખંડના દરવાજા પાસે આવ્યા. 
તે દરવાજાથી તેઓ છૂટા પડ્યા. દરવાજો તેને માટે જાતે 
જ ઊઘડી ગયો, પિતર અને દૂત દરવાજામાંથી ગયા 
અને એક મહોલ્લામાં ચાલ્યા. પછી દૂત તરત જતો 
રથો. 

૧૧છી શું બન્યું હતું તેનું ભાન પિતરને થયું. તેણે 
વિચાર્યું, "હવે મને ખબર પડી કૅ પ્રભુએ ખરેખર તેના 
દૂતને મારી પાસે મોકલ્યો હતો. તેણે મને હેરોદથી 
બચાવ્યો. યહૂદી લોકોએ વિચાર્યું કૅ મારી સાથે ખરાબ 
થવાનું હતું પરંતુ પ્રભુએ મને આ બધી બાબતોમાંથી 
બચાવ્યો છે.” 

૧જઘારે પિતરને આ સમજાયું ત્યારે, તે મરિયમને 
ઘરે ગયો. તે યોહાનની મા હતી. (યોહાનનું બીજું નામ 
માર્ક હતું. ઘણા માણસો ત્યાં ભેગા થયા હતા. તેઓ 
બધા પ્રાર્થના કરતા હતા. ગપિતરે બહારનો દરવાજો 
ખખડાવ્યો. એક રોદા નામની જુવાન દાસી ખબર કાઢવા 


૧૬૯ 


આવી. ૧રોદાએ પિતરનો અવાજ ઓળખ્યો. અને તે 
ખૂબ આનંદ પામી હતી. તે દરવાજો ઉઘાડવાનું પણ 
ભૂલી ગઈ. તે અંદર દોડી ગઈ અને સમૂહને કઘયું, 
“પિતર બારણાં આગળ ઊભો છે!” ૧૫વિશ્ચાસીઓએ 
રોદાને કહ્યું; “તું તો ઘેલી છે!” પણ તેણીએ કહેવાનું 
ચાલુ રાખ્યું કે, તે સાચું હતું. તેથી તેઓએ કહ્યું, "તે 
પિતરનો દૂત હોવો જોઈએ.” 

૧૬૫ણ પિતરે બારણું ખખડાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. જ્યારે 
વિશ્રાસીઓએ બારણું ઉઘાડ્યું, તેઓએ પિતરને જોયો. 
તેઓ નવાઈ પામ્યા. ૧શપેતરે તેના હાથના ઈશારાથી 
તેઓને શાંત રહેવા કહ્યું. તેણે તેઓને સમજાવ્યું કૅ પ્રભુ 
તેને કેવી રીતે બંદીખાનામાંથી બહાર લાવ્યો. તેણે કહ્યું, 
“જે કંઈ બન્યું છે તે યાકૂબને તથા બીજા ભાઈઓને 
કહો.” પછી પિતર બીજી કોઈ જગ્યાએ જવા માટે ચાલ્યો 
ગયો. 

૧૮બીજા દિવસે સૈનિકો બહું મુંઝવણમાં હતા. અને 
પિતરને આ શું થયું હશે તેનું તેઓને અચરત થયું હતું. 
૧૯હેરોદે પિતરની શોધ દરેક સ્થળે કરાવી પણ તેને 
શોધી શક્યા નહિ. તેથી હેરોદે ચોકીદારોને પ્રશ્નો પૂછયા 
અને તેણે ચોકીદારોને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો. 


હેરોદ અગ્રિપાનું અવસાન 

પાછળથી હેરોદે યહૂદિયા છોડ્યું. તે કેસરિયા શહેરમાં 
ગયો અને થોડો સમય ત્યાં રહયો. ચ્બ્હેરોદ તૂરના તથા 
સિદોન શહેરોના લોકો પર ઘણો જ ગુસ્સે હતો. તે બધા 
લોકો સમૂહમાં હેરોદ પાસે આવ્યા. તેઓ તેઓના પક્ષમાં 
બ્લાસ્તસને લેવા શકિતમાન હતા. બ્લાસ્તસ રાજાનો 
ખાનગી સેવક હતો. લોકોએ હેરોદને શાંતિ માટે પૂછયું, 
કારણ કૅ તેઓના દેશને ખોરાકના પૂરવઠા માટે હેરોદના 
પ્રદેશ પર આધાર રાખવો પડતો હતો. 

અહેરોદે તેઓની સાથે મળવા માટે એક દિવસ નક્કી 
કર્યો. તે દિવસે હેરોદ સુંદર રાજપોશાક પહેરીને તે તેની 
રાજગાદી પર બેઠો અને લોકો સમક્ષ ભાષણ કર્યું. 
ચ્લોકોએ પોકાર કર્યો, "આ વાણી દેવની છે, એક 
માણસની નથી!” ચગ્હેરોદે આ મહિમા સ્વીકાર્યો અને 
દેવને મહિમા આપ્યો નહિ. તેથી અચાનક પ્રભુના દૂતે 
તેને માંદો પાડ્યો. તેને અંદરથી કીડાઓ ખાઈ ગયા 
અને તે મૃત્યુ પામ્યો. ર“દેવની વાત પ્રસરતી હતી અને 
વધારે ને વધારે લોકોને પ્રભાવિત કરતી હતી. 
વિશ્રાસીઓનો સમૂહ મોટો ને મોટો થતો જતો હતો. 

સપ્યરૂશાલેમમાં બાર્નાબાસ અને શાઉલે તેઓનું કામ 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧ર:૧૪-૧૩:૧૦ 


પૂર્ણ કર્યું. તેઓ અંત્યોખ પાછા ફર્યા. યોહાન માર્ક તેઓની 
સાથે હતો. 


બાર્નાબાસ અને શાઉલનાં વિશિષ કાર્યો 
વ્‌ પડ અંત્યોખમાં જે મંડળી (વિશ્વાસીઓનો સમૂહ) 
હતી, તેમાં કૅટલાક પ્રબોધકો અને ઉપદેશકો 
હતા. એટલે બાર્નાબાસ, શિમયોન (જે નિગર તરીકે 
ઓળખાતો હતો તે), લૂક્રિયસ (કૂરેનીનો), મનાહેમ (જે 
હેરોદ રાજા સાથે ઉછરીને મોટા થયો હતો) તથા શાઉલ 
હતા. આ બધા માણસો પ્રભુની સેવા અને ઉપવાસ 
કરતા હતા. પવિત્ર આત્માએ તેઓને કહ્યું, “બાર્નાબાસ 
અને શાઉલ વિશિષ્ટ કાર્યો કરવા માટે મને આપો. મેં 
આ કામ કરવા માટે તેઓની પસંદગી કરેલ છે.” 
પ્તેથી મંડળીએ પ્રાર્થના અને ઉપવાસ કર્યા. 
તેઓએ તેઓના હાથ બાર્નાબાસ અને શાઉલ પર મૂક્યા 
અને તેઓને બહાર મોકલ્યા. 


સૈપ્રસમાં બાર્નાબાસ અને શાઉલ 

*પવિત્ર આત્મા દ્વારા બાર્નાબાસ અને શાઉલને બહાર 
મોકલવામાં આવ્યા. તેઓ સલૂક્િયાના શહેરમાં ગયા. 
ત્યાંથી પછી સલૂકિયાથી સૈપ્રસ ટાપુ તરફ વહાણ હંકારી 
ગયા. પજ્યારે બાર્નાબાસ અને શાઉલ સલામિસના 
શહેરમાં આવ્યા, તેઓએ યહૂદીઓના સભાસ્થાનોમાં 
દેવનું વચન પ્રગટ કર્યું. (યોહાન (માર્ક) પણ તેઓની 
સાથે મદદમાં હતો.) 

કેતેઓ આખો ટાપુ ઓળંગીને પાફસના શહેરમાં ગયા. 
ત્યાં તેઓ એક યહૂદી માણસને મળ્યા જે જાદુના ખેલ 
કરતો હતો. તેનું નામ બર્યેશુ હતું. તે એક જૂઠો પ્રબોધક 
હતો. 9બર્યશુ હંમેશા સર્ગિયુસ પાઉલની નજીક રહેતો, 
સર્ગિયુસ પાઉલ એક હાકૅમ હતો. અને તે ખૂબ જ 
શાણો માણસ હતો. તેણે બાર્નાબાસ અને શાઉલને તેની 
પાસે આવવા કહ્યું. દેવનો સંદેશ સાંભળવાની તેની 
ઈચ્છા હતી. “પરંતુ અલિમાસ જાદુગર, બાર્નાબાસ અને 
શાઉલની વિરુદ્ધ હતો. (ગ્રીક ભાષામાં બર્યશુ માટે 
અલિમાસ નામ છે.) અલિમાસે હાકેમને ઈસુના 
વિશ્રાસમાંથી અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. “પણ શાઉલ 
તો પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર હતો. પાઉલે (શાઉલનું 
બીજું નામ) અલિમાસ (બર્યશુ) તરફ જોયું. *”અને 
કહ્યું, "ઓ, શેતાનના દીકરા! તું જે કંઈ બધું ન્યાયી છે 
તેનો દુશ્મન છે. તું દુષ્ટ યુક્તિઓ અને જૂઠાણાંથી ભરપૂર 
છે. તું હંમેશા દેવના સત્યને અસત્યમાં ફેરવવા માટે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૩:૧૧-૩૪ 


પ્રયત્ન કરે છે. હવે પ્રભુ તને સ્પર્શ કરશે અને તું 
આંધળો થઈશ. કૅટલાકં સમય માટે તું કંઈ જોઈ શકીશ 
નહિ-સૂર્યનો પ્રકાશ પણ નહિ.” 

પછી અલિમાસ માટે બધું જ અંધકારમય બની 
ગયું. તે આજુબાજુ ચાલતા ભૂલો પડી ગયો. તે કોઈકને 
શોધવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, જે તેનો હાથ પકડીને 
દોરી શકૅ. ૧૨જ્યારે હાકૅમે (સર્ગિયુસ પાઉલ) આ જોયું 
ત્યારે પ્રભુના બોધથી તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. 


પાઉલ અને બાર્નાબાસનું સૈપ્રસ છોડવું 

૧૩૫ઉલ અને તેની સાથે જે લોકો હતા તેઓ પાફસથી 
દૂર હોડી હંકારી ગયા. તેઓ પર્ગે નામના પમ્ફલિયા 
શહેરમાં આવ્યા. યોહાન (માર્ક) તેઓને છોડીને 
યરૂશાલેમમાં પાછો ફર્યો. જતેઓએ પર્ગેનો તેમનો 
પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો અને પિસીદિયાના નજીકના શહેર 
અંત્યોખમાં આવ્યા. અંત્યોખમાં તેઓ વિશ્રામવારે 
યહૂદીઓના સભાસ્થાનમાં જઈને બેઠા. 'પમૂસાના 
નિયમશાસ્ત અને પ્રબોધકોનાં લખાણો વંચાયા. પછી 
સભાસ્થાનના આગેવાનોએ પાઉલ અને બાર્નાબાસને 
સંદેશો મોકલ્યો, "ભાઈઓ, જો તમારી પાસે અહીં લોકો 
માટે બોધરૂપી સંદેશ હોય તો, મહેરબાની કરીને બોલો!” 

૧૬૧૫ઉલ ઊભો થયો. તેણે તેનો હાથ ઊચો કર્યો 
અને કહ્યું, "મારા યહૂદી ભાઈઓ અને બીજા લોકો તમે 
જે સાચા દેવની ભક્તિ કરો છો, કૃપા કરીને મને સાંભળો! 
૧9ઈંઝરાએલના (યહૂદીઓ) દેવે આપણા પૂર્વજોને પસંદ 
કર્યા છે. તેઓ મિસર દેશમાં અજ્ઞાત રીતે રહેતા હતા, 
ત્યારે તે સમય દરમિયાન દેવે તેના લોકોને સફળ થવામાં 
મદદ કરી. દેવ તેઓને તે દેશમાંથી વધારે સામર્થ્યથી 
બહાર લાવ્યો. “અને ૪૦ વરસ સુધી દેવે રણમાં તેઓનું 
વર્તન ધીરજપૂર્વક સહન કર્યું. ૧૧દેવે કનાનની ભૂમિનાં 
સાત રાષ્ટ્રેનો વિનાશ કર્યો. તેણે તેના લોકોને તેઓની 
જમીન આપી. ₹૦આ બધું લગભગ ૪૫૦ વર્ષમાં બન્યું. 

“આ પછી, દેવે આપણા લોકોને શમુએલ પ્રબોધકના 
સમય સુધી ન્યાયાધીશો આપ્યા. “પછી તે લોકોએ 
રાજાની માંગણી કરી. તેથી દેવે તેઓને કીશનો દીકરો 
શાઉલ આપ્યો. શાઉલ બિન્યામીનના કુળનો હતો. તે 
૪૦ વર્ષ રાજા રહ્યો. ચપછી દેવે શાઉલને દૂર કરીને 
દાઉદને રાજા બનાવ્યો. દેવે દાઉદ વિષે જે કહ્યું તે આ 
છે, 'દાઉદ, એ યશાઈનો દીકરો કૅ જે તેના વિચારોમાં 
મારા જેવો છે. હું તેની પાસે જે કરાવવા ઇચ્છું છું તે 
બધું જ તે કરશે.' ચ%ૈવે દાઉદના વંશમાંથી એકને 


૧૭૦ 


ઈંઝરાએલનો તારનાર તરીકૅ ઊભો કર્યો. તે વંશજ ઈસુ 
છે. દેવે આ કરવાનું વચન આપ્યું. ર”ઈસુના આગમન 
પહેલા, યોહાને બધા યહૂદી લોકોને બોધ આપ્યો. તેઓ 
પસ્તાવો ઈચ્છે છે તે બતાવવા માટે યોહાને તે લોકોને 
બાપ્તિસ્મા લેવા કહ્યું. રપજ્યારે યોહાન તેનું કાર્ય પૂરું 
કરતો હતો, ત્યારે તેણે કહ્યું, 'હું કોણ છું એ વિષે તમે શું 
ધારો છે? હું તે ખ્રિસ્ત નથી. તે મોડેથી આવશે. હું તો 
તેના જોડા છોડવાને પણ યોગ્ય નથી.' 

આશરા ભાઈઓ, ઇબ્રાહિમના વંશજોના દીકરાઓ 
અને તમે બિનયહૂદીઓ કૅ જેઓ સાચા દેવને ભજો છો, 
ધ્યાનથી સાંભળો! આ તારણ વિષેના સમાચાર અમને 
મોકલવામાં આવેલ છે. ચ્યરૂશાલેમમાં રહેતા યહૂદીઓ 
અને યહૂદી અધિકારીઓ ઈસુ તારનાર હતો તેનો 
અનુભવ કરતા નથી. પ્રબોધકોએ ઈસુ વિષે જે વચન 
કંહ્ા છે તે પ્રત્યેક વિશ્રામવારે યહુદીઓ સમક્ષ વાંચવામાં 
આવતા હતાં. પણ તેઓ સમજતા નહોતા. યહૂદીઓએ 
ઈસુનો તિરસ્કાર કર્યો, આ રીતે તેઓએ પ્રબોધકોના 
શબ્દોને સાચા બનાવ્યા! ચઈસુના મૃત્યુદંડ માટે તેઓને 
કૌઈ ચોક્કસ કારણ જડ્યું નહિ પરંતુ તેઓએ પિલાતને 
તેને મારી નાખવા કહ્યું. રઈઈસુના વિષે થનારા ખરાબ 
બનાવોના લખાણો મુજબ યહૂદીઓએ સઘળું ખરાબ 
કર્યું. પછી તેઓએ ઈસુને વધસ્તંભ પરથી ઉતારીને 
તેને કબરમાં મૂક્યો. *૦પણ દેવે તેને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડયો! 
આ પછી ઘણા દિવસો માટે જે લોકો ગાલીલથી 
યરૂશાલેમ ઈસુ સાથે ગયા હતા, તેઓએ ઈસુને જોયો. 
તેઓ હમણાં લોકોની આગળ તેના સાક્ષી છે. ૨અમે 
દેવે અમારા પિતાઓને (પૂર્વજો) આપેલાં વચન વિષેની 
વધામણી કહીએ છીએ. ૨3અમે તેનાં બાળકો છીએ. 
અને દેવે આ વચન અમારા માટે પરિપૂર્ણ કર્યું છે. દેવે 
ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડીને આ કર્યું છે. આપણે આ 
વિષે ગીતશાસ : રમાં પણ વાંચીએ છીએ. 


'તુ મારો દીકરો છે, આજે હું તારો પિતા થયો છું.' 
ગઝતથ/સ: ર:૭ 


૩૪દેવે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડયો છે. ઈસુ ફરીથી કબરમાં 
કંદાપિ જશે નહિ અને ધૂળમાં ફેરવાશે નહિ. તેથી દેવે 
ક્લુંઃ 


'હું તને સાચા અને પવિત્ર વચનો (આશીર્વાદો) 
આપીશ જે મેં દાઉદને આપ્યાં હતાં.' 
૧થ/૫/ ૪૫.૭ 


૧૭૧ 


૩પપણ બીજી એક જગ્યાએ દેવ કહે છે: 


'તું તારા પવિત્રનાં શરીરને કબરમાં સડવા દઈશ 
નહિ.' 
ગીતથ/સ ?૬:9૦ 


ગ૬ાઉદ જ્યારે જીવતો હતો ત્યારે તેણે દેવની ઈચ્છા 
પ્રમાણે કર્યું. પછી તે મૃત્યુ પામ્યો. દાઉદને તેના પૂર્વજોની 
સાથે દાટવામાં આવ્યો અને કંબરમાં તેના શરીરને સડો 
લાગ્યો. 9૫ણ એક જેને દેવે મૃત્યુમાંથી ઉઠાડયો તેનું 
કંબરમાં કોહવાણ થયું નહિ. *“:%ભાઈઓ, અમે 
તમારી આગળ જે પ્રગટ કરીએ છીએ, તે તમારે સમજવું 
જોઈએ કૅ તેના દ્વારા પાપોની માફી તમને પ્રગટ કરવામાં 
આવે છે. તેના (ઈસુ) મારફત પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે 
વિશ્રાસીઓ છે તેને બધામાંથી મુક્તિ મળશે. જેમાં 
મૂસાનો નિયમ પણ તમને મુક્ત કરી શકૅ તેમ નથી. 
પ્રત્યેક વિશ્ચાસ કરનાર તેના (ઈસુ) દ્વારા ન્યાયી ઠરે છે. 
૪જ્યાનથી સાંભળો! રખેને પ્રબોધકોના લેખમાંનું આ 
વચન તમારા પર આવી પડે કૅ: 


7૧ 'ઓ તિરસ્કાર કરનારાઓ! સાંભળો, તમે આશ્ચર્ય 
પામશો, અને નાશ પામશો; કારણ કે તમારા 
સમય દરમિયાન હું (દેવ) કંઈક કરીશ જે તમે 
માનશો નહિ. કંદાચ જો કોઈ તમને તે સમજાવે 
તો પણ તમે તે માનશો નહિ!” 

હંબાક્કુક ₹૫૪ 


૪યારે પાઉલ અને બાર્નાબાસ સભાસ્થાન છોડતા 
હતા, લોકોએ પાઉલ અને બાર્નાબાસને આ પછીના 
બીજા વિશ્રામવારે આ વિષે વધારે કહેવા માટે ફરીથી 
આવવા કહ્યું. ”ગ્સભા વિસર્જન થયા પછી, યહૂદીઓ 
અને ઘણા લોકો જે યહૂદીધર્મમાં પરિવર્તિત થયા હતા 
અને સાચા દેવની ભકિત કરતા હતા તેઓ પાઉલ અને 
બાર્નાબાસને અનુસર્યા. પાઉલ અને બાર્નાબાસે તેઓને 
વાત કરી અને દેવની કૃપામાં ચાલુ રહેવા સમજાવ્યા. 

૪૪”બીજા વિશ્રામવારે, લગભગ શહેરના બધા જ 
લોકો પ્રભુનો બોધ સાંભળવા ભેગા મળ્યા. 
”પ્યહૂદીઓએ આ બધા લોકોને ત્યાં જોયા. તેથી 
યહૂદીઓને વધારે ઈર્ષા થઈ. તેઓએ થોડાક અપશબ્દો 
કહ્યા. અને પાઉલે જે કહ્યું હતું તેના વિરોધમાં દલીલો 
કરી. ૪ધ્પણ પાઉલ તથા બાર્નાબાસે ઘણી હિંમત રાખીને 
કહ્યું, તેઓએ કહ્યું, “અમારે પ્રથમ તમને યહૂદીઓને 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૩:૩૫-૧૪:૩ 


દેવના વચનો કહેવા જોઈએ. પણ તમે ધ્યાનથી 
સાંભળવાની ના પાડી. તમે તમારી જાતે ખોવાઈ જાઓ 
છો, અનંતજીવન પામવાને તમે પોતાને અયોગ્ય ઠરાવો 
છો! તેથી અમે હવે બીજા રાષ્ટ્રોના લોકો પાસે જઈશું. 
૪૨% ભુ (ઈસુ) એ આપણને જે કરવાનું કહ્યું છે તે આ 
છે. પ્રભુએ કલ્યું છે: 


'મેં તમને બીજા રાષ્ટ્રો માટેનો પ્રકાશ થવા બનાવ્યા 
છે, જેથી કરીને તમે આખા વિશ્રમાં લોકોને 
તારણનો માર્ગ બતાવી શકશો.'” 

૦૨//૨/ ૪૯.૬ 


૪જ્યારે બિનયહૂદીઓએ પાઉલને આમ કહેતા 
સાંભળ્યો, ત્યારે તેઓએ ખુશ થઈને દેવનું વચન 
મહિમાવાન માન્યું અને લોકોમાંના ઘણાએ વિશ્વાસ 
કર્યો. તે લોકોની પસંદગી અનંતજીવન માટે કરવામાં 
આવી હતી. 

૪લ્અને તેથી આખા દેશમાં પ્રભુનો સંદેશ કહેવામાં 
આવ્યો હતો. "૦પરંતુ યહૂદીઓએ ધાર્મિક તથા કુલીન 
સીઓને તથા શહેરના અધિકારીઓને ઉશ્કેરણી કરીને 
પાઉલ અને બાર્નાબાસની સતાવણી કરાવી. પરિણામે 
આ લોકોએ પાઉલ અને બાર્નાબાસને શહેરની બહાર 
હાંકી કાઢયા. પયતેથી પાઉલ અને બાર્નાબાસે તેમનાં 
પગોની ધૂળ ખંખેરી નાખી. પછી તેઓ ઈકોનિયા 
શહેરમાં ગયા. પઃપરંતુ અંત્યોખમાં ઈસુના શિષ્યો ખુશ 
હંતા અને પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર હતા. 


ઈકોનિયામાં પાઉલ અને બાર્નાબાસ 

ઈક્રોનિયા શહેરમાં પાઉલ અને બાર્નાબાસ 
૧૪ ગયા. તેઓ યહૂદીઓના સભાસ્થાનમાં 
પ્રવેશ્યા. (તેઓએ બધાં શહેરોમાં જે કંઈ કર્યું તે આ 
છે.) તેઓ ત્યાં લોકો સાથે બોલ્યા. પાઉલ અને બાર્નાબાસ 
એટલું સારું બોલ્યા કેં ઘણા યહૂદીઓ અને ગ્રીકોએ, 
તેઓએ જે કહ્યું તેમાં વિશ્વાસ કર્યો. ચરંતુ કૅટલાક 
યહૂદીઓએ વિશ્રાસ કર્યો નહિ. આ યહૂદીઓએ 
બિનયહૂદી લોકોને ઉશ્કેર્યા અને ભાઈઓના વિષે મનમાં 
ખરાબ વસ્તુઓ વિચારતા કર્યા. *તૈથી પાઉલ અને 
બાર્નાબાસ લાંબા સમય સુધી ઈકોનિયામાં રલ અને 
તેઓ પ્રભુ વિષે આશ્ચર્યથી હિંમત રાખીને બોલ્યા. પાઉલ 
અને બાર્નાબાસ દેવની કૃપા વિષે બોધ આપતા હતા. 
પ્રભુએ પુરવાર કર્યું, કૅ તેઓ જે કહેતા હતા તે સાચું 
હતું. પ્રેરિતોને (પાઉલ તથા બાર્નાબાસ) ચમત્કારો તથા 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૪:૪-ર૬ 


અદભૂત કૃત્યો કરવામાં તે મદદ કરતા. *પરંતુ શહેરના 
કૅટલાક લોકો યહૂદીઓ સાથે સંમત થયા. શહેરના બીજા 
લોકો પાઉલ અને બાર્નાબાસમાં વિશ્વાસ કરતા. તેથી 
શહેરના ભાગલા પડ્યા હતા. 

પક્ટેટલાક બિનયહૂદી લોકો, કૅટલાક યહૂદીઓ, અને 
તેઓના યહૂદી અધિકારીઓએ પાઉલ અને બાર્નાબાસને 
ઈજા પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ લોકોની ઈચ્છા 
તેઓને પથ્થરોથી મારી નાખવાની હતી. “જ્યારે પાઉલ 
અને બાર્નાબાસે આ સંબંધી જાણ્યું. ત્યારે તેઓએ તે 
શહેર છોડ્યું, તેઓ લુસ્રા અને દર્બેમાં લુકોનિયાના 
શહેરોમાં અને તેની આજુબાજુના શહેરોના વિસ્તારમાં 
ગયા. *તેઓએ ત્યાં પણ સુવાર્તા પ્રગટ કરી. 


લુસ્ામાં પાઉલ અને બાર્નાબાસ 

વ્લુસ્રામાં એક માણસ હતો જેના પગમાં કંઈક ખોડ 
હતી. તે જન્મથી જ અપંગ હતો; તે કંદી ચાલ્યો નહોતો. 
૯આ માણસ બેઠો હતો અને પાઉલને ધ્યાનથી સાંભળતો 
હંતો, પાઉલે તેના તરફ જોયું કૅ તે માણસને વિશ્વાસ 
હતો કૅ દેવ તેને સાજો કરી શકૅ તેમ છે. ૧૦તેથી પાઉલે 
મોટા અવાજે કહ્યું, “તારા પગ પર ઊભો થા!” તે માણસ 
કૂંદીને ઊભો થયો અને આજુ બાજુ ચાલવા માંડયો. 
૧૧૫।ઉલે જે કર્યું તે જ્યારે લોકોએ જોયું ત્યારે તેઓએ 
તેઓની પોતાની લુકોનિયાની ભાષામાં પોકાર કર્યો. 
તેઓએ કંદ્યું, “દેવો, માણસોનું રૂપ લઈને આવ્યા છે. 
તેઓ આપણી પાસે નીચે ઉતર્યા છે!” ૧આોકોએ 
બાર્નાબાસને "ઝિયૂસ”* કલો. તેઓએ પાઉલને 
“હર્મસ”* કલો, કારણ કૅ તે જ મુખ્ય બોલનાર હતો. 
૧૨ઝેયૂસનું મંદિર શહેરમાં નજીકમાં હતું. આ મંદિરના 
યાજકે કૅટલાક બળદો અને ફૂલો શહેરના દરવાજા પાસે 
આણ્યાં. તે યાજક અને લોકો પાઉલ અને બાર્નાબાસને 
ભક્તિપૂર્વક ભેટ અર્પણ કરવા ઈચ્છતા હતા. 

૧૪૫રંતુ જ્યારે પ્રેરિતો, પાઉલ અને બાર્નાબાસ લોકો 
શું કરતા હતા તે સમજ્યા, ત્યારે તેઓએ તેમનાં પોતાનાં 
વસો ફાડયાં.* પછી તેઓ લોકોમાં અંદર દોડી ગયા 
અને તેઓને મોટે સાદે કહ્યું: 'પ“સજજનો, તમે આ 
બધું શા માટે કરો છો? અમે દેવો નથી! અમારે પણ 
તમારા જેવી લાગણીઓ છે. અમે તમને સુવાર્તા કહેવા 





ઝિયૂસ ગ્રીકનાં ઘણા દેવોમાં મુખ્ય દેવ. 

હર્મેસ બીજો ગ્રીક દેવ. ગ્રીક લોકો માને છે કૅ તે બીજા દેવોનો 
સંદેશવાહક છે. 

તેઓએ ... વસો ફાડયાં આ દર્શાવે છે કૅ તેઓ ઘણાં ક્રોધિત 
થયા હતા. 


૧૭૨ 


આવ્યા છીએ. અમે તમને આ નિરર્થક વસ્તુઓ તરફથી 
પાછા ફરવાનું કહીએ છીએ. ઉત્પન્ન કરનાર જીવતા 
દેવ તરફ ફરો. તેણે આકાશ, પૃથ્વી, સમુદ્ર અને તેઓના 
માં રહેલી પ્રત્યેક વસ્તુઓનું સર્જન કર્યું છે. ૧૬ભૂતકાળમાં 
દેવે પ્રત્યેક રાષ્રોને તેઓની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવા દીધું 
હતું. *થ્પરંતુ દેવે જે કર્યું તે ખરું છે. દેવ પોતાના વિષે 
સાક્ષી આપ્યા વગર રહયો નથી. તે તમારા માટે સારું 
કામ કરે છે. તે તમને આકાશમાંથી વરસાદ આપે છે. તે 
તમને યોગ્ય સમયે સારી ફસલ આપે છે. તે તમને 
પુષ્કળ પ્રમાણમાં અનાજ આપે છે અને તે તમારા હદયને 
આનંદથી ભરે છે.” ૧પાઉલ અને બાર્નાબાસે તે લોકોને 
આ વાતો કરી પરંતુ હજુ સુધી પાઉલ અને બાર્નાબાસ 
લોકોને લગભગ તેઓની ભક્તિ અને બલિદાન કરતાં 
ભાગ્યે જ અટકાવી શકયા. 

૧છી કેટલાક યહૂદીઓ અંત્યોખ અને 
ઈકોનિયામાંથી આવ્યા. તેઓએ લોકોને પાઉલની વિરુદ્ધ 
સતાવણી કરવા સમજાવ્યા. અને તેથી લોકોએ પાઉલ 
પર પથ્થરો ફેંક્યા અને તેને શહેરની બહાર ઘસડી ગયા. 
લોકોએ ધાર્યું કે તેઓએ પાઉલેને મારી નાખ્યો છે. 
ચ%ઈસુના શિષ્યો પાઉલની આજુબાજુ ભેગા થયા અને 
તે ઊભો થયો અને શહેરમાં પાછો ગયો. બીજે દિવસે, 
તે અને બાર્નાબાસ આ શહેર છોડીને દર્બના શહેરમાં 
ગયા. 


અંત્યોખ સિરિયામાં પાછા ફરવું 

અપાઉલ અને બાર્નાબાસે દર્બના શહેરમાં પણ સુવાર્તા 
પ્રગટ કરી. ઘણા લોકો ઈસુના શિષ્યો બન્યા. પાઉલ 
અને બાર્નાબાસ લુસા, ઈકોનિયા અને અંત્યોખ શહેરોમાં 
પાછા ફર્યા. રસતે શહેરોમાં પાઉલ અને બાર્નાબાસે ઈસુના 
શિષ્યોને વધારે બળવાન બનાવ્યા. તેઓએ તેઓને 
વિશ્રાસમાં રહેવામાં મદદ કરી. પાઉલ અને બાર્નાબાસે 
કહ્યું; “દૈવના રાજ્યમાં આપણે પ્રવેશવા માટે ઘણાં 
સંકટોનો સામનો કરવો પડે છે.” ચપાઉલ અને 
બાર્નાબાસે પ્રત્યેક મંડળી (વિશ્વાસીઓનું જૂથ) માટે 
વડીલોને પસંદ કર્યા. તેઓએ ઉપવાસ કર્યા અને આ 
વડીલો માટે પ્રાર્થના કરી. આ વડીલો એ માણસો હતા, 
જેઓને પ્રભુ ઈસુમાં વિશ્વાસ હતો. તેથી પાઉલ અને 
બાર્નાબાસે તેઓને પ્રભુની સંભાળ હેઠળ રાખ્યા. 

ચ૪પાઉલ અને બાર્નાબાસ પિસીદિયા થઈને આવ્યા. 
પછી તેઓ પમ્ફૂલિયા દેશમાં આવ્યા. ચપ્તેઓએ પર્ગે 
શહેરમાં દેવની વાતનો બોધ આપ્યો, અને પછી તેઓ 
અત્તાલિયા શહેરમાં આવ્યા, ચધઅને ત્યાંથી પાઉલ અને 


૧૭૩ 


બાર્નાબાસ સિરિયાના અંત્યોખ તરફ હોડી હંકારી ગયા. 
આ એ જ શહેર છે, જ્યાં વિશ્વાસીઓએ તેઓને દેવની 
કુપામાં રાખ્યા. અને આ કામ કરવા માટે તેઓને મોકલ્યા 
જે કાર્ય તેણે હવે પૂર્ણ કર્યું છે. 

૨9જયારે પાઉલ અને બાર્નાબાસ આવ્યા, તેઓએ 
મંડળીને (વિશ્રાસીઓનું જૂથ) ભેગી કરી. પાઉલ અને 
બાર્નાબાસે દેવે તેમની સાથે કરેલી પ્રત્યેક બાબતો વિષે 
જણાવ્યું. તેઓએ કહ્યું, “દેવે દરવાજો ઉઘાડ્યો છે, તેથી 
બીજા રાષ્ટ્રોના લોક (બિન-યહૂદીઓ) પણ વિશ્વાસ ધરાવે 
છે!” ચપાઉલ અને બાર્નાબાસ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યોની 
સાથે લાંબો સમય ત્યાં રહ્યા. 


યરૂશાલેમમાં સભા 
પછી કૅટલાક માણસો યહૃદિયાથી અંત્યોખમાં 
૧૫ આવ્યા. તેઓએ બિનયહ્‌ૂદી ભાઈઓને 
શીખવવાનું શરૂ કર્યું. "જો તમે સુન્નત નહિ કરાવો તો 
તમને બચાવી શકાશે નહિ. મૂસાએ આપણને આમ 
કરવાનું શીખવ્યું.” પાઉલ અને બાર્નાબાસ આ બોધની 
વિરુદ્ધમાં હતા. તેઓએ આ માણસો સાથે દલીલો કરી. 
તેથી તે સમૂહે પાઉલ અને બાર્નાબાસને, અને બીજા 
કૅટલાક માણસોને યરૂશાલેમ મોકલવાનું નક્કી કર્યું. 
આ માણસો પ્રેરિતો અને વડીલોની સાથે આ વિષયમાં 
વધારે વાતો કરવા ત્યાં જતા હતા. 
કવ મંડળીએ માણસોને વિદાય થવામાં મદદ કરી. 
આ માણસો ફિનીકિયા સમરૂનનાં દેશોમાં થઈને ગયા. 
આ બધાં શહેરોમાં તેઓએ બિનયહૂદી લોકો સાચા દેવ 
તરફ કૅવી રીતે વળ્યા તે સંબંધમાં કહયું, આથી બધા 
ભાઈઓ ઘણા આનંદિત થયા. *પાઉલ, બાર્નાબાસ અને 
બીજાઓ યરૂશાલેમમાં આવ્યા. પ્રેરિતો, વડીલો અને 
વિશ્રાસીઓના આખા સમૂહે તેઓનું સ્વાગત કર્યું. 
પાઉલ, બાર્નાબાસ અને બીજાઓને દેવે તેઓની સાથે 
જે કંઈ કર્યું તે વિષે કહ્યું, યરૂશાલેમના કૅટલાક 
વિશ્રાસીઓ ફરોશીપંથના હતા. તેઓ ઊભા થયા અને 
કહ્યું, "બિનયહૂદી વિશ્વાસીઓની સુન્નત કરાવવી 
જોઈએ. આપણે તેઓને મૂસાના નિયમશાસનું પાલન 
કરવા કહેવું જોઈએ!” 
ધપછી પ્રેરિતો અને વડીલો આ સમસ્યાનો અભ્યાસ 
કરવા ભેગા થયા. *ત્યાં એક લાંબો વાદવિવાદ થયો. 
પછી પિતરે ઊભા થઈને તેઓને કહ્યું, “મારા ભાઈઓ, 
હું જાણું છું કે તમે શરૂઆતના દિવસોમાં શું બન્યું છે 
તેનું સ્મરણ કરો છો. દેવે મને તમારામાંથી બિનયહૂદી 
લોકોને સુવાર્તા આપવા પસંદ કર્યો છે. તેઓએ મારી 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૪:ર૭-૧૫:૨૦ 


પાસેથી સુવાર્તા સાંભળી છે અને તેઓએ વિશ્વાસ મૂક્યો 
છે. “દેવ બધા માણસોના વિચાર જાણે છે, અને તેણે 
આ બિનયહૂંદીઓને સ્વીકાર્યા છે. દેવે જેમ આપણને 
તેમ તેઓને પણ પવિત્ર આત્મા આપ્યાથી તેઓ વિષે 
સાક્ષી પૂરી. “દેવની આગળ આ લોકો આપણા કરતાં 
જુદા નથી. જ્યારે તેઓ વિશ્વાસી બન્યા, દેવે તેઓનાં 
હંદયો પવિત્ર બનાવ્યાં. ૧તેથી હવે તમે શા માટે 
બિનયહ્‌ૂદી ભાઈઓની ગરદન પર ભારે બોજ લાદો 
છો? તમે દેવને ગુસ્સે કરવાના પ્રયત્ન કરી રથ છો? 
અમે અને અમારા પિતાઓ (પૂર્વજો) તે બોજ વહન 
કરવા શું પૂરતા સશકત નહોતા! ઉના, અમને વિશ્વાસ 
છે કૅ અમે અને આ લોકો પ્રભુ ઈસુની કૃપાથી (દયા) 
તારણ પામીશું!” 

૧૨૫છી આખો સમૂહ શાંત થયો. તેઓએ પાઉલ 
અને બાર્નાબાસની વાણીને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી. પાઉલ 
અને બાર્નાબાસે બિનયહૂદી લોકોની વચમાં દેવ દ્વારા 
જે ચમત્કારો તથા અદભૂત પરાક્રમો કર્યા હતા તે બધા 
વિષે કહ્યું, "પાઉલ અને બાર્નાબાસે તેમનું વક્તવ્ય 
પૂરું કર્યું. પછી યાકૂબે કહ્યું. તેણે કહ્યું, "મારા ભાઈઓ, 
મને ધ્યાનથી સાંભળો. જસિમોને (પિતર) અમને 
બતાવ્યું કૅ બિનયહૂદી લોકો પર દેવે તેનો પ્રેમ કૅવી રીતે 
દર્શાવ્યો છે. દેવે પ્રથમ વખત જ બિનયહૂદી લોકોને 
સ્વીકારીને તેઓને તેઓના લોકો બનાવ્યા. 
૧પપ્રબોધકોનાં વચનો પણ આ સાથે સુસંગત છે: 


૧૬ 'હું દેવ) આ પછી પાછો આવીશ. હું દાઉદનું 
મકાન ફરીથી બાંધીશ. તે નીચે પડી ગયેલું છે. 
હું તેના મકાનના ભાગોને ફરીથી બાંધીશ. જે 
નીચે ખેંચી કાઢવામાં આવેલ છે. હું તે મકાન 
ફરીથી બાંધીશ. 

૧9 પછી બીજા બધા બાકીના લોકો પ્રભુને (દેવ) 
શોધશે. બધા જ બિનયહૂદી લોકો પણ મારા 
લોકો છે. પ્રભુએ (દેવે) આ કહ્યું છે. અને પ્રભુ 
જે આ બધું કરે છે તે આ એક કહે છે. 

૧૮ દુનિયાના આરંભથી આ વસ્તુઓ પ્રગટ થયેલ 
છે. 

અમાસ ૯:શ9-૬ર 


૧૯*તેથી હું વિચારું છું કેઆપણે બિનયહૂદી ભાઈઓ 
જે દેવ તરફ વળ્યા છે તેઓને હેરાન ન કરીએ. ૨૦તેને 
બદલે, આપણે તેઓને પત્ર લખવો જોઈએ. આપણે 
તેઓને આ બાબતો કહેવી જોઈએ: 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૫:ર૧-૩૮ 


મૂર્તિઓને ધરાવેલો ખોરાક તેઓએ ખાવો 
નહિ.(આનાથી ખોરાક અશુદ્ધ બને છે.) કોઈ 
પણ પ્રકારનું વ્યભિચારનું પાપ કરવું નહિ. લોહીને 
ચાખો (ખાઓ) નહિ. ગૂંગળાવીને મારી નાખેલાં 
પશુઓને ખાઓ નહિ. 


“તેઓએ આ બાબતો કરવી જોઈએ નહિ, કારણ કે 
આજે પણ દરેક શહેરમાં હજી એવા માણસો (યહૂદીઓ) 
છે જેઓ મૂસાના નિયમશાસનો બોધ આપે છે. ઘણા 
વર્ષોથી પ્રત્યેક વિશ્રામવારે સભાસ્થાનોમાં મૂસાના 
વચનો વાંચવામાં આવે છે.” 


બિનયહૂંદી વિશ્રાસીઓ પર પત્ર 
ચ્પ્રેરિતો, વડીલો અને સમગ્ર મંડળીના 
(વિશ્રાસીઓનું જૂથ) સભ્યોની ઈચ્છા પાઉલ અને 
બાર્નાબાસ સાથે કૅટલાક લોકોને અંત્યોખ મોકલવાની 
હંતી. તે સમૂહે તેઓના પોતાના કૅટલાક માણસો પસંદ 
કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તેઓએ યહૂદા (બર્સબા કહેવાય 
છે) અને સિલાસને પસંદ કર્યા. યરૂશાલેમમાં આ 
ભાઈઓનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું. ચગતે સમૂહે આ 

માણસો સાથે પત્ર મોકલ્યો. પત્રમાં કહ્યું છે: 


યરૂશાલેમમાં વસતા પ્રેરિતો, વડીલો અને તમારા 
ભાઈઓ તરફથી અંત્યોખ, સિરિયા અને 
કિલીકરિયાની મંડળીના બિનયહ્‌ૂદીઓમાંથી 
ખ્રિસ્તના શિષ્યો થયેલા ભાઈઓને કુશળતા: 


વહાલા ભાઈઓ, 

અમે સાંભળ્યું છે કે અમારા સમૂહમાંથી 
કૅટલાક માણસો તમારી પાસે આવ્યા છે. તેઓએ 
જે વાતો કહી તેનાથી તમે હેરાન થયા છો અને 
વ્યગ્ર થયા છો. પણ અમે તેઓને આમ કહેવાનું 
કહ્યું નથી! રપ્અમે બધા કૅટલાક માણસોને પસંદ 
કરીને તમારી પાસે મોકલવા માટે સંમત થયા 
છીએ, તેઓ અમારા પ્રિય મિત્રો પાઉલ અને 
બાર્નાબાસ સાથે રહેશે. ચ્ધપાઉલ અને બાર્નાબાસે 
તેઓના જીવનો આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની 
સેવામાં સમર્પિત કર્યા છે. ૨9તેથી અમે યહૂદા 
અને સિલાસને તેઓની સાથે મોકલ્યા છે. તેઓ 
તમને એ જ વાતો મોખિક રીતે કહેશે. ચ“પવિત્ર 
આત્માને તથા અમને પણ તે સારું લાગ્યું છે કૅ 


૧૭૪ 


જરૂરિયાત કરતાં ભારે બોજો તમારા પર મૂકવો 
નહિ. તમારે આ બાબતો કરવાની જરૂર છે: 


ર૯ એટલે કૅ, મૂર્તિઓને ધરાવવામાં આવેલ ખોરાકને 
ખાઓ નહિ. (આ ખોરાકને અશુદ્ધ બનાવે છે.) 
લોહીને ચાખો (ખાઓ) નહિ. ગૂંગળાવીને મારી 
નાખેલાં પશુઓને ખાશો નહિ. 


કૌઈ પણ પ્રકારનું વ્યભિચારનું પાપ કરવું નહિ. 
જો આ બધી વસ્તુઓથી તમે દૂર રહેશો તો તમારું 
ભલું થશે. 

હવે અમે તમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. 

૩૦ તેથી પાઉલ, બાર્નાબાસ, યહૂદા અને સિલાસે 
યરૂશાલેમ છોડ્યું. તેઓ અંત્યોખ પહોંચ્યા. અંત્યોખમાં 
તેઓએ વિશ્રાસીઓનો સમૂહ ભેગો કર્યો અને તેઓને 
પત્ર આપ્યો. "જ્યારે વિશ્વાસીઓએ પત્ર વાંચ્યો, તેઓને 
આનંદ થયો. તે પત્રથી તેઓને દિલાસો મળ્યો. ગયહદા 
અને સિલાસ પણ પ્રબોધકો હતા. તેઓએ ભાઈઓને 
મદદ કરવા ઘણી વાતો કહી અને તેઓને વધારે મજબૂત 
બનાવ્યા. *2થોડો સમય ત્યાં યહ્‌દા અને સિલાસ રલ 
અને પછી તેઓ છોડીને ગયા. તેઓએ ભાઈઓ પાસેથી 
શાંતિના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. યહૂદા અને સિલાસ 
યરૂશાલેમમાં જેઓએ તેમને મોકલ્યા હતા તે ભાઈઓ 
પાસે પાછા ગયા. 5* 

ગપપરંતુ પાઉલ અને બાર્નાબાસ અંત્યોખમાં રલયા. 
તેઓ બીજા ઘણાની સાથે બોધ કરતા રહયા અને લોકોને 
પ્રભુના વચનનું શિક્ષણ આપતા રહ્યાં. 


પાઉલ અને બાર્નાબાસનું છૂટા પડવું 

ગઘ્રોડા દિવસો પછી, પાઉલે બાર્નાબાસને કહ્યું; 
“આપણે પ્રભુની વાત ઘણા શહેરોમાં પ્રગટ કરી છે. 
આપણે તે બધા શહેરોમાં ભાઈઓ અને બહેનોની 
મુલાકાત લઈને તેઓ કૅમ છે તે જોવા પાછા જવું જોઈએ.” 
ગ્શ્યોહાન(માર્કને તેઓની સાથે લેવાની ઈચ્છા 
બાર્નાબાસની હતી. "પરંતુ તેઓની પ્રથમ યાત્રામાં 
યોહાન માર્કે તેઓને પમ્ફૂલિયામાં છોડી દીધા. તેણે 
તેઓની સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું નહિ. તેથી પાઉલે 
તેને સાથે લઈ જવો એ સારો વિચાર છે એમ માન્યું 





કલમ ૩૪ પ્રે.કૃત્યોની કૅટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ ૩૪ 
ઉમેરી છે: "પણ સિલાસે ત્યાં જ રહેવાનું નક્કી કર્યું.” 


૧૭૫ 


નહિ. પાઉલ અને બાર્નાબાસને આ બાબતમાં તીવ્ર 
મતભેદ થયા. તેઓ જુદા પડ્યા અને જુદા જુદા રસ્તે 
ગયા. બાર્નાબાસે સૈપ્રસ તરફ વહાણ હંકાર્યું અને માર્કને 
તેની સાથે લીધો. 7૦પાઉલે તેની સાથે જવા સિલાસની 
પસંદગી કરી. અંત્યોખના ભાઈઓએ પાઉલને દેવની 
કૃપાને સોંપ્યા પછી તેને બહાર મોકલ્યો. “પાઉલ અને 
સિલાસ સિરિયા તથા કિલીકિયાના શહેરોમાં થઈને 
મંડળીઓને વધારે મજબૂત બનાવવામાં સહાયરૂપ થતાં 
ગયાં. 


પાઉલ અને સિલાસ સાથે તિમોથીનું જવું 

૧૬ પાઉલ દર્બ અને લુસ્ાના શહેરોમાં ગયો. 

તિમોથી નામનો એક ઈસુનો શિષ્ય ત્યાં હતો. 
તિમોથીની માતા એક યહૂદી વિશ્વાસી હતી. તેના પિતા 
એક ગ્રીક (યહૂદી નહિ) હતા. ચ્લુસ॥। અને ઈકોનિયામાંના 
વિશ્રાસીઓ તિમોથીને માન આપતા. તેઓ તેના વિષે 
સારી વાતો કહેતા. ગપાઉલની ઈચ્છા હતી કૅ તિમોથી 
તેની સાથે મુસાફરી કરે. પરંતુ તે પ્રદેશમાં રહેતા તમામ 
યહૂદીઓ જાણતા હતા કૅ તિમોથીના પિતા ગ્રીક હતા. 
તેથી યહૂદીઓ ખાતર પાઉલે તિમોથીની સુન્નત કરાવી. 
*પછી પાઉલ અને તેની સાથેના માણસોએ એક ગામથી 
બીજે ગામ મુસાફરી કરી. તેઓએ વિશ્રાસીઓને પ્રેરિતો 
અને વડીલો તરફથી યરૂશાલેમમાં નિયમો અને નિર્ણયો 
આપ્યા. તેઓએ વિશ્રવાસીઓને આ નિયમોનું પાલન 
કરવા કહ્યું. પતેથી મંડળીઓ વિશ્વાસમાં વધારે મજબૂત 
થતી હતી અને પ્રતિદિન વધારે મોટી થતી જતી હતી. 


આસિયા (એશિયા માઈનોર) માં પાઉલની યાત્રા 

ધ્પાઉલ અને તેની સાથેના માણસો ફુગિયા અને 
ગલાતિયાના પ્રદેશોમાં થઈને ગયા. પવિત્ર આત્માએ 
તેઓને આસિયામાં સુવાર્તાનો બોધ કરવાની મના કરી 
હતી. પાઉલ અને તિમોથી મૂસિયાની નજીકના 
પ્રદેશમાં ગયા. તેઓ બિથૂનિયાના પ્રદેશમાં જવા ઈચ્છતા 
હતા. પરંતુ ઈસુનો આત્મા તેઓને અંદર જવા દેતો ન 
હતો. “તેથી તેઓ મૂસિયાથી પસાર થઈ ત્રોઆસ આવ્યા. 
લ્તે રાત્રે પાઉલે એક દર્શન જોયું. આ દર્શનમાં 
મકંદોનિયાનો એક માણસ પાઉલની પાસે આવ્યો. તે 
માણસે ત્યાં ઊભા રહીને વિનંતી કરી, "મકંદોનિયા પાર 
કરીને આવો, અમને મદદ કરો!” ૧૦૫ાઉલે દર્શન જોયું 
પછી, અમે તરત જ મકદોનિયા જવાની તૈયારી કરી. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૫:૩૯-૧૬:૧૮ 


અમે સમજ્યા કૅ દેવે અમને પેલા લોકોને સુવાર્તા પ્રગટ 
કરવા માટે બોલાવ્યા છે. 


લૃદિયાનું બદલાણ 

૧અમે વહાણમાં બેસીને ત્રોઆસ છોડ્યું, અને અમે 
સમોર્થાકી ટાપુ તરફ વહાણ સીધા હંકારી ગયા. બીજે 
દિવસે અમે નિયાપુલિસના શહેર તરફ વહાણ હંકાર્યું. 
૧૨૫છી અમે ફિલિપ્પી ગયા. ફિલિપ્પી મકંદોનિયાના 
પ્રદેશમાં એક મહત્વનું શહેર છે. તે રોમનો માટેનું શહેર 
(રોમનોએ વસાવેલું) છે. અમે તે શહેરમાં થોડાક દિવસો 
માટે રહયા. 

૧૧વેશ્રામવારના દિવસે શહેરના દરવાજા બહાર 
નદીએ ગયા. અમે વિચાર્યું કૅ અમને પ્રાર્થના માટે નદી 
કિનારે જગ્યા મળશે. કૅટલીક સીઓ ત્યાં ભેગી થઈ 
હંતી. તેથી અમે ત્યાં બેઠા અને તેઓની સાથે વાતો 
કરી. ૧૪ત્યાં થુવાતિરા શહેરની એક લૂદિયા નામની સી 
હંતી. તેનું કામ જાંબુડિયાં (વસ) વેચવાનું હતું. તે સાચા 
દેવની ભક્તિ કરતી હતી, લૂદિયાએ પાઉલને ધ્યાનથી 
સાંભળ્યો. પ્રભુએ તેનું હદય ઉઘાડ્યું. તેણે પાઉલે જે 
કહ્યું તેમાં વિશ્રાસ મૂક્યો. 'પતે અને તેના ઘરમાં રહેતા 
બધા લોકોનું બાપ્તિસ્મા કરવામાં આવ્યું. પછી લૂદિયાએ 
અમને તેના ઘરમાં નિમંત્રણ આપ્યું. તેણે કાલાવાલા 
કરીને કહ્યું, “જો તમે વિચારતા હોય કૅ હું પ્રભુ ઈસુની 
સાચી વિશ્ચાસી છું, તો પછી મારા ઘરમાં આવો અને 
રહો.” તેણે અમને તેના સાથે રહેવા ઘણો આગ્રહ કર્યો. 


પાઉલ અને સિલાસ બંદીખાનામાં 
૧૬જઘારે અમે પ્રાર્થના માટેની જગ્યાએ જતા હતા 
ત્યારે એક વખતે અમારી સાથે કંઈક બન્યું. એક જુવાન 
દાસી અમને મળી. તેનામાં એક અગમસૂચક આત્મા* 
હંતો. આ આત્મા તેને ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે તે કહેવાનું 
સામર્થ્ય આપતો. આમ કરવાથી તેણે ખૂબ પૈસા તેના 
માલિકને કમાવી આપ્યા. ૧9આ છોકરી પાઉલને અને 
અમને અનુસરી. તેણીએ મોટે સાદે કહ્યું, "આ માણસો 
પરાત્પર દેવના સેવકો છે! તેઓ તમને કહે છે તમારું 
તારણ કૅવી રીતે થશે?” ૧ઘણા દિવસો સુધી તેણે આ 
કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. પાઉલ બેચેન હતો. તેથી તેણે તેના 
તરફ ફરીને આત્માને કહ્યું, “ઈસુ ખ્રિસ્તના પરાક્રમથી 
હું તને આજ્ઞા કરું છું કૅ તું એનામાંથી બહાર નીકળી 

જા!” તરત જ તે આત્મા બહાર નીકળી ગયો. 





અગમસૂચક આત્મા શેતાન તરફથી મળેલ આત્મા જે ખાસ 
જ્ઞાન આપે છે. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૬:૧૯-૧૭:૩ 


૧જે માણસોની માલિકી આ સેવિકા છોકરી પર 
હંતી તેઓએ આ જોયું. આ માણસોએ જાણ્યું કૅ હવે 
તેઓ પેસા બનાવવા માટે તેણીનો ઉપયોગ કરી શકશે 
નહિ. તેથી તેઓએ પાઉલ અને સિલાસને પકડ્યા અને 
શહેરની સભાની જગ્યામાં ઘસડી લાવ્યા. શહેરના 
અધિકારીઓ ત્યાં હતા. બતે માણસો પાઉલ અને 
સિલાસને આગેવાનોની આગળ લાવ્યા અને કહ્યું, "આ 
માણસો યહૂદીઓ છે. તેઓ આપણા શહેરમાં મુશ્કેલીઓ 
ઊભી કરે છે, “તેઓ લોકોને એવું કહે છે, જે આપણા 
માટે યોગ્ય નથી. આપણે રોમન નાગરિકો છીએ. આપણે 
આ વસ્તુઓ કરી શકીએ નહિ.” ચચ્લોકો પાઉલ અને 
સિલાસની વિરુદ્ધ થયા પછી તે આગેવાનોએ પાઉલ 
અને સિલાસના વસો ફાડી નાખ્યાં અને પાઉલ અને 
સિલાસને ફટકા મારવાની આજ્ઞા કરી. ચગ્તે માણસોએ 
પાઉલ અને સિલાસને ઘણા ફટકા માર્યા. પછી 
આગેવાનોએ પાઉલ અને સિલાસને જેલમાં પૂર્યા. તે 
આગેવાનોએ દરોગાને કહ્યું, "સખ્ત જાપ્તા નીચે તેઓની 
ચોકી કરજે.” ચ”દરોગાએ આ ખાસ હુકમ પાળ્યો, તેથી 
તેણે પાઉલ અને સિલાસને જેલમાં ખૂબ દૂર અંદરની 
બાજુએ પૂર્યા. તેણે તેઓના પગ બે લાકડાના મોટા 
ટુકડાઓ વચ્ચે બાંધી દીધા. 

ચપ્લગભગ મધરાતે પાઉલ અને સિલાસ પ્રાર્થના 
કરતા હતા અને દેવના સ્તોત્ર ગાતાં હતાં. બીજા કેદીઓ 
તેઓને સાંભળતા હતાં. અચાનક ત્યાં એક મોટો 
ધરતીકંપ થયો. તે એટલો બધો ભારે હતો કૅ તેનાથી 
બંદીખાનાના પાયા ધૂજી ઊઠ્યા. પછી જેલના બધા 
દરવાજા ઉઘડી ગયા. બધા કૅદીઓ તેમની સાંકળોમાંથી 
મુક્ત થયા. ચ*દરોગો જાગી ઊઠયો. તેણે જોયું કૅ જેલના 
દરવાજા ઉઘડી ગયા હતા. તેણે વિચાર્યું, કૅ કૅદીઓ 
લગભગ ભાગી ગયા છે. તેથી દરોગાએ તેની તલવાર 
ઉપાડી અને તેની જાતે આત્મહત્યા કરવા જતો હતો. 
અપરંતુ પાઉલે પોકાર કર્યો, "તારી જાતને ઈજા કરતો 
નહિ! અમે બધા અહીં છીએ!” 

આદરોગાએ કોઈકને દીવો લાવવા માટે કહ્યું, પછી 
તે અંદર દોડ્યો. તે ધૂજતો હતો. તે પાઉલ અને સિલાસની 
સમક્ષ પગે પડ્યો. 9પછી તે તેઓને બહાર લાવ્યો 
અને કહ્યું, “હે સાહેબો, મારે તારણ પામવા શું કરવું 
જોઈએ?” 

તેઓએ તેને કહ્યું, “પ્રભુ ઈસુમાં વિશ્વાસ કર અને 
તું બચી જઈશ. તું અને તારા ઘરમાં રહેતા બધા લોકો 
તારણ પામશે.” ગ્તેથી પાઉલ અને સિલાસે પ્રભુનું 
વચન દરોગા અને તેના ઘરના બધા લોકોને કલ્યું. *ગતે 


૧૭૬ 


રાતનો મોડો સમય હતો. પરંતુ દરોગાએ પાઉલ અને 
સિલાસને લઈ જઈને તેઓના ઘા ધોયા. પછી દરોગો 
અને તેના બધા લોકોને બાપ્તિસ્મા આપવામાં આવ્યું. 
૩૪આ પછી દરોગાએ પાઉલ અને સિલાસને ઘેર લઈ 
ગયો અને તેઓને માટે જમવાનું તૈયાર કરાવ્યું, તે અને 
તેના ઘરના બધા જ લોકોએ ખુબ આનંદ કર્યો. કારણ કૅ 
તેઓ હવે દેવમાં વિશ્વાસ કરતા હતા. 

બીજી સવારે આગેવાનોએ કેટલાક સૈનિકોને 
દરોગાને કહેવા મોકલ્યા, "આ માણસોને મુક્ત કરો 
અને જવા દો!” 

*રોગાએ પાઉલને કહ્યું, “આગેવાનોએ તમને મુક્ત 
કરીને છોડી મૂકવા આ સેનિકો મોકલ્યા છે. તમે હવે 
અહીંથી જઈ શકો છો. શાંતિથી જાઓ.” 

૨9પ૫રંતુ પાઉલે સૈનિકોને કહ્યું, “તમારા આગેવાનોએ 
સાબિત કર્યું નથી કૅ અમે ખોટું કર્યું છે. પણ તેઓએ 
અમને લોકોની સામે માર્યા અને બંદીખાનામાં પૂર્યા. 
અમે રોમન નાગરિકો છીએ. તેથી અમને હક્ક છે. હવે 
આગેવાનોની ઈચ્છા અમને ગુપ્ત રીતે જવા દેવાની છે. 
ના! આગેવાનોએ આવવું જોઈએ અને અમને બહાર 
લાવવા જોઈએ!” 

સૈનિકોએ પાઉલે જે કહ્યું તે આગેવાનોને કહ્યું, 
જ્યારે આગેવાનોએ સાંભળ્યું કે પાઉલ અને સિલાસ 
રોમન નાગરિકો છે, ત્યારે તેઓ ડરી ગયા હતા. “તેથી 
તેઓએ આવીને પાઉલ અને સિલાસને કહ્યું કે તેઓ 
દિલગીર છે. તેઓ પાઉલ અને સિલાસને બંદીખાનાની 
બહાર લઈ ગયા અને તેમને શહેર છોડી જવા કહ્યું. 
૪રંંતુ જ્યારે પાઉલ અને સિલાસ બંદીખાનામાંથી 
બહાર આવ્યા. તેઓ લૂદિયાને ઘરે ગયા. તેઓએ ત્યાં 
કૅટલાક વિશ્વાસીઓને જોયા અને તેઓને દિલાસો 
આપ્યો. પછી પાઉલ અને સિલાસ વિદાય થયા. 


થેસ્સલોનિકામાં પાઉલ અને સિલાસ 
વૃ ૭ પાઉલ અને સિલાસે અમ્ફિપુલિસ અને 

અપલોનિયાના શહેરોમાં થઈને મુસાફરી 
કરી. તેઓ થેસ્સલોનિકા શહેરમાં આવ્યા. ત્યાં તે શહેરમાં 
યહૂદીઓનું સભાસ્થાન હતું. પાઉલ આ સભાસ્થાનમાં 
યહૂદીઓને મળવા માટે ગયો. આ તેનો હંમેશનો રિવાજ 
હંતો. પ્રત્યેક વિશ્રામવારે ત્રણ અઠવાડિયા સુધી પાઉલ 
યહૂદીઓ સાથે ધર્મશાસો વિષે વાતો કરતો. પાઉલ 
યહૂદીઓને આ ધર્મશાસ્રો સમજાવતો. તેણે બતાવ્યું કૅ 
ખ્રિસ્તે મૃત્યુ પામવું અને પછી મૃત્યુમાંથી પાછા ઊઠવું 
એ આવશ્યક હતું. પાઉલે કહ્યું, "આ માણસ ઈસુ કૅ 


૧૭૭ 


જેના વિષે હું તમને કહું છું તે ખ્રિસ્ત છે.” ”કૅટલાએકં 
યહૂદીઓના મનનું સમાધાન થયું અને તેઓ પાઉલ 
અને સિલાસ સાથે જોડાયા. સભાસ્થાનમાં ત્યાં કૅટલાએક 
ગ્રીક માણસો પણ હતા જેઓ સાચા દેવની ભકિત કરતા 
હતા. ત્યાં કેટલીએક મહત્વની સ્રીઓ પણ હતી. આ 
લોકોમાંના ઘણા પાઉલ અને સિલાસ સાથે જોડાયા. 

પપૃણ યહૂદીઓ જેઓ માનતા ન હતા તેઓ ઈ્ષ્યાળુ 
બન્યા. તેઓએ શહેરમાંથી કૅટલાએક ખરાબ ભાડૂતી 
માણસો રાખ્યા. આ ખરાબ માણસોએ ઘણા લોકોને 
ભેગા કર્યા અને શહેરમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી. તે 
લોકો પાઉલ અને સિલાસની શોધમાં યાસોનના ઘરમાં 
ગયા. તે માણસો પાઉલ અને સિલાસને લોકોની આગળ 
બહાર કાઢવા ઈચ્છતા હતા. “પણ તેઓ પાઉલ અને 
સિલાસને શોધી શક્યા નહિ. તેથી તે લોકોએ યાસોન 
અને બીજા કૅટલાએક વિશ્વાસીઓને શહેરના આગેવાનો 
આગળ ઘસડી લાવ્યા. તે બધા લોકોએ બૂમો પાડી. 
“આ માણસોએ વિશ્રમાં દરેક જગ્યાએ મુશ્કેલી ઊભી 
કરી છે. અને તેઓ હવે અહીં આવ્યા છે. શ્યાસોન 
તેઓને તેના ઘરમાં રાખે છે. તેઓ બધા કેસરની નિયમની 
વિરુદ્ધ ગયા અને તેઓ કહે છે કૅ ત્યાં બીજો એક ઈસુ 
નામે રાજા છે.” 

“શહેરના અધિકારીઓ અને બીજા લોકોએ આ વાતો 
સાંભળી. તેઓ ઘણા બેચેન બન્યા. તેઓએ યાસોનને 
તથા બીજા વિશ્રાસીઓને દંડ કર્યો. પછી તેઓએ 
વિશ્રાસીઓને છોડી દીધા. 


પાઉલ અને સિલાસનું બરેયામાં જવું 

૧તે જ રાત્રે વિશ્વાસીઓએ પાઉલ અને સિલાસને 
બરેયા નામના બીજા એક શહેરમાં મોકલ્યા. તેઓ ત્યાં 
આવીને બરૈયામાં યહૂદીઓના સભાસ્થાનમાં ગયા. 
૧આ યહૂદીઓ થેસ્સલોનિકાના યહૂદીઓ કરતાં વધારે 
સારા લોકો હતા. આ યહૂદીઓ પાઉલ અને સિલાસે જે 
વાતો કહી તે ધ્યાનથી સાંભળીને ઘણા ખુશ થયા હતા. 
બરેયાના આ યહૂદીઓ પ્રતિદિન ધર્મશાસોનો અભ્યાસ 
કરતા. તેઓ જો આ વસ્તુઓ સાચી હોય તો જાણવા 
ઈચ્છતા હતા. ૧આ યહૂદીઓમાંના ઘણા માનતા. ઘણા 
મહત્વના ગ્રીક માણસો અને ગ્રીક સીઓએ પણ વિશ્વાસ 
કર્યો. પરંતુ જ્યારે થેસ્સલોનિકાના યહૂદીઓએ 
સાંભળ્યું કૅ પાઉલે બરેયામાં દેવનાં વચન કહયા. તેઓ 
પણ બરેયામાં આવ્યા. થેસ્સલોનિકાના લોકોએ બરેયાના 
લોકોને ઉશ્કેરીને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા. "તેથી 
વિશ્રાસીઓએ પાઉલને ઝડપથી સમુદ્ર કિનારે મોકલી 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૭:૪-ર૪ 


દીધો. પરંતુ સિલાસ અને તિમોથી બરેયામાં રદ. 
૧૫વેશ્રાસીઓ જે પાઉલની સાથે ગયા, તેઓ તેમને 
આથેન્સ શહેરમાં લઈ ગયા. આ ભાઈઓ પાઉલ પાસેથી 
સંદેશો લઈને સિલાસ અને તિમોથી પાસે પાછા ગયા. 
સંદેશામાં કહ્યું, "મારી પાસે જેટલા બની શકૅ તેટલા 
જલદી આવો.” 


આથેન્સમાં પાઉલ 

૧૧૫ઉલ આથેન્સમાં સિલાસ અને તિમોથીની રાહ 
જોતો હતો. પાઉલનો આત્મા ઉકળી ઊઠ્યો કારણ કૅ 
તેણે જોયું કૅ શહેર મૂર્તિઓથી ભરેલું છે. **પાઉલે 
સભાસ્થાનમાં જેઓ સાચા દેવની ભકિત કરે છે તેવા 
યહૂદીઓ અને ગ્રીકો સાથે વાતો કરી. પાઉલે શહેરના 
વેપારી વિસ્તારમાંથી પસાર થતા લોકો સાથે વાતો કરી. 
પાઉલે આમ રોજ કર્યું. ૧૧કેટલાએક એપિકૂરી તથા સ્ટોઈકં 
(મત માનનારો) દાર્શનિકોએ તેમની સાથે દલીલો કરી. 

તેઓમાંના કૅટલાએકૅ કહ્યું; "આ માણસ ખરેખર 
જાણતો નથી કૅ તે શાના વિષે કહે છે. તે શું કહેવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે?” પાઉલ તેઓને ઈસુના મૃત્યુમાંથી ઊભા 
થવાની વાત પ્રગટ કરતો હતો. તેથી તેઓએ ક્યું; “તે 
આપણને બીજા કેટલાએક દેવો વિષે કહેતો હોય એમ 
દેખાય છે.” ૧૧તેઓએ પાઉલને પકડીને અને તેને 
અરિયોપગસની કારોબારીની સભામાં લઈ આવ્યા. 
તેઓએ કહ્યું; “ક્રપા કરીને તું અમને જે નવો વિચાર 
શીખવે છે તે સમજાવ. *૦9તું જે વાતો કહે છે તે અમારે 
માટે નવી છે. આ વાતો અમે પહેલા કદાપિ સાંભળી 
નથી. અમે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે આ શિક્ષણનો 
અર્થ શો છે?” ૨(આથેન્સના બધા લોકો અને બીજા 
પ્રદેશોના લોકો જેઓ ત્યાં રહેતા, તેઓ તેમનો સમય 
બીજા કશામાં નહિ પરંતુ કંઈક નવું સાંભળવામાં અને 
કહેવામાં વિતાવતા.) 

રપછી પાઉલ અરિયોપગસની કારોબારીની સભા 
સમક્ષ ઊભો રહયો. પાઉલે કહ્યું, "આથેન્સના માણસો, 
હું જોઈ શકું છું કે તમે બધી વાતોમાં ઘણા ધર્મચુસ્ત 
છો.” ચહું તમારા શહેરમાંથી પસાર થતો હતો અને 
તમે જે પદાર્થોનું ભજન કરતા હતા તે જોયું. મેં એક 
વેદી જોઈ, જેના પર આ શબ્દો લખેલા હતા. "એ દેવને 
જે અશાત છે.” તમે એક દેવને ભજો છો જેને તમે 
જાણતા નથી. હું તમને જેના વિષે કહું છું તે આ દેવ છે! 
ચ૪તે એ દેવ છે જેણે આખી દુનિયા અને તેમાંની દરેક 
વસ્તુઓ બનાવી. તે આકાશ તથા પૃથ્વીનો પ્રભુ છે તે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૭:ર૫-૧૮:૧૨ 


માણસોએ બાંધેલાં મંદિરોમાં રહેતો નથી. ચપઆ એ દેવ 
છે જે જીવન, શ્રાસોચ્છવાસ છે અને લોકોને સર્વ 
વસ્તુઓ આપે છે. તેને લોકો પાસેથી કોઈ પણ મદદની 
જરૂર પડતી નથી. દેવ પાસે તેને જરૂરી બધી જ વસ્તુઓ 
છે. દેવે એક માણસ (આદમ) બનાવીને શરૂઆત 
કરી. તેનાથી દેવે બધા વિવિધ લોકો બનાવ્યા. દેવે તેને 
વિશ્રમાં દરેક સ્થળે રહેતો કર્યો. દેવે ચોકસાઈપૂર્વક 
નિર્ણય કર્યો. તેઓએ ક્યાં અને ક્યારે રહેવું જોઈએ. 
૨૭દેવ ઈચ્છે છે કૅ લોકો તેને શોધે, તેઓ તેને માટે ચારે 
બાજુ અંધારામાં ફંફોસીને તેને પામે, પરંતુ તે 
આપણામાંના કોઈથી વેગળો નથી: 


ર૮ 'આપણે તેની સાથે રહીએ છીએ, આપણે તેની 
સાથે ચાલીએ છીએ, આપણે તેની સાથે છીએ.' 


તમારા પોતાના કૅટલાએક કવિઓએ કહ્યું છે: 
'આપણે પણ તેનાં સંતાનો છીએ.' 


૬આપણે દેવના બાળકો છીએ. તેથી તમારે એમ 
વિચારવું ના જોઈએ કૅ દેવ માણસોની કારીગીરી કૅ 
કાલ્પનિક કોઈક વસ્તુ જેવા છે. તે કાંઈ સુવર્ણ, ચાંદી કૅ 
પથ્થર જેવો નથી. ગ૦ભૂતકાળમાં લોકો દેવને સમજતા 
નહોતા. પણ દેવે આ બાબતમાં અજ્ઞાનતા બતાવી હતી 
પણ હવે, દેવ વિશ્રમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેનું હદય અને 
જીવન બદલવાનું (પસ્તાવો) કહે છે. "દેવે એક દિવસ 
નક્કી કર્યો છે જ્યારે તે દુનિયાના બધા જ લોકોનો 
ન્યાય કરશે. તે ઉદાર થશે. તે એક માણસનો (ઈસુ) આ 
કામ માટે ઉપયોગ કરશે. લાંબા સમય પહેલા દેવે આ 
માણસને પસંદ કર્યો છે. અને દેવે દરેક વ્યક્તિને આ 
બાબતની સાબિતી આપી છે. દેવે તે માણસને મૃત્યુમાંથી 
ઉઠાડી તે સાબિત કર્યું છે!” 

ગ્જયારે લોકોએ ઈસુના મૃત્યુમાંથી પુનરુત્થાન વિષે 
સાંભળ્યું, તેમાંના કૅટલાએક હસ્યા અને બીજા કૅટલાએકૅ 
કહ્યું; "અમે પાછળથી આ વિષે વધારે તમારી પાસેથી 
સાંભળીશું.” ગ્ગછી પાઉલ તેઓની પાસેથી ચાલ્યો 
ગયો. પરંતુ કૅટલાકં લોકોએ પાઉલમાં વિશ્વાસ મૂક્યો 
અને તેની સાથે જોડાયો. તે લોકોમાંનો એક વિશ્વાસી 
દિયોનુસ્થસ હતો. તે અરિયોપગસી કારોબારીનો સભ્ય 
હતો. બીજી વ્યક્તિ દામરિસ નામની સી વિશ્વાસ કરવા 
લાગી. બીજા કૅટલાક લોકો પણ હતા જે વિશ્રાસ કરવા 
લાગ્યા. 


૧૭૮ 


કરિથમાં પાઉલ 
પાછળથી પાઉલે આથેન્સ છોડ્યું અને કરિથના 

૧૮ શહેરમાં ગયો. ચત્યાં કરિથમાં પાઉલ અકુલાસ 
નામના યહૂદીને મળ્યો. અકુલાસ પોન્તસ દેશમાં 
જનમ્યો હતો. પરંતુ અકુલાસ અને તેની પત્ની પ્રિસ્કિલા 
તાજેતરમાં ઈટાલીથી કરિથમાં આવ્યા હતા. તેઓએ 
ઈટાલી છોડ્યું કારણ કૅ કલોદિયસે* ફરમાન કાઢ્યું હતું 
કૅ બધા યહૂદીઓએ રોમ છોડવું. પાઉલ અકુલાસ અને 
પ્રિસ્કિલાની મુલાકાતે ગયો. *પાઉલની જેમ તેઓ તંબૂ 
બનાવવાનું કામ કરતા હતા. પાઉલ તેઓની સાથે રહયો 
અને તેઓની સાથે કામ કર્યું. પ્રત્યેક વિશ્રામવારે પાઉલ 
યહૂદીઓ અને ગ્રીકો સાથે સભાસ્થાનમાં ચર્ચા કરતો 
હતો. પાઉલ આ લોકોને ઈસુમાં વિશ્વાસ રાખવા માટે 
સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. 

પંસેલાસ અને તિમોથી મકંદોનિયાથી કરિથમાં 
પાઉલ પાસે આવ્યા. આ પછી પાઉલે તેનો બધો સમય 
લોકોને સુવાર્તા કહેવામાં અર્પણ કર્યો. તેણે યહૂદીઓને 
બતાવ્યું કે ઈસુ એ જ ખ્રિસ્ત છે. ધ્પરંતુ યહૂદીઓએ 
પાઉલનો બોધ સ્વીકાર્યો નહિ. યહૂંદીઓએ કૅટલીક ઘણી 
ખરાબ વસ્તુઓ કહી. તેથી પાઉલે તેના વસો પરની 
ધૂળ ખંખેરી નાખી. તેણે યહૂદીઓને કહ્યું, “જો તમારું 
તારણ ન થાય તો તે તમારો પોતાનો દોષ હશે. મારાથી 
થાય તેટલું બધું મેં કર્યું છે. આ પછી, હું ફક્ત બિનયહૂદી 
લોકો પાસે જઈશ!” *પાઉલે સભાસ્થાન છોડ્યું અને 
તિતસ યુસ્તસના ઘરે ગયો. આ માણસ સાચા દેવનું 
ભજન કરતો. તેનું ઘર સભાસ્થાનની બાજુમાં જ હતું. 
વ્રેસ્પુસ તે સભાસ્થાનનો આગેવાન હતો. ક્રિસ્પુસ અને 
તેના ઘરમાં રહેતા બધા જ લોકોએ પ્રભુમાં (ઈસુ) 
વિશ્રાસ કર્યો. બીજા ઘણા લોકોએ કરિથમાં પાઉલનો 
સંદેશ સાંભળ્યો. તેઓએ પણ વિશ્વાસ કર્યો અને 
બાપ્તિસ્મા પામ્યા. 

લરાત્રિ દરમિયાન પાઉલે દર્શન જોયું. પ્રભુએ તેને 
કહ્યું, "'ગભરાઈશ નહિ! લોકો સાથે ચર્ચા કરવાનું ચાલુ 
રાખ, અને બંધ કરીશ નહિ! ૧૦હું તારી સાથે છું. તને 
ઈજા કરવા કોઈ શકિતમાન થશે નહિ. મારા લોકોમાંના 
ઘણા આ શહેરમાં છે.” ૧૧પાઉલ ત્યાં લોકોને દેવનાં 
વચનોનો બોધ કરવા માટે દોઢ વરસ સુધી રલ. 


ગાલિયો સમક્ષ પાઉલ 
૧ગગાલિયો અખાયા દેશનો અધિકારી બન્યો. તે 
સમયે, યહૂદીઓ પાઉલની વિરુદ્ધમાં ભેગા થઈને આવ્યા. 





કલોદિયસ ઈ.પૂર્વ.૪૧-૫૪ દરમ્યાન રોમનો સમ્રાટ (શાસક). 


૧૭૯ 


તેઓ પાઉલને ન્યાયાસન આગળ લઈ ગયા. 
૧૨યહ્‌દીઓએ ગાલિયોને કહ્યું, "આ માણસ યહૂંદીઓના 
આપણા નિયમશાસની તદન વિરુદ્ધ લોકોને દેવની 
ભકિત કરવાનું શીખવે છે!” 

૧૪પાઉલ કંઈક કહેવા તૈયાર હતો, પરંતુ ગાલિયોએ 
યહૂદીઓને કહ્યું. ગાલિયોએ કહ્યું; “જો તમે ખરાબ ગુના 
કૅ કંઈક ખોટા માટે ફરિયાદ કરવાના હશો તો હું તમને 
યહૂદીઓને ધ્યાનથી સાંભળીશ. 'પ્પણ તમે યહૂદીઓ 
જે વાતો કહો છો. તેમાં શબ્દો, નામો, તમારા પોતાના 
યહૂદીના નિયમશાસ્ વિષેની દલીલો માટેના ફક્ત પ્રશ્નો 
હોય છે. તેથી તમારે તમારી જાતે આવી બાબતોમાં 
નિકાલ કરવો જોઈએ. હું આ બાબતોમાં ન્યાયાધીશ 
થવા ઈચ્છતો નથી.” ૧*ગાલિયોએ તેઓને ન્યાયાસન 
આગળથી કાઢી મૂક્યા. 

૧થ૫છી તેઓએ બધાએ (સભાસ્થાનના આગેવાન) 
સોસ્થનેસને પકડ્યો. તેઓએ ન્યાયાલયની આગળ 
સોસ્થનેસને માર્યો. પરંતુ ગાલિયોએ આની કોઈ પરવા 
કરી નહિ. 


અંત્યોખમાં પાઉલનું પાછા ફરવું 

૧૮પાઉલ ભાઈઓ સાથે ઘણા દિવસો સુધી રલો. 
પછી તેણે તેમની રજા લઈને વિદાય લીધી અને સિરિયા 
જવા વહાણ હંકાર્યું. પ્રિસ્કિલા અને અકુલાસ પણ તેમની 
સાથે હતા. કિંખ્રિયામાં પાઉલે તેનું માથું મુંડાવ્યું હતું. 
આ બતાવે છે કૅ તેણે દેવની પાસે માનતા લીધી છે. 
૧૯૫છી તેઓ એફેસસ શહેરમાં ગયા. જ્યાં પાઉલે 
પ્રિસ્કિલા અને અકુલાસને છોડયા હતા તે આ સ્થળ 
છે. જ્યારે પાઉલ એફેસસમાં હતો; તે સભાસ્થાનમાં 
ગયો અને યહૂદીઓ સાથે વાતો કરી. ચબ્યહ્દીઓએ 
પાઉલને વધારે લાંબો સમય રહેવા માટે કહ્યું, પણ તેણે 
અસ્વીકાર કર્યો. “પાઉલે તેઓની વિદાય લીધી અને 
કહ્યું, "જો દેવની ઈચ્છા મને મોકલવાની હશે તો હું 
તમારી પાસે ફરીથી પાછો આવીશ.” અને તેથી પાઉલે 
એફેસસથી દૂર વહાણ હંકાર્યું. 

ચ્ચ્પાઉલ કૈસરિયાના શહેરમાં ગયો. પછી તે 
યરૂશાલેમમાં મંડળીને અભિનંદન આપવા ગયો. તે 
પછી પાઉલ અંત્યોખ શહેરમાં ગયો. ૨*પાઉલ 
અંત્યોખમાં થોડો સમય રલયો. પછી તેણે અંત્યોખ છોડ્યું 
અને ગલાતિયા તથા ફુગિયાના દેશોમાં થઈને ગયો. આ 
દેશોમાં પાઉલે ગામડે ગામડે મુસાફરી કરી. તેણે ઈસુના 
બધા શિષ્યોને વધારે મજબૂત બનાવ્યા. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૮:૧૩-૧૯:૪ 


એફેસસ અને અખાયા (કરિથ) માં અપોલોસ 

૨૪એક અપોલોસ નામનો યહૂદી એફેસસમાં આવ્યો. 
અપોલોસ આલેકસાંદ્રિયા શહેરમાં જનમ્યો હતો. તે 
એક શિક્ષિત માણસ હતો. તે ધર્મલેખો ઘણી સારી રીતે 
જાણતો. ચપઅપોલોસને પ્રભુ વિષે શીખવવામાં આવ્યું 
હંતું. અપોલોસ જ્યારે લોકોને પ્રભુ વિષે કહેતો ત્યારે તે 
હંમેશા ઉત્સાહી હતો. અપોલોસને પ્રભુ વિષે જે 
શીખવવામાં આવ્યું હતું તે સાચું હતું. પરંતુ ફક્ત 
બાપ્તિસ્મા જે અપોલોસ જાણતો તે યોહાને શીખવેલું 
બાપ્તિસ્મા હતું. *ધઅપોલોસે સભાસ્થાનમાં બહુ 
બહાદુરીપૂર્વક બોલવાનું શરૂ કર્યું. પ્રિસ્કિલાએ તથા 
અકુલાસે તેનો બોધ સાંભળ્યો. તેઓ તેને તેઓના ઘેર 
લઈ ગયા અને દેવનો માર્ગ વધારે સારી રીતે તેમને 
સમજવામાં મદદ કરી. ૨૨અપોલોસ અખાયાના પ્રદેશમાં 
જવા ઈચ્છતો હતો. તેથી એફેસસના ભાઈઓએ તેમને 
મદદ કરી. તેઓએ અખાયામાં ઈસુના શિષ્યોને પત્ર 
લખ્યો. તેઓએ પત્રમાં આ શિષ્યોને અપોલોસને 
સ્વીકારવા કહ્યું. અખાયાના આ શિષ્યો દેવની કૃપાથી 
ઈસુમાં વિશ્વાસ કરતા હતા. જયારે અપોલોસ ત્યાં ગયો, 
તેણે તેઓને ઘણી મદદ કરી. ચ/તેણે બધા લોકોની આગળ 
યહૂદીઓની વિરુદ્ધ ખૂબ મજબૂત દલીલો કરી. અપોલોસે 
સ્પષ્ટ રીતે સાબિત કર્યું કે યહૂદીઓ ખોટા હતા. તેણે 
ધર્મશાસ્રોનો ઉપયોગ કર્યો અને બતાવ્યું કે ઈસુ એ જ 
ખ્રિસ્ત છે. 


એફેસસમાં પાઉલ 
વૃ 7 જ્યારે અપોલોસ કરિથના શહેરમાં હતો 
ત્યારે, પાઉલ એફેસસના શહેરના રસ્તા પર 
કૅટલાક સ્થળોની મુલાકાત લેતો હતો. એફેસસમાં 
પાઉલને યોહાનના કૅટલાક શિષ્યો મળ્યા. ચપાઉલે 
તેઓને પૂછયું, "જ્યારે તમે વિશ્વાસ કર્યો ત્યારે તમને 
પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયો?” 
આ શિષ્યોએ તેને કહ્યું, "અમે કંદી તે પવિત્ર આત્મા 
વિષે સાંભળ્યું નથી.” 
3થી પાઉલે તેઓને પૂછયું, "તમને કૅવા પ્રકારનું 
બાપ્તિસ્મા આપવામાં આવ્યું હતું?” 
તેઓએ કહ્યું, "તે યોહાને શીખવેલ બાપ્તિસ્મા હતું.” 
૪પાઉલે કહ્યું, "લોકો તેમનાં જીવનમાં બદલાણ ઈચ્છે 
છે તે દર્શાવવા બાપ્તિસ્મા લેવા યોહાને લોકોને કહ્યું. જ 
તેની પાછળ આવે છે તેના પર વિશ્વાસ કરવાનું યોહાને 
કહ્યું. તે પાછળ આવનાર વ્યકિત તો ઈસુ છે.” 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૯:૫-૨૭ 


પજ્યારે તેઓએ આ સાંભળ્યું ત્યારે. તેઓ પ્રભુ ઈસુના 
નામે બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા. ધ્પછી પાઉલે તેનો હાથ 
તેઓના પર મૂકયો અને પવિત્ર આત્મા તેઓ પર આવ્યો. 
તેઓ જુદી જુદી ભાષાઓ બોલવા લાગ્યા અને પ્રબોધ 
કરવા લાગ્યા. શત્યાં લગભગ બાર માણસો આ સમૂહમાં 
હંતા. 

“પાઉલ સભાસ્થાનમાં ગયો અને ઘણી હિંમતથી 
બોલ્યો. પાઉલે આ કામ ત્રણ માસ સુધી ચાલુ રાખ્યું. 
તેણે યહૂદીઓ સાથે વાતો કરી અને દેવના રાજ્ય વિષે 
તેણે કહેલી વાતો સ્વીકારવા સમજાવ્યા. પણ કૅટલાકં 
યહૂદીઓ દુરાગ્રહી થયા. તેઓએ માનવાનો અનાદર 
કર્યો. આ યહૂદીઓએ દેવના માર્ગ વિષે કૅટલીક વધારે 
ખરાબ વાતો કહી. બધા જ લોકોએ આ વાતો સાંભળી. 
તેથી પાઉલે પેલા યહૂદીઓને છોડી દીધા અને ઈસુના 
શિષ્યોને તેની સાથે લીધા. તુરાનસ નામના માણસની 
શાળામાં પાઉલ ગયો. ત્યાં પાઉલ દરરોજ લોકો સાથે 
ચર્ચા કરતો. ૧૦પાઉલે આ કામ બે વર્ષ માટે કર્યું. આ 
કોમને કારણે પ્રત્યેક યહ્‌દી અને ગ્રીક જે એશિયા 
(આસિય) ના દેશોમાં રહેતા હતા તેઓએ પ્રભુની વાતો 
સાંભળી. 


સ્કૅવાના પુત્રો 

૧વે પાઉલના હાથે કૅટલાકં ખાસ ચમત્કારો કરાવ્યા. 
૧૪ટલાએક લોકો પાઉલે વાપરેલા હાથરૂમાલો તથા 
લૂગડા લઈ જતા. લોકો માંદા લોકો પર આ વસ્તુઓ 
મૂકતા. જ્યારે તેઓએ આ કર્યું, ત્યારે માંદા લોકો સાજા 
થઈ ગયા અને શેતાનનો અશુદ્ધ આત્મા તેઓને છોડી 
દેતો. 

૧૩૪૪ટલાએક યહૂદીઓ પણ આજુબાજુ મુસાફરી 
કરતા અને લોકોમાંથી અશુદ્ધ આત્માઓને બહાર કાઢતા. 
મુખ્ય યાજક સ્કૅવાના સાત પુત્રો આ કરતા. આ યહૂદીઓ 
લોકોમાંથી અશુદ્ધ આત્માને બહાર કાઢવા માટે પ્રભુ 
ઈસુના નામનો ઉપયોગ કરતો. તેઓ બધા કહેતાં,"પાઉલ 
જે ઈસુના વિષે વાત કરે છે તેના જ નામે હું તમને 
બહાર આવવા હુકમ કરું છું!” 

૧૫પણ એક વખતે એક શેતાનના અશુદ્ધ આત્માએ 
આ યહઢૂદીઓને કહ્યું, “હું ઈસુને જાણું છું અને હું પાઉલ 
વિષે જાણું છું, પણ તમે કોણ છો?” 

૧૧૫છી એ માણસ જેનામાં શેતાનનો અશુદ્ધ આત્મા 
તેની અંદર હતો, તે આ યહૂદીઓ પર કૂદી પડયો. તે 
તેઓના બધા કરતા વધારે મજબૂત હતો. તેણે તેઓ 
બધાને માર્યા અને તેઓનાં કપડાં ફાડી નાખ્યા. આ 


૧૮૦ 


યહૂદીઓ તે ઘરમાંથી નાસી ગયા. ૧શએફેસસના બધા 
લોકો, યહૂદીઓ અને ગ્રીકોએ (બિન-યહ્‌દીઓ) આ 
વિષે સાંભળ્યું. તેઓ બધાએ પ્રભુ ઈસુના નામને ખૂબ 
માન આપવાનું શરૂ કર્યું. અને લોકોએ પ્રભુ ઈસુનું 
નામ મોટું મનાવ્યું. ઘણા બધા વિશ્વાસીઓએ જે 
કંઈ ખરાબ વસ્તુઓ કરી હતી તે કહેવાની અને કબૂલ 
કરવાની શરૂઆત કરી. ૧૯કૅટલાક વિશ્વાસીઓએ જાદુનો 
ઉપયોગ કર્યો. આ વિશ્વાસીઓ તેઓની જાદુઈ 
ચોપડીઓ લાવ્યા અને સર્વના દેખતાં તેઓને બાળી 
નાખ્યાં; આ પુસ્તકોની કિંમત લગભગ ૫૦,૦૦૦ 
ચાંદીના સિક્કા હતી. *૦આમ પ્રભુની વાત પરાક્રમથી 
વધારે ને વધારે લોકોને અસર કરવા લાગી અને વધુ ને 
વધુ લોકો વિશ્રાસી બન્યા. 


પાઉલની પ્રવાસની યોજના 

૨આ બિના બન્યા પછી, પાઉલે યરૂશાલેમ જવાની 
યોજના કરી. પાઉલે મકદોનિયા તથા અખાયાના 
પ્રદેશમાં થઈને પછી યરૂશાલેમ જવાની યોજના કરી. 
પાઉલે વિચાર્યુ, "મારી યરૂશાલેમની મુલાકાત પછી મારે 
રોમની મુલાકાત લેવી જોઈએ.” રતિમોથી અને 
એરાસ્તસ પાઉલના મદદગારોમાંના બે હતા. પાઉલે 
તેઓને મકદોનિયાના પ્રદેશોમાં સીધા મોકલ્યા. પાઉલ 
એશિયામાં થોડો સમય રલો. 


એફેસસમાં મુશ્કેલીઓ 

ચ સમય દરમિયાન એફેસસમાં કેટલીક ખરાબ 
મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ. આ મુશ્કેલી દેવના માર્ગ વિષે 
હતી. આ બધું તે રીતે બન્યું. ત્યાં દેમેત્રિયસ નામનો 
એક માણસ હતો. તે ચાંદીનું હસ્તકલાનું કામ કરતો 
હંતો. તેણે ચાંદીના નાના નમૂનાઓ બનાવ્યાં જે દેવી 
આર્તિમિસનાં મંદિર જેવા દેખાતા હતા. ગૃહઉધોગના 
કારીગરે આ વ્યવસાયમાં ઘણા પેસા બનાવ્યા. 
ચ્દેમેત્રિયસે કારીગરોની સાથે જેઓ આના સંબંધમાં 
બીજા વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા હતા. તેમને બોલાવ્યા 
અને કહ્યું, “તમે જાણો છો કેં આપણે આપણા ધંધામાંથી 
ઘણા પૈસા બનાવીએ છીએ. *પરંતુ આ માણસ પાઉલ 
શું કરે છે તે જુઓ! તે શું કહે છે તે સાંભળો. પાઉલે 
ઘણા લોકોને પ્રભાવિત કરીને તેઓનું પરિવર્તન કરાવ્યું 
છે. તેણે એફેસસમાં અને આખા એશિયામા આ કર્યું 
છે. પાઉલ કહે છે માણસોએ બનાવેલા દેવો ખરા નથી. 
૨9આ વસ્તુઓ જે પાઉલ કહે છે તે આપણા કામની 
વિરુદ્ધમાં લોકોને ઉશ્કેરીને બદલશે. પણ ત્યાં પણ બીજી 


૧૮૧ 


એકં સમસ્યા છે. લોકો વિચારવાનું શરૂ કરશે કે મહાન 
દેવી આર્તિમિસનું મંદિર મહત્વનું નથી! તેની 
મહાનતાનો નાશ થશે. આર્તિમિસ એક દેવી છે જેને 
આસિયામાં (એશિયા) પ્રત્યેક જણ તથા આખી દુનિયા 
તેની પૂજા કરે છે.” 

ચજ્યારે આ માણસોએ આ બાબતો સાંભળી. તેઓ 
ઘણા ગુસ્સે થયા. તેઓએ પોકાર કર્યો. "આર્તિમિસ, 
એફેસીઓની દેવી, મહાન છે!” ચ૬શહેરના બધા લોકો 
બેચેન બન્યા, લોકોએ ગાયસ તથા અરિસ્તાર્ખસને જકડી 
લીધા. (તે બે માણસો મકંદોનિયાના હતા અને પાઉલની 
સાથે મુસાફરી કરતા હતા.) પછી બધા જ લોકો 
અખાડામાં દોડી ગયા. ગ૦પાઉલની ઈચ્છા અંદર જઈને 
લોકોની સાથે વાતો કરવાની હતી. પરંતુ ઈસુના શિષ્યોએ 
તેને જવા દીધો નહિ. ”દેશના કૅટલાક મુખ્ય આગેવાનો 
પણ પાઉલના મિત્રો હતા. આ આગેવાનોએ તેને એકં 
સંદેશો મોકલ્યો. તેઓએ પાઉલને અખાડામાં ન જવા 
માટે વિનંતી કરી. ગ્કૅટલાક લોકો કંઈ બૂમ પાડતા 
હતા તો બીજા લોકો કંઈ બૂમ પાડતા હતા. તે સભામાં 
મુંઝવણ હતી. મોટા ભાગના લોકો તો જાણતા જ નહોતા 
કૅ તેઓ શા માટે ત્યાં આવ્યા છે. ગક યહૂદીઓએ 
આલેકસાંદર નામના માણસને લોકો સમક્ષ ઊભો કર્યો. 
લોકોએ તેને શું કરવું તે કહ્યું. આલેકસાંદરે હાથ હલાવ્યો. 
કારણ કૅ તે લોકોને પ્રત્યુત્તર આપવા ઈચ્છતો હતો. 
પરંતુ જ્યારે લોકોએ જોયું કે આલેકસાંદર એક યહૂદી 
હંતો. તેઓ બધાએ બે કલાક સુધી આ જ બૂમો પાડવાનું 
ચાલુ રાખ્યું. તે લોકોએ કહ્યું; "એફેસીઓના આર્તિમિસની 
જે! એફેસીઓના આર્તિમિસની જે! આર્તિમિસની જે...!” 

ગપછી શહેરના નગરશેઠે લોકોને શાંત કર્યા અને 
કહ્યું; “એફેસસના માણસો, બધા લોકો જાણે છે કૅ એફેસસ 
એવું શહેર છે જ્યાં મહાન દેવી આર્તિમિસનું મંદિર છે. 
બધા લોકો જાણે છે કૅ અમે પણ તેણીનો પવિત્ર પથ્થર 
રાખીએ છીએ. "*ક્રોઈ વ્યક્તિ કહી શકશે નહિ કે આ 
સાચું નથી. તેથી તમારે શાંત થવું જોઈએ. તમારે બંધ 
કરવું જોઈએ અને તમે કંઈ કરો તે પહેલા વિચારવું 
જોઈએ. 29તમે આ માણસોને લાવ્યા છો, પણ તેઓએ 
આપણી દેવીની વિરુદ્ધ કશુંજ ખરાબ કર્યું નથી. તેઓએ 
દેવીના મંદિરમાંથી કશુંય ચોર્યું પણ નથી. **આપણી 
પાસે કાયદાના ન્યાયાલયો છે અને ત્યાં ન્યાયાધીશો 
હોય છે. માટે જો દેમેત્રિયસને તથા તેની સાથેના 
હંસ્તકલાના કારીગરોને કોઈના ઉપર કંઈ ફરીયાદ કરવી 
હોય તો અદાલત ખુલ્લી છે. તે એ છે જ્યાં તેઓ એકબીજા 
સામે આક્ષેપો મૂકી શકૅ છે. *૬શું એવું બીજું કશું છે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧૯:ર૮-૨૦:૯ 


જેના વિષે તારી વાત કરવાની ઈચ્છા હોય? તો પછી 
લોકોની નિયમિત ભરાતી શહેરની સભામાં આવો. ત્યાં 
તેનો નિર્ણય થશે. 7૦્હું આ કહું છું કારણ કૅ કૅટલીએક 
વ્યક્તિઓ આજે આ બનાવ જોઈ શકેૅ છે અને કહેશે 
અમે હુલ્લડ કરીએ છીએ. અમે ધાંધલ ધમાલને 
સમજાવી શકતા નથી. કારણ કે આ સભા ભરવા માટે 
કોઈ સાચું કારણ નથી.” ”યશહેરના નગરશેઠે આ વાતો 
કહયા પછી, તેણે લોકોને ઘરે જવા કહ્યું અને બધા લોકોએ 
વિદાય લીધી. 


પાઉલનું મકંદોનિયા અને ગ્રીસમાં ગમન 

જ્યારે મુશ્કેલીનો અંત આવ્યો ત્યારે પાઉલે 
ર6૦ શિષ્યોને તેની પાસે બોલાવ્યા, તેમને 
પ્રોત્સાહિત કર્યા. પછી તેઓને તેણે છેલ્લી સલામ પાઠવી 
અને મકદોનિયાનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો. ચમકંદોનિયાના 
માર્ગમાં જુદા જુદા સ્થળોએ તેણે ઈસુના શિષ્યોને દ્રઠ 
કરવા પાઉલ જ્યાં સુધી ગ્રીસ પહોંચ્યો નહિ ત્યાં સુધી 
સતત લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા. પછી તે ગ્રીસ દેશમાં 
આવ્યો. ત્યાં તે ત્રણ માસ રલો. તે સિરિયા હોડી 
હંકારવાની તૈયારીમાં હતો. પરંતુ કૅટલાક યહૂદીઓ તેની 
વિરુદ્ધ યોજનાઓ કરતા હતા. તેથી પાઉલે મકંદોનિયાના 
દ્વારા સિરિયા પાછા જવાનો નિર્ણય કર્યો. ૪કૅટલાક 
માણસો તેની સાથે હતા. તેઓમાં બરેયાના પૂરસનો 
દીકરો સોપાત્રસ થેસ્સાલોનિકીઓમાંના અરિસ્તાર્ખસ 
અને સકુંદસ, દર્બનો ગાયસ, તિમોથી અને આસિયાના 
(એશિયા) બે માણસો તુખિકંસ અને ત્રોફિમસ હતા. 
પપાઉલની આગળ આ માણસો પહેલા ગયા. તેઓ 
ત્રોઆસ શહેરમાં અમારી રાહ જોતા હતા. ધ્બેખમીરની 
રોટલીના દિવસ પછી અમે વહાણમાં બેસીને ફિલિપ્પી 
શહેરમાંથી નીકળ્યા. અમે ત્રોઆસમાં આ માણસોને 
પાંચ દિવસ પછી મળ્યા અને સાત દિવસ રોકાયા. 


પાઉલની ત્રોઆસની છેલ્લી મુલાકાત 

સપ્તાહના પહેલા દિવસે, અમે બધા રોટલી 
ભાંગવાને એકઠા થયા હતા. પાઉલે સમૂહને વાત કરી. 
તે બીજે દિવસે વિદાય થવાની યોજના કરતો હતો. 
પાઉલે મધરાત સુધી વાતો ચાલુ રાખી. “અમે બધા 
મેડા પર ઓરડામાં એક સાથે હતા, અને ત્યાં ઓરડામાં 
ઘણી બત્તીઓ હતી. ૯ત્યાં યુતુખસ નામનો યુવાન 
માણસ બારીમાં બેઠો હતો. પાઉલે વાતો કરવાનું ચાલુ 
રાખ્યું. અને યુતુખસને ઝોકા આવતા હતા. આખરે 
યુતુખસ ગાઢ નિંદ્રામાં ગયો અને બારીમાંથી નીચે પડ્યો. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૦:૧૦-૩૨ 


તે ત્રીજે માળથી જમીન પર પટકાયો. જ્યારે લોકો ત્યાં 
ગયા અને તેને ઊચક્યો, ત્યારે તે મૃત્યુ પામ્યો હતો. 
૧બ્પાઉલ નીચે યુતુખસ પાસે ગયો. તે ઘૂંટણે પડયો 
અને યુતુખસને બાથમાં લીધો. પાઉલે બીજા 
વિશ્રાસીઓને કહ્યું; "ચિંતા કરશો નહિ. હવે તે જીવે 
છે.” ૧પાઉલ ફરીથી મેડા પર ગયો. તેણે રોટલીનો 
ટુકડો કર્યો અને ખાધો. પાઉલે તેઓને લાંબો સમય 
સુધી બોધ આપ્યો. જ્યારે તેણે વાત કરવાનું બંધ કર્યું, તે 
વહેલી સવાર હતી. પછી પાઉલે વિદાય લીધી. ૧રલોકો 
જુવાન માણસ (યુતુખસ) ને ઘરે લઈ ગયા. તે જીવતો 
હતો, તેથી લોકો ઘણો આનંદ પામ્યા. 


ત્રોઆસથી મિલેતેસનો પ્રવાસ 

૧3અમે આસસ શહેર જવા માટે વહાણ હંકાર્યું. અમે 
પાઉલની આગળ પહેલા ગયા. તેની ઈચ્છા અમને 
આસસમાં મળવાની અને ત્યાં વહાણમાં અમારી સાથે 
જોડાવાની હતી. પાઉલે અમને આ કરવા માટે કહ્યું. 
કારણ કૅ તે જમીન માર્ગ આસસ જવા ઈચ્છતો હતો. 
૧૪પાછળથી, અમે આસસમાં પાઉલને મળ્યા, અને પછી 
તે અમારી સાથે વહાણ પર આવ્યો. અમે બધા મિતુલેની 
શહેરમાં આવ્યા. 'પબીજે દિવસે અમે મિતુલેનીથી દૂર 
વહાણ હંકારી ગયા. અમે ખિયોસ ટાપુ નજીકની 
જગ્યાએ આવ્યા. પછી બીજે દિવસે અમે સામોસ ટાપુ 
તરફ હંકારી ગયા. એક દિવસ પછી અમે મિલેતસ 
શહેર આવ્યા. ૧૧પાઉલે એફેસસ નહિ રોકાવવાનો નિર્ણય 
કરી જ લીધો. તેની ઈચ્છા આસિયામાં લાંબો સમય 
રોકાવવાની ન હતી. તેને ઉતાવળ હતી કારણ કૅ શક્ય 
હોય તો પચાસમાના પર્વને દિવસે તેની ઈચ્છા 
યરૂશાલેમમાં હાજર રહેવાની હતી. 


એફેસસના વડીલો સમક્ષ પાઉલનું ભાષણ 

૧થ૫।ઉલે મિલેતસથી પાછો એક સંદેશો એફેસસમાં 
મોકલ્યો. પાઉલે એફેસસના વડીલોને પોતાની પાસે 
આવવા નિમંત્રણ પાઠવ્યું. “જ્યારે વડીલો આવ્યા, ત્યારે 
પાઉલે તેઓને કહ્યું, “આસિયામાં હું આવ્યો તેના પ્રથમ 
દિવસથી તમે મારા જીવન વિષે જાણો છો. હું તમારી 
સાથે હતો ત્યારે આટલો બધો સમય તમારી સાથે કૅવી 
રીતે રથો હતો તે તમે જાણો છો. યહૂદીઓ મારી 
વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. તેથી મને બહું મુશ્કેલી 
પડી અને તેથી હું ઘણી વાર રડ્યો. પણ તમે જાણો છો 
કૅ મેં હંમેશા પ્રભુની સેવા કરી છે. મેં કદી મારા વિષે 
પહેલા વિચાર્યું નથી. ૨૦મૅ હંમેશા તમારા માટે જે ઉત્તમ 


૧૮૨ 


હંતું તે જ કર્યું છે. મેં લોકોની સમક્ષ જાહેરમાં ઈસુ 
વિષેની સુવાર્તા તમને કહી. અને તમારા ઘરોમાં પણ 
બોધ કર્યો. “મૅ બધા લોકોને કહ્યું, યહૂદી લોકો અને 
ગ્રીક લોકો (બિનયહ્‌ધીઓ) તેઓ પસ્તાવો કરે અને દેવ 
પાસે આવે. મેં તેઓ બધાને આપણા પ્રભુ ઈસુમાં 
વિશ્રાસ કરવા કહ્યું. રપણ હવે મારે પવિત્ર આત્માને 
માન આપીને યરૂશાલેમ જવું જોઈએ. ત્યાં મારું શું થશે 
તે હું જાણતો નથી. રગ્હું ફક્ત એટલું જાણું છું કૅ પવિત્ર 
આત્મા મને કહે છે કૅ પ્રત્યેક શહેરમાં મારે માટે 
મુશ્કેલીઓ અને યરૂશાલેમમાં બંદીખાનાં રાહ જોઈ રહયા 
છે. હું મારા પોતાના જીવનની જરા પણ ચિંતા કરતો 
નથી. પણ ખૂબ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે હું મારું કામ 
પૂર્ણ કરું. પ્રભુ ઈસુએ મને દેવની કૃપાની સુવાર્તા લોકોને 
કહેવાનું કાર્ય સોપ્યું છે તે પણ મારે પૂર્ણ કરવું છે. 

ચ“અને હવે મને ધ્યાનથી સાંભળો. હું જાણું છે કૅ 
તમારામાંનું કોઈ પણ મને ફરીથી જોઈ શકશે નહિ. હું 
બધો જ સમય તમારી સાથે હતો. મેં તમને દેવના 
રાજ્ય વિષેની સુવાર્તા કહી છે. ચધ્તેથી આજે હું તમને 
એક વાત કહીશ કૅ મને ખાતરી છે કૅ જો તમારામાંના 
કૅટલાકનો બચાવ ન થાય તો દેવ મને દોષ દેશે નહિ! 
ચહું આ કહી શકું છું કારણ કૅ હું જાણું છું કે દેવ તમને 
જે જણાવવા ઈચ્છતો હતો તે બધું મેં તમને કહ્યું છે. 
“તમારી જાત માટે તથા દેવે જે બધા લોકો તમને 
આપ્યા છે તેઓને માટે સાવધાન રહો. પવિત્ર આત્માએ 
આ ઘેટાં જેવા ટોળાની (દેવનાં લોકો) કાળજી રાખવાનું 
કામ તમને સોપ્યું છે. તમારે દેવની મંડળી માટે ભરવાડો 
જેવાં બનવું જોઈએ. આ તે મંડળી છે જે દેવે તેના 
પોતાના લોહીથી ખરીદી છે. ચહું જાણું છું કૅ મારા 
વિદાય થયા પછી કૅટલાકં માણસો તમારા સમૂહમાં 
આવશે. તેઓ જંગલી વરુઓ જેવા હશે. તેઓ ઘેટાં 
જેવા ટોળાનો વિનાશ કરવા પ્રયત્ન કરશે. ૦અને તમારા 
સમૂહના માણસો પણ ખરાબ આગેવાનો બનશે. તેઓ 
જે ખોટી વાતો છે તે શીખવવાની શરૂઆત કરશે. તેઓ 
ઈસુના કૅટલાક શિષ્યોને સત્યથી દૂર દોરી જશે. ”તેથી 
સાવધાન રહો! હંમેશા આ યાદ રાખો. હું તમારી સાથે 
ત્રણ વર્ષ માટે હતો. આ સમય દરમિયાન મેં તમને 
કંદાપિ ચેતવણી આપવાનું બંધ કર્યું નથી. મેં તમને રાત 
અને દિવસ શીખવ્યું છે. મે વારંવાર તમારા માટે આંસુઓ 
પાડયા છે. 

૨હવે હું તમને દેવને સોપું છું. હું તમને (આત્મિક) 
ઉન્નતિ કરવાને દેવની કૃપાના વચન પર આધાર રાખું 
છું. તે વચનો તમને વારસો આપવા સમર્થ છે જે દેવ 


૧૮૩ 


તેના બધા પવિત્ર લોકોને આપે છે. જ્યારે હું તમારી 
સાથે હતો, ત્યારે મેં કંદાપિ કોઈના પૈસા કૅ સુંદર વસોની 
ઈચ્છા કરી નથી. તમે જાણો છો કૅ મેં મારી તથા 
મારી સાથે જે લોકો હતા, તેમની જરૂરિયાત પૂરી પાડવા 
માટે મારી જાતે જ મહેનત કરી છે. ગપમે હંમેશા તમને 
બતાવ્યું છે કૅ મેં જે કર્યું તેવું કામ તમારે કરવું જોઈએ. 
અને જે લોકો નબળા છે તેમને મદદ કરવી જોઈએ. મેં 
તમને પ્રભુ ઈસુનું વચન યાદ રાખવા શીખવ્યુ છે. 
ઈસુએ કહ્યું છે; 'જ્યારે તમે પ્રાપ્ત કરો છો તેના કરતાં 
તમે આપો છો ત્યારે વધારે સુખી થશો.” 

જ્યારે પાઉલે આ વાતો કરવાની પૂરી કરી, તે ઘૂંટણે 
પડયો અને તેઓ બધાએ સાથે પ્રાર્થના કરી.9-૩૮તેઓ 
બધા બહુ રડવા લાગ્યા. તે માણસો ઘણા દુ:ખી હતા, 
કારણ કૅ પાઉલે કહ્યું હતું કે તેઓ કંદાપિ ફરી તેને જોઈ 
શકશે નહિ. તેઓ પાઉલની કોટે વળગ્યા અને તેને 
ચુંબન કર્યું. પછી તેઓ તેની સાથે વહાણ સુધી વિદાય 
આપવા ગયા. 


પાઉલનું યરૂશાલેમમાં ગમન 
અમે બધાએ વડીલોની વિદાય લીધી અને 
ર૧ પછી વહાણ હંકારી ગયા. અમે કોસ ટાપુ ગયા. 
બીજે દિવસે અમે રોદસ ટાપુ પર ગયા. રોદસથી અમે 
પાતરા ગયા. 'પાતરામાં અમને એક વહાણ મળ્યું તે 
ફિનીક્રિયા પ્રદેશમાં જતું હતું. અમે વહાણમાં બેઠા અને 
હંકારી ગયા. અમે સેપ્રસ ટાપુ નજીક હંકાર્યું. અમે 
તેને ઉત્તર (ટાપુ) તરફ જોયો, પણ અમે અટક્યા નહિ. 
અમે સિરિયાના દેશ તરફ હંકારી ગયા. અમે તૂર શહેર 
પાસે અટક્યા. કારણ કૅ ત્યાં માલવાહક વહાણ ખાલી 
કરવાનું હતું. અમે તૂરમાં ઈસુના કૅટલાએક શિષ્યોને 
જોયા, અને અમે તેઓની સાથે સાત દિવસ રલા. તેઓએ 
પાઉલને યરૂશાલેમ નહિ જવા ચેતવણી આપી કારણ કૅ 
પવિત્ર આત્માએ તેઓને તેમ કહ્યું હતું. "પણ જ્યારે 
અમે અમારી મુલાકાત પૂરી કરી. અમે વિદાય લીધી 
અને અમે અમારો પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો. ઈસુના બધા જ 
શિષ્યો, સ્રીઓ અને બાળકો સાથે અમને વિદાય આપવા 
અમારી સાથે શહેરની બહાર આવ્યા. અમે બધા 
સમુદ્રકિનારે ઘૂંટણે પડ્યા અને પ્રાર્થના કરી. ઇપછી અમે 
શુભેચ્છા પાઠવી અને વહાણમાં બેઠા ત્યારબાદ શિષ્યો 
ઘરે ગયા. 
9અમે તૂરથી પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો અને તોલિમાઈના 
શહેરમાં ગયા. અમે ત્યાં ભાઈઓને શુભેચ્છા પાઠવી 
અને તેઓની સાથે એક દિવસ રહ્યા. “બીજે દિવસે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૦:૩૩-૨૧:૨૦ 


અમે તોલિમાઈ છોડ્યું અને કૈસરિયા શહેરમાં ગયા. 
અમે ફિલિપના ઘરે ગયા અને તેની સાથે રહા. ફિલિપની 
પાસે સુવાર્તા પ્રચાર કરવાનું કામ હતું. તે સાત 
સહાયકોમાંનો એક હતો. ૯તેને ચાર પુત્રીઓ હતી જે 
પરિણિત ન હતી. આ પુત્રીઓને પ્રબોધ કરવાનું સામર્થ્ય 
હંતું.૧૦અમારા ઘણા દિવસો ત્યાં રથા બાદ આગાબાસ 
નામનો પ્રબોધક યહદિયાથી આવ્યો. તે અમારી પાસે 
આવ્યો અને પાઉલનો કમરબંધ ઉછીનો લીધો. પછી 
આગાબાસે તેના પોતાના હાથ અને પગ બાંધવા માટે 
તે કંમરબંધનો ઉપયોગ કર્યો. આગાબાસે કહ્યું, "પવિત્ર 
આત્મા મને કહે છે, 'જે માણસનો આ કંમરબંધ છે તેને 
યરૂશાલેમમાં યહ્‌ૃદીઓ આવી રીતે બાંધીને 
બિનયહૂદીઓના હાથમાં સૉપશે.” 

૧અઅમે બધાએ આ શબ્દો સાંભળ્યા છે. તેથી અમે 
અને ઈસુના સ્થાનિક શિષ્યોએ પાઉલને યરૂશાલેમ નહિ 
જવા વિનંતી કરી. ૧૨૫ણ પાઉલે કહ્યું, "તમે શા માટે 
રડો છો? તમે મને શા માટે આટલો દુ:ખી કરો છો? હું 
યરૂશાલેમમાં બંદીવાન થવા તેયાર છું. હું પ્રભુ ઈસુના 
નામે મૃત્યુ પામવા માટે પણ તેયાર છું!” 

૧૪અમે તેને યરૂશાલેમથી દૂર રહેવા માટે સમજાવી 
શક્યા નહિ. તેથી અમે તેને વિનંતી કરવાનું બંધ કર્યું 
અને કહ્યું, "અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કૅ પ્રભુની જે 
ઈચ્છા હોય તે પૂર્ણ થાઓ.” 

૧૫આ દિવસો પછી, અમે સરસામાન લઈને 
યરૂશાલેમ જવા નીકળ્યા. ૧જકેસરિયાથી કૅટલાએક 
ઈસુના શિષ્યો અમારી સાથે આવ્યા. આ શિષ્યો અમને 
મનાસોન જે જૂનો શિષ્ય સૈપ્રસનો હતો, તેને ઘરે લઈ 
ગયા. મનાસોન એ ઈસુના શિષ્યોમાં પ્રથમ શિષ્ય હતો. 
તેઓ અમને તેને ઘેર લઈ ગયો તેથી અમે તેની સાથે 
રહી શક્યા. 


પાઉલની યાકૂબની મુલાકાત 

૧૭યરૂશાલેમમાં વિશ્વાસીઓ અમને જોઈને ઘણા 
પ્રસન્ન થયા. જીજે દિવસે, પાઉલ અમારી સાથે 
યાકૂબની મુલાકાતે આવ્યો. બધા જ વડીલો પણ ત્યાં 
હતા. ૧૧પાઉલે તે બધાને અભિનંદન પાઠવ્યા. પછીથી 
તેણે તેઓને દેવે બિનયહ્‌દી લોકોમાં તેમની પાસે કૅવી 
રીતે સેવા કરાવી તે વિગતે કહ્યું. તેણે તેઓને દેવે તેઓના 
મારફત જે બધું કરાવ્યું હતું તે બિનયહૂદીઓમાં પણ 
કહ્યું. ૨૦જ્યારે આગેવાનોએ આ વાતો સાંભળી, તેઓએ 
દેવની સ્તુતિ કરી. પછી તેઓએ પાઉલને કહ્યું, “ભાઈ, 
તું જોઈ શકૅ છે કે હજારો યહૂદીઓ વિશ્રાસીઓ બન્યા 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨૧:૨૧-૪૦ 


છે. પણ તેઓ વિચારે છે કૅ મૂસાના નિયમશાસનું પાલન 
કરવું તે ઘણું અગત્યનું છે. આ યહૂદીઓએ તારા બોધ 
વિષે સાંભળ્યું છે. યહૂદીઓ જે બિનયહૂદીઓના દેશમાં 
રહે છે તેમને મૂસાના નિયમશાસનો ત્યાગ કરવાનું કહે 
છે. તેઓએ સાંભળ્યું છે કૅ તું તે યહૂદીઓને તેમનાં 
બાળકોને સુન્નત નહિ કરાવવા અને યહૂદીઓના 
રિવાજોનું પાલન ન કરવા કહે છે. રઃઅમારે શું કરવું? 
અહીંના યહૂદી વિશ્રાસીઓ જાણશે કૅ તું આવ્યો છે. 
ચ્ક્ેથી તારે શું કરવું તે અમે કહીશું. અમારા ચાર 
માણસોએ દેવ આગળ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. ૨”5આ માણસોને 
તારી સાથે લે અને તેઓના શુદ્ધિકરણ સમારંભમાં 
ભાગીદાર બન. તેમનો ખર્ચ આપ. પછી તેઓ તેમનાં 
માથા મૂંડાવે, આમ કર અને તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને સાબિત 
કરાવશે કૅ તેઓએ તારા વિષે સાંભળેલી વાતો સાચી 
નથી. તેઓ જોશે કે તું તારા જીવનમાં મૂસાના 
નિયમશાસનું પાલન કરે છે.” ચપઅમે બિનયહૂદી 
વિશ્રાસીઓને પત્ર મોકલી દીધેલ છે. પત્રમાં કહ્યું છે: 


'મૂર્તિઓને અર્પણ કરેલ ભોજન ખાવું નહિ. 
લોહીને ચાખવું (ખાવો) નહિ. ગૂંગળાવીને મારી 
નાખેલાં પશુઓને ખાવા નહિ. વ્યભિચારનું પાપ 
કરો નહિ.' 


ચધપછી પાઉલે તે ચાર માણસોને સાથે લીધા. બીજે 
દિવસે પાઉલે શુદ્ધિકરણ સમારંભના દિવસો ક્યારે પૂર્ણ 
થશે તેની જાહેરાત કરી. છેલ્લે દિવસે તેઓમાંના દરેકને 
માટે અર્પણ ચઢાવવામાં આવશે. 

ચથલગભગ તે સાત દિવસ પૂરા થયા. પણ કૅટલાકં 
આસિયાના યહૂદીઓએ પાઉલને મંદિરમાં જોયો. 
તેઓએ બધા લોકોને ઉશ્કેર્યા અને તેઓએ પાઉલને 
હાથ નાખીને પકડી લીધો. “તેઓએ બૂમો પાડી, “અરે! 
ઈઝરાએલી માણસો, અમને મદદ કરો! આ એ માણસ 
છે જે મૂસાના નિયમશાસની વિરુદ્ધ, આપણા લોકોની 
વિરુદ્ધ અને આ જગ્યાની વિરુદ્ધ શીખવે છે. આ માણસ 
દરેક જગ્યાએ બધા જ લોકોને આ વાતો શીખવે છે. 
અને હવે તેણે કૅટલાએક ગ્રીક માણસોને મંદિરની 
પરસાળમાં દાખલ કર્યા છે! તેણે આ પવિત્ર સ્થાનને 
અશુદ્ધ કર્યું છે.” “૯યહૂદીઓએ આમ કહ્યું, કારણ કૅ 
તેઓએ યરૂશાલેમમાં ત્રોફિમસને પાઉલ સાથે જોયો. 
ત્રોફિમસ એફેસસનો ગ્રીક માણસ હતો. યહૂદીઓએ 
વિચાર્યું કે પાઉલે તેને મંદિરના પવિત્ર ભાગમાં લાવ્યો 
છે.) 


૧૮૪ 


યરૂશાલેમના બધા જ લોકોમાં ખળભળાટ મચી 
ગયો. તેઓ બધા દોડ્યા અને પાઉલને પકડ્યો. તેઓએ 
તેને મંદિરના પવિત્ર સ્થળની બહાર કાઢયો. મંદિરના 
દરવાજા તરત જ બંધ કરવામાં આવ્યા. ”લોકો પાઉલની 
હત્યા કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. યરૂશાલેમમાં રોમન 
સૈન્યના સૂબેદારે સાંભળ્યું કે સમગ્ર શહેરમાં મુશ્કેલી 
ઊભી થઈ છે. તરત જ જ્યાં લોકો હતા ત્યાં સૂબેદાર 
ગયો. તે કૅટલાએક લશ્કરી અમલદારો અને સૈનિકોને 
સાથે લાવ્યો. લોકોએ સૂબેદાર અને સૈનિકોને જોયા. 
તેથી તેઓએ પાઉલને મારવાનું બંધ કર્યું. ગગસૂબેદારે 
પાઉલની પાસે જઈને તેની ધરપકંડ કરી. સૂબેદારે તેના 
સૈનિકોને પાઉલને બે સાંકળો વડે બાંધવા કહ્યું. પછી 
સૂબેદારે પૂછયું, “આ માણસ કોણ છે? તેણે શું ખરાબ 
કર્યું છે?” ૪કેટલાએક લોકો એક વાત કહેતા હતા તો 
બીજા લોકો બીજી વાતો કહેતા હતા. આ બધા ગુંચવાડા 
અને ગડબડને કારણે સૂબેદાર સત્ય નક્કી કરી શકયો 
નહિ. સૂબેદારે સૈનિકોને પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં 
લઈ જવા માટે કહ્યું. :૫-ગ્ડબધા જ લોકો તેઓને 
અનુસરતા હતા. જ્યારે સૈનિકો પગથિયાં પાસે આવ્યા, 
તેઓ પાઉલને રક્ષણ આપવા લઈ જવાના હતા. તેઓને 
પાઉલનું રક્ષણ કરવા માટે કહ્યું કારણ કૅ લોકો તેને ઈજા 
પહોંચાડવાની તૈયારીમાં હતા. લોકોએ બૂમો પાડી, "તેને 
મારી નાખો!” 


૨9સૈનિકો પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવાની 
તૈયારીમાં હતા. પરંતુ પાઉલે સૂબેદારને પૂછયું; "તમને 
કંઈ કહેવાનો મને અધિકાર છે?” 

સૂબેદારે કહ્યું, "ઓહ! તું ગ્રીક બોલે છે?”'*“તો પછી 
હું તને જે માણસ ધારતો હતો તે તું નથી. હું વિચારતો 
હંતો કૅ તું મિસરનો માણસ છે જેણે ઘણા સમય પહેલા 
નહિ, હમણાં જ સરકારની વિરુદ્ધમાં કૅટલીક મુશ્કેલીઓ 
શરૂ કરી હતી. તે મિસરી માણસે ૪,૦૦૦ ખૂનીઓને 
દોરીને બહાર અરણ્યમાં લઈ ગયો.” 

૨૯પાઉલે કહ્યું, "ના, હું તાસર્સનો એક યહૂદી માણસ 
છું. તાર્સસ કિલીકિયાના પ્રદેશમાં છે. હું તે અગત્યના 
શહેરનો નાગરિક છું. મહેરબાની કરીને મને લોકોને 
કહેવા દો.” 

૪બૂબેદારે પાઉલને લોકો સમક્ષ બોલવાની રજા 
આપી. તેથી પાઉલ પગથિયા પર ઊભો રલ્ો. તેણે તેના 
હાથો વડે નિશાની કરી. તેથી લોકો શાંત થઈ જાય. 
લોકો શાંત થઈ ગયા એટલે પાઉલે તેઓને ઉદબોધન 
કર્યું. તેણે હિબ્રુ ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો. 


૧૮૫ 


પાઉલનું લોકોને ઉદબોધન 

પાઉલે કહ્યું, "મારા ભાઈઓ અને મારા પિતાઓ, 
રેર મને ધ્યાનથી સાંભળો! હું તમારી આગળ 
મારો બચાવ કરું છું.” ચ્યહૂદીઓએ સાંભળ્યું કૅ પાઉલ 
હિબ્રુ ભાષા બોલે છે. તેથી તેઓ વધારે શાંત થયા. 
પાઉલે કહ્યું, *“હું એક યહૂદી છું. મારો જન્મ કિલીકિયા 
પ્રદેશના તાર્સસમાં થયો હતો. હું આ શહેરમાં ઊછરેલો. 
હું ગમાલ્યેલનો* શિષ્ય હતો. તેણે કાળજીપૂર્વક મને 
આપણા પૂર્વજોના નિયમો વિષે બધું જ શીખવ્યું. તમે 
બધા અહીં આજે જે કરો છો તેમ હું દેવની સેવા કરવા 
વિષે ઘણો ગંભીર હતો. *જે લોકો ઈસુના માર્ગને 
અનુસરતા હતા. તેઓને મેં સતાવ્યા હતા. મારા કારણે 
તેઓમાંના કૅટલાકંની હત્યા પણ થઈ હતી. મેં પુરુષો 
અને સ્રીઓને પકડ્યા અને મેં તેઓને બંદીખાનામાં 
નાખ્યા હતા. પપ્રમુખ યાજક વડીલ યહૂદી આગેવાનોની 
આખી સમિતિ તમને કહી શકશે કૅ આ સાચું છે! એક 
વખતે આ આગેવાનોએ મને કૅટલાક પત્રો આપ્યા. આ 
પત્રો દમસ્ક શહેરના યહૂદી ભાઈઓ માટે હતા. હું ત્યાં 
ઈસુના શિષ્યોને પકંડવા અને તેમને શિક્ષા કરવા માટે 
યરૂશાલેમમાં પાછા લાવવા જતો હતો. 


પાઉલ તેની ચર્ચાઓ વિષે કહે છે 

જપુરંતુ દમસ્કના મારા માર્ગમાં મારી સાથે કંઈક 
બન્યું. તે લગભગ બપોર હતી જ્યારે હું દમસ્કની નજીક 
આવી પહોંચ્યો. અચાનક એક તેજસ્વી પ્રકાશ 
આકાશમાંથી મારી આજુબાજુ પ્રકાશ્યો. હું જમીન પર 
પડ્યો. મને કંઈક કહેતી વાણી મેં સાંભળી. 'શાઉલ, 
શાઉલ તું શા માટે મારી સતાવણી કરે છે?' /મે પૂછયું, 
"પ્રભુ! તું કોણ છે!” તે વાણીએ કઘ્યું, 'હું નાઝરેથનો 
ઈસુ છું. તું જેને સતાવે છે તે હું એક છું.' “મારી સાથે 
જે માણસો હતા તેઓ મારી સાથે જેણે વાત કરી છે 
તેની વાણી સમજી શક્યા ન હતા. પરંતુ માણસોએ 
પ્રકાશ જોયો. ૧9મેં કહ્યું, 'પ્રભુ, મારે શું કરવું જોઈએ?” 
પ્રભુએ (ઈસુ) જવાબ આપ્યો, 'ઊભો થા અને દમસ્કમાં 
જા અને મેં તારે કરવાના કામની યોજના કરી છે તે 
વિષે તને ત્યાં કહેવામાં આવશે.' હું જોઈ શકયો નહિ 
કારણ કૅ તેજસ્વી પ્રકાશે મને આંધળો બનાવ્યો હતો. 
તેથી જે માણસો મારી સાથે હતા. તેઓ મને દમસ્કમાં 
દોરી ગયા. 





ગમાલ્યેલ ફરોશીઓનો ખૂબ મહત્વનો શિક્ષક, એક યહૂદી 
ધર્મ જૂથ (જૂઓ પ્રે.કુ. ૫:૩૪). 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો રર:૧-ર૫ 


૧૪૬મસ્કમાં અનાન્યા* નામનો માણસ મારી પાસે 
આવ્યો. અનાન્યા ધર્મિષ્ઠ માણસ હતો. તે મૂસાના 
નિયમશાસનું પાલન કરતો હતો. ત્યાં રહેતા બધા જ 
યહૂદીઓ તેને માન આપતા. ૧3અનાન્યા મારી પાસે 
આવ્યો અને મને કહ્યું, 'ભાઈ શાઉલ, ફરીથી જો!' તરત 
જ હું તેને જોવા સામર્થ્યવાન થયો હતો. ૧૪અનાન્યાએ 
મને કહ્યું, 'અમારા પૂર્વજોના દેવે ઘણા વખત પહેલા 
તને પસંદ કર્યા છે. દેવે તેની યોજના જાણવા માટે તને 
પસંદ કર્યો છે. તેણે તને એક ન્યાયી (ઈસુ) જોવા તથા 
તેની પાસેથી બોધ સાંભળવા પસંદ કર્યો છે. 'પબધા 
લોકો સમક્ષ તું તેનો સાક્ષી થશે. તેં જોયેલી અને સાંભળેલી 
વાતો વિષે લોકોને કહે. 'ધ્હવે વધારે સમય રાહ જોઈશ 
નહિ. ઊભો થા, અને તેના નામની પ્રાર્થના કરીને 
બાપ્તિસ્મા લઈને તારા પાપ ધોઈ નાખ.' 


૧૭પછી, હું યરૂશાલેમ પાછો ફર્યો. હું મંદિરની 
પરસાળમાં પ્રાર્થના કરતો હતો. અને મેં એક દશ્ય જોયું. 
૧૮મેં ઈસુને જોયો અને ઈસુએ મને કહ્યું; ઉતાવળ કર, 
યરૂશાલેમ હમણા જ છોડી જા. અહીંના લોકો મારા 
વિશેનું સત્ય સ્વીકારશે નહિ.' ૧૯મેં કહ્યું, 'પણ પ્રભુ 
લોકો જાણે છે કૅ હું તે હતો જેણે વિશ્રાસીઓને 
બંદીખાનામાં નાખીને તેઓને માર્યા હતા. હું દરેક 
સભાસ્થાનમાં તારા પર જેઓ વિશ્વાસ કરે છે તેઓને 
શોધવા અને તે લોકોને પકડવા ગયો છું. ચબ્લોકો એ 
પણ જાણે છે કૅ જ્યારે તારા સાક્ષી સ્તેફનને મારી નાખ્યો 
હંતો ત્યારે હું ત્યાં હતો. હું ત્યાં ઊભો રહીને સંમત 
થયો હતો કૅ તેઓએ સ્તેફનને મારી નાખવો જોઈએ. 
જે લોકો તેને મારી નાખતા હતા તેમનાં વસ્રો પણ હું 
સાચવતો હતો.' “પણ ઈસુએ મને કહ્યું, 'હવે ચાલ્યો 
જા. હું તને ઘણે દૂર બિનયહૂદી લોકો પાસે મોકલીશ.” 

રજ્યારે પાઉલે બિનયહૂદી લોકો પાસે જવાની છેલ્લી 
વાત કરી ત્યારે લોકોએ ધ્યાનથી સાંભળવાનું બંધ કર્યું. 
તેઓ બધાએ બૂમો પાડી; “તેને મારી નાખો! તેને પૃથ્વી 
પરથી દૂર કરો! આવા માણસને જીવતો રહેવા દેવો ના 
જોઈએ!” ચ્ચ્તેઓએ બૂમો પાડી અને તેઓના ડગલા 
ફેંકી દીધા. તેઓએ હવામાં ધૂળ ફેંકી. ર”પછી સરદારે 
સૈનિકોને પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવા કહ્યું. 
તેણે પાઉલને મારવા માટે સેનિકોને કહ્યું. તે પાઉલ 
પાસે કહેવડાવવા ઈચ્છતો હતો કૅ લોકો શા માટે આમ 
તેની વિરુદ્ધ બૂમો પાડતા હતા. રપતેથી સેનિકો પાઉલને 





અનાન્યા પ્રેરિતોનાં કૃત્યોમાં આ નામનાં ત્રણ વ્યકિતઓ છે. 
જૂઓ પ્રે.કુ. પ:૧ અને બીજા બે માટે ર૩:ર. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો રર:ર૬-૨૩:૧૫ 


બાંધીને મારવાની તેયારી કરતા હતા. પણ પાઉલે લશ્કરી 
સૂબેદારને કહ્યું, “શું તમને જે દોષિત સાબિત થયેલ 
નથી તે રોમન નાગરિકને મારવાનો અધિકાર છે?” 

રજ્યારે સૂબેદારે આ સાંભળ્યું, તે સરદાર પાસે ગયો. 
તે સરદારે કહ્યું, "તું શું કરે છે તે તું જાણે છે?! આ માણસ 
(પાઉલ) રોમન નાગરિક છે!” 

ચસરદાર પાઉલ પાસે આવ્યો અને પૂછયું, “શું તું 
રોમન નાગરિક છે?” 

પાઉલે જવાબ આપ્યો, "હા.” 

રસરદારે કહ્યું, "મે રોમન નાગરિકં થવા માટે ઘણા 
પૈસા આપ્યા છે.” 

પણ પાઉલે કહ્યું, “હું તો જન્મથી જ રોમન નાગરિક 
છું,” ર૯ત્યારે જેઓ તેને પ્રશ્નો કરવાની તૈયારીમાં હતા. 
તેઓ તરત પાઉલને મૂકીને જતા રહા. તે સરદારને 
ભય હતો કારણ કૅ તેણે પાઉલને સખત બાંધ્યો હતો 
અને પાઉલ એક રોમન નાગરિક હતો. 


યહૂદી આગેવાનો સમક્ષ પાઉલનું વક્તવ્ય 

૨૦બીજે દિવસે યહૂદીઓ પાઉલની વિરુદ્ધ શા માટે 
બોલતા હતા. તેનું કારણ જાણવા માટે સરદારે નક્કી 
કર્યું. તેથી તેણે મુખ્ય યાજકોને અને યહૂદીઓની 
ન્યાયસભાને હાજર થવા હુકમ કર્યો. તે સરદારે પાઉલની 
સાંકળો છોડી. પછી તે પાઉલને બહાર લાવ્યો અને 
તેઓની સભા આગળ પાઉલને ઊભો રાખ્યો. 
રે ડે પાઉલે યહૂદીઓની ન્યાયસભાની સભા 

તરફ જોઈને કહ્યું, "ભાઈઓ, હું મારું જીવન 

દેવ સમક્ષ શુદ્ધ અંત:કરણથી જીવ્યો છું, હંમેશા મને જે 
સાચું લાગ્યું હતું તે જ મેં કર્યું છે.” ચઅનાન્યા પ્રમુખ 
યાજક ત્યાં હતો. અનાન્યાએ પાઉલને સાંભળ્યો અને 
જે માણસો પાઉલની નજીક ઊભા હતા તેઓને તેના 
મોં પર મારવા કહ્યું. ગપાઉલે અનાન્યાને કહ્યું, "દેવ 
તને પણ મારશે. તું એક ગંદી દિવાલ જેવો છે જે સફેદ 
ધોળેલી છે. તું ત્યાં બેસે છે અને મારો ન્યાય મૂસાના 
નિયમશાસનો ઉપયોગ કરીને કરે છે. પણ તું તેઓને 
મને મારવાનું કહે છે અને તે મૂસાના નિયમની વિરુદ્ધ 
છે.” 

૪પાઉલની નજીક ઊભેલા તે માણસોએ તેને ક્યું, 
“તું દેવના પ્રમુખ યાજકને આવું કહી શકૅ નહિ. તું એનું 
અપમાન કરે છે.” 

પપાઉલે કહ્યું, “ભાઈઓ, એ પ્રમુખ યાજક છે તે હું 
જાણતો નહોતો. તે ધર્મશાસોમાં લખ્યું છે, કૅ 'તમારે 


૧૮૬ 


તમારા લોકોના અધિકારી વિષે ખરાબ બોલવું જોઈએ 
નહિ.'* ” 

ધસભામાંના કૅટલાએક માણસો સદૂકીઓ અને બીજા 
કૅટલાએક ફરોશીઓ હતા. તેથી પાઉલને વિચાર આવ્યો. 
તેણે તેઓના તરફ બૂમ પાડી, "મારા ભાઈઓ, હું ફરોશી 
છું અને મારા પિતા પણ ફરોશી હતા. હું અહીં કસોટી 
પર છું કારણ કૅ મને આશા છે કૅ લોકો મૃત્યુમાંથી 
ઉઠશે!” 

જ્યારે પાઉલે આમ કહ્યું, ત્યાં ફરોશીઓ અને 
સદૂકીઓની વચ્ચે એક મોટી તકરાર થઈ. સમૂહમાં 
ભાગલા પડ્યા હતા. ((સદૂકીઓ માનતા હતા કૅ મૃત્યુ 
પછી લોકો ફરીથી જીવતા થઈ શકૅ નહિ. સદૂકીઓ 
શીખવે છે કૅ દૂત અથવા આત્મા પણ નથી. પરંતુ ફરોશીઓ 
આ બધી વસ્તુઓમાં માને છે.) “આ બધા યહૂદીઓએ 
વધારે મોટા સાદે બૂમો પાડવાની શરૂઆત કરી, શાસ્રીઓ 
અને કૅટલાએક જે ફરોશીઓ હતા તેઓ ઊભા થયા 
અને દલીલો કરી, "અમને આ માણસમાં કંઈ ખોટું 
જોવા મળ્યું નથી! દમસ્કના રસ્તા પર કદાચ દૂતે કૅ 
આત્માએ તેને કંઈ કહ્યું હોય!” 

૧૦૬લીલોમાંથી તકરાર શરૂ થઈ. સરદારને બીક હતી 
કૅ યહૂદીઓ પાઉલના ટુકડે ટુકડા કરશે. તેથી સરદારે 
સૈનિકોને નીચે જવાનું કહ્યું અને આ યહૂદીઓ પાસેથી 
પાઉલને દૂર લઈ જઈને લશ્કરના કિલ્લામાં લઈ જવા 
માટે કહ્યું. 

૧બીજી રાત્રે પ્રભુ ઈસુ આવ્યો અને પાઉલની 
બાજુમાં ઊભો રલ્યો. તેણે કહ્યું, "હિંમત રાખ! તે 
યરૂશાલેમમાં લોકોને મારા વિષે કહ્યું છે. તારે રોમમાં 
પણ ત્યાંના લોકોને મારા વિષે કહેવા માટે જવાનું છે!” 

૧આબીજી સવારે કૅટલાએક યહૂદીઓએ એક યોજના 
ઘડી. તેઓની ઈચ્છા પાઉલને મારી નાખવાની હતી. 
યહૂદીઓએ તેમની જાતે પ્રતિજ્ઞા કરી કૅ જ્યાં સુધી તેઓ 
પાઉલને મારી નહિ નાખે ત્યાં સુધી તેઓ કંઈ પણ 
ખાશે કૅ પીશે નહિ. ઉ3યાં લગભગ ૪૦ ઉપરાંત 
યહૂદીઓ હતા જેઓએ આ કાવતરું કર્યું હતું. ૧૬આ 
યહૂદીઓ મુખ્ય યાજકો અને વડીલ યહૂદી આગેવાનોની 
પાસે ગયા અને વાત કરી. યહૂદીઓએ કઘ્યું, "અમે 
અમારી જાતે ગંભીર પ્રતિજ્ઞા કરી છે. અમે પ્રતિજ્ઞા લીધી 
છે કૅ જ્યાં સુધી અમે પાઉલને મારી નાખીએ નહિ ત્યાં 
સુધી અમે ખાશું કૅ પીશું નહિ! ૧પતેથી અમે તમારી 
પાસે જે કરાવવા ઈચ્છીએ છીએ તે આ છે. “તમારા 
તરફથી સરદારને તથા બધા યહૂદી આગેવાનો તરફથી 





'તમારે તમારા ... જોઈએ નહિ' નિ. રર:ર૮. 


૧૮૭ 


સંદેશો મોકલો. સરદારને કહો કૅ તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે 
પાઉલને તમારી આગળ રજૂ કરે. સરદારને કહો કૅ તમારી 
ઈચ્છા પાઉલને વધારે પ્રશ્નો પૂછવાની છે. જયારે તે 
અહીં રસ્તા પર હશે, ત્યારે અમે પાઉલને મારી નાખવાની 
રાહ જોઈશું.” 

૧૬૫ણ પાઉલના ભાણિયાએ આ યોજના વિષે 
સાંભળ્યું. તે લશ્કરના બંગલામાં ગયો અને પાઉલને તે 
યોજના વિષે કહ્યું. ''પછી પાઉલે એક લશ્કરના 
અમલદારને બોલાવ્યો અને તેને કહ્યું,'આ યુવાન 
માણસને સરદારની પાસે લઈ જા. તેની પાસે તેને માટે 
સંદેશો છે.” ૧તેથી તે લશ્કરનો અમલદાર પાઉલના 
ભાણિયાને સરદાર પાસે લાવ્યો. તે અમલદારે કહ્યું,"તે 
કૅદી પાઉલે આ યુવાન માણસને તારી પાસે લાવવા 
માટે મને કહ્યું. તેની ઈચ્છા તને કંઈક કહેવાની છે.” 

૧૯તે સરદાર તે યુવાન માણસને એક જગ્યાએ દોરી 
ગયો જ્યાં તેઓ એકલા હોય. તે સરદારે પૂછયું; “તું મને 
શું કહેવા ઈચ્છે છે?” 

ર૦તે યુવાન માણસે કહ્યું, "યહૂદીઓએ નક્કી કર્યું 
છે કૅ આવતીકાલે ન્યાયસભામાં પાઉલને લઈ આવવા 
માટે તને કહેવું. યહૂદીઓ ઈચ્છે છે કૅ તું વિચારે કૅ 
તેઓની યોજના પાઉલને વધારે પ્રશ્નો પૂછવાની છે. 
“પરંતુ તેઓનામાં વિશ્રાસ કરવો નહિ! ત્યાં લગભગ 
૪૦ યહૂદીઓ જે છુપાયેલા છે અને પાઉલને મારી 
નાખવાની રાહ જોઈ રહા છે. તેઓ બધાએ પ્રતિજ્ઞા 
કરી છે કૅ, જ્યાં સુધી તેઓ પાઉલને મારી નહિ નાખે 
ત્યાં સુધી ખાવું કૅ પીવું નહિ! હવે તેઓ તું હા કહે તેની 
જ રાહ જુએ છે.” 

ચ્તે સરદારે તે યુવાન માણસને દૂર મોકલ્યો. તે 
સરદારે તેને કહ્યું, "કોઈને કહીશ નહિ કૅ તેં મને તેઓની 
યોજના વિષે કહ્યું છે.” 


પાઉલને કૈસરિયા મોકલાય છે 

ચગછી સરદારે બે લશ્કરી અમલદારોને બોલાવ્યા. 
તેણે તેઓને કહ્યું, “મારે કેસરિયા જવા માટે કેટલાક 
માણસોની જરૂર છે. ર૦૦ સૈનિકોને તૈયાર રાખો. ૭૦ 
ઘોડેસવાર સૈનિકો પણ તેયાર રાખો, અને ર૦૦ 
બરછીવાળાઓને પણ આજે રાત્રે નવ વાગે જવા માટે 
તૈયાર રાખો. ૨૪પાઉલની સવારી માટે કેટલાએક ઘોડા 
તૈયાર રાખો. હાકૅમ ફેલિકસ પાસે તેને સહીસલામત 
લઈ જવામાં આવે.” ચપસરદારે એક પત્ર લખ્યો. પત્રમાં 
આ મુજબ લખાણ છે. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૩:૧૬-ર૪:ર 


અેકનામદાર ફેલિકસ હાકૅમને 
કલોદિયસ લુસિયાસની સલામ. 

૨થતે યહૂદીઓએ આ માણસને (પાઉલ) પકડ્યો 
હંતો અને તેઓએ તેને મારી નાખવાની યોજના 
કરી હતી. પરંતુ મેં સાંભળ્યું છે કૅ તે એક રોમન 
નાગરિક છે, તેથી હું મારા સૈનિકો સાથે ગયો અને 
તેને છોડાવ્યો. “હું કારણ જાણવા ઈચ્છું છું કૅ 
તેઓ શા માટે તેની સામે આક્ષેપો કરે છે. તેર્થ 
તેને ન્યાયસભામાં લઈ ગયો. *૯મેં જે જાણ્યું 
આ છે; યહૂદીઓએ કહ્યું; પાઉલે એવું કંઈક કર્યું 
છે જે ખોટું હતું. પણ આ આક્ષેપો તેના પોતાના 
યહૂદી નિયમો વિષે છે તેમાનો એકં પણ લાયક 
નથી. અને આ વસ્તુઓમાંની કેટલીક તો જેલ 
અને મૃત્યુદંડને યોગ્ય છે. 3૦મારું ધ્યાન દોરવામાં 
આવ્યું હતું કૅ કૅેટલાએક યહૂદીઓએ પાઉલને મારી 
નાખવાની યોજના ઘડી રહ્યા હતા. તેથી હું તેને 
તમારી પાસે મોકલું છું. મેં તે ફરિયાદીઓને પણ 
તેમને તેની સામે જે વિરોધ હોય તે કહેવા કહ્યું 
છે. 


0 


ક 


હું 
ગ 
તે 


6 


તે સૈનિકોને જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે તેઓએ 
કર્યું. તે સૈનિકો પાઉલને લઈ ગયા અને તે જ રાત્રે 
અંતિપાત્રિસના શહેરમાં તેઓ તેને લઈ ગયા. *બીજે 
દિવસે ઘોડેસવારો પાઉલ સાથે કેસરિયા પહોંચ્યા. પણ 
બીજા સૈનિકો અને બરછીવાળા માણસો યરૂશાલેમમાં 
લશ્કરના મકાનની પાછળ પાછા ગયા. ગ્ઘોડેસવાર 
સૈનિકો કૈસરિયામાં પ્રવેશ્યા અને હાકૅમને પત્ર આપ્યો. 
પછીથી તેઓએ તેને પાઉલને સોપ્યો. 27તે હાકૅમે પત્ર 
વાંચ્યો. પછી તેણે પાઉલને પૂછયું, "તું કયા દેશનો છે?” 
હાકૅમે જાણ્યું કે પાઉલ ક્લીકિયાનો હતો. *પત્યારે તેણે 
કહ્યું; “ફરિયાદીઓ આવ્યા પછી હું તારા મુકંદમાની 
તપાસ કરીશ.” પછી તેણે તેને હેરોદના દરબારમાં પહેરા 
હેઠળ રાજમહેલમાં રાખવાનો હુકમ કર્યો.” 


યહૂંદીઓનો પાઉલ પર આક્ષેપ 

પાંચ દિવસ બાદ અનાન્યા કેસરિયા શહેરમાં 
જે ગયો. અનાન્યા એ એક પ્રમુખ યાજક હતો, 
અનાન્યા કૅટલાક વડીલ યહૂદી આગેવાનો અને તેર્તુલુસ 
વકીલને પણ લાવ્યો. તેઓ હાકૅમની આગળ પાઉલની 
વિરુદ્ધ આક્ષેપો મૂકવા માટે કૈસરિયા ગયા. ચપાઉલને 
સભામાં લઈ જવામાં આવ્યો. તેર્તુલુસે તેના પર તહોમત 
મૂકવાનું શરૂ કર્યું. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૪:૩-૨૭ 


તેર્તુલુસે કહ્યું; "નેકનામદાર ફેલિકંસ! અમારા લોકો 
તારા કારણે સુખશાંતિ ભોગવે છે. તારી દીર્ઘદષ્ટિથી 
આપણા દેશની ઘણી ખોટી વસ્તુઓને સાચી બનાવાઈ 
હંતી. *તે અમે સર્વ પ્રકારે અને સર્વ સ્થળે પૂરેપૂરી 
કૃતજ્ઞાથી સ્વીકારીએ છીએ. *પણ હું તારો વધારે સમય 
લેવા ઈચ્છતો નથી. તેથી હું ફક્ત થોડા શબ્દો જ કહીશ. 
કૃપા કરીને ધીરજ રાખ અને અમને સાંભળવા પૂરતી 
કૃપા કર. "આ માણસ (પાઉલ) પીડાકારક છે. તે 
દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ યહૂદીઓમાં મતભેદ ફેલાવે 
છે. તે નાઝરેથના સમૂહનો આગેવાન છે. ઘતેણે મંદિરને 
અશુદ્ધ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો. પણ અમે તેને રોક્યો 
છે. (અમે અમારા શાસ પ્રમાણે એનો ન્યાય કરવા ચાહતા 
હતા. પણ લુસિયાસ સરદાર આવીને બહુ જબરદસ્તી 
કરીને અમારા હાથમાંથી એને છોડાવી ગયો, “અને 
એના પર ફરિયાદ કરનારાઓને આપની પાસે આવવાની 
આજ્ઞા કરી)* જો તેની સામેના આ બધા જ આક્ષેપો 
સાચા હોય તો, તું નિર્ણય કરી શકૅ છે. તારી જાતે તેને 
કૅટલાક પ્રશ્નો પૂછ.” બીજા યહૂદીઓ સંમત થયા. 
તેઓએ કહ્યું; "આ વસ્તુઓ ખરેખર સાચી છે!” 

૧૦હાકૅમે પાઉલને બોલવા માટે ઈશારો કર્યો. તેથી 
પાઉલે જવાબ આપ્યો. “નામદાર હાકૅમ ફેલિકંસ, હું 
જાણું છું કે આ દેશનો તું લાંબા સમય સુધી ન્યાયાધીશ 
રહ્યો છે. તેથી હું ખુશીથી મારો બચાવ મારી જાતે તારી 
સમક્ષ રજૂ કરું છું. “હું ફક્ત બાર દિવસ પહેલા જ 
યરૂશાલેમમાં ભજન કરવા ગયો. તું તારી જાતે જ શોધી 
શકૅ છે કે આ સાચું છે. ₹આ યહૂદીઓ જે મારા પર 
તહોમત મૂકૅ છે તેઓએ મને મંદિરમાં કોઈની સાથે 
દલીલ કરતા જોયો નથી. મેં સભાસ્થાનોમાં કે બીજી 
કૌઈ શહેરની જગ્યાએ લોકોને ભેગા કરીને ઉશ્કર્યા નથી. 
૧3આ યહૂદીઓ મારી સામે કોઈ આક્ષેપો સાબિત કરી 
શકૅ તેમ નથી. તેઓ હવે મારી વિરુદ્ધ બોલે છે. ૧₹પણ 
હું તને આ કહીશ. હું અમારા પૂર્વજોના દેવની ભક્તિ, 
ઈસુના માર્ગના શિષ્યો તરીકે કરું છું. યહૂદીઓ કહે છે 
કૅ ઈસુનો સાચો માર્ગ નથી. પણ મને મૂસાના 
નિયમશાસમાં શીખવેલ પ્રત્યેક વાતોમાં વિશ્વાસ છે. 
અને પ્રબોધકોનાં પુસ્તકોમાં જે લખાણ છે તે બધી 
વસ્તુઓમાં પણ મને વિશ્રાસ છે. 'પયહ્‌ૂદીઓને દેવમાં 
આશા છે તે જ આશા મને છે. અને યહૂદીઓમાં અહી 
બધા જ ન્યાયી, અન્યાયી પુનરુત્થાન પામશે. "તેથી 
હું હંમેશા મને જેમાં વિશ્વાસ છે તે કરવા પ્રયત્ન કરું 





કંલમ ૬-૮ (અમે અમારા .. આજ્ઞા કરી) કેટલીક ગ્રીક 
આવૃતિઓમાં આ ભાગ જોડવામાં આવ્યો છે. 


૧૮૮ 


છું. તે દેવ અને માણસો સમક્ષ સાચું છે એમ માનીને 
તેમ કરવા પ્રયત્ન કરું છું.” 

૧૬"હું ઘણાં વર્ષોથી યરૂશાલેમથી દૂર હતો. તેથી હું 
મારા લોકો જે ગરીબ છે અને બલિદાનો અર્પણ કરે છે. 
તેમને લેવા પાછો આવ્યો છું. ૧/જ્યારે કૅટલાએક 
યહૂદીઓએ મને મંદિરમાં જોયો ત્યારે હું આ કરતો 
હતો. મેં શુદ્ધિકરણનો ઉત્સવ પૂર્ણ કર્યો. ત્યાં મારી 
આજુબાજુ કોઈ ટોળું ન હતું. અને મે કોઈ જાતની 
ગરબડ ઊભી કરી ન હતી. '*પણ આસિયાના કૅટલાએક 
યહૂદીઓ ત્યાં હતા. તેઓએ અહીં તારી સમક્ષ ઊભા 
રહેવું જોઈએ. જો મેં ખરેખર કોઈ ખોટું કર્યું હોય તો 
આસિયાના પેલા યહૂદીઓ જે છે તેણે મારા પર તહોમત 
મૂકવું જોઈએ. તેઓ ત્યાં હતા! ચ૦જ્યારે હું યરૂશાલેમમાં 
યહૂદીઓની ન્યાયસભામાં ઊભો હતો ત્યારે તેઓએ 
મારામાં કશું ખોટું જોયું હોય તો આ યહૂદીઓને અહીં 
પૂછો. “જ્યારે હું તેની આગળ ઊભો ત્યારે મેં એક વાત 
જરૂર કરી. મે કહ્યું, 'તુ આજે મારો ન્યાય કરે છે કારણ કૅ 
મને વિશ્રાસ છે કૅ લોકો મૃત્યુમાંથી પુનરુત્થાન પામશે!” 

રફેલિકસ ઈસુના માર્ગ વિષે લગભગ ઘણું બધું 
સમજ્યો. તેણે ન્યાયનું કામ બંધ રખાવી અને કહ્યું, 
“જ્યારે સરદાર લુસિયાસ અહીં આવશે ત્યારે હું આ 
બાબતનો નિર્ણય કરીશ.” ૨ફેલિકસે લશ્કરના 
અમલદારને પાઉલને રક્ષણમાં રાખવા કહ્યું. પણ તેણે 
અમલદારને થોડીક સ્વતંત્રતા આપવા કહ્યું. અને 
પાઉલના મિત્રોને પાઉલની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ લાવી 
આપવાની છૂટ આપવા કદ્યું. 


પાઉલનું ફેલિકંસ અને તેની પત્નીને ઉદબોધન 

અથ્ોડાક દિવસો પછી ફેલિકસ તેની પત્ની દૃુસિલા 
સાથે આવ્યો. તેણી એક યહૂદી હતી. ફેલિકસે પાઉલને 
તેની પાસે લાવવા માટે કહ્યું. ફેલિકસે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં 
વિશ્રાસ વિષેની પાઉલની વાતો ધ્યાનથી સાંભળી. 
ચપ્જ્યારે પાઉલ ન્યાયી જીવન, સંયમ, અને ભવિષ્યમાં 
જે ન્યાય થશે જેવી વસ્તુઓ વિષે બોલ્યો, ત્યારે ફેલિક્સને 
ડર લાગ્યો. ફેલિક્સે કહ્યું; “હવે તું જા, જ્યારે મારી પાસે 
વધારે સમય હશે ત્યારે હું તને બોલાવીશ.” પણ 
ફેલિકસ પાસે પાઉલની સાથે વાત કરવા બીજું એક 
કારણ હતું. ફેલિકસે આશા રાખી કૅ પાઉલ તેને લાંચ 
(પૈસા) આપશે. તેથી ફેલિકંસે પાઉલને વારંવાર બોલાવ્યો 
અને તેની સાથે વાત કરી. 

રથ્પણ બે વરસ પછી પોર્કિયુસ ફેસ્તુસ હાકૅમ બન્યો. 
તેથી ફેલિકસ લાંબો સમય હાકૅમ ન રહો. પરંતુ ફેલિકસે 


૧૮૯ 


પાઉલને બંદીખાનામાં નાખ્યો કારણ કે ફેલિકસ 
યહૂદીઓને ખુશ કરવા કંઈક કરવા ઈચ્છતો હતો. 


પાઉલની કૈસરને મળવાની ઈચ્છા 
ફેસ્તુસ હાકૅમ બન્યો, અને ત્રણ દિવસ પછી 

રપ તે કૈસરિયાથી યરૂશાલેમ ગયો. રમુખ્ય યાજક 
અને મહત્વના યહૂદી આગેવાનોએ ફેસ્તુસની આગળ 
પાઉલની વિરુદ્ધ આક્ષેપો મૂક્યા. તેઓએ ફેસ્તુસને 
તેઓના માટે કંઈક કરવા કહ્યું. તે યહૂદીઓ ઈચ્છતા 
હતા કૅ ફેસ્તુસ પાઉલને પાછો યરૂશાલેમ મોકલે. તેઓ 
પાસે પાઉલને રસ્તામાં જ મારી નાખવાની યોજના 
હતી. *પરંતુ ફેસ્તુસે જવાબ આપ્યો; “ના! પાઉલને 
કૈસરિયામાં રાખવામાં આવશે. હું જલદીથી મારી જાતે 
કૈસરિયા જઈશ. પતમારા કૅટલાએક આગેવાનોએ મારી 
સાથે જવું જોઈએ. જો તેણે ખરેખર કંઈક ખોટું કર્યું હોય 
તો તેઓ ત્યાં કેસરિયામાં તે માણસ (પાઉલ) વિરુદ્ધ 
તહોમત મૂકી શકૅ છે.” 

જેસ્તુસ યરૂશાલેમમાં આઠ કૅ દસ દિવસો રહયો. 
પછી તે કૈસરિયા પાછો ગયો. બીજે દિવસે ફેસ્તુસે 
સેનિકોને તેની આગળ પાઉલને લાવવા માટે કહ્યું. ફેસ્તુસ 
ન્યાયાસન પર બેઠો હતો. પાઉલ ઓરડામાં આવ્યો 
હંતો. જે યહૂદીઓ યરૂશાલેમથી આવ્યાં હતા તેઓ તેની 
આજુબાજુ ઊભા, ઘણા ગંભીર આક્ષેપો તેની વિરુદ્ધ 
મૂક્યા. પણ તેઓ આમાંનું કશું પણ સાબિત કરી શકયા 
નહિ. “પાઉલે પોતાના બચાવ માટે જે કહ્યું તે આ છે. 
“મે યહૂદીઓના નિયમ વિરુદ્ધ, મંદિર વિરુદ્ધ કૅ કેસર 
વિરૃદ્ધ કશું જ ખોટું કર્યું નથી.” 

લપરંતુ ફેસ્તુસની ઈચ્છા યહૂદીઓને ખુશ કરવાની 
હતી. તેથી તેણે પાઉલને પૂછયું, "તારી ઈચ્છા યરૂશાલેમ 
જવાની છે? તું ઈચ્છે છે કે હું ત્યાં આ તહોમતો વિષે 
તારો ન્યાય કરું?” 

૧૦૫ાઉલે કહ્યું, "હમણા હું કેસરના ન્યાયાસન આગળ 
ઊભો છું. જ્યાં મારો ન્યાય થવો જોઈએ તે જ જગ્યા 
આ છે. મેં યહૂદીઓનું કશું ખોટું કર્યું નથી. તમે જાણો 
છો આ સાચું છે. "જો કાયદો કહેતો હોય કૅ મારે મરી 
જવું જોઈએ, તો હું મરવા માટે સંમત છું. હું મૃત્યુમાંથી 
બચવા માટે કહેતો નથી. પણ જો આ તહોમતો સાચા 
ના હોય તો પછી મને કોઈ વ્યક્તિ આ યહૂદીઓને 
હવાલે કરી શકે નહિ, ના! હું મારો કૅસ કૈસર સાંભળે 
એમ ઈચ્છું છું!” 

૧૨ફેસ્તુસે આ બાબત વિષે તેના સલાહકારો સાથે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૫:૧-ર૩ 


વાત કરી. પછી તેણે કહ્યું, “તેથી તુ કેસર પાસે જા અને 
તેને મળ!” 


હેરોદ અગ્રીપા આગળ પાઉલ 

૧ગ્યોડા દિવસો પછી અગ્રીપા રાજા અને બરનિકા 
ફેસ્તુસની મુલાકાતે કેસરિયા આવ્યા. ૧૪તેઓ ત્યાં ઘણા 
દિવસો રહ્યા. ફેસ્તુસે રાજાને પાઉલ સંબંધી કહ્યું, “ત્યાં 
એકં માણસ છે જેને ફેલિકંસે બંદીખાનામાં પૂર્યો છે. 
૧૫જથારે હું યરૂશાલેમ ગયો ત્યારે મુખ્ય યાજકોએ તથા 
યહૂદીઓના વડીલોએ ત્યાં તેની વિરુદ્ધ તહોમતો મૂકયા. 
આ યહૂદીઓ મને તેના મૃત્યુનો હૂકમ કરવા ઈચ્છતા 
હતા.” ૧૫રંતુ મેં જવાબ આપ્યો. “જ્યારે કોઈ માણસ 
પર કંઈક ખોટું કરવાના તહોમતો મૂકવામાં આવે તો 
રોમનો બીજા લોકોને તે માણસનો ન્યાય કરવા માટે 
આપતા ન હતા. પ્રથમ તે માણસને જે માણસોએ તેની 
સામે ફરિયાદ કરી હોય તેનો સામનો કરવાની તક આપવી 
બચાવ તેની જાતે કરવાની પરવાનગી પણ આપવી 
જોઈએ. પ9તેથી આ યહૂદીઓ અહી કૈસરિયા ન્યાય 
માટે આવ્યા. અને મેં સમય ગુમાવ્યો નહિ. બીજે દિવસે 
હું ન્યાયાસનની બેઠક પર બેઠો અને હુકમ કર્યો કૅ તે 
માણસને (પાઉલ) અંદર લાવવામાં આવે. 'યહૂદીઓ 
ઊભા થયા અને તેની સામે તહોમત મૂક્યું. પણ 
યહૂદીઓએ કોઈ ખરાબ ગુનાઓ વિષે ફરિયાદ કરી 
નહિ. હું ધારતો હતો કૅ તેઓ કરશે. “૧તેઓએ જે વાતો 
કહી, તે તેઓના પોતાના ધર્મ અને ઈસુ નામના માણસ 
વિષે હતી. ઈસુ મૃત્યુ પામ્યો છે છતાં પાઉલે દાવો કર્યો 
કૅ તે હજુય જીવે છે. *૦હું આ બાબત વિષે વધું જાણતો 
ન હતો. તેથી મેં પ્રશ્નો પૂછયા નહિ. પણ મેં પાઉલને 
પૂછયું, 'તારી ઈચ્છા યરૂશાલેમમાં જઈને આ બાબતમાં 
ન્યાય કરાવવાની છે?' પણ પાઉલે કેસરિયામાં જ 
રાખવા માટે કહ્યું. તે પાદશાહ પાસેથી નિર્ણય ઈચ્છે છે. 
તેથી મેં હુકમ કર્યો કૅ જ્યાં સુધી હું તેને રોમમાં કૈસર 
પાસે ન મોકલી શકું ત્યાં સુધી તેને કેદમાં રાખવો.” 

રઅગ્રીપાએ ફેસ્તુસને કહ્યું, "આ માણસને સાંભળવો 
મને પણ ગમશે.” 

ફેસ્તુસે કહ્યું,” આવતીકાલે તું એને સાંભળી શકીશ!” 

બજે દિવસે અગ્રીપા અને બરનિકા દેખાયા. તેઓ 
ઘણા મહત્વના લોકો હોય તે રીતે વસો પરિધાન કરીને 
દબદબાથી વર્ત્યા. અગ્રીપા અને બરનિકા લશ્કરના 
અધિકારીઓ અને કેસરિયાના મહત્વના લોકો 
ન્યાયાલયના ખંડમાં ગયા. ફેસ્તુસે પાઉલને અંદર 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો રપ:ર૪-૨૬:૧૮ 


લાવવા સૈનિકોને હુકમ કર્યો. ચ?ફેસ્તુસે કહ્યું, "રાજા 
અગ્રીપા અને તમે બધા લોકો અહીં અમારી સાથે ભેગા 
થયા છો, તમે આ માણસને (પાઉલ) જુઓ છો. 
યરૂશાલેમના તથા અહીંના આ બધા યહૂદી લોકોએ 
મને તેના વિષે ફરિયાદ કરી છે. જ્યારે તેઓએ તેના 
વિષે ફરિયાદ કરી ત્યારે તેઓએ પોકાર કર્યો કૅ, તેને 
મારી નાખવો જોઈએ. ૨પમેં જ્યારે તેનો ન્યાય કર્યો. 
મને કંઈ ખોટું જણાયું નહિ, મને તેને મોતનો હુકંમ 
કરવા કોઈ કારણ જણાયું નહિ. પણ તેણે તેની જાણ 
તેની જાતે કરવા કહ્યું કે તેનો ન્યાય કૈસર વડે થવો 
જોઈએ. તેથી મેં તેને રોમ મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો. 
પણ મારી પાસે તેની વિરુદ્ધ કેસરને લખવા માટે કોઈ 
ચોક્કસ બાબત ન હતી તેથી હું તમારા બધાની આગળ 
ખાસ કરીને રાજા અગ્રીપા પાસે લાવ્યો છું. કારણ કૅ 
તેણે કંઈ ખોટું કર્યું નથી. હું આશા રાખું છું કે તું તેને 
પ્રશ્ન કર અને મને કેસરને કંઈક લખવા દે. ચહું વિચારું 
છું કે બંદોવાનને કૈસર પાસે તેની વિરુદ્ધ કોઈ જાતના 
તહોમતો દર્શાવ્યા વિના મોકલવો તે મૂર્ખતા છે. મને 
એ અયોગ્ય લાગે છે.” 


અગ્રીપા સમક્ષ પાઉલ 
અગ્રીપાએ પાઉલને કહ્યું, “તું હવે તારા 
ર૬ બચાવમાં કહી શકૅ છે.” પછી પાઉલે તેનો 
હાથ ઊચા કર્યો અને બોલવાનું શરૂ કર્યું. ચ્તેણે કહ્યું, "હે 
રાજા અગ્રીપા, મારા વિરુદ્ધ યહૂદીઓએ જે બધા આરોપો 
મૂક્યા છે તે બધાનો હું જવાબ આપીશ. હું માનું છું કૅ 
હું ભાગ્યશાળી છું કે આજે હું તમારી સમક્ષ અહી 
ઊભો રહીને આ કરીશ. ગમને તારી સાથે વાત કરવાનો 
ઘણો આનંદ છે કારણ કૅ તમે બધા યહૂદીઓના રિવાજો 
તથા બાબતો જેના વિષે યહૂદીઓ દલીલો કરે છે તે 
વિષે તમે માહિતગાર છો. કૃપા કરીને ધીરજપૂર્વક મને 
ધ્યાનથી સાંભળો. 
૪“બધા જ યહૂદીઓ મારી આખી જીદગી વિષે જાણે 
છે. શરૂઆતથી મારા પોતાના દેશમાં અને પાછળથી 
યરૂશાલેમમાં હું જે રીતે જીવતો હતો તે તેઓ જાણે છે. 
પઆ યહૂદીઓ મને લાંબા સમયથી જાણે છે. જો તેઓ 
ઈચ્છે તો, તેઓ તમને કહી શકશે કૅ, હું એક સારો 
ફરોશી હતો. અને ફરોશીઓ અમારા ધર્મના નિયમોનું 
પાલન, યહૂદી લોકોના બીજા સમૂહો કરતાં વધારે 
કાળજીપૂર્વક કરે છે. જ્હમણૉ હું ન્યાય માટે ઊભો છું 
કારણ કૅ દેવે જે વચન અમારા પૂર્વજોને આપ્યું હતું 
તેમા મને આશા છે. *આ તે વચન છે કૅ આપણા 


૧૯૦ 


લોકોની બાર જાતિઓ તે (પારિવારિક સમૂહ)પ્રાપ્ત 
કરવાની આશા રાખે છે. આ આશાથી યહૂદીઓ રાત 
દિવસ દેવની સેવા કરે છે. મારા રાજા, યહૂદીઓએ 
મારા ઉપર તહોમત મૂક્યાં છે કારણ કૅ હું પણ એ જ 
વચનની આશા રાખું છું. “શા માટે તમે લોકો વિચારો 
છો કૅ મૃત્યુ પામેલા લોકોને દેવ ઉઠાડે છે તે અસંભવિત 
છે? ૯જ્યારે હું એક ફરોશી હતો, ત્યારે મેં વિચાર્યું હતું કૅ 
નાઝરેથના ઈસુના નામ વિરુદ્ધ મારે ઘણું કરવું જોઈએ. 
૧ને યરૂશાલેમમાં મેં વિશ્વાસીઓની વિરુદ્ધ ઘણું 
કર્યું. પ્રમુખ યાજકોએ મને આમાંના ઘણા લોકોને જેલમાં 
પૂરવાનો અધિકાર આપ્યો હતો. જ્યારે ઈસુના શિષ્યોને 
મારી નાખવામાં આવતા હતા. હું સંમત થતો કૅ તે એકં 
સારી બાબત હતી. "પ્રત્યેક સભાસ્થાનમાં મેં તેઓને 
શિક્ષા કરી. મૅ તેઓની પાસે ઈસુની વિરુદ્ધમાં ખરાબ 
કહેવડાવવા પ્રયત્ન કર્યો. હું આ લોકોની વિરુદ્ધ એટલો 
બધો ગુસ્સે થયો હતો કૅ મેં બીજા શહેરોમાં જઈને 
તેઓને શોધીને તેઓને ઈજા પહોંચાડી. 


ઈસુના દર્શન વિષે પાઉલનું કથન 

૧ર“એક વખતે મુખ્ય યાજકોએ મને દમસ્ક જવા 
માટેની સત્તા અને પરવાનગી આપી. "હું દમસ્કના 
માર્ગ પર હતો. હે રાજા! બપોરનો સમય હતો. મેં 
આકાશમાંથી પ્રકાશ જોયો. તે પ્રકાશ સૂર્યથી પણ વધારે 
તેજસ્વી હતો. તે તેજ મારી ચારે બાજુ અને જે માણસો 
મારી સાથે મુસાફરી કરતાં હતા તેઓના પર પ્રકાશ્યું. 
૧૪અમે બધા જમીન પર પડી ગયા. પછી મેં એક વાણી 
યહૂદી ભાષામાં સાંભળી. તે વાણીએ કહ્યું, "શાઉલ, 
શાઉલ તું મને કૅમ સતાવે છે? મારી સાથે લડવામાં તું 
તારી જાતને જ નુકસાન કરી રહયો છે.” 'પમે કહ્યું, 
'પ્રભુ! તું કોણ છે? પ્રભુએ કહ્યું, 'હું ઈસુ છું. તું જેને 
સતાવે છે તે હું છું. ઊભો થા! મારો સેવક થવા માટે 
મેં તને પસંદ કર્યો છે. તું મારો સાક્ષી થશે-તે આજે 
મારા વિષે જોયું છે અને પછી હું તને જે બતાવીશ તે તું 
લોકોને કહીશ. તેના કારણે હું આજે તારી પાસે આવ્યો 
છું. ૧શ્હું તારા પોતાના લોકોથી તને ઈજા થવા દઈશ 
નહિ. અને હું તારું બિનયહૂદીઓથી પણ રક્ષણ કરીશ. 
હું આ લોકો પાસે તને મોકલુ છું. ૧તું તે લોકોને સત્ય 
બતાવ. લોકો અંધકારમાંથી (પાપ) અજવાળામાં (સારા) 
પાછા ફરશે. તેઓ શેતાનની સત્તામાંથી પાછા ફરી દેવ 
તરફ પાછા ફરશે. પછી તેઓના પાપો માફ કરવામાં 
આવશે. જે લોકો મારામાં વિશ્વાસ રાખીને પવિત્ર થયા 
છે તેઓ તેમાં ભાગીદાર થશે.” 


૧૯૧ 


પાઉલ તેના કાર્ય વિષે કહે છે 

૧૯પાઉલે બોલવાનું ચાલુ રાખ્યું. “રાજા અગ્રીપા, 
જ્યારે મેં આ આકાશી દર્શન જોયું, પછી મેં તેની આજ્ઞા 
માની. ૨૦મેં લોકોને કહેવાનું શરૂ કર્યું. “તેઓએ પસ્તાવો 
કરવો જોઈએ અને દેવ પાસે પાછા ફરવું જોઈએ. મેં તે 
લોકોને કહ્યું કે તેઓએ ખરેખર પસ્તાવો કર્યો છે તે 
દર્શાવવા તેવાં કામો કરવાં જોઈએ. મેં સર્વ પ્રથમ આ 
વસ્તુઓ દમસ્કના લોકોને કહી. પછી હું યરૂશાલેમના 
તથા યહૂદીઆના દરેક ભાગમાં ગયો અને આ વાતો 
ત્યાં લોકોને કહી અને બિનયહૂદી લોકો પાસે પણ હું 
ગયો. “આ કારણથી જ યહૂદીઓએ મને પકડીને અને 
મંદિરમાં મારી નાખવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ચચ્પણ 
દેવે મને મદદ કરી અને હજુ આજે પણ તે કરે છે. હું 
અહીં ઊભો છું કારણ કૅ મને દેવની મદદ મળી છે અને 
મે જે કંઈ જોયું છે તે બધું લોકોને હું કહું છું. પણ હું કશું 
પણ નવું કહેતો નથી. મૂસાએ અને પ્રબોધકોએ કહ્યું છે 
કૅ તે થશે એ જ વાત હું કહું છું. ચચૈઓઅએ કહ્યું છે કૅ 
ખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામશે અને તે પ્રથમ જ મૃત્યુમાંથી 
પુનરુત્થાન પામશે. મૂસાએ અને પ્રબોધકોએ કહ્યું છે કૅ 
ખ્રિસ્ત યહૂદી લોકો અને બિનયહૂદી લોકો માટે પ્રકાશ 
લાવશે.” 


પાઉલનો અગ્રીપાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન 

ચ૪જ્યારે પાઉલ તેની જાતે બચાવમાં આ વાતો કહેતો 
હંતો ત્યારે ફેસ્તુસે પોકાર કર્યો, "પાઉલ, તું ઘેલો છે! 
વધુ પડતી વિધાએ તને ઘેલો બનાવ્યો છે!” 

સપપાઉલે કહ્યું, "“નેકનામદાર ફેસ્તુસ, હું ઘેલો નથી. 
હું જે વાતો કહું છું તે સાચું છે. મારાં વચનો એ એક 
મૂર્ખ માણસનાં વચનો નથી. હું ગંભીર છું. ચધરાજા 
અગ્રીપા આ વસ્તુઓ વિષે જાણે છે. હું તેની સાથે મુક્ત 
રીતે વાત કરી શકું છું. હું જાણું છું કે તેણે આ બધી વાતો 
વિષે સાંભળ્યું છે. શા માટે? કારણ કૅ આ વાતો જ્યાં 
બધા લોકો જોઈ શકૅ ત્યાં બને છે. ચ?રાજા અગ્રીપા, 
પ્રબોધકોએ જે લખ્યું છે તે વાતોમાં તને વિશ્વાસ છે? 
હું જાણું છું કૅ તું વિશ્રાસ કરે છે!” 

રરાજા અગ્રીપાએ પાઉલને કહ્યું, “તું એમ વિચારે 
છે કૅ મને આટલી સહેલાઈથી ખ્રિસ્તી થવા માટે 
સમજાવી શકીશ?” 

રપાઉલે કહ્યું, "એ બહુ મહત્વનું નથી કૅ તે સહેલું 
છે કૅ કઠિન છે, હું દેવને પ્રાર્થના કરું છું કૅ માત્ર તું જ 
નહિ પરંતુ પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આજે મને ધ્યાનથી સાંભળે 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૬:૧૯-૨૭:૯ 


છે તેઓ બચાવાશે-મારે જે બેડીઓ છે તે સિવાય મારા 
જેવા થશે!” 

૩૦રાજા અગ્રીપા, હાકૅમ ફેસ્તુસ, બરનિકા, અને 
તેઓની સાથે બેઠેલા બધા લોકો ઊભા થઈ ગયા. "અને 
ખંડ છોડી ગયા. તેઓ એક બીજા સાથે વાતો કરતા 
હતા. તેઓએ કહ્યું; “આ માણસને દેહાતદંડ કે 
બંદીખાનામાં નાખવો જોઈએ નહિ, ખરેખર તેણે કંઈ 
ખોટું કર્યું નથી!” ૩૨અને અગ્રીપાએ ફેસ્તુસને કહ્યું, "જો 
તેણે કૈસર પાસે દાદ માંગી ના હોત તો આપણે આ 
માણસને જવા માટે મુક્ત કરી શક્યા હોત.” 


પાઉલની રોમની યાત્રા 
રે તે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કૅ આપણે 
ઈટાલી તરફ વહાણ ઠંકારવું. જુલિયસ 
નામનો લશ્કરી સૂબેદાર પાઉલ અને બીજા કૅટલાએક 
બંદીવાનોની ચોકી કરતો હતો. જુલિયસ પાદશાહના 
સૈન્યમાં સેવા કરતો હતો. ચઅમે વહાણમાં બેઠા અને 
વિદાય થયા. વહાણ અદ્રમુત્તિયાના શહેરમાંથી આવ્યું 
હંતું. અરિસ્તાર્ખસ અમારી સાથે હતો. તે મકદોનિયાના 
થેસ્સલોનિકાના શહેરનો માણસ હતો. *બીજે દિવસે 
અમે સિદોન શહેરમાં આવ્યા. જુલિયસ પાઉલ તરફ 
ઘણો સારો હતો. તેણે પાઉલને તેના મિત્રોની મુલાકાત 
લેવા જવાની છૂટ આપી. આ મિત્રો પાઉલની 
જરૂરિયાતોની કાળજી રાખતા. *અમે સિદોન છોડયું 
અને સૈપ્રસ ટાપુ નજીક વહાણ હંકારી ગયા કારણ કૅ 
પવન અમારી વિરુદ્ધ ફૂંકાતો હતો. પઅમે કિલીકિયા 
અને પમ્ફૂલિયા પાસેનો સમુદ્ર ઓળંગ્યો. પછી અમે 
લૂક્રિયાના મૂરા શહેરમાં આવ્યા. ધ્મૂરામાં લશ્કરના 
અમલદારને આલેકસાંદ્રિયાના શહેરનું વહાણ મળ્યું. 
આ વહાણ ઈટાલી જતું હતું. તેથી તેણે અમને તેમાં 
બેસાડ્યા. 
9અમે ઘણા દિવસો સુધી ધીમે ધીમે હંકાર્યું. અમારા 
માટે કંનિદસ પહોંચવું ઘણું કંઠિન હતું. કારણ કૅ પવન 
અમારી વિરુદ્ધ ફૂંકાતો હતો અમે તે રસ્તે જરાય આગળ 
જઈ શક્યા નહિ. તેથી અમે સાલ્મોનીની નજીક ક્રીતની 
ટાપુની દક્ષિણ બાજુએ હંકારી ગયા. “અમે કિનારે કિનારે 
હંકારી ગયા. પણ હંકારવું ઘણું કઠણ હતું. પછી અમે 
(સલામત બંદર) (સેફ હાબેર્સ। નામે ઓળખાતી જગ્યાએ 
આવ્યા. ત્યાં નજી કમાં લસૈયા શહેર છે. 
લપણ અમે ઘણો સમય બગાડ્યો છે. હવે હંકારવું 
એ ઘણું ભયાનક હતું, કારણ કૅ યહૂદીઓના ઉપવાસનો 
દિવસ પછી લગભગ તેમ થયું હતું. તેથી પાઉલે તેમને 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨૭:૧૦-૩૫ 


ચેતવણી આપી. ૫૦"ભાઈઓ, હું જોઈ શકું છું કે આ 
સફરમાં ઘણી આફતો આવશે. વહાણ અને વહાણની 
અંદરની વસ્તુઓનો વિનાશ થશે. આપણા જીવો પણ 
જોખમમાં હશે!” ઉપરંતુ કપ્તાન અને વહાણના માલિકૅ 
પાઉલે જે કંઈ કહ્યું તે માન્યું નહિ અને લશ્કરના સૂબેદારે 
પાઉલનો વિશ્રાસ કર્યો નહિ. તેને બદલે સૂબેદારે જે 
કપ્તાને અને વહાણના માલિકે કહ્યું તે માન્યું. ૧ને તે 
બંદર શિયાળામાં વહાણોને રહેવા માટે સારી જગ્યા ન 
હતી. તેથી ઘણા માણસોએ નિર્ણય કર્યો કૅ વહાણે ત્યાંથી 
વિદાય થવું જોઈએ. તે માણસોને આશા હતી કૅ આપણે 
ફેનિક્સ જઈ શકીએ. વહાણ ત્યાં શિયાળામાં રહી શકૅ. 
ફેનિકંસ ક્રીત ટાપુ પર આવેલું શહેર હતું. અને તેને 
એક બંદર છે જેનું મુખ અગ્રિકોણ તથા ઈશાન ખૂણા 
તરફ છે. 


તોફાન 

૧૨૫છી દક્ષિણ તરફથી સારો પવન ફૂંકાવાની શરૂઆત 
થઈ. વહાણ પરના માણસોએ વિચાર્યું. "આપણે જોઈએ 
છે તે આ પવન છે. હવે તે આપણી પાસે છે!” તેથી 
તેઓએ લંગર ખેંચ્યું અને ક્રીત કિનારાની નજીક હંકારી 
ગયા. ૧૪પણ થોડા સમય પછી (નોર્થ ઈસ્ટ-યુરાકુલોન) 
ઉત્તરપૂર્વીય નામનો તોફાની પવન ટાપુ ઓળંગીને ધસી 
આવ્યો. 'પ્વહાણ પવનમાં સપડાયું. અને દૂર ઘસડાઈ 
ગયુ. વહાણ પવનની વિરુદ્ધમાં હંકારી શકાતું ન હતું. 
તેથી અમે પ્રયત્ન કરવાનો બંધ કર્યો અને પવનની 
સાથે ઘસડાવા દીધું. '૬અમે કૌદા નામના એક નાના 
ટાપુ તરફ હંકારી ગયા. પછી અમે બચાવ હોડી લાવવામાં 
સામર્થ્યવાન થયા. પણ તે કરવું ઘણું અઘરું હતું. 
૧9માણસોના બચાવ હોડીને અંદર લાવ્યા બાદ તેઓએ 
વહાણને સાથે રાખવા વહાણની આજુબાજુ દોરડાં 
બાંધ્યા. તે માણસોને બીક હતી કૅ વહાણ સૂર્તિસના 
રેતીના કિનારા સાથે અથડાશે. તેથી તેઓએ સઢસામાન 
નીચે ઉતાર્યા અને પવનથી વહાણને તણાવા દીધું. 
૧/બીજે દિવસે અમારા તરફ એટલા જોરથી પવન ફૂંકાતો 
હંતો કૅ માણસોએ વહાણમાંથી કૅટલીક વસ્તુઓ બહાર 
કેંકી દીધી. ૧૧એક દિવસ પછી તેઓએ વહાણનાં સાધનો 
પોતાના હાથે જ બહાર કેંકી દીધા. ચ૦ઘણા દિવસો સુધી 
અમે સૂર્ય કૅ તારાઓ જોઈ શક્યા નહિ. તોફાન ઘણું 
ખરાબ હતું. અમે જીવતા રહેવાની બધી આશા ગુમાવી 
હંતી. અમે વિચાર્યું અમે મરી જઈશું. 

“તે માણસોએ ઘણા દિવસો સુધી કંઈ ખાધું નહિ. 
પછી એક દિવસ પાઉલ તેઓની આગળ ઊભો રલયો 


૧૯૨ 


અને બોલ્યો; "માણસો, મેં તમને ક્રીત નહિ છોડવાનું 
કલયું હતું. તમે મને ધ્યાનથી સાંભળ્યો હોત તો પછી 
તમને આ બધું નુકંસાન અને ખોટ થાત નહિ. ચપણ 
હવે હું તમને ખુશી થવા કહું છું. તમારામાંનો કોઈ 
મૃત્યુ પામશે નહિ. પણ વહાણનો નાશ થશે. ચગ્ગઈ 
રાત્રે દેવ તરફથી એક દેવદૂત મારી પાસે આવ્યો. હું 
જેની ભક્તિ કરું છું તે દેવ આ છે. હું તેનો છું. ચ”દેવના 
દૂતે કહ્યું, 'પાઉલ, ગભરાઈશ નહિ! તારે કૈસરની સામે 
ઊભા રહેવાનું જ છે. અને દેવે આ વચન આપ્યું છે. તે 
તારી સાથે વહાણમાં હંકારતા હશે તે બધા લોકોની 
જીંદગી તારે ખાતર બચાવશે અને તારે ખાતર તે પેલા 
લોકોનું જીવન પણ બચાવશે જે તારી સાથે વહાણ 
હંકારે છે.' ચ્ધતેથી માનવબંધુઓ પ્રસન્ન થાઓ! મને 
દેવમાં વિશ્રાસ છે. તેના દૂતે કહ્યું તે મુજબ જ બધું 
બનશે. ચધપણ આપણે એક બેટ પર અથડાવું પડશે.” 

ચૌદમી રાત આવી ત્યારે અમે આંદ્રિયા સમુદ્રમાં 
આમ તેમ તરતા હતા. ખલાસીઓને લાગ્યું આપણે 
જમીનની નજીક છીએ. ચ“તેઓએ દોરડાને છેડે વજન 
લટકાવીને પાણીની અંદર ફેંક્યા. તેઓએ જોયું દરિયાની 
ઊડાઈ ૧૨૦ ફૂટ હતી. તેઓ થોડા આગળ ગયા અને 
ફરીથી દોરડા નાખ્યા તો ત્યાં ૯૦ ફૂટ ઊડાઈ હતી. 
ચખલાસીઓને ભય હતો કૅ આપણે ખડકો સાથે 
અથડાઈશું. તેથી તેઓએ ચાર લંગર વહાણના પાછલા 
ભાગમાંથી પાણીમાં નાખ્યા. પછી તેઓ દિવસનો પ્રકાશ 
આવે તે માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. *9કૅટલાએક 
ખલાસીઓની ઈચ્છા વહાણ છોડીને જવાની હતી. 
તેઓએ (જીવનરક્ષા) મછવો પાણીમાં ઉતાર્યો. 
ખલાસીઓ બીજા માણસો વિચારે એમ ઈચ્છતા હતા કૅ 
તેઓ વહાણની સામેથી વધારે લંગર નાખતા હતા. ઝપણ 
પાઉલે લશ્કરના સૂબેદાર અને બીજા સૈનિકોને કહ્યું, 
"જો આ લોકો વહાણમાં નહિ રહે તો પછી તેઓને 
બચાવાશે નહિ!” *તેથી સૈનિકોએ દોરડાં કાપી નાખ્યાં 
અને જીવનરક્ષા મછવાને પાણીમાં છોડી દીધું. 

જ્યારે અમે દિવસ ઉગવાની રાહ જોતા હતા ત્યારે 
પાઉલે બધા લોકોને કંઈક ખાવા માટે સમજાવવાની 
શરૂઆત કરી. તેણે કહ્યું, "ગયા બે અઠવાડિયાથી તમે 
ભૂખ્યા રહીને રાહ જોઈ છે. તમે ૧૪ દિવસ સુધી ખાધું 
નથી. હું તમને હવે વિનંતી કરું છું કે, તમે કંઈક 
ખાઓ.” પછી તેણે આ કહ્યું. “તમારે જીવતા રહેવા 
માટે આ તમારા માટે જરૂરી છે. તમારામાંના કોઈના 
માથાનો એક વાળ પણ ખરવાનો નથી,” ગપપાઉલે 
કૅટલીક રોટલી લીધી તેઓના બધાની સમક્ષ દેવની 


૧૯૩ 


સ્તુતિ કરી. તેણે એક ટુકડો તોડ્યો અને ખાવાની શરૂઆત 
કરી. ગ5બધા લોકોને વધારે સારું લાગ્યું. તેઓ બધાએ 
પણ ખાવાનું શરૂ કર્યું. *%ત્યાં વહાણમાં ર૭૬ લોકો 
હતા.) "અમે અમારી ઈચ્છા મુજબ અમે બધું ખાધું. 
પછી અમે વહાણને હલકું કરવા સમુદ્રમાં અનાજ 
નાખવાનું શરૂ કર્યું. 


વહાણનો વિનાશ 

ગ૯જ્યારે દિવસનો પ્રકાશ આવ્યો ત્યારે ખલાસીઓએ 
જમીન જોઈ. પણ તેઓને તે જમીન ક્યાંની હતી તે 
ખબર ન હતી. તેઓએ (રેતીના) કાંઠાવાળી ખાડી જોઈ. 
ખલાસીઓની ઈચ્છા, જો તેઓ કરી શકે તો વહાણને 
કિનારા સુધી હંકારવાની હતી. ₹૦તેથી તેઓએ સુકાનને 
પકડી રાખવા દોરડાં અને લંગરો સમુદ્રમાં નાખ્યા. પછી 
તેઓએ તે સાથે દોરડાં પણ ઢીલા કરી દીધાં. સામેનો 
સઢ પવન તરફ ચઢાવી દીધો અને કિનારા તરફ હંકાર્યું. 
*પણ વહાણ ત્યાં રેતીના કિનારા સાથે અથડાયું. 
વહાણનો આગળનો ભાગ ત્યાં ચોટી ગયો. તે વહાણ 
હાલી શકયું નહિ. પછી મોટા મોજાંઓએ વહાણના 
પાછળના ભાગના ટુકડા કરવાનું શરૂ કર્યું. 

૪સ્સૈનિકોએ કેદીઓને મારી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો, 
જેથી કોઈ પણ કૅદી તરીને દૂર ભાગી શકૅ નહિ. 7ગપરંતુ 
લશ્કરી સૂબેદાર પાઉલને જીવતો રાખવા ઈચ્છતો હતો. 
તેથી તેણે સૈનિકોને કેદીઓને મારી નાખવાની પરવાનગી 
આપી નહિ. જુલિયસે જે લોકો તરવા માટે પાણીમાં 
કૂંદકો મારી જમીન સુધી તરી જઈ શકે તેમ હોય તેને 
પ્રથમ તેમ કરવા કહ્યું. “બીજા લોકોએ વહાણના 
પાટિયાં કૅ ટુકડાઓનો ઉપયોગ કર્યો અને આ રીતે બધા 
લોકો જમીન પર ઉતર્યા. તે લોકોમાંથી કોઈનું મૃત્યુ 
થયું નહિ. 


પાઉલ માલ્ટાના ટાપુ પર 
જ્યારે અમે જમીન પર સલામત હતા. અમે 
ર૮ જાણ્યું કે તે ટાપુ માલ્ટા કહેવાતો હતો. ચ્તે 
વખતે વરસાદ વરસતો હતો અને ખૂબ ઠંડી હતી. પણ 
જે લોકો ત્યાં રહેતા હતા તે અમારા પ્રત્યે ઘણા સારા 
હતા. તેઓએ અમારા માટે અગ્નિ સળગાવ્યો અને અમારા 
બધાનું સ્વાગત કર્યું. ગપાઉલે આગ માટે થોડીક સૂકી 
લાકડીઓ ભેગી કરી. પાઉલ તે અગ્નિમાં લાકડા નાખતો 
હતો ત્યારે ગરમીને કારણે એક ઝેરી સાપ બહાર આવ્યો 
અને પાઉલના હાથે કરડ્યો. ”ટાપુ પર લોકોએ પાઉલના 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨૭:૩૬-ર૮:૧૫ 


હાથ પર સાપને લટકતો જોયો. તેઓએ કહ્યું, “આ 
માણસ એક ખૂની હોવો જોઈએ. તે સમુદ્રમાં મૃત્યુ 
પામ્યો નહિ, પણ ન્યાય તેને જીવતો રહેવા દેવા ઈચ્છતો 
નથી.” પપણ પાઉલે તે સાપને અગ્નિમાં ઝટકી નાખ્યો. 
પાઉલને કોઈ ઈજા થઈ નહિં. ઇલોકો ધારતા હતા કૅ 
પાઉલને સોજો ચડશે અથવા તો એકાએક પડીને તે 
મરી જશે. લોકોએ રાહ જોઈ અને લાંબા સમય સુધી 
ધ્યાનથી જોયું. પણ તેનું કંઈ જ ખોટું થયું નહિ. તેથી 
લોકોએ તેમના પાઉલ વિષેના અભિપ્રાય બદલ્યા. 
તેઓએ કહ્યું,'તે એક દેવ છે!” *ત્યાં તે જ પ્રદેશમાં 
કૅટલાએક ખેતરો હતાં. તે ટાપુ પરનો એક મહત્વનો 
માણસ આ ખેતરોનો માલિક હતો. તેનું નામ પબ્લિયુસ 
હંતું. તેણે તેના ઘરમાં અમારું સ્વાગત કર્યું. પબ્લિયુસ 
મારા માટે ઘણો સારો હતો. અમે તેના ઘરમાં ઘણા 
દિવસ ર્યા. “પબ્લિયુસનો પિતા ઘણો બિમાર હતો. તે 
તાવને લીધે પથારીવશ હતો. તેને મરડો થયો હતો. 
પરંતુ પાઉલ તેની પાસે ગયો અને તેના માટે પ્રાર્થના 
કરી. પાઉલે તેના હાથો તે માણસના માથા પર મૂક્યા 
અને તેને સાજો કર્યો. “આ બનાવ પછી ટાપુ પરના 
લોકો જેઓ બિમાર હતા તેઓ પાઉલ પાસે આવ્યા. 
પાઉલે તેઓને પણ સાજા કર્યા. ૧૦૧૧ટાપુ ઉપરના 
લોકોએ અમને ઘણા માન સાથે ઘણી ભેટો આપી. ત્યાં 
અમે ત્રણ માસ રહ્યા. જ્યારે અમે વિદાય થવા તેયાર 
થયા, લોકોએ અમને અમારી જરૂરી વસ્તુઓ આપી. 


પાઉલનું રોમમાં ગમન 

અમે આલેકસાંદ્રિયા શહેરમાંથી એક વહાણમાં બેઠા. 
તે વહાણ શિયાળાના સમય દરમિયાન માલ્ટા ટાપુ પર 
રહ્યું. વહાણની સામે દિયોસ્કુરીની નિશાની હતી.૧3અમે 
સુરાકુસમાં આવ્યા ત્યાં સુરાકુસમાં ત્રણ દિવસ રહ્યા 
અને પછી વિદાય થયા. ૫ગઅમે રેગિયુમ શહેરમાં આવી 
પહોંચ્યા. બીજે દિવસે દક્ષિણમાંથી પવન ફૂંકાવાની 
શરૂઆત થઈ. તેથી અમે વિદાય થવા સામર્થ્યવાન થયા. 
એક દિવસ પછી અમે પુત્યોલી શહેરમાં આવ્યા. 
૧૪અમને ત્યાં કૅટલાએક વિશ્વાસીઓ મળ્યા. તેઓએ 
પોતાની સાથે એક અઠવાડિયું રહેવા માટે કહયું. આખરે 
અમે રોમ આવ્યા. 'પરોમના વિશ્રવાસીઓએ જાણ્યું કૅ 
અમે અહી હતા. તેઓ અમને આપિયસના બજારમાં 
અને ત્રણ ધર્મશાળાઓમાં મળવા માટે સામા આવ્યા. 
જ્યારે પાઉલે આ વિશ્રાસીઓને જોયા, તેને વધારે સારું 
લાગ્યું. પાઉલે દેવનો આભાર માન્યો. 


પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ર૮:૧૬-૩૧ 


રોમમાં પાઉલ 

૧૬૫છી અમે રોમ ગયા. રોમમાં પાઉલને એકલા 
રહેવાની છૂટ મળી. પણ એક સૈનિક તેની ચોકી માટે 
પાઉલની સાથે રલયો. 

૧9ત્રણ દિવસ પછી પાઉલને કેટલાએકં મહત્વના 
યહૂંદીઓના મુખ્ય માણસોને ભેગા બોલાવ્યા. જ્યારે 
તેઓ ભેગા થયા. પાઉલે કહ્યું, "મારા યહૂદી ભાઈઓ, 
મેં આપણા લોકોની વિરુદ્ધ કશુંજ કર્યુ નથી. મેં આપણા 
પૂર્વજોના રિવાજો વિરુદ્ધ પણ કંઈ કર્યું નથી. પરંતુ 
મને યરૂશાલેમમાં પકડીને રોમનોને હવાલે કરવામાં 
આવ્યો છે. “તે રોમનોએ મને ઘણા પ્રશ્રો પૂછયા. 
પરંતુ તેઓએ કયા કારણે મને મરણદંડ માટે યોગ્ય 
ગણવા તે માટે તેઓ કોઈ કારણ શોધી શક્યા નથી. 
તેથી તેઓ મને મુક્ત કરી દેવા ઈચ્છતા હતા. 1૧૬૫ણ 
ત્યાંના યહૂદીઓને તે જોઈતું ન હતું. તેથી મેં મારા 
ન્યાય માટે વાંધો ઊઠાવ્યો અને કૈસર આગળ રોમમાં 
આવવા માટે કહેવું પડ્યું. પરંતુ હું એમ કહેતો નથી કૅ 
મારા લોકોએ કૉંઈક ખોટું કર્યું છે. ૨૦તે કારણે હું તમને 
મળવા અને તમારી સાથે વાત કરવા ઈચ્છતો હતો. હું 
આ સાંકળોથી બંધાયેલો છું કારણ કૅ મને ઈઝરાએલની 
આશામાં વિશ્વાસ છે.” 

અયહૂદીઓએ જવાબ આપ્યો, “અમને 
યહૂદીઓમાંથી તારા વિષે કોઈ પત્ર મળ્યો નથી. જે 
યહૂદી ભાઈઓ ત્યાંથી (યહૂદિયામાંથી) મુસાફરી કરીને 
આવ્યા છે તેમાંના કોઈ તારા વિષેના સમાચાર લાવ્યા 
નથી કૅ અમને તારા વિષે કંઈ ખરાબ કહ્યું નથી. રઅમને 
તારા વિચારો સાંભળવાની ઈચ્છા છે. અમે જાણીએ 
છીએ કૅ બધી જ જગ્યાએ લોકો આ સમૂહની વિરુદ્ધ 
બોલે છે.” 

૨૫ઉલે અને યહૂદીઓએ સભા માટે એક દિવસ 
પસંદ કર્યો. તે દિવસે એ યહૂદીઓના ઘણા લોકો પાઉલની 
પાસે તેના ઉતારામાં આવ્યા. પાઉલ આખો દિવસ તેમની 
સમક્ષ બોલ્યો. પાઉલે તેમને દેવના રાજ્યની સમજણ 
આપી. પાઉલે ઈસુ વિષેની વાતોમાં વિશ્વાસ કરવા 
તેઓને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. તેણે મૂસાના 


૧૯૪ 


નિયમશાસ્ત અને પ્રબોધકોના ધર્મશાસ્રોનો ઉપયોગ આ 
કરવા માટે કર્યો. ર”કૅેટલાએક યહૂદીઓએ પાઉલે કહેલી 
વાતોમાં વિશ્વાસ કર્યો, પણ બીજાઓએ તેમાં વિશ્વાસ 
ન કર્યો. પતેઓ દલીલ કરતા હતા. યહૂદીઓ જવા 
તૈયાર હતા, પણ પાઉલે તેમને એક વધારાની બાબત 
કહીં, "પવિત્ર આત્માએ યશાયા પ્રબોધક દ્વારા તમારા 
પિતૃઓને (પૂર્વજોને) સત્ય કલ્યું છે. તેણે કહ્યું, 


ર૬ આ લોકો (યહૂદીઓ) પાસે જાઓ અને તેઓને 
કહો: તમે ધ્યાનથી સાંભળશો અને સાંભળશો, 
પણ તમે સમજી શકશો નહિ! તમે જોશો અને 
તમે જોયા કરશો, પણ તમે જે જુઓ છો તે સમજી 
શકશો નહિ! 

૨9 હા, આ લોકોના (યહૂદીઓ) મન નબળા થઈ 
ગયા છે. આ લોકોને કાન છે, પણ તેઓ ધ્યાનથી 
સાંભળતા નથી. અને આ લોકો સત્ય જોવાની 
ના પાડે છે. આમ બન્યું છે તેથી તેઓ તેઓની 
પોતાની આંખો વડે પણ જોઈ શક્તા નથી, તેઓના 
ક્ાનોથી સાંભળે છે, અને તેઓના મનથી સમજે 
છે. આમ બન્યું છે તેથી તેઓ મારી પાસે તેઓના 
સાજા થવા માટે પણ આવશે નહિ.” 

ય₹//૨/ ૬.૯-?૦ 


અ"હે યહૂદીઓ, હું તમને જણાવવા ઈચ્છું છું કૅ દેવે 
બિનયહૂદી લોકો માટે તેનું તારણ મોકલ્યું છે. તેઓ 


ધ્યાનથી સાંભળશે!” 

ર“પાઉલે આ વાતો કહી ત્યાર પછી, યહૂદીઓ 
ચાલ્યા ગયા. તેઓ માંહોમાંહે ઘણો વાદવિવાદ કરતા 
હતા.”* 

૨૦પાઉલ પોતાના ભાડાના ઘરમાં પૂરાં બે વરસ 
રહ્યો. જેઓ તેને મળવા ત્યાં આવતા હતા. તે બધા 
લોકોનો તેણે આદરસત્કાર કર્યો. “પાઉલે દેવના રાજ્ય 
વિષેનો બોધ આપ્યો. તેણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિષે શીખવ્યું. 
તે ઘણો બહાદુર હતો, અને કોઈએ તેને બોલતાં 
અટકાવવા પ્રયત્ન કર્યો નહિ. 





કંલમ ર૯ કૅટલીક પૂરાણી પ્રેરિતોનાં કૃત્યોની નકલોમાં કલમ 
ર૯ ઉમેરવામાં આવી છે. 


રોમનોને પત્ર 


બધા લોકોને દેવની સુવાર્તા સંભળાવવા હું 
૧ પસંદગી પામેલ છું. દેવે મને એક પ્રેરિત થવા 
બોલાવ્યો છે. એવા ખ્રિસ્ત ઈસુના દાસ પાઉલ તરફથી 
કુશળતા હો. 

સેના લોકોને આ સુવાર્તા આપવાનું વચન દેવે તેના 
પ્રબોધકો મારફત આપ્યું હતું. પવિત્ર શાસમાં આ વચન 
લખેલું છે. *આ સુવાર્તા આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિષે 
છે કૅ જે દેવનો દીકરો છે, જો કૅ એક વ્યક્તિ તરીકે તેનો 
જન્મ દાઉદના કુટુંબમાં થયો હતો. *પવિત્ર આત્માના 
પ્રતાપે મૂએલામાંથી પાછા ઉઠવાના પરાક્રમથી તેને દેવનો 
દીકરો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. પદેવે ખ્રિસ્ત દ્વારા, 
તેના પ્રેરિત બનવાનું આ ખાસ મહત્વનું કામ મને 
સોપ્યું છે. બધા દેશોના લોકો દેવમાં વિશ્વાસ રાખીને 
તેની આજ્ઞા પાળે એવું માર્ગદર્શન આપવાનું કામ દેવે 
મને આપ્યું છે. ખ્રિસ્ત માટે આ કાર્ય હું કરી રથો છું. 
જહે રોમવાસીઓ, તમે પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના થવા માટે 
તેડાયેલાં છો. 

*તમે તે લોકો છો જેઓને દેવ ચાહે છે અને પોતાના 
પવિત્ર લોકો થવા માટે તમને બોલાવ્યા છે. એવા તમ 
સર્વ લોકોને હું આ પત્ર લખું છું. 

આપણા પિતા દેવથી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તથી તમને 
કૃપા અને શાંતિ થાઓ. 


આભાસસ્તુતિની પ્રાર્થના 

“ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા હું દેવનો તમારા સર્વને માટે 
આભાર માનું છું. તમે રોમવાસીઓ પણ દેવમાં અસીમ 
વિશ્રાસ ધરાવો છો એવું કહેતા ઘણા લોકોને મેં સાંભળ્યા 
છે. તેથી દેવનો આભાર માનું છું. ૯૧જ્યારે જ્યારે હું 
પ્રાર્થના કરું છું ત્યારે ત્યારે તમને યાદ કરું છું. દેવ જાણે 
છે કૅ આ વાત સાચી છે. દેવના દીકરા વિષેની સુવાર્તા 
લોકોમાં ફેલાવીને મારા આત્મા સાથે દેવની સેવા કરું 
છું. તમો સર્વ રોમવાસીઓ વચ્ચે પ્રભુ મને આવવા દે 
એવી મારી પ્રાર્થના છે. દેવની ઈચ્છા હશે તો એમ થશે. 
૧તમ સોને મળવાનું મને ઘણું મન થાય છે. હું તમને 
કોઈ આત્મિક દાન આપીને વધારે સામર્થ્યવાન બનાવવા 


ઈચ્છું છું. "હું એમ કહેવા માગું છું કે આપણને જેમાં 
વિશ્વાસ છે તેના વડે આપણે એકબીજાને મદદ કરી 
શકીએ છીએ. તમારો વિશ્વાસ મને મદદ કરશે, અને 
મારો વિશ્રાસ તમને. ૧3ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા 
આધ્યાત્મિક વિકાસમાં મદદરૂપ થવા માટે તમારી પાસે 
આવવા અનેકવાર મેં તૈયારીઓ કરી હતી, પરંતુ મને 
આવવા દીધો નથી, એની નોંધ લેવા વિનંતી. જેમ 
બીજા બિન-યહૂદી લોકોને મેં જે રીતે મદદ કરી છે. તે 
રીતે તમને પણ મદદ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. 

૧૪ગ્રીક લોકો તથા બિન-ગ્રીક લોકો, શાણા તેમ જ 
મૂર્ખ લોકો કૅ જે સૌની સેવા મારે કરવી જોઈએ. 'પતેથી 
જ રોમના લોકોને દેવની આ સુવાર્તા પહોંચાડવા હું 
અત્યંત આતુર છું. 

૧૬આ સુવાર્તા માટે હું ગર્વ અનુભવું છું. આ સુવાર્તા 
એવા સામર્થ્યની છે, જેનો ઉપયોગ દેવ એવા લોકોને 
બચાવવા માટે કરે છે જેઓ વિશ્વાસ રાખે છે. સો પ્રથમ 
યહૂદીઓને પછી બિન-યહૂદીઓને. **ેવ લોકોને 
પોતાની સાથે કૅવી રીતે ન્યાયી બનાવે છે તે દર્શાવવાનો 
આ સુવાર્તાનો હેતુ છે. આની શરૂઆત વિશ્વાસથી થાય 
છે અને તેનો અંત પણ વિશ્વાસથી જ થાય છે. શાસમાં 
કહ્યું છે તેમ, "દેવમાં વિશ્રાસ રાખીને જે વ્યક્તિ ન્યાયી 
થશે તે અનંતકાળ સુધી જીવશે.”* 


સઘણા પાપી છે 

૧૮સત્ય જાણ્યાં છતાં પણ લોકો અનિષ્ટ જીવન જીવે 
છે. તેથી આવા લોકો કે જે સત્ય ધર્મનો ત્યાગ કરીને 
અનિષ્ટ અને ખોટા કર્મો કરતા હોય. તેમના પર સ્વર્ગમાંથી 
દેવનો કોપ ઉતરે છે. “દેવ પોતાનો કોપ વ્યક્ત કરે છે, 
કારણ કૅ તેના વિષે જે કંઈ જાણી શકાય તે બધું જ તેઓ 
જાણે છે. કૅમ કૅ દેવે જ તે તેમની આગળ પ્રગટ કર્યું છે. 
ચ%૬ેવની બાબતમાં કૅટલીક વસ્તુઓ એવી છે જે જોઈ 
ન શકાય તેવી છે. જેમ કૅ દેવનું સનાતન પરાક્રમ અને 
(દેવત્વ) એવા અન્ય બધા જ ગુણો કે જે તેને દેવ 





દેવમાં વિશ્વાસ ... જીવશે” હબા. ર:૪. 


રોમનો ૧:ર૧-ર:પ૫ 


બનાવે છે. પરંતુ આ જગતનો પ્રારંભ થયો ત્યારથી એ 
બધી બાબતો ઘણી સરળતાથી લોકો સમજી શકૅ એમ 
છે. દેવે જે વસ્તુઓનું સર્જન કર્યું છે. એનું દર્શન કરીને 
દેવ વિષેની આ બાબતો લોકો સરળતાથી સમજી શકૅ 
છે. તેથી લોકો જે ખરાબ કાર્યો કરી રહાં છે તેના પાપમાંથી 
છટકવા કોઈ પણ બહાનું ચાલશે નહિ. “આમ, દેવ 
વિષે સઘળું જાણ્યા પછી પણ તેઓએ દેવને મહિમા 
આપ્યો નહિ અને તેનો આભાર માન્યો નહિ. લોકોના 
વિચારોનું અધ:પતન થયું. તેમના મૂર્ખ મનમાં પાપરૂપી 
અંધકાર (પાપ) છવાઈ ગયો. રચલોકોએ જ્ઞાની હોવાનો 
દાવો કર્યો. પરંતુ તેઓ તેમની જાતે મૂર્ખ બન્યા. 
ચઅવિનાશી દેવના મહિમાને બદલે, પૃથ્વી પરના 
માનવો જેવી મૂર્તિઓ બનાવીને લોકો તેની ભક્તિ કરવા 
લાગ્યા. પશુ, પક્ષી અને નાગો જેવી વસ્તુઓ દ્વારા લોકો 
દેવના મહિમાનો વેપાર કરવા લાગ્યા. 

૨માત્ર અનિષ્ટ કાર્યો કરવાની ઈચ્છાને કારણે લોકોનું 
જીવન આમ પાપમય બની ગયું. તેથી દેવે તેઓનો 
ત્યાગ કર્યો અને તેઓને મન ફાવે તેમ પાપના માર્ગે 
ચાલવા દીધા. લોકોએ નૈતિક અપવિત્રતાના કાર્યોમાં 
રોકાઈને પાપ કર્યા અને તેઓના શરીરનું અપમાન કર્યું. 
દેવ વિષેના સત્યનો અનાદર કરીને એ લોકોએ 
અસત્યનો વેપાર ચલાવ્યો. જેણે દરેક વસ્તુઓનું સર્જન 
કર્યું તે દેવની સેવા-ભક્તિ કરવાને બદલે એ લોકો દેવ 
સર્જિત ભૌતિક વસ્તુઓની ભક્તિ તથા ઉપાસના કરવા 
લાગ્યા. ખરેખર તો લોકોએ ઉત્પન્નકર્તાની સર્વકાળ 
સ્તુતિ કરવી. આમીન. 

ચ્ધ્લોકોએ એવાં પાપી કાર્યો કર્યા તેથી, દેવે તેમને 
તરછોડી દીધા અને તેઓની ઈચ્છા મુજબ તેઓને 
શરમજનક મનોવિકારમાં રાખ્યા. પુરુષો સાથે 
સ્વાભાવિક રીતે લગ્ન સબંધ માણવાનું સીઓએ બંધ 
કર્યું. તેને બદલે અન્ય સ્રીઓ સાથે સીઓ અસ્વાભાવિક 
વ્યવહાર કરવા લાગી. ૨9એ જ પ્રમાણે, સ્રીઓ સાથે 
સ્વાભાવિક લગ્ન સંબંધ ભોગવવાને બદલે પુરુષો પણ 
એકબીજા સાથેની સજાતીય ઈચ્છાથી બળવા લાગ્યા. 
આમ પુરુષો એકબીજા સાથે શરમજનક વ્યવહાર કરવા 
લાગ્યા. તેથી આવા અયોગ્ય વ્યવહારને કારણે તેઓને 
પોતાની ભૂલનું યોગ્ય ફળ પોતાને શરીરે ભોગવવું પડ્યું. 

ચ્દેવ વિશે સાચું જ્ઞાન મેળવવું એ જ મહત્વની 
બાબત છે એમ લોકો સમજી શક્યા નહિ. તેથી દેવે 
આવા લોકોનો ત્યાગ કર્યો અને તેઓને નક્કામા અને 
આવિચારી માર્ગે જવા દીધા. જે ન કરવું જોઈએ એવું 
લોકો કરતા આવ્યા છે. ચ€સ્વાર્થ, ધિક્કાર, અનિષ્ટ એમ 


૧૯૬ 


દરેક પ્રકારનાં પાપ વડે એ લોકોનું જીવન ભરપૂર જણાય 
છે. એકબીજા માટે ખરાબમાં ખરાબ વિચારો ધરાવતા 
આ લોકોમાં ઈર્ષ્યા, ખૂન, ઝઘડા, જૂઠ્ઠાણું (છેતરપીંડી) 
વગેરે અનેક અનિષ્ટ પાપોએ પ્રવેશ કર્યા છે. ૨૦તેઓ 
એકબીજા વિષે નિંદા કર્યા કરે છે. તેઓ આ રીતે દેવને 
પણ ધિક્કારે છે. તેઓ ઉદ્ધત અને મિથ્યાભિમાની છે 
અને પોતાના વિષે બડાશો માર્યા કરે છે. અનિષ્ટ કરવાના 
નવા નવા માર્ગો તેઓ શોધી કાઢે છે. તેઓ પોતાના 
મા-બાપની આજ્ઞા પણ પાળતા નથી. તેઓ મૂર્ખ છે, 
તેમનાં વચન પાળતા નથી, અને તેઓ બીજા લોકો 
પ્રત્યે દયા, મમતા, ભલાઈ દર્શાવતા નથી. તેઓ સારી 
રીતે જાણે છે કૅ જે આવું કરે છે તે દેવના નિયમ મુજબ 
મૃત્યુને લાયક છે. તેમ છતાં પોતાની જાતે તેઓ આવા 
કાર્યો કરવાનું ચાલુ જ રાખે છે. એટલું જ નહિ પણ 
તેઓ જેમને આ રીતે વર્તતા જુએ છે તેઓને પણ ઉત્તેજન 
આપે છે. 


તમે યહૂદીઓ પણ પાપી છો 

જો તમે એમ માનતા હો કૅ તમે બીજા લોકોનો 

રે ન્યાય કરી શકો છો, તો એ તમારી ભૂલ છે. તમે 

પોતે પણ પાપથી અપરાધી થયેલા છો. તમે બીજા લોકોનો 
ન્યાય કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, પરંતુ તેઓની માફક 
તમે પણ ખરાબ કર્મો કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહો છો. 
બીજા લોકોને અપરાધી સિદ્ધ કરવાની પ્રવૃતિ કરીને 
ખરેખર તો તમે પોતે અપરાધી ઠરો છો. ચછ્‌્જે લોકો ખરાબ 
કર્મો કરે છે, તેમનો ન્યાય કરનાર તો દેવ છે અને 
આપણે જાણીએ છીએ તેમ દેવનો ન્યાય સાચો હોય 
છે. જે લોકો ખોટાં કર્મો કરે છે તેમનો ન્યાય તમે કરો 
છો પરંતુ એવાં અનિષ્ટ કાર્યો તમે પોતે પણ કરો જ છો. 
તેથી આ વાત બરાબર ખાતરીપૂર્વક સમજી લેશો કે દેવ 
તમારો પણ ન્યાય કરશે. તમે એમાંથી છટકી શકવાના 
નથી. '*દેવ તો હંમેશા તમારા પર ભલાઈ કરતો રલો 
છે અને તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવે એની 
ધીરજપૂર્વક રાહ જોઈ રલો છે. પરંતુ દેવની આ ભલાઈની 
તમને તો કંઈ પડી જ નથી. પસ્તાવો થાય એ માટે 
દેવની કૃપા હંમેશા તમારા પર વરસતી હોય છે. એ 
તમે કદાચ સમજતા જ નથી. પપરંતુ તમે લોકો કઠણ 
અને હઠાગ્રહી છો. જીવનમાં પરિવર્તન પામવાની વાતને 
તમે ઘસીને ના પાડી દો છો. આ રીતે, દેવ તમને જે 
શિક્ષા ફરમાવશે એમાં તમે વધુ ને વધુ ઉમેરો કરતા 
જાઓ છો.ન્યાયના દિવસે દેવ જ્યારે પોતાનો કોપ પ્રગટ 


૧૯૭ 


કરશે ત્યારે તમને યોગ્ય શિક્ષા (દંડ) મળશે; અને તે 
દિવસે દેવના સાચા ન્યાયનો લોકોને અનુભવ થશે. 
રેક વ્યક્તિને તેનાં કાર્યો અનુસાર દેવ તેને યોગ્ય રીતે 
શિક્ષા કરશે. શકૅટલાક લોકો તો જાણે કૅ દેવના મહિમા 
માટે જ જીવતા હોય છે. તેઓ પોતાની સારી પ્રતિષ્ઠાનું 
જતન કરતાં અવિનાશી જીવન જીવી જાય છે. હંમેશા 
તેઓ સતત સારાં કામો કરવા સારું પોતાનું જીવન જીવતા 
હોય છે. દેવ એવા લોકોને અનંતજીવન આપશે. “પરંતુ 
બીજા કૅટલાએક લોકો સ્વાર્થી હોય છે અને સત્યનો 
માર્ગ સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કરી દે છે. અનિષ્ઠને 
અનુસરનારા લોકોને દેવનો કૌપ અને શિક્ષા વહોરવી 
પડશે. જસો પ્રથમ યહૂદીઓને અને પછી બિન- 
યહૂદીઓને એમ જે કોઈ વ્યક્તિ ખરાબ કામો કરશે 
તેને દેવ દુ:ખો અને યાતનાઓ આપશે. 19૫રંતુ સારાં 
કામો કરનાર દરેક વ્યક્તિને દેવ મહિમા, માન અને 
શાંતિ આપશે-ભલે પછી તે યહૂદી હોય કૅ બિન-યહૂદી. 
૧૭્રોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર એકં સમાન ધોરણે 
દેવ સર્વનો ન્યાય કરે છે. 

૧જે લોકો પાસે મૂસાનું નિયમશાસ * છે અને એવા 
લોકો કે જેઓએ નિયમશાસ સાંભળ્યું નથી. તેઓ બધા 
જ જ્યારે પાપ કરે છે ત્યારે એક સમાન કક્ષાએ આવી 
જાય છે. જે લોકો પાસે નિયમશાસ નથી અને જે પાપીઓ 
છે તેઓ નાશ પામશે. અને જે લોકો પાસે નિયમશાસ 
છે અને તેઓ પાપી છે તેઓનો ન્યાય નિયમથી થશે. 
૧5આ નિયમશાસ માત્ર સાંભળી લેવાથી દેવની નજરે 
ન્યાયી થવાશે નહિ. એ નિયમશાસ પ્રમાણે જે લોકો 
આજ્ઞા પાળે છે તે દેવની સાથે નિયમ મુજબ ન્યાયી 
ઠરશે. ૧૪ (બિનયહૂદી લોકો પાસે નિયમશાસ હોતુ નથી, 
નિયમશાસ જાણ્યા વગર પણ પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ 
વડે નિયમ મુજબ તેઓ વર્તે છે. જો કૅ તેઓને નિયમ 
મળ્યો નથી છતાં તેઓ તેમની જાત માટે નિયમરૂપ છે. 
૧પપતેઓ તેમના હદયમાં તે બતાવે છે. નિયમની અપેક્ષા 
દેખાડી આપે છે. જ્યારે તેઓ ખોટું કરે છે ત્યારે તેમના 
વિચારો તેમને કહે છે કૅ તેઓએ ખોટું કર્યું છે, અને 
તેઓ ગુનેગારની લાગણી અનુભવે છે. કૅટલીક વાર તર્ક 
બુદ્ધિથી એમને લાગે કૅ એમણે જે કંઈ કર્યું છે તે યોગ્ય 
છે ત્યારે તેઓ અપરાધ ભાવનાથી પીડાતા નથી.) 'ધજે 
દિવસે દેવ ન્યાય ચૂકવશે ત્યારે લોકોના હદયમાં 
છુપાયેલી ગુપ્ત વાતો બહાર આવશે. હું જે સુવાર્તાનો 





નિયમશાસ મૂસાએ દેવના જે નીતિ નિયમો લોકોને સમજાવ્યા 
હતા તે. 


રોમનો ર:૬-ર૯ 


ઉપદેશ આપું છું તે કહે છે. દેવ, ખ્રિસ્ત ઈસુ દ્વારા 
લોકોનો ન્યાય કરશે. 


યહૂંદીઓ અને નિયમશાસ 

૧9૫।ઉલ યહૂદીઓને કહે છે: તમારા વિષે શું કહેવું, 
શું માનવું? તમે તો યહૂદી હોવાનો દાવો કરો છો. નિયમના 
આધારે તમે દેવની નજીક હોવાનું અભિમાન ધરાવો 
છો. "દેવ તમારી પાસે કૅવી અપેક્ષા રાખે છે તે તમે 
સારી રીતે જાણો છો. જે બાબતો અગત્યની છે તે પણ 
તમે જાણો જ છો કારણ કૅ નિયમશાસમાં તમે તેવું 
શીખ્યા છો. તમે માનો છો કૅ જે લોકો સાચો માર્ગ 
જાણતા નથી, તેઓના માર્ગદર્શક તમે છો. જે લોકો 
અંધકારમાં છે તેમના માટે પ્રકાશરૂપ તમે છો. ચ૦તમે 
એમ ધારો છો કૅ મૂર્ખ માણસોને સાચો માર્ગ તમે બતાવી 
શકશો જે લોકોને હજી પણ શીખવાની જરૂર છે તેમના 
શિક્ષક તમે છો એમ તમે માનો છો. નિયમ શીખવાથી 
તમે વિચારો છો કૅ તમે બધું જ જાણો છો અને સર્વ 
સત્ય તમારી પાસે જ છે. “તમે બીજા લોકોને ઉપદેશ 
આપો છો, તો પછી તમારી જાતને ઉપદેશ કૅમ આપતા 
નથી? તમે લોકોને કહો છો કૅ ચોરી ન કરવી, પરંતુ તમે 
પોતે જ ચોરી કરો છો. ચતમે લોકોને કહો છો કૅ 
વ્યભિચારનું પાપ ન જ કરવું જોઈએ, પરંતુ તમે પોતે 
એ પાપના અપરાધી છો. તમે મૂર્તિ-પૂજાને ધિક્કારો 
છો, પરંતુ મંદિરોને લૂંટો છો. ચગ્દેવના નિયમશાસનું 
જ્ઞાન હોવાની તમે બડાશો મારો છો પરંતુ નિયમશાસનું 
ઉલ્લંઘન કરીને તમે દેવને શરમાવો છો. **શાસોમાં 
લખેલું છે કૅ: “તમારા કારણે બિનયહૂદીઓમાં દેવના 
નામની નિંદા થાય છે.” 

ચપ્જો તમે નિયમનું પાલન કરતા હોય તો જ સુન્નત 
કરાવી સાર્થક ગણાય. પરંતુ જો તમે નિયમશાસનું 
ઉલ્લંઘન કરતા હશો તો તમે સુન્નત કરાવી જ નથી 
એમ ગણાશે. ચધબિનયહૂદીઓ સુન્નત કરાવતા નથી. 
છતાં નિયમો જે માંગે છે, તે પ્રમાણે કરતા હોય તો 
તેમણે સુન્નત કરાવી છે એમ મનાશે. ચ*્યહૂદી લોકો 
પાસે તો દેવનું લેખિત નિયમશાસ છે અને તમે તો 
સુન્નત કરાવી છે. છતાં પણ તમે નિયમનો ભંગ કરતા 
જ રહો છો. તેથી એવા લોકો કે જેમણે શારીરિક દષ્ટિએ 
સુન્નત કરાવી નથી. છતાં દેવ-આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, 
તેઓનું જીવન એ બતાવે છે કૅ તમે લોકો અપરાધી છો. 

“સાચા યહૂદી હોવું એ માત્ર સાદી સરળ બાહ 
નિશાનીઓની બાબત નથી. અને સાચી સુન્નત તો 
શારીરિક નિશાની કરતાં વધારે છે. ચ૯જે વ્યક્તિ પોતાના 


રોમનો ૩:૧-૨૦ 


અંત:કરણમાં યહૂદી હશે તે જ સાચો યહૂદી ગણાશે. 
સાચી સુન્નત તો પવિત્ર આત્માથી કરાવાની હોય છે, 
લેખિત નિયમ વડે થતી સુન્નત સાચી નથી. અને જ્યારે 
આત્મા દ્વારા કોઈ વ્યક્તિના હદયની સુન્નત થાય છે, 
ત્યારે લોકો તેની પ્રશંસા કરતા નથી પરંતુ દેવ તરફથી 
તેમની પ્રશંસા પ્રાપ્ત થાય છે. 

તો શું યહૂદીઓ પાસે એવું કંઈ વિશિષ્ટ છે કૅ જે 
૩ અન્ય લોકો પાસે નથી? સુન્નત શું કોઈ વિશિષ્ટ 
લાભ આપે છે? સહા, યહૂદીઓને અનેક વિશિષ્ટ લાભો 
છે. સૌથી અગત્યની વાત એ છે કૅ: બીજા લોકોને બદલે 
દેવે યહૂદીઓમાં વિશ્વાસ મૂક્યો અને તેઓને ઉપદેશ 
આપ્યો. "જો કૅ એ સાચું છે કૅ કૅટલાએક યહૂદીઓ 
દેવને વિશ્રાસુ ન રહ્યા. પરંતુ શું એ કારણે દેવે જે 
વચન આપ્યા છે તે એ પૂર્ણ નહિ કરે? *ના! જગતના 
બધા જ લોકો ભલે જૂઠા સાબિત થાય. તો પણ દેવ તો 
સાચો જ ઠરે. શાસ્ોમાં કહ્યું છે તેમ: 


"તારા વચનો સત્ય સાબિત થશે, અને તારા 
ન્યાયમાં તું હંમેશા વિજયવંત થઈશ.” 
ઝતથ/સ ૪૨૬૪ 


પજ્ઘારે આપણે ખોટું કરીએ છીએ ત્યારે, તે સ્પષ્ટતાથી 
દર્શાવે છે કૅ દેવ સાચો છે. જો આ બાબત હોય તો પછી 
આપણે કહી શકીએ કૅ આપણને શિક્ષા કરવી તે દેવ 
માટે અયોગ્ય છે? (હું માણસોની રૂઢિ પ્રમાણે બોલું છું.) 
કના! જો દેવ આપણને શિક્ષા ન કરે તો, પછી તે દુનિયાનો 
ન્યાય કરી શકશે નહિ. 

9૬્રોઈ વ્યક્તિ આવી દલીલ કરી શકૅ? "જો હું જૂદું 
બોલું, તો તેનાથી દેવની કીર્તિ વધશે, કૅમકૅ મારું અસત્ય 
દેવના સત્યને પ્રગટ કરશે. તો પછી શા માટે મને પાપી 
ઠેરવો છો?” “કૅટલાએક લોકો એવો દાવો કરે છે કે આમ 
કહેવું એ એમ કહેવા બરાબર છે કૅ, "આપણે અનિષ્ટ 
કરવું જોઈએ જેથી સારું થાય.” આગમન થાય તે રીતે 
ખોટા દાવાઓ કરીને લોકો અમારા પર આરોપ મૂકે છે, 
કૅ અમે એ રીતે ઉપદેશ આપીએ છીએ કૅ જે લોકો ખોટા 
દાવા કરે છે તે ખોટા છે ને દેવે તેમને શિક્ષા કરવી 
જોઈએ. 


સઘળાએ પાપ કર્યું છે 
લ્તો શું આપણે યહૂદીઓ બીજા લોકો કરતાં વધારે 
સારા છીએ? ના! અમે તો માત્ર હમણા જ આક્ષેપ કર્યો 
કૅ બધા જ લોકો યહૂદીઓ-બિનયહૂદીઓ સો પાપની 


૧૯૮ 


સત્તા હેઠળ છે. ૧૦શાસ્ોોમાં કલયું છે તેમ: "પાપ કર્યું ના 
હોય એવી કોઈ વ્યક્તિ નથી, 

એક પણ નર્થી! શાસમાં લખ્યાં પ્રમાણે કોઈ ન્યાયી 
નથી.” 

એવું કોઈ નથી જે સમજે. એવું કોઈ નથી જે 
ખરેખર દેવ સાથે રહેવા ઈચ્છતું હોય. 

સો લોકો દેવથી દૂર ભટકી ગયા છે, અને એ 
બધાએ પોતાની યોગ્યતા ગુમાવી છે. કોઈ પણ 
વ્યક્તિ સત્કર્મ આચરતી જણાતી નથી. એક પણ 
નહિ!” 


ન 


ન 


નઃ 


ત 


ગઝતથ/સ શ૪:૨-૭ 


ક 


હત 


“લોકોનું મોં ખુલ્લી કબરો જેવું છે; તેઓની જી ભો 
જૂઠું બોલી રહી છે.” 
ઝતથ/સ ૫૯ 


“ઝેર ઓકતા સર્પોની જેમ તેઓ કડવી વાણી 
બોલતા ફરે છે;” 
ગઝતથ/સ (૪૦:૩૭ 


૧૪ “તેઓનું મો કડવાશ અને શાપથી ભરેલું છે.” 
ગીતથ/સ ₹૦:૭ 


૧૫ “બીજા લોકોને ઈજા કરવા અને મારી નાખવા 
લોકો હંમેશા તત્પર હોય છે; 
૧૬ તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં વિનાશ નોતરે છે 
અને દુ:ખો ફેલાવે છે. 
૧9 લોકોને શાંતિનો માર્ગ સૂઝતો જ નથી.” 
ય૨/%/ ૪૯:૭-૮ 


૧૮ "તેઓને દેવ પ્રત્યે આદર કૅ ડર નથી.” 
ગઝતથ/સ ૭૬.૨ 


૧૯આપણે જાણીએ છીએ કે નિયમશાસ્ત જે કહે છે 
તે બાબતો એવા માણસોને સંબોધીને કહેવામાં આવી 
છે કૅ જેઓ નિયમ હેઠળ છે. આ બાબત તેમને કોઈ 
પણ બહાના કાઢતા અટકાવે છે. તેથી આખું વિશ્ર દેવના 
ચુકાદા સામે ઉઘાડું પડી જશે. ૨૦શા માટે? કારણ કૅ 
નિયમશાસ્ત જે ઈચ્છે છે તેના પાલન વડે કોઈ પણ 
વ્યક્તિ દેવ આગળ ન્યાયી ઠરી શકે નહિ કારણ 
નિયમશાસ આપણને માત્ર આપણા પાપોથી સભાન 
કરે છે. 


૧૯૯ 


કંઈ રીતે દેવ લોકોને ઉદ્ધાર યોગ્ય બનાવે છે 

૧નેયમશાસ વિના લોકોને સાચા બનાવવા માટે 
હવે દેવ પાસે એક નવો માર્ગ છે. અને એ નવો માર્ગ 
દેવે આપણને બતાવ્યો છે. જૂના કરારે અને પ્રબોધકોએ 
આપણને આ નવા માર્ગ વિષે અગાઉ કહેલું જ છે. 
ચ્ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે લોકો વિશ્વાસ રાખશે તેમના ઉદ્ધાર 
માટે દેવ તેમને ન્યાયી બનાવશે. જે લોકો ખ્રિસ્તમાં 
વિશ્રાસુ છે, એવા સો લોકોનો ઉદ્ધાર દેવ કરશે. 
ચસઘળાએ પાપ કર્યું છે તેથી દેવના મહિમા વિષે સઘળા 
અધૂરા છે. ચ૪દેવની કૃપાથી લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી 
બનાવાય છે. અને તે વિનામૂલ્ય ભેટ છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત 
જે આપણને પાપમાંથી મુક્ત કરે છે તેના દ્રારા આ 
પરિપૂર્ણ થાય છે. ચ્પદેવે ઈસુને એવા માર્ગ તરીકૅ આપ્યો 
જેનાથી વિશ્વાસ દ્વારા લોકોના પાપોને માફી મળી છે. 
દેવ ઈસુના રક્ત દ્વારા માફ કરે છે. આના દ્વારા દેવે 
દર્શાવ્યું કે તે ન્યાયી હતો. જ્યારે ભૂતકાળમાં થયેલા 
લોકોનાં પાપોને તેની સહનશીલતાને લીધે તેણે દરગુજર 
કર્યા. *ધઅને હવે આપણી વચ્ચે ઈસુને મોકલીને દેવ 
એ બતાવવા માગે છે કૅ દેવ જે કરે છે તે સત્ય છે. દેવે 
આમ કર્યું જેથી તે ન્યાયોચિત ન્યાય આપતી વખતે 
ઈસુમાં જેને વિશ્વાસ છે તેને તે જ સમયે ન્યાયી ઠરાવશે. 

થતો પછી પોતાના માટે વડાઈ કરવાનું ક્યાં રહ્યું? 
તેનું સ્થાન નથી. નિયમશાસ જે કામની અપેક્ષા રાખે 
છે તેને અનુસરવાથી નહિ પણ વિશ્વાસના માર્ગે કૅ 
જેમાં વડાઈનો સમાવેશ થયેલ નથી. ચતો એવું કૅમ 
હશે? કારણ કૅ આપણે માનીએ છીએ કૅ નિયમ મુજબ 
મનુષ્યો જે કંઈ કરે છે તેને લીધે નહિ, પરંતુ દેવમાં 
વિશ્રાસ દ્વારા જ દેવ આપણને ઉદ્ધારને યોગ્ય બનાવે 
છે. લોકો નિયમશાસની કરણીઓથી નહિ પણ 
વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરે છે. ચદેવ માત્ર યહ્દીઓનો જ 
દેવ નથી, બિન-યહ્‌દીઓનો પણ તે દેવ છે. ગ%વ 
માત્ર એક જ છે અને તે યહૂદીઓને તેમજ 
બિનયહૂદીઓને એમના વિશ્વાસના આધારે ન્યાયી 
ઠરાવશે. ઝતેથી આપણે વિશ્રાસના માર્ગને 
અનુસરવાથી, નિયમશાસથી દૂર રહીને કાર્ય કરતા નથી. 
ના! તેને બદલે અમે તો નિયમશાસને તેનું યોગ્ય સ્થાન 
આપીએ છીએ. 


ઈબ્રાહિમનું દાંત 
તો આપણા લોકોના પૂર્વજ ઈબ્રાહિમ વિષે આપણે 
શું કહી શકીએ છીએ? વિશ્રાસ વિષે તેઓ શું 
શીખ્યા? જે કામો ઇબ્રાહિમે કર્યા એનાથી જ દેવે તેને 


રોમનો ૩:ર૧-૪:૧૨ 


ન્યાયી ઠરાવ્યો હોત તો તેને બડાશ મારવાનું બહાનું 
મળી જાત. પરંતુ ઈબ્રાહિમ દેવ આગળ બડાશ મારી 
શક્યો નહિ. ગ્ધર્મશાસ્ર કહે છે: "ઈબ્રાહિમ દેવમાં માનતો 
હતો. અને દેવે તેના વિશ્રાસનો સ્વીકાર કર્યા. તે વિશ્વાસે 
ઇબ્રાહિમને દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવ્યો.”* ”જ્યારે કોઈ 
વ્યક્તિ કામ કરે છે, ત્યારે એને આપવામાં આવતો પગાર 
બક્ષિસ તરીકૅ અપાતો નથી. તે જે પગાર મળે છે તે 
તેનાં કામની કમાણી છે. પપરંતુ મનુષ્ય એવું કોઈ પણ 
કામ કરી શકંતો નથી કે જે તેને દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવી 
શકૅ. તેથી તે માણસે દેવમાં વિશ્વાસ રાખવો જજોઈએ 
પછી જ દેવ તે વ્યકિતના વિશ્વાસનો સ્વીકાર કરે છે 
અને તે વિશ્રાસ તેને દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવે છે. દેવ 
એક છે જે અધર્મીને પણ ન્યાયી બનાવે છે. ધ્દાઉદે આ 
જ વાત કહી છે. દાઉદે કહ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિએ કેવાં 
કૅવાં કામો કર્યા છે એ જોયા વગર દેવ જ્યારે તેને એક 
સારા માણસ તરીકે સ્વીકારી લે છે. તેને ધન્ય છે. 


9 “જ્યારે લોકોના અપરાધો માફ કરાય છે, અને 
જેઓનાં પાપો ઢંકાઈ જાય છે, તેઓને ધન્ય છે! 
૮ અને જ્યારે પ્રભુ કોઈ વ્યક્તિને લેખે પાપ નહિ 
ગણીને સ્વીકારી લે છે ત્યારે, તે માણસને ધન્ય 
છે!” 
ગઝતથ/સ ૩ર:?-ર 


લ્તો શું જે યહૂંદીઓએ સુન્નત કરાવી છે તેઓને જ 
આ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે? કૅ પછી, જેમણે સુન્નત 
કરાવી નથી એમને પણ એવો આનંદ પ્રાપ્ત થશે? એટલા 
માટે મે અગાઉથી કહ્યું છે કૅ દેવે ઇબ્રાહિમના વિશ્વાસને 
સ્વીકાર્યો અને તે વિશ્રાસે જ તેને દેવ પ્રાપ્તિ માટે 
ન્યાયી ઠરાવ્યો. *૦તો આ કૅવી રીતે થયું? ઇબ્રાહિમે 
તેની સુન્નત કરાવી તે પહેલાં કૅ ત્યાર પછી દેવે તેનો 
સ્વીકાર કર્યો? તેની સુન્નત પહેલાં જ દેવે તેને સ્વીકારી 
લીધો હતો. 'જબ્રાહિમ જ્યારે સુન્નત વગરનો હતો 
ત્યારે તે વિશ્ચાસના માર્ગે દેવ સાથે ન્યાયી થયો હતો. 
તે સાબિત કરવા માટે પાછળથી તેણે સુન્નત કરાવી. 
આ રીતે ઇબ્રાહિમ જે બધા લોકોએ સુન્નત નથી કરાવી 
તેનો પૂર્વજ છે તેથી દેવે આ લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી 
હોવાની માન્યતા આપી છે. 'જ લોકોની સુન્નત કરવામાં 
આવી છે તેમનો પૂર્વજ પણ ઇબ્રાહિમ જ છે. માત્ર 
તેઓની સુન્નતને કારણે ઇબ્રાહિમને પિતાનું સ્થાન મળ્યું 
નથી. આપણા પૂર્વજ ઇબ્રાહિમ સુન્નત પહેલા જે 





ઇબ્રાહિમ ... ન્યાયી ઠરાવ્યો” ઉત. ૧૫:૬. 


રોમનો ૪:૧૩-૫:૭ 


વિશ્રાસ ધરાવતો હતો, એવું વિશ્વાસભર્યું જીવન જો 
તેઓ જીવે તો જ ઇબ્રાહિમ તેમનો પિતા ગણાય. 


વિશ્વાસથી દેવનું વચન (કૃપા) પ્રાપ્ત થાય છે 

૧૪બ્રાહિમ અને તેના વંશજોને નિયમના પાલનથી 
નહિ પણ વિશ્વાસથી દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવ્યા હતા. 
તેથી દેવનું વચન મળ્યું કે આખી દુનિયાની સમૃધ્ધિ 
અને સુખ તેને વારસામાં મળે. "દેવના વચન પ્રમાણે 
ધર્મશાસને અનુસરવાથી જ જો લોકોને બધું વારસામાં 
મળી જતું હોય, તો પછી વિશ્વાસનું કોઈ મૂલ્ય નથી. 
અને એ રીતે ઇબ્રાહિમને મળેલું વચન પણ નિરર્થક છે. 
૧પશા માટે? કૅમ કૅ નિયમનું લક્ષણ એ છે કૅ જ્યારે તેનું 
પાલન કરવામાં આવતું નથી, ત્યારે દેવનો કોપ ઉતરે 
છે. પરંતુ જો નિયમનું અસ્તિત્વ જ ન હોય તો, તેનું 
ઉલ્લંઘન કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો જ નથી. 

૧૬આમ લોકો દેવનું વચન વિશ્ચાસ દ્વારા મેળવે છે. 
દેવે વિશ્રાસનો માર્ગ સૂચવ્યો છે, તેથી તે સઘળાંને 
વિનામૂલ્યે ભેટ તરીકે આપી શકાય. તેથી ઇબ્રાહિમના 
બધા વંશજોને દેવનું વચન વિનામૂલ્ય ભેટ છે. તે એમ 
નથી કૅ દેવની કૃપા માત્ર નિયમ પ્રમાણે જીવનારા માટે 
જ છે. કોઈ પણ માણસ કૅ જે ઇબ્રાહિમના જેમ વિશ્વાસથી 
જીવે છે તેને પણ વચન મળી શકે છે. ઇબ્રાહિમ આપણા 
સૌનો પૂર્વજ છે. ૧*શાસ્ોમાં લખેલું છે એ પ્રમાણે; "મે 
તને (ઈબ્રાહિમ) અનેક પ્રજાઓનો પિતા બનાવ્યો છે.”* 
દેવની સાક્ષીએ આ વાત સત્ય છે. ઇબ્રાહિમે દેવ પર 
વિશ્રાસ કર્યો તે દેવ કૅ જે મૂએલાઓને સજીવન કરે 
છે, અને જે વસ્તુઓ કૅ ઘટનાઓ હજી સુધી બની નથી 
તેને પ્રગટ કરનાર છે. 

૧ઇબ્રાહિમને ત્યાં બાળકો થાય એવી કોઈ આશા 
ન હતી. પરંતુ ઇબ્રાહિમને દેવમાં વિશ્વાસ હતો, અને 
આશા સેવવાનું તેણે ચાલુ રાખ્યું. તેથી જ તો ઘણી 
પ્રજાઓનો તે પૂર્વજ થયો. દેવે તેને કહ્યું હતું, "તને ઘણાં 
વંશજો મળશે.”* ૧ઇબ્રાહિમ જ્યારે લગભગ સો વર્ષનો 
થયો, ત્યારે તે બાળકોના પિતા બનવાની ઉંમર વિતાવી 
ચૂક્યો હતો. વળી, તેણે આ જાણ્યું કૅ સારા (તેની પત્ની) 
ને બાળકો થાય એવી કોઈ શક્યતા ન હતી. તે પોતાના 
દઢ વિશ્રાસમાંથી જરા પણ ડગ્યો નહિ. ચ૦દેવનું વચન 
ઘ્યાનમાં રાખીને તેણે અવિશ્રાસથી સંદેહ આણ્યો નહિ 
પણ દેવનો મહિમા કર્યો અને ધીમે ધીમે તેનો વિશ્વાસ 
દૃઢ બનતો ગયો. તેણે હંમેશા દેવની સ્તુતિ કરી. 





મેંતને ... બનાવ્યો છે” ઉત. ૧૭:૫. 
તને ઘણા વંશજો મળશે” ઉત. ૧૫:૫. 


૨૦૦ 


ચઇબ્રાહિમને મનમાં ખાતરી હતી જ કે દેવે જે વચન 
આપ્યું છે તે પરિપૂર્ણ કરવા દેવ સંપૂર્ણપણે સમર્થ છે. 
ચતો આમ, “દેવે ઇબ્રાહિમના વિશ્વાસનો સ્વીકાર કર્યો 
અને એ વિશ્રાસે જ ઇબ્રાહિમને દેવ સાથે ન્યાયી 
બનાવ્યો.”* ચ૪તેને ન્યાયી ગણવામાં આવ્યો.” એ 
શબ્દો માત્ર ઇબ્રાહિમ માટે જ લખવામાં આવ્યા ન 
હતા. *૪પણ આપણા પ્રભુ ઈસુને મરણમાંથી સજીવન 
કરનાર દેવ પર જેઓ વિશ્વાસ કરે છે તેઓને માટે પણ 
એ જ શબ્દો લખેલા છે. અને આપણે તે દેવમાં વિશ્વાસ 
કરીએ છીએ. ચપઆપણા પાપોને લીધે ઈસુને મરણને 
સ્વાધીન કરવામાં આવ્યો, અને આપણે દેવની સાથે 
ન્યાયી થઈએ તે માટે તેને મૃત્યુમાંથી ઊઠાડવામાં 
આવ્યો. 


દેવ સાથે ન્યાયી 

આપણા વિશ્રચાસને કારણે આપણે દેવ સાથે ન્યાયી 
પ થયા છીએ. તેથી, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા 
દેવ સાથે આપણો સુલેહ-શાંતિનો સંબંધ સ્થાપિત થયો 
છે. ચ્હાલમાં આપણે જે આનંદ અનુભવીએ છીએ તે 
કૃપામાં વિશ્વાસ દ્વારા ઈસુએ આપણને આપ્યો છે. 
આપણે દેવના મહિમામાં ભાગીદાર થઈશું તે આશા 
માટે આપણને ગર્વ છે. *આ બાબતમાં જે કંઈ વિપત્તિઓ 
છે તેનો આપણે સ્વીકાર કરેલો જ છે. આપણે આ 
વિપત્તિઓને આનંદપૂર્વક શા માટે સ્વીકારીએ છીએ? 
કારણ કૅ આપણે જાણીએ છીએ કૅ આ વિપત્તિઓ, જ 
આપણને વધારે ધીરજવાન બનાવે છે. આપણી ધીરજ, 
એ આપણી દઢ મક્કમતાની સાબિતી છે. આ સાબિતી 
આપણને આશા આપે છે. "આ આશા આપણને કદી 
પણ નિરાશ નહિ કરે-એ કંદી પણ નિષ્ફળ નહિ જાય. 
એમ શા કારણે? કૅમ કૅ દેવે આપણા હદયમાં તેનો પ્રેમ 
વહેવડાવ્યો છે. 'પવિત્ર આત્મા' દ્વારા દેવે આપણને આ 
પ્રેમ અર્પણ કર્યો છે. દેવ તરફથી ભેટરૂપે એ 'પવિત્ર 

આત્મા' આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. 
ધખ્રસ્તના રક્તથી આપણે દેવ સાથે ન્યાયી થયા 
છીએ. આપણે જ્યારે ખૂબ નિર્બળ હતા ત્યારે આપણા 
માટે ખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામ્યો. આપણે દેવથી વિમુખ જીવન 
જીવી રલ્યા હતા, ત્યારે યોગ્ય સમયે ખ્રિસ્ત આપણા 
વતી મૃત્યુ પામ્યો. બીજો કોઈ માણસ ગમે એટલો 
સારો હોય તો પણ એનું જીવન બચાવી લેવા કોઈ મરી 
જાય એવી વ્યક્તિ ભાગ્યે જ જોવા મળે. કોઈ માણસ 
બહુજ સારો હોય તો તેના માટે બીજો કોઈ માણસ 





દેવે ઈબ્રાહિમ ... ન્યાયી બનાવ્યો” ઉત.૧૫:૬. 


ર૦૧ 


કંદાચ મરવા તૈયાર થઈ જાય. “પરંતુ આપણે જ્યારે 
પાપી હતા, ત્યારે આપણા વતી ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યો. 
દેવ આપણા પર પુષ્કળ પ્રેમ કરે છે, એ વાત દેવે આ 
રીતે દર્શાવી. 

૯ખ્રિસ્તના રક્ત (મરણ) દ્વારા આપણે દેવ સાથે ન્યાયી 
થયા. આમ ખ્રિસ્ત દ્વારા જ દેવના કોપથી આપણે ચોક્કસ 
બચી જઈશું. હું એમ કહેવા માંગુ છું કૅ જ્યારે આપણે 
દેવથી વિમુખ હતા, ત્યારે દેવે પોતાના દીકરાના મૃત્યુ 
દ્વારા આપણને મિત્રતા બક્ષી. જ્યારે હવે આપણે દેવના 
મિત્રો છીએ ત્યારે તે આપણને સોને તેના દીકરાના 
જીવન દ્વારા બચાવશે. પહાલમાં આપણે જે આનંદ 
અનુભવીએ છીએ તે કૃપામાં વિશ્રાસ દ્વારા ઈસુએ 
આપણને આપ્યો છે. આપણે દેવના મહિમામાં ભાગીદાર 
થઈશું તે આશા માટે આપણને આનંદ છે. 


આદમ અનેખ્રિસ્ત 

૧અએએક માણસના (આદમ) લીધે આ જગતમાં પાપ 
પેઠું. પાપ દ્વારા મૃત્યુ પણ આવ્યું. આ જ કારણે સો 
લોકોને મરવું જ પડશે-કૅમકૅ સઘળાએ પાપ કર્યું છે. 
૧૩મૂસાના નિયમશાસ અગાઉ આ દુનિયામાં પાપનું 
અસ્તિત્વ હતું. પરંતુ જ્યાં સુધી કોઈ નિયમશાસ જ ન 
હોય ત્યાં સુધી દેવ લોકોને પાપના અપરાધી ગણતો 
નથી. પરંતુ આદમથી મૂસા સુધીના સમયગાળા 
દરમિયાન સો લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. દેવના આદેશનું 
ઉલ્લંઘન કરવાના પાપને કારણે આદમ મૃત્યુ પામ્યો 
હંતો. પરંતુ જે લોકોએ આદમની જેમ પાપ કર્યા ન 
હતાં તેમને પણ મરવું પડ્યું. 

આદમ ભવિષ્યમાં આવનાર ખિસ્તની 
પ્રતિચ્છાયારૂપ હતો. 'પએક માણસના પાપના કારણે 
ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા. પરંતુ દેવે લોકો પર જે કૃપા 
કરી તે ઘણી વધારે હતી. પરંતુ ઘણા લોકોને જીવનદાન 
મળ્યું. જે એક માણસ એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપાથી 
ઘણાના ઉપર દેવની કુપા તથા દાન થયાં છે, જેથી જેવું 
પાપ છે તેવું કૃપાદાન છે એમ નથી. ૧*આદમે એક પાપ 
કર્યું કે તરત જ તેને અપરાધી ઠરાવવામાં આવ્યો. પરંતુ 
દેવની બક્ષિસની વાત તો કાંઈ જુદી જ છે. અનેક પાપો 
થયાં પછી દેવની બક્ષિસ મળી. એ બક્ષિસ તો એવી છે 
કૅ જે લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી બનાવે છે. ૧*એક માણસનાં 
પાપથી મરણે સઘળાં પર રાજ કર્યું, પણ હાલ કૅટલાએક 
લોકો દેવની પૂર્ણ કુપા મેળવે છે, અને દેવ સાથે ન્યાયી 
થવાની ભેટ મેળવે છે. હજુ પણ આ લોકો ઈસુ ખ્રિસ્ત 
દ્વારા ખૂબ ખાતરીપૂર્વક ખરુ જીવન મેળવશે. 


રોમનો ૫:૮-૬:૭ 


૧૮આમ આદમનું એક જ પાપ સર્વ માણસો માટે 
મૃત્યુદંડ લાવ્યું. પરંતુ એ જ રીતે ખ્રિસ્તે એક જ ન્યાયી 
કૃત્યને કારણે બધા લોકોને દેવ સાથે ન્યાયી ઠેરવ્યા. 
૧૯એક માણસે દેવના આદેશનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને તેના 
પરિણામે અનેક લોકો પાપમાં પડ્યા. પરંતુ એ જ રીતે 
એક માનવે દેવનો આદેશ પવિત્ર અને ધાર્મિક રીતે 
પાળી બતાવ્યો. અને તેના પરિણામે અનેક લોકો દેવ 
સાથે ન્યાયી બનશે. ૨બ્લોકો વધારે પાપ કરે તે માટે 
નિયમશાસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ જેમ 
જેમ લોકો વધુ ને વધુ પાપ કરતા ગયા, તેમ તેમ દેવ 
વધુ ને વધુ કૃપા કરવા લાગ્યો. અપાપ શસ તરીકે મૃત્યુનો 
ઉપયોગ કરતું હતું. દેવે લોકો પર પુષ્કળ દયા કરી તેથી 
દેવની કૃપાનું શાસન થશે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા 
લોકો ન્યાયી ઠરશે. આમ આપણા પ્રભુ ઈસુ દ્વારા 
અનંતકાળનું જીવન મળશે. 


પાપમાં મૂએલા પણ ખિસ્તમાં જીવંત 
તો તમે શું એમ માનો છો કૅ આપણે પાપ કરવાનું 
ચાલુ રાખવું જોઈએ, જેથી દેવની વધુ ને વધુ 
કૃપા (દયા) આપણા પર ઉતરે? ચખરેખર, ના! આપણે 
આપણા પાપમય જીવન માટે મૃત્યુ પામ્યા છીએ. તો 
પછી પાપી જીવન જીવવાનું આપણે કૅવી રીતે ચાલુ 
રાખી શકીએ? "જ્યારે આપણે બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા 
ત્યારે આપણે સો ખ્રિસ્ત ઈસુ સાથે એક રૂપ થયા હતા, 
એ તમે શું ભૂલી ગયા છો? આપણા બાપ્તિસ્માથી આપણે 
તેના મૃત્યુ સાથે ભાગીદાર બન્યા હતા. *૪કારણ કે જ્યારે 
આપણું બાપ્તિસ્મા થયું ત્યારે આપણે પણ તેની સાથે 
મરણમાં દટાયા અને તેના મૃત્યુમાં ભાગીદાર થયા. આ 
રીતે બાપના મહિમાથી જેમ ખ્રિસ્ત મૃત્યુમાંથી ઊભો 
થયો તેમ આપણે પણ ઊભા થઈ શકીશું અને નવું 
જીવન જીવીશું. 
પખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામ્યો, અને આપણે પણ આપણા 
મૃત્યુથી ખ્રિસ્ત સાથે જોડાયા છીએ. તેથી, જેમ ખ્રિસ્ત 
મૃત્યુમાંથી ફરી પુનરુત્થાન પામ્યો તેમ આપણે પણ 
મૃત્યુમાંથી ફરી પુનરુત્થાન પામીને તેની સાથે જીવનમાં 
એકરૂપ થઈશું. આપણે જાણીએ છીએ કૅ વધસ્તંભ 
પર ખ્રિસ્તના મૃત્યુની સાથે જ આપણા જૂનાં 
માણસપણાનો અંત આવ્યો હતો. આપણા પાપમય 
ભૂતકાળની કોઈ અસર નવા જીવન પર ન પડે, અને 
(વળી પાછા) આપણે પાપના ગુલામ ન બનીએ માટે 
આમ થયું. શજે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે તો તેને 
મૃત્યુની સત્તામાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે. 


રોમનો ૬:૮-૭:૪ 


આપણે ખ્રિસ્તની સાથે મૃત્યુ પામ્યા તેથી આપણે 
માનીએ છીએ કૅ આપણે તેની સાથે નવુ જીવન પામીશું. 
લ્મૃત્યુમાંથી ખ્રિસ્તને પુનર્જીવિત કરવામાં આવ્યો હતો. 
આપણે જાણીએ છીએ કે તે હવે ફરીથી કદી મૃત્યુ પામી 
શકશે નહિ. હવે તેના પર મૃત્યુની કોઈ સત્તા નથી. 
૧જહા, જ્યારે ખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે તે જ સમયે 
મૃત્યુની સત્તાને પરાસ્ત કરવા મર્યો હતો-તે સદાને 
માટે પૂરતું હતું. હવે તે જીવે છે, એટલે દેવના સંબંધમાં 
તે જીવે છે. ૧એ જ પ્રમાણે, તમારી ઉપર પણ પાપની 
સત્તાનો હવે અંત આવ્યો છે. અને ખ્રિસ્ત ઈસુ દ્વારા 
દેવ-પ્રાપ્તિ સારું તમે હવે જીવંત છો, એવું તમારી જાત 
વિષે તમે વિચારો. 

૧સતમારા મર્ત્ય શરીરમાં પાપને રાજ કરવા ન દો 
અને તમારી પાપની દુર્વાસનાને આધીન થશો નહિ. 
તમારું પાપયુક્ત શરીર જો તમને પાપકર્મ કરવા પ્રેરતું 
હોય તો તમારે એનાથી ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જવું નહિ. 
૧૩૫પકર્મમાં તમારા શરીરનાં અવયવોને સમર્પિત ન 
કરો. અનિષ્ટ કાર્યો કરવાના સાધન તરીકે તમે તમારાં 
શરીરોનો ઉપયોગ ન કરો. પરંતુ તમારે પોતે દેવને 
સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ. જે લોકો મરણ પામીને પણ 
હવે ફરીથી સજીવન થયા છે એવા તમે થાવ. તમારાં 
શરીરનાં અવયવો દેવને સમર્પિત કરો જેથી શુભ કાર્યો 
માટે એનો ઉપયોગ થાય. ૧૪હવે 'પાપ' તમારો 'માલિક' 
થઈ શકશે નહિ. શા માટે? કૅમ કે તમે નિયમશાસના 
બંધનમાં નથી. હવે તમે દેવની કૃપા હેઠળ જીવી રહયા 
છો. 

ન્યાયીપણાના દાસ 

૧૫તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે પાપ કરવાનું 
ચાલું રાખવું જોઈએ? કૅમકૅ આપણને નિયમનું બંધન 
નથી, પણ આપણે કૃપાને આધીન છીએ? ના! ૧5સાચે 
જ તમે જાણો છો કૅ જ્યારે તમે કોઈની આજ્ઞા પાળવા 
તૈયાર થઈ જાઓ છો, ત્યારે તમે તે વ્યક્તિના ખરેખર 
દાસ બની જાવ છો. જે વ્યક્તિની આજ્ઞા તમે માનો છો 
તેના તમે દાસ છો. ગમે તો પાપને અનુસરો અથવા 
દેવની આજ્ઞા માથે ચડાવો. પાપ તો આધ્યાત્મિક મૃત્યુને 
નોંતરે છે. પરંતુ જે દેવની આજ્ઞા પાળે છે તે દેવની સાથે 
ન્યાયી ઠરે છે. *શ્મૂતકાળમાં તમે પાપના દાસ હતા- 
તમારા પર પાપનું શાસન ચાલતું હતું, પરંતુ દેવનો 
આભાર કૅ તમને જે (નૈતિક-ધાર્મિક સંસ્કારો) 
શીખવવામાં આવ્યા તેને તમે પૂર્ણ અંત:કરણથી 
સ્વીકાર્યા. ૧પ૫માંથી તમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા 
છે, અને હવે તમે ન્યાયપણાના દાસ છો. "જે દષ્ટાંત 


ર૦ર 


લોકો જાણે છે તે દષ્ટાંત આપીને હું તમને આ સમજાવવા 
પ્રયત્ન કરીશ કારણ કૅ એ બધું સમજવું તમારા માટે 
કંઠિન છે. તેથી હું આ રીતે સમજાવું છું. ભૂતકાળમાં 
તમે અશુદ્ધતા અને અનિષ્ટની સેવામાં તમારા શરીરનાં 
અવયવો અર્પણ કર્યા હતા. તમે દુષ્ટતામાં જ જીવતા 
હતા. તમે હવે તમારાં અવયવોને પવિત્રતાને અર્થે 
ન્યાયીપણાના દાસ તરીકૅ સુપ્રત કરો અને પછી તમે 
ફક્ત દેવ માટે જ જીવવા શક્તિમાન થશો. ૨૦ભૂતકાળમાં 
તમે પાપના દાસ હતા, અને તમે ન્યાયીપણાના અંકુશથી 
સ્વતંત્ર હતા. “તમે જે અનિષ કાર્યો કર્યા હતાં, એ માટે 
હવે તમે શરમ અનુભવો છો. શું એ અનિષ્ટ કાર્યો તમને 
કૌઈ લાભદાયી હતાં ખરાં? ના. એવાં કાર્યો તો માત્ર 
આધ્યાત્મિક મૃત્યુ જ લાવી શકૅ છે. ચ્પરંતુ હવે તમે 
પાપની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈને દેવના દાસ થયા 
છો. અને આ (પરિવર્તન) તમને એવું જીવન આપશે કૅ 
જે માત્ર દેવને જ સમર્પિત હોય. અને એના દ્વારા તમને 
અનંતજીવન પ્રાપ્ત થશે. ચજ્યારે લોકો પાપ કરે છે, 
ત્યારે પાપનું વેતન-મરણ કમાય છે. પરંતુ દેવ તો આપણા 
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા લોકોને અનંતજીવનની બક્ષિસ 
આપે છે. 


લગ્નનું દ્ટાંત 

ભાઈઓ અને બહેનો, તમે મૂસાના નિયમશાસને 
સમજો છો. તેથી સાચે જ તમે જાણો છો કે કોઈ 
વ્યક્તિ જ્યાં સુધી જીવિત હોય છે ત્યાં સુધી જ 
નિયમશાસની સત્તા એના પર ચાલે છે. ચ્હું તમને એકં 
દષ્ટાંત આપીશ: પરણિત સી જ્યાં સુધી તેનો પતિ જીવતો 
હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે રહેવા બંધાયેલી હોય છે. 
પરંતુ જો તે સીનો પતિ મરણ પામે તો, પછી પતિ 
સાથેના સંબંધને લગતા નિયમથી તે સ્વતંત્ર થાય છે. 
ગપરંતુ જે સીનો પતિ જીવતો હોય અને જો તેની પત્ની 
બીજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરે, તો નિયમશાસ કહે છે તેમ, 
તે સી વ્યભિચારની અપરાધી બને છે. પરંતુ જો એ 
સીનો પતિ મૃત્યુ પામે, તો પછી લગ્નના નિયમમાંથી તે 
સીને મુક્ત કરવામાં આવે છે. આમ, પતિના મૃત્યુ 
પછી જો તે સ્રી બીજા પુરુષ સાથે લગ્ન કરે તો તે 

વ્યભિચારનો અપરાધ ગણાતો નથી. 
૪એ જ પ્રમાણે, મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, ખ્રિસ્તના 
શરીરની સાથે જ તમારા જૂના શરીરનું મૃત્યુ થયું છે. 
હવે તમે નિયમના બંધનમાંથી મુક્ત થયા છો. હવે 
તમે એક માત્ર એવા ખ્રિસ્તના શિષ્ય થયા છો, જે 
મૃત્યુમાંથી ઊભો થયો હતો. હવે આપણે ખ્રિસ્તના શિષ્ય 


ર૦૩ 


થયા છીએ. જેથી કરીને દેવની સેવામાં આપણો ઉપયોગ 
થઈ શકૅ. પભૂતકાળમાં તો આપણે જ્યારે દેહિક હતા, 
ત્યારે પાપ વાસનાઓને આધીન હતા. અને આપણે જે 
પાપ કર્યા તે આપણા માટે આધ્યાત્મિક મૃત્યુ નોતરતા 
હતા. ધ્મૂતકાળમાં, નિયમશાસે આપણને કૅદીઓની 
જેમ બાંધી રાખ્યા હતા. હવે આપણા જૂના નિયમશાસ્ો 
નાશ પામ્યા છે. અને તેથી નિયમશાસ્તના બંધનમાંથી 
આપણને હવે મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. લેખિત 
નિયમોની જૂની પધ્ધતિથી નહિ, પરંતુ હવે નવીન 
પધ્ધતિ પ્રમાણે આપણે દેવની સેવા કરીએ છીએ. પવિત્ર 
આત્માની સાથે આપણે હવે નવી પધ્ધતિ પ્રમાણે દેવની 
સેવા કરીએ છીએ. 


પાપની વિરુદ્ધ આપણો સંઘર્ષ 

9તયારે આપણે શું કહીએ, શું નિયમ પાપરૂપ છે? 
ના, કદી નહિ. પરંતુ નિયમ વગર મેં પાપ જાણ્યું ના 
હોત, કારણ કૅ જો નિયમશાસે કહ્યું ન હોત કે લોભ ન 
રાખ, તો મેં લોભ જાણ્યો ના હોત. "તમારે બીજાઓની 
માલિકીની વસ્તુઓની ઈચ્છા કરવી જોઈએ નહિ.” “પણ 
પાપને તક મળવાથી આજ્ઞા વડે મારામાં સઘળા પ્રકારની 
અનિષ્ટ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા મને લલચાવ્યો. મારામાં 
પાપ પેઠું. કારણ કૅ નિયમ વિના પાપ નિર્જીવ છે. 
લનેયમશાસનું મને જ્ઞાન થયું તે પહેલાં પણ હું તેના 
વગર જીવતો હતો. પરંતુ જેવો નિયમનો આદેશ મને 
મળ્યો કૅ તરત જ પછીથી મારામાં પાપ સજીવન થયું. 
૧અને આમ પાપના કારણે મારું આધ્યાત્મિક મૃત્યુ 
થયું. એ આદેશનો હેતુ મને જીવન બક્ષવાનો હતો, 
પરંતુ મારા માટે એ આદેશ મૃત્યુ લાવ્યો. ધમને પાપે 
આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરી મને મૂર્ખ બનાવવાનો રસ્તો 
શોધ્યો. પાપે મારા આત્મિક મરણને માટે આજ્ઞાનો 
ઉપયોગ કર્યો. 

૧આમ, નિયમશાસ્ તો પવિત્ર છે જ, અને આજ્ઞા 
પણ પવિત્ર, ન્યાયી અને સારી છે. ૧ગતો આનો અર્થ શું 
એવો થાય કૅ જે કંઈક સારું છે તે જ મારા માટે મૃત્યુ 
લાવ્યું? ના! પરંતુ પાપે જે મારુ મૃત્યુ લાવી શકૅ તેવા 
સારાપણાનો ઉપયોગ કર્યો. આમ એટલા માટે બન્યું કૅ 
પાપનું ખરું સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ શકૅ. અને તેના બધા 
અનિષ્ટોમાં પાપ બતાવી શકાય. આ બધું આજ્ઞા દ્વારા જ 
થયું હતું. 


માનવ (હદય) માં સંઘર્ષ 
૧૪આપણે જાણીએ છીએ કૅ નિયમ આધ્યાત્મિક છે. 


રોમનો ૭:૫-૮:૩ 


પરંતુ હું આધ્યાત્મિક નથી. જાણે કૅ હું તેનો સેવક હોઉં 
તેમ પાપ મારા પર સત્તા ચલાવે છે. 'પહું જે કોઈ કામો 
કરું છું, તે સમજી શકતો નથી. તેથી જે સારાં કામો 
કરવાની મારી ઈચ્છા છે, તે હું કરી શકંતો નથી. અને 
જે ખરાબ કામો કરવાનું હું ધિક્રું છું તે હું કરું છું. 
૧૬તયારે હું જે ઈચ્છતો નથી તે જો હું કરું છું, તો 
નિયમ વિષે કબૂલ કરું છું કૅ તે સારો છે. ૧9પરંતુ 
ખરાબ કામો કરનાર ખરેખર છું નથી. મારામાં રહેતું 
પાપ ખરાબ કામો કરે છે. “હા, હું જાણું છું કૅ મારામાં 
એટલે મારા દેહમાં કંઈ જ સારું વસતું નથી. મારો 
કહેવાનો અર્થ એ છે કૅ મારા અસ્તિત્વનો જે અંશ 
આધ્યાત્મિક નથી, તેમાં કોઈ સારાપણાનો સમાવેશ 
નથી. મારી ઈચ્છા તો એવી છે કૅ હું સારાં જ કામો કરું. 
પરંતુ હું તે કરતો નથી. ૧૯મારે જે સારાં કામો કરવાં છે 
તે હું કરતો નથી. તેને બદલે જે ખરાબ કામો જે મારે 
નથી કરવાં તે મારાથી થઈ જાય છે. ૨૦તેથી જે કામો 
મારે કરવાં નથી, તે જો મારાથી થઈ જતાં હોય, તો 
એવાં કામો કરનાર ખરેખર હું નથી. મારામાં રહેતું પાપ 
એ બધાં ખરાબ કામો કરે છે. 

અતેથી મેં આ સિદ્ધાંત શોધ્યો. જ્યારે હું સારું કરવા 


ષ્ડ ષ્ડ 
ક 


ઈચ્છું છું ત્યારે ભૂંડું જ ઉપલબ્ધ હોય છે. ચ્દેવના 
નિયમમાં હું અંતરના ઊડાણમાં ખૂબ સુખી છું. ચગપરંતુ 
મારા શરીરમાં કોઈ જુદો જ નિયમ કાર્ય કરતો જોઉં છું. 
માનસિક સ્તરે મારા મનમાં જે નિયમનો સ્વીકાર થયો 
છે તેની સામે પેલો શારીરિક સ્તર પર ચાલતો નિયમ 
યુદ્ધ છેડે છે. મારા શરીરમાં ચાલતો એ નિયમ તે પાપનો 
નિયમ છે, અને એ નિયમ મને એનો કેદી બનાવે છે. 
તેથી હું દુ:ખી છું! મારા માટે મૃત્યુ લાવનાર આ 
શરીરથી મને કોણ બચાવશે? ચપદેવ જ મને બચાવશે! 
આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા હું તેનો આભાર માનું 
છું! 

આમ મારા મનમાં હું મારી જાતે દેવના નિયમને 
અનુસરું છું. પણ મારા પાપમય સ્વભાવથી હું પાપના 
નિયમનો દાસ છું. 


આત્મામાં જીવન 
તેથી હવે જે લોકો ખ્રિસ્ત ઈસુમાં છે, તેઓને 
૮ અપરાધી ઠરાવવામાં આવતા નથી. ચમને શા માટે 
અપરાધી ઠરાવવામાં આવ્યો નથી? કારણ કૅ ખ્રિસ્ત 
ઈસુમાં આત્માનો જે નિયમ જીવન લાવે છે તેણે મને 
પાપના તથા મરણના નિયમથી મુક્ત કર્યો છે. ”આપણી 
પાપમય જાતે નિયમને બિનઅસરકારક બનાવ્યો. જે 


રોમનો ૮:૪-ર૩ 


નિયમ ન કરી શકે તે દેવે કર્યું. બીજા લોકો 
માનવજીવનનો ઉપયોગ પાપકર્મમાં કરે છે. પણ દેવે 
તેના દીકરાને માનવજીવનના રૂપમાં પૃથ્વી પર પાપ 
માટે બલિદાન અર્પણ કરવા મોકલ્યો. આમ પાપનો 
નાશ કરવા દેવે માનવજીવનનો ઉપયોગ કર્યો. ”“આપણા 
જીવનમાં નિયમની પરિપૂર્ણતાના હેતુ માટે દેવે આમ 
કર્યું. હવે આપણે આપણી પાપમય જાતના હુકમ પ્રમાણે 
જીવતા નથી. પણ હવે આપણે આત્માને અનુસરીને 
જીવીએ છીએ. 

પફક્ત પાપમય દુર્વાસનાઓની જ ઈચ્છાઓ વિષે 
જે લોકો વિચારે છે, તે પાપમય દુર્વાસનાઓને અનુસરીને 
જીવે છે. પણ જે લોકો આત્માને અનુસરે છે તેઓ 
હંમેશા આત્મા તેમની પાસે જે કરવાની અપેક્ષા રાખે 
છે તેનો વિચાર કરે છે. “જો કોઈ વ્યક્તિના વિચારો પર 
તેના દૈહિક મનનો કાબૂ હશે, તો તેનું આધ્યાત્મિક 
મૃત્યુ છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિના વિચારો પર આત્માનો 
કાબૂ હોય તો ત્યાં જીવન તથા શાંતિ હોય છે. આ 
સત્ય કૅમ છે? જો કોઈ વ્યક્તિના વિચારો પર તેના 
દૈહિક મનનો કાબૂ હશે તો તે વ્યક્તિ દેવથી વિમુખ છે. 
એવી વ્યક્તિ દેવનો નિયમ પાળવાનો ઈન્કાર કરે છે. 
અને ખરેખર તો એવી વ્યક્તિ દેવનો આદેશ પાળી 
શકતી નથી. “જે લોકો દૈહિક છે તેઓ દેવને પ્રસન્ન 
કરી શકતા નથી. 

લ્પરંતુ તમારા પર દેહિક મનની સત્તા નથી. જો 
દેવનો આત્મા તમારામાં ખરેખર વસતો હોય તો તમારા 
પર આત્માની સત્તા ચાલે છે, પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિના 
હદય પર ખ્રિસ્તના આત્માનો પ્રભાવ નહિ હોય, તો 
ખ્રિસ્ત પાસે તેનું સ્થાન નથી. ૧૦પાપને કારણે તમારું 
શરીર મરેલું છે. પરંતુ જો તમારામાં ખ્રિસ્ત (વસતો) 
હશે, તો આત્મા તમને જીવન આપશે, કૅમ કે તમને 
દેવ સાથે ન્યાયી ઠરાવવામાં આવ્યા છે. ઉજો દેવે ઈસુને 
મૃત્યુમાંથી ઊઠાડ્યો, અને જો દેવનો આત્મા તમારામાં 
વસતો હશે, તો તમારા મર્ત્ય શરીરોને પણ તે નવું 
જીવન આપશે. ખ્રિસ્તને મૃત્યુમાંથી ઊઠાડનાર એક 
માત્ર દેવ છે. અને એ જ રીતે તમારામાં રહેતો તેનો 
પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમારા નાશવંત શરીરોને જીવન 
આપશે. 

૧સતેથી, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આપણાં 
પાપાત્માઓની સત્તા આપણા પર ન જ ચાલવા દેવી 
જોઈએ. આપણાં પાપી શરીરોની ઈચ્છાઓ કે 
વાસનાઓથી દોરવાઈને આપણે જીવવું જોઈએ જ નહિ. 
૧% તમારા પાપી સ્વભાવની વાસનાઓ સંતોષવા તમે 


ર૨૦૪ 


ખરાબ કામો પાછળ તમારા જીવનનો ઉપયોગ કરશો, 
તો તમારું મૃત્યુ થશે જ. પરંતુ શરીરનાં કામોને મારી 
નાખવા જો તમે આત્માનો ઉપયોગ કરશો તો તમને 
સાચું જીવન પ્રાપ્ત થશે. 

૧દેવનાં સાચાં સંતાનો એ છે કૅ જેઓ દેવના આત્માનું 
માર્ગદર્શન સ્વીકારે છે. 'પજે આત્મા આપણને પ્રાપ્ત 
થયો છે તે કોઈ સામાન્ય આત્મા નથી કૅ જે આપણને 
ફરીથી દાસ બનાવીને ભયભીત કરશે. જે આત્મા 
આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, તે આપણને દેવનાં સંતાનો 
બનાવે છે. અને એ ભાવનાથી જ તો આપણે દેવને 
"પિતા, પ્રિય પિતા,” કહીને બોલાવીએ છીએ. "આપણા 
આત્માની સાથે એ જ આત્મા સાક્ષી આપે છે કૅ આપણે 
દેવનાં સંતાનો છીએ. જો આપણે દેવનાં સંતાનો 
હોઈશું, તો દેવ પોતાનાં માણસોને જે આશીર્વાદ આપે 
છે, તે આપણને પણ મળશે. આ આશીર્વાદો દેવ તરફથી 
આપણને મળશે. ખ્રિસ્તની સાથે સાથે આપણને પણ 
એ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ ખ્રિસ્તે જે દુઃખો સહન 
કર્યા હતાં, તેમ આપણે પણ સહન કરવાં જ પડશે. તો 
જ, ખ્રિસ્તની જેમ આપણને પણ મહિમા પ્રાપ્ત થશે. 


ભવિષ્યમાં આપણને મહિમા મળશે 

૧૮હમણાં આપણે દુ:ખો સહન કરી રહયા છીએ. પરંતુ 
ભવિષ્યમાં આપણને જે મહિમા પ્રાપ્ત થવાનો છે તેની 
તુલનામાં આપણાં અત્યારનાં દુ:ખો કંઈ જ નથી. "દેવે 
સર્જેલી દરેક વસ્તુ એ સમયની ઉત્તેજનાપૂર્વક રાહ જોઈ 
રહી છે કૅ જ્યારે દેવ દુનિયાને બતાવી દેશે કે તેનાં 
(સાચાં) સંતાનો કોણ છે એ ઘટના ઘટે એની આખા 
જગતને આતુરતા છે. ૨૦દેવે જે દરેક વસ્તુ સર્જી તે દરેક 
વસ્તુ જાણે નિરર્થકતાને આધીન હોય તેમ તેને બદલી 
નાખવામાં આવી. તેને બદલવાની ઈચ્છા ન હતી, પરંતુ 
દેવે તેમાં પરિવર્તન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. પરંતુ તેમાં 
પણ આ આશા તો હતી *ે દેવ-સર્જિત પ્રત્યેક વસ્તુ 
નષ્ટ થવાથી મુક્ત હશે. એવી પણ આશા હતી કે દેવનાં 
સંતાનોને જે મુક્તિ અને મહિમા પ્રાપ્ત થયા છે, તે દેવે 
બનાવેલી દરેક વસ્તુને મળશે. 

રઆપણે જાણીએ છીએ કૅ, બાળકને જન્મ આપવા 
માટે તૈયાર કોઈ સી દુ:ખ સહન કરતી રાહ જોતી હોય, 
એ રીતે અત્યારે તો સમગ્ર સૃષ્ટિ દેવ-સર્જિત દરેક વસ્તુ 
માટે પ્રસૂતાની વેદના જેવી વેદના સહન કરી રહી છે. 
ચ્ગરંતુ તે એકલી જ નહિ, પણ આપણે પોતે જેઓને 
આત્માનું પ્રથમફળ મળ્યું છે. તે જોઈને પણ 
દત્તકપુત્રપણાની, એટલે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની વાટ 


ર૦૫ 


જોતાં આપણે પોતાના મનમાં નિસાસા નાખીએ છીએ, 
કહેવાનો અર્થ એ છે કૅ આપણાં શરીરોથી આપણને 
મુક્તિ મળી જાય એની આપણે પ્રતિક્ષા કરી રથા છીએ. 
ર૪કારણ કૅ એ જ આશાથી આપણો ઉદ્ધાર થયો છે. પણ 
જે આશા દશ્ય હોય તે આશા નથી કૅમ કૅ કોઈ માણસ 
પોતે જે જુએ છે, તેની આશા કૅવી રીતે રાખે. ચ્પપરંતુ 
આપણે એવી વસ્તુ મેળવવાની આશા રાખીએ છીએ કૅ 
જે હજી સુધી આપણને મળી નથી. તેના માટે આપણે 
ધીરજપૂર્વક પ્રતિક્ષા કરી રયા છીએ. 

ચધ્વૃળી, પવિત્ર આત્મા પણ આપણને સહાય કરે 
છે. આપણે ઘણા નિર્બળ છીએ, પરંતુ આપણી નિર્બળતાને 
દૂર કરવા પવિત્ર આત્મા આપણને મદદ કરે છે. આપણે 
પ્રાર્થના કૅવી રીતે કરવી જોઈએ એ પણ આપણે તો 
જાણતા નથી. પરંતુ આપણા વતી પવિત્ર આત્મા પોતે 
દેવ સાથે વાત કરે છે. આપણા માટે પવિત્ર આત્મા 
દેવને વિનવે છે. શબ્દો જેને વ્યક્ત કરી ન શકૅ એવી 
ઊંડી લાગણીથી પવિત્ર આત્મા (આપણા વતી) દેવ 
સાથે વાર્તાલાપ કરે છે. ૨?અંત:કરણને પારખનાર દેવ 
આત્માના મનમાં શું છે તે જાણે છે. કારણ કૅ પવિત્ર 
આત્મા લોકોના હદયમાં જોઈ શકૅ છે અને અંત:કરણમાં 
શું છે તે પણ જાણે છે, કારણ કૅ તેના પોતાના લોકો વતી 
દેવ જે ઈચ્છે છે તે આત્મા દેવને કહે છે. 

ર૮આપણે જાણીએ છીએ કૅ જે લોકો દેવને ચાહે છે 
તેમના બધા જ કાર્યોમાં દેવ તેઓના શુભ માટે કામ કરે 
છે. તે લોકો દેવની ખાસ પસંદગી (તેડાયેલા) પામેલા 
છે, કૅમ કૅ દેવની એવી યોજના હતી. ચ€દુનિયાની રચના 
કરી તે પહેલાં દેવ એ લોકોને ઓળખતો હતો. અને દેવે 
એવો પણ નિર્ણય કર્યો હતો કૅ એ લોકો તેના દીકરા 
(ઈસુ) જેવા થાય. અનેક ભાઈઓ અને બહેનોમાં ઈસુ 
સર્વ પ્રથમ જન્મેલો સૌથી મોટો ગણાશે. ૨૦પોતાના 
દીકરા જેવા થવા લોકોને દેવે નિમંત્રણ આપ્યું. અને એ 
લોકોને પોતાની સાથે ન્યાયી બનાવ્યા અને પોતાની 
સાથે રહેવાની યોગ્યતા આપી. જેઓને ન્યાયી ઠરાવ્યા 
તેઓને મહિમાવંત પણ કર્યા. 


ખ્રિસ્ત ઈસુ પર દેવનો પ્રેમ 
પતો હવે આ વિષે આપણે શું કહીશું? જો દેવ આપણી 
સાથે છે તો આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ હરાવી શકશે 
નહિ. આપણા માટે તો દેવ કંઈ પણ કરી શકશે. 
આપણા માટે કંઈ પણ સહન કરવામાટે તેણે પોતાનો 
દીકરો આપ્યો. પોતાના દીકરાને પણ દેવે દુ:ખ સહન 
કરવા દીધું, આપણા સોના કલ્યાણ માટે દેવે પોતાનો 


રોમનો ૮:ર૪-૯:૧ 


દીકરો પણ સોંપી દીધો, તો તે કૃપા કરીને આપણને 
તેની સાથે બધુંએ કૅમ નહિ આપશે? ગગ્દેવે પસંદ કરેલા 
લોકો પર કોણ દોષ મૂકી શકશે? કોઈ નહિ! દેવ જ છે કૅ 
જે લોકોને ન્યાયી બનાવે છે. *૪ક્રોણ કહી શકશે કૅ 
દેવના લોકો અપરાધી છે? કોઈ પણ નહિ! આપણા 
માટે ખ્રિસ્ત ઈસુએ મૃત્યુ સ્વીકાર્યું, પરંતુ એમાં જ કાંઈ 
બધું આવી જતું નથી. મૃત્યુમાંથી તેને ઊભો કરવામાં 
આવ્યો હતો. હવે તે દેવને જમણે હાથે છે અને આપણા 
વતી આપણા ઉધ્ધાર માટે દેવને વિનંતી કરી રલો છે. 
પણું ખ્રિસ્તના પ્રેમમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપણને જુદા 
પાડી શકશે? ના! શું વિપત્તિ, કૅ વેદના કૅ સતાવણી કે, 
દુષ્કાળ કે, નગ્રતા કે જોખમ કૅ, તલવાર? આપણને 
ખ્રિસ્તના પ્રેમમાંથી જુદા પાડી શકશે? ના! તો શું 
સમસ્યાઓ અથવા ખ્રિસ્તના દુશ્મનો દ્વારા ઊભી કરાતી 
મુશ્કેલીઓ અને જુલ્મ આપણને ખ્રિસ્તના પ્રેમથી જુદા 
કરી શકશે? ના! આપણી પાસે જો ખોરાક કૅ કપડાં નહિ 
હોય તો તેથી શું આપણે ખ્રિસ્તના પ્રેમથી જુદા થઈ 
જઈશું? ના! જોખમ કૅ મૃત્યુ પણ આવે તેથી શું આપણે 
ખ્રિસ્તના પ્રેમથી જુદા થઈ જઈશું? ના! ગ્ધ્શાસોમાં લખ્યું 
છ તમ: 


“તારે (ખ્રિસ્ત) લીધે અમે તો હંમેશા મૃત્યુના 
જોખમ નીચે છીએ. લોકો તો એમ જ માને છે કૅ 
અમારું મૂલ્ય કંતલ કરવા લાયક ઘેટાંથી વિશેષ 
કાંઈ નથી.” 

ઝતથ/સ ૪૪:રર 


૩%દેવ દ્વારા જેણે આપણા પર પ્રેમ દર્શાવ્યો છે, તેના 
દ્વારા આ બધી બાબતોમાં આપણને સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત 
થયો છે. *૮-ગ૯હા, મને તો ખાતરી છે કે દેવના પ્રેમથી 
આપણને કોઈ પણ વસ્તુ જુદા કરી શકતી નથી. મૃત્યુ, 
જીવન, દૂતો, અધિકારીઓ, વર્તમાન, ભવિષ્ય, કોઈ 
પણ સત્તા કૅ શક્તિ, આપણા ઉપર કૅ આપણી નીચે કૅ 
સર્જાયેલ જગતમાં સૌથી વધુ શક્તિશાળી હોય એવું 
કૌઈ તત્વ કૅ કોઈ પણ વસ્તુ ખ્રિસ્ત ઈસુ આપણા પ્રભમાં 
રહેલા દેવના પ્રેમથી આપણને કદી પણ જુદા પાડી 
શકશે નહિ. 


દેવ અને યહૂદી લોકો 
લદ હું ખ્રિસ્તમાં છું અને તમને સત્ય કહીં રહયો છું. 
હું અસત્ય બોલતો નથી. પવિત્ર આત્મા મારી 
સંવેદનાનું સંચાલન કરે છે. અને એવી સંવેદનાથી હું 


રોમનો ૯:ર-ર૩ 


ક 


તમને કહું છું કૅ હું જૂઠું બોલતો નથી. ચ્યહૂદી લોકો 
માટે હું ઘણો દિલગીર છું અને સતત મારા હદયમાં 
ઉદાસીનતા અનુભવું છું. ગતેઓ મારા ભાઈઓ અને 
બહેનો છે, મારું દુન્યવી કુટુંબ છે. એમને મદદ કરવાનું 
મને મન થાય છે. દેવનો અભિશાપ જો મારા પર કૅ 
મારાં સગાંઓ પર આવે તો તેનો પણ સ્વીકાર કરીને હું 
યહૂદીઓને મદદ કરવા તૈયાર છું. *કારણ કૅ તેઓ તો 
ઈઝરાએલના લોકો છે. એ યહૂદીઓ તો ખાસ પસંદગી 
પામેલાં બાળકો છે. દેવે જે માનવો સાથે કરારો કર્યા છે 
એવા એ યહૂદીઓને દેવનો મહિમા પ્રાપ્ત થયેલો છે. 
દેવે મૂસાનું નિયમશાસ તેઓને આપીને ભક્તિની સાચી 
પધ્ધતિ બતાવી હતી. અને દેવે એ યહૂદીઓને માટે 
વચન પણ આપ્યું હતું. પતેઓ આપણા પિતાઓના વંશજો 
છે. અને તેઓ ખ્રિસ્તના દુન્યવી કુટુંબીજનો છે. ખ્રિસ્ત 
સર્વોપરી દેવ છે. તેની સ્તુતિ નિત્ય કરો! આમીન. 

ધ્હા, આ યહૂદીઓ માટે હું ઘણું દુ:ખ અનુભવું છું. 
એમને આપેલું વચન દેવ પાળી ન શક્યો, એમ હું 
કહેવા માગતો નથી. પરંતુ ઈઝરાએલના માત્ર થોડાક 
યહૂદીઓ જ દેવના સાચા લોકો છે. અને ઇબ્રાહિમના 
વંશજોમાં ફક્ત થોડાક માણસો જ તમારાં દેવનાં સાચાં 
સંતાનો છે. દેવે ઇબ્રાહિમને આમ કહ્યું હતું : “ઈસહાક 
જ તારો કાયદેસરનો દીકરો ગણાશે.”* “આનો અર્થ એ 
છે કૅ ઇબ્રાહિમના બધા જ વંશજો કંઈ દેવનાં સાચાં 
સંતાનો નથી. દેવે ઇબ્રાહિમને આપેલાં વચન પ્રમાણે 
જે સંતાનો દેવનાં થશે તે જ સંતાનો ઇબ્રાહિમનાં સાચાં 
સંતાનો થશે. “ઈબ્રાહિમને આપેલું દેવનું વચન આવું 
હંતું; “યોગ્ય સમયે હું પાછો આવીશ, અને સારાને 
દીકરો થશે.”* 

૧૦માત્ર એટલું જ નહિ, રિબકાને પણ દીકરો થયો. 
એક જ પિતાના એ દીકરા હતા. તે જ આપણા પિતા 
ઇસહાક. ૧૧-૧ર(રિબકાને) બે દીકરા જન્મ્યા, તે પહેલાં 
દેવે રિબકાને કહ્યું હતું, "તારો મોટો દીકરો નાના દીકરાની 
સેવા કરશે.”* એ છોકરાઓએ તેઓના જીવનમાં કંઈક 
સારું અથવા ખરાબ કર્યું હોય એ પહેલા આવી 
ભવિષ્યવાણી થઈ હતી. તેમના જન્મ પહેલાં દેવે આ 
કહ્યું હતું. જેથી કરીને દેવની પોતાની યોજના પ્રમાણે 
દેવની પસંદગી પામેલા છોકરાને એ સ્થાન મળે. એ 
છોકરાની પસંદગી કરવામાં આવી કૅમ કૅ માત્ર એને જ 
પસંદ કરવો એવી દેવની ઈચ્છા હતી-અને તે એટલા 





ઈસહાક ... ગણાશે” ઉત.ર૧:૧૨. 
"યોગ્ય સમયે ... દીકરો થશે” ઉત.૧૮:૧૦,૧૪. 
"તારો મોટો ... સેવા કરશે” ઉત. રપ:ર૩. 


૨૦૬ 


માટે નહિ કે એ છોકરાઓએ તેમના જીવનમાં કંઈક 
સારાં અથવા ખોટાં કામો કર્યા હોય. ૧2શાસ કહે છે 
તેમ, "યાકૂબને હું ચાહતો હતો, પરંતુ એસાવને હું 
ધિક્કારતો હતો.”* 

૧૪તો આ બાબતમાં આપણે શું કહીશું? શું દેવ ન્યાયી 
નથી? એવું તો આપણે કહી શકીએ એમ નથી. "પ્દેવે 
મૂસાને કહ્યું હતું, "જે વ્યક્તિ પર મારે કૃપા કરવી હશે, 
તેના પર હું કૃપા કરીશ. જે વ્યક્તિ પર દયા બતાવવી 
હશે તેના પર હું દયા દર્શાવીશ.”* ૧5તેથી જે વ્યક્તિ 
પર દયા કરવાનો દેવ નિર્ણય કરશે તેને દયા માટે દેવ 
પસંદ કરશે. લોકો શું ઈચ્છે છે અથવા તેઓ કેવા કૅવા 
પ્રયત્ન કરે છે, તેના પર દેવની પસંદગીનો આધાર 
નથી. **્શાસ્માં દેવ ફારૂનને કહે છે: "તું મારું આ કામ 
કરે એટલા માટે મેં તને રાજા બનાવ્યો. તારા દ્વારા મારું 
સામર્થ્ય પ્રગટ કરવાની મારી ઈચ્છા હતી. આખી 
દુનિયામાં મારું નામ પ્રગટ થાય એમ હું ઈચ્છતો હતો.”* 
૧૮આમ જે લોકોની તરફ દયા બતાવવી હોય એમની 
તરફ દેવ દયા દર્શાવે છે. અને જે લોકોને હઠીલા બનાવવા 
હોય તેમને દેવ હઠીલા બનાવે છે. 

૧૯તો તમારામાંથી કોઈ મને પૂછશે: "જો આપણાં 
કાર્યો પર દેવનો અંકુશ જ હોય, તો પછી આપણાં પાપ 
માટે દેવ શાથી આપણી પર આરોપ મૂકે છે?” ચ૦દેવને 
પ્રશ્ન કરશો નહિ. તમે માત્ર માનવ છો; અને માનવોને 
એવો કોઈ હક્ક નથી કૅ તેઓ દેવને (આવા) પ્રશ્નો પૂછી 
શકે. માટીની બરણી તેના બનાવનારને પ્રશ્નો પૂછતી 
નથી. "તમે મને આવી જુદી જુદી વસ્તુઓ રૂપે કૅમ 
બનાવી?” “જે કુંભાર માટીની બરણી બનાવે છે, તે 
પોતાની ઈચ્છા મુજબ ગમે તે બનાવી શકે છે. જુદા 
જુદા રૂપ-રંગની વસ્તુઓ બનાવવા તે એક જ માટીનો 
ઉપયોગ કરે છે. તે એક વસ્તુ વિશિષ્ઠ હેતુથી કોઈ ખાસ 
ઉપયોગ માટે બનાવી શકે, અને બીજી વસ્તુ 
રોજબરોજના ઉપયોગ માટે બનાવી શકૅ. 

રવે જે કર્યું છે તે પણ કંઈક આવું જ છે. દેવની 
ઈચ્છા હતી કૅ લોકો તેનો કોપ તેમજ સામર્થ્ય જુએ. જે 
લોકો સર્વનાશને લાયક હતા, એમના પર દેવ ગુસ્સે 
થયો હતો, એવા લોકોને પણ દેવે ખૂબ જ ધીરજપૂર્વક 
સહન કર્યા. ૨5એવા લોકો માટે પણ દેવે ધીરજથી રાહ 
જોઈ, જેથી કરીને દેવ પોતાનો સમૃદ્ધ મહિમા દર્શાવી 
શકૅ. જેઓ તેની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાના હતા. તેથી આપણે 





"યાકૂબને ... ધિક્કારતો હતો” માલ. ૧:ર-૩. 
"જે વ્યક્તિ ... દયા દર્શાવીશ” નિ. ૩૩:૧૯. 
"તું મારું ... ઈચ્છતો હતો” નિર્ગ. ૯:૧૬. 


૨૦૭ 


જેઓ તેની કૃપાનાં પાત્રો છીએ અને જેમને તેણે તેનો 
મહિમા મેળવવા તૈયાર કર્યા છે તેમનામાં પોતાનો 
મહિમા પ્રગટ કર્યો છે. ૨”એ લોકો તે આપણે જ છીએ. 
આપણે એવા માનવો છીએ કે જેમને દેવે તેડયા (પસંદ 
કર્યા) છે. યહૂદીઓ તેમજ બિનયહૂદીઓમાંથી દેવે 
આપણને પસંદ કર્યા છે. પહોશિયાના અધ્યાયમાં શાસ 
કહે છે તેમ: 

“જે લોકો મારા નથી- તેઓને હું મારાં લોકો 

કહીશ. અને જે લોકો ઉપર મેં પ્રેમ નથી કર્યો- 

તેઓ પર હું પ્રેમ કરીશ.” 

હોશિય/ ર.ર૩ 


૨૬ “અને એ જ ઠેકાણે દેવે કહ્યું કે, 'તમે મારી પ્રજા 
નથી'- તે જ ઠેકાણે તેઓ જીવંત દેવના દીકરા 
કહેવાશે.” 

હોશિય/ ૬:9૦ 


૨9અને ઈઝરાએલ વિષે યશાયા પોકારીને કહે છે કે: 


“સમુદ્રની રેતીના કણ જેટલા ઈઝરાએલના 
અનેક લોકો છે. પરંતુ એમાંના થોડાક જ લોકો 
તારણ પામશે. ચ્હા, પૃથ્વી પરના લોકોનો ન્યાય 
તોળવાનું કાર્ય દેવ જલદી પૂર્ણ કરશે.”* 


ચયશાયાએ કલયું છે તેમ: 

"દૈવ સર્વશક્તિમાન છે. આપણા માટે દેવે એના 
કૅટલાએક માણસોને બચાવી લીધા, એવું જો દેવે 
ન કર્યું હોત તો, સદોમ અને ગમોરા* શહેરોના 
લોકો જેવી આપણી દશા થાત.”* 


૩૦તો આ બધાનો અર્થ શું થાય? એનો અર્થ આ છે 
કૅ: બિનયહૂદી લોકો દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન 
કરતા ન હતા છતાં તેઓને દેવ સાથે ન્યાયી બનાવાયા 
અને તેઓ પોતાના વિશ્રાસને લીધે ન્યાયી ઠર્યા. "અને 
જ્યારે દેવ માટે ન્યાયી ઠરવા ઈસ્રાએલના લોકોએ 
નિયમશાસને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે તેઓ 





"સમુદ્રની ... પૂર્ણ કરશૅ' યશા. ૧૦:રર-ર૩. 


સદોમ અને ગમોરા આ બે શહેરોમાં પાપી લોકો વસતા 
હતા,અને એ શહેરોનો વિનાશ કરીને દેવે તેઓને સજા કરી 
હતી. 


"દેવ સર્વશક્તિમાન ... આપણી દશા થાત” યશા. ૧:૯. 


રોમનો ૯:ર૪-૧૦:૯ 


સફળ ન થયા. ૪સફળ કૅમ ન થયા? કૅમ કૅ તેમણે 
પોતાનાં કાર્યોના બળના આધારે દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો. તેઓને દેવમાં વિશ્વાસ ન હતો કૅ દેવ 
તેમને ન્યાયી બનાવશે. જે પથ્થર લોકોને પાડી નાંખે 
છે, તેની ઠોકર ખાઈને તેઓ પડ્યા. *3એ પથ્થર વિષે 
શાસ કહે છે: 


“જુઓ, સિયોન (યરૂશાલેમ) માં મેં એક પથ્થર 
મૂક્યો છે કૅ જે લોકોને પાડી નાખશે. એ પથ્થર 
ઠોકર ખવડાવીને લોકોને પાપમાં પાડશે. પરંતુ 
જે કોઈ વ્યક્તિ એ પથ્થરમાં વિશ્વાસ રાખશે તે 
નિરાશ થશે નહિ.” 

૫૨/5/ ૮:૪૪ ર૮:#૬ 


ભાઈઓ તથા બહેનો, મારી સૌથી મોટી 
૧૦ ઈચ્છા એ છે કૅ યહૂદીઓ તારણ પામે. 
દેવને મારી એ જ પ્રાર્થના છે. ચ્ચયહૂદીઓ વિષે હું આ 
કહી શકું છું કૅ: તેઓ દેવને અનુસરવાનો ખરેખર પ્રયત્ન 
કરે છે. પરંતુ સાચો માર્ગ તેઓ જાણતા નથી. *દેવ જે 
માર્ગે લોકોને ન્યાયી બનાવે છે એ તેઓ જાણતા ન 
હંતા. અને પોતાની આગવી રીતે તેઓએ ન્યાયી 
બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આમ દેવની રીતે ન્યાયી બનવાનું 
તેમણે સ્વીકાર્યું નહિ. *ખ્રિસ્તે જૂના નિયમશાસનો અંત 
આણ્યો, જેથી કરીને ખ્રિસ્તમાં વિશ્રાસ રાખનાર પ્રત્યેક 
વ્યક્તિને દેવ-પ્રાપ્તિ માટે ન્યાયી બનાવી શકાય. 
પનેયમ દ્વારા દેવ સાથે ન્યાયી થવા સંબંધમાં મૂસા 
લખે છે. "જે દરેક વ્યક્તિ નિયમનું પાલન કરે છે, તે 
નિયમની બાબતોનું પાલન કરવાથી જીવન મેળવશે.”* 
ધ્પરંતુ વિશ્ચાસના માર્ગે યોગ્યતા મેળવવા વિષે શાસ 
આમ કહે છે: "તમે પોતે આવું ન ક્હેશો- ઉપર આકાશમાં 
કોણ જશે?” (આનો અર્થ એ છે કે, "ખ્રિસ્તને પ્રાપ્ત 
કરવા અને તેને પૃથ્વી પર પાછો નીચે લાવવા આકાશમાં 
કોણ જશે?” *અથવા તમે આમ પણ પૂછશો નહિ, કૅ 
પૃથ્વીના કૅ ઊડાણમાં કોણ ઊતરશે?” (એનો અર્થ 
છે-"નીચે પાતાળમાં મૃત્યુલોકમાં જઈને મૃત્યુમાંથી 
ખ્રિસ્તને પૃથ્વી પર કોણ લઈ આવશે?”) “શાસ જે કહે 
છે તે આ છે: "દેવનો સંદેશ તો તમારી પાસે છે; તે 
તમારા મુખમાં અને હદયમાં છે.” તે સંદેશ તે જ 
વિશ્રાસનો સંદેશ છે, કૅ જે અમે લોકોને કહીએ છીએ.* 
લ્જો તમે તમારી મુખવાણીનો ઉપયોગ આમ કહેવા 





"જે દરેક ... જીવન મેળવશે” લે. ૧૮:૫. 
કલમ ૬-૮ પુન. ૩૦:૧ર-૧૪. 


રોમનો ૧૦:૧૦-૧૧:૪ 


માટે કરશો કૅ, " ઈસુ પ્રભુ છે,” અને જો તમે તમારા 
મનમાં માનશો કે દેવે ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડયો છે, 
તો તમારું તારણ થશે. 1૦હા, અમે અમારા હદયોથી 
માનીએ છીએ, અને તેથી અમને ન્યાયી ઠરાવાયા છે. 
અને, “અમે એમાં માનીએ છીએ.” એમ કહેવા માટે 
અમે અમારી મુખની વાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ; 
અને તેથી આપણું તારણ થયું છે. “હા, ધર્મશાસ કહે 
છે, "જે કોઈ વ્યકિત તેનામાં (ખ્રિસ્તમાં) વિશ્રાસ કરે 
છે તેને શરમાવું નહિ પડે.”* ૧૨એ ધર્મશાસ કહે છે, 
“જે કોઈ વ્યક્તિ,” કારણ કૅ યહૂદીઓ અને બિન- 
યહૂદીઓ વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નથી. એ જ પ્રભુ સો 
લોકોનો પ્રભુ છે. પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખનાર સો લોકોને 
પ્રભુ અનેક આશીર્વાદ આપે છે. 3હા, શાસ કહે છે, 
“પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખનાર દરેક વ્યક્તિ તારણ 
પામશે.” * 

૧૪પરંતુ સહાય માટે તેઓ પ્રભુમાં ભરોસો મૂકી શકૅ 
તે પહેલાં લોકોએ પ્રભુમાં વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. અને 
લોકો પ્રભુમાં વિશ્વાસ કરે તે પહેલાં તેમણે પ્રભુ વિષે 
સાંભળેલું હોવું જોઈએ. અને લોકો પ્રભુ વિષે સાંભળે 
એ માટે બીજી કોઈ વ્યક્તિએ તેમને પ્રભુ વિષે કહેવું 
પડે. 'પઅને લોકોની પાસે જઈને તેઓને બધું કહેવા 
માટે કોઈક વ્યક્તિને મોકલવી પડે. શાસમાં લખેલું છે 
કે, "સુવાર્તા લાવનાર પ્રબોધકો કૅ ઉપદેશકોનાં પગલા 
કૅવાં સુંદર છે!”* 

૧૬૫રંતુ બધા જ યહૂદીઓએ એ સુવાર્તા માની નહિ. 
યશાયાએ કઘ્યું, “હે પ્રભુ, અમે લોકોને જે કહ્યું એમાં 
માનનારા કોણ હતા?”* ૧9આમ, સુવાર્તા સાંભળવાથી 
વિશ્રાસ આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લોકોને ખ્રિસ્ત 
વિષે કહે છે ત્યારે એ સુવાર્તા લોકોને સાંભળવા મળે 
છે. 

૧૮૫રંતુ હું પૂછું છું, "શું લોકોએ એ સુવાર્તા સાંભળી 
નથી?” હા, તેઓએ સાંભળી જ હતી જેમ શાસ્ત કહે છે 
તેમ: 

“આખી દુનિયામાં તેઓનો અવાજ ફેલાઈ ગયો; 

આખા જગતમાં બધે જ તેઓનાં વચનો ફેલાયાં 
છે.” 

ઝતથ/સ ₹૯:૪ 





"જે કોઈ વ્યક્તિ ... શરમાવું નહિ પડે” યશા. ર૮:૧૬. 
"પ્રભુમાં વિશ્વાસ ... તારણ પામશે” યોએ.ર:૩ર. 
"સુવાર્તા લાવનાર ... સુંદર છે” યશા. પર:૭. 
"હેપ્રભુ ... કોણ હતા” યશા.૫૩:૧. 


ર૦૮ 


૧૯વળી હું પૂછું કે, "શું ઈઝરાએલના લોકો એ સુવાર્તા 
સમજી ન શક્યા?” હા, તેઓ સમજ્યા હતા. પ્રથમ 
મૂસા દેવ વિષે આમ કહે છે: 


“જે પ્રજા હજી ખરેખર રાષ્ટ્ર બની નથી, એવા 
લોકો ઉપર હું તમારામાં ઈર્ષા ઉત્પન્ન કરીશ. 
જે રાષ્ટમાં સમજશક્તિ નથી તેની પ્રજા ઉપર હું 
તમારામાં ક્રોધ ઉત્પન્ન કરીશ.” 

મુનનિયક ઝર:ર? 


ર૦દેવ માટે આવું કહેનાર યશાયાએ હિંમતપૂર્વક કહ્યું: 


“જેઓ મને શોધતા ન હતા-તેઓને હું મળ્યો; 
જેમણે મને કંદી ખોળયો નહોતો એવા લોકોની 
આગળ હું પ્રગટ થયો.” 

૦૨/%/ ૬૪. 


અબિનયહૂદીઓ વિષે યશાયા દ્વારા દેવ આમ બોલ્યો. 
પરંતુ યહૂદી લોકો વિષે દેવ કહે છે, "એ લોકો માટે હું 
રાત-દિવસ રાહ જોઈ રથો છું, પરંતુ મારી આજ્ઞા 
પાળવાનો અને મને અનુસરવાનો તેઓ ઈન્કાર કરે 


છે.”* 


દેવ પોતાના માણસોને ભૂલ્યો નથી 

તેથી હું પૂછું છું, "શું દેવે પોતાના માણસોને 
૧૧ તરછોડી દીધા?” ના! હું પોતે ઈઝરાએલનો 
(યહૂદી) છું. હું ઇબ્રાહિમના વંશનો અને બિન્યામીનના 
કુંળનો છું. ચઈઝરાએલના લોકો જનમ્યા તે પહેલાં દેવે 
તેમને પોતાના માણસો તરીકૅ પસંદ કર્યા. અને દેવે એ 
લોકોને તરછોડ્યા નથી. એલિયા પ્રબોધક વિષે ધર્મશાસ્ 
જે કહે છે તે તમે સારી રીતે જાણો છો. ઈઝરાએલના 
લોકોની વિરુદ્ધમાં દેવને પ્રાર્થના કરતા એલિયા વિષે 
શાસમાં ઉલ્લેખ છે. એલિયા બોલ્યો, "હે પ્રભુ, આ 
લોકોએ તારા પ્રબોધકોને મારી નાખ્યા છે અને તારી 
વેદીઓનો વિનાશ કર્યો છે. પ્રબોધકોમાં એક માત્ર હું 
હંજી જીવતો છું. અને હવે એ લોકો મને પણ મારી 
નાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહયા છે.”* ”પરંતુ દેવે એલિયાને 
શું જવાબ આપ્યો, તે જાણો છો? દેવે તેને કહ્યું, “જે 
૭,૦૦૦ માણસો હજી પણ મારી ભક્તિ કરે છે તેઓને 
મેં મારા માટે રાખી મૂકયા છે. આ ૭,૦૦૦ માણસો 





"એલોકો ... કરે છે” યશા. ૬૫:ર. 
"હેપ્રભુઆ ... કરી રહાં છે” ૧ રા. ૧૯:૧૦, ૧૪. 


ર૦૯ 


'બઆલ'ની આગળ ઘૂંટણે પડયા નથી.” પએવું જ અત્યારે 
પણ છે. થોડાક માણસો એવા છે કૅ જેઓ દેવ કૃપાથી 
પસંદ કરાયા છે. અને જો દેવ-કૃપાને કારણે એમની 
પસંદગી થઈ હોય, અને તેઓ દેવના માણસો થયા 
હોય, તો તે તેઓનાં કર્મોને આધારે નહિ પરંતુ તેમનાં 
કર્મોને આધારે તેઓ દેવના ખાસ માણસો થઈ શક્યા 
હોત તો, દેવ લોકોને કૃપાની જે બક્ષિસ આપે છે તે 
ખરેખર બક્ષિસ ન ગણાત. 

થતો એ આમ થયું છે: ઈઝરાએલના (યહૂદી) લોકોએ 
દેવ-પ્રાપ્તિ માટે યોગ્યતા કૅળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ 
તેઓ સફળ ન થયા. પરંતુ દેવે જે માણસો પસંદ કર્યા, 
તેઓ સુપાત્ર થયા. બીજા લોકો કઠણ થયા અને તેમણે 
દેવનો આદેશ સાંભળવાનો ઈન્કાર કરી દીધો. “શાસ્ોમાં 
લખ્યું છે તેમ: 


"દેવે તેઓની પર ભર ઊંઘનો આત્મા રેડયો 
છે.” યથય ર૯:શ૦ 


“દેવે તેઓની આંખો બંધ કરી દીધી જેથી તેઓ 
સત્ય જોઈ શકૅ નહિ, અને દેવે તેઓના કાન 
પણ બંધ કરી દીધા જેથી કરીને તેઓ સત્ય 
સાંભળી શકૅ નહિ. અત્યાર સુધી આ સ્થિતિ 
ચાલુ જ રહી છે.” 

મુનીનિયક ર૯૪ 


૯અને દાઉદ કહે છે : 


"શિજબાની ઉડાવતા લોકો ભલે ફસાઈ જાય, 
અને પકડાઈ જાય. ભલે તેઓને પડવા દો અને 
શિક્ષા થવા દો. 

૧૦ તેઓ જોઈ શકે નહિ એવી તેઓની આંખો 
અંધકારમય થાઓ, અને તેઓની પીઠ તું સદા 
વાંકી વાળ, અને પછી હંમેશને માટે ભલે તેઓ 
દુ:ખ ભોગવે.” 

ગઝતથ/સ ૬૯:રર-ર૭ 


૧તેથી હું પૂછી રલ છું; "યહૂદીઓની પડતીના 
કારણે શું તેઓ તેમનો વિનાશ લાવ્યા? ના! એમની 
ભૂલો જ બિનયહૂદી લોકો માટે મુક્તિ લાવી. અને 
યહૂદીઓમાં ઈર્ષા ઉત્પન્ન થાય માટે આમ બન્યું. ૧૨જો 
કૅ યહૂદીઓની ભૂલ આખી દુનિયા માટે સમૃદ્ધ 
આશીર્વાદો લઈ આવી. અને યહૂદીઓએ જે ખોયું તે 


રોમનો ૧૧:૫-રર 


બાબતે બિનયહૂદી લોકો માટે અઢળક આશિષ લાવી. 
દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે યહૂદીઓ જયારે લોકો પ્રત્યે દયાળુ 
બનશે ત્યારે આખી દુનિયા ખરેખર વધારે સમૃદ્ધ 
આશીર્વાદો પ્રાપ્ત કરશે. **હવે, જે લોકો યહૂદી નથી 
તેમને હું સંબોધું છું. બિનયહૂદીઓનો પણ હું પ્રેરિત છું. 
તેથી જ્યાં સુધી મારે એ કાર્ય કરવાનું છે, ત્યાં સુધી હું 
મારાથી શક્ય હોય એવી સર્વોત્તમ રીતે કરીશ. મને 
આશા છે કૅ હું મારા પોતાના લોકોને ઇર્ષાળુ બનાવી 


ષ્ડ ષ્ડ 


શકીશ. એ રીતે કદાચ એમાંના કૅટલાએકને હું બચાવી 
શકીશ. "દેવ યહૂદીઓથી વિમુખ થઈ ગયો. જ્યારે 
એવું થયું ત્યારે દેવે દુનિયાના અન્ય લોકો સાથે મેત્રી 
કરી. તેથી જ્યારે દેવ યહૂદીઓનો સ્વીકાર કરશે, ત્યારે 
લોકોને ખરેખર મૃત્યુ પછીનું તે સાચું જીવન પ્રાપ્ત 
થશે. 

૧૧જો રોટલીનો પ્રથમ ટૂકડો દેવને અર્પણ કરવામાં 
આવે છે, તો તે આખી રોટલી પવિત્ર બની જાય છે. જો 
વૃક્ષનાં મૂળિયાં પવિત્ર હોય તો વૃક્ષની ડાળીઓ પણ 
પવિત્ર હોય છે. 

૧9એ વાત એવી છે જાણે કૅ ઉછેરવામાં આવેલ જેતૂન 
વૃક્ષની કૅટલીક ડાળીઓ કાપી નાખવામાં આવી છે અને 
જંગલી જેતૂન વૃક્ષની એક ડાળીની તેમાં કલમ કરવામાં 
આવી છે. તમે બિનયહૂદીઓ તે જંગલી ડાળી જેવા છો, 
અને તમે હવે પ્રથમ વૃક્ષની શક્તિ અને જીવનના 
સહભાગી થયા છો. 17તેથી અસલ વૃક્ષની ડાળીઓ જે 
કાપી નાખવામાં આવી હતી, તે વિષે તમે ગર્વ કરશો 
નહિ. એનું ગર્વ કરવા માટે તમારી પાસે કોઈ યોગ્ય 
કારણ પણ નથી. શા માટે? કૅમ કૅ તમે એ અસલ 
વૃક્ષનાં મૂળિયાંને જીવન આપતા નથી. તે મૂળિયાં તમને 
જીવન આપે છે, તમારા જીવનને આધાર આપે છે. 
૧૯તમે કહેશો, "ડાળીઓ એટલા માટે તોડી નાખવામાં 
આવી હતી કૅ જેથી કરીને હું તે ઝાડમાં જોડાઈ શકું.” 
૨૦એ સાચું છે. પરંતુ એ ડાળીઓ તોડી નાખવામાં આવી 
હતી કૅમ કૅ અસલ વૃક્ષમાં તેઓને વિશ્રાસ ન હતો. 
અને તમે એ અસલ વૃક્ષના ભાગ બની જીવી રહ્યા છો, 
કારણ કૅ તમે વિશ્રાસ ધરાવો છો. અભિમાન ન કરશો, 
પરંતુ દેવનો ડર રાખો. “જેમ દેવે એ વૃક્ષની કુદરતી 
ડાળીઓને રહેવા ન દીધી, એ જ રીતે જો તમે વિશ્વાસ 
નહિ રાખો તો, દેવ તમને પણ રહેવા નહિ દે. 

આમ, તમે જોઈ શકો છો કૅ દેવ દયાળુ છે, પરંતુ 
તે ઘણી સખતાઈ પણ રાખી શકે છે. જે લોકો દેવને 
અનુસરવાનું બંધ કરે છે તેઓને દેવ શિક્ષા કરે છે. પરંતુ 
જો તમે દેવની દયા હેઠળ જીવન જીવતા હશો તો તે 


રોમનો ૧૧:૨૩-૧૨:૩ 


હંમેશા તમારા પ્રત્યે કૃપાળુ રહેશે. જો તમે દેવની દયાને 
અનુસરવાનું ચાલુ નહિ રાખો તો વૃક્ષમાંથી ડાળીની 
જેમ કપાઈ જશો. ૨*અને જો યહૂદીઓ ફરીથી દેવમાં 
માનતા થશે તો, દેવ એમને ફરી પાછા અપનાવી લેશે. 
તેઓ જ્યાં હતા ત્યાં મૂળ સ્થાને તેમને પુનઃસ્થાપિત 
કરવા દેવ સમર્થ છે. ચ૪કોઈ જંગલી ડાળી એક સારા 
વૃક્ષનું અંગ બને એ કાંઈ કુદરતી ઘટના નથી. તમે 
બિનયહૂદીઓ તો કોઈ જંગલી જેતૂન વૃક્ષની તૂટેલી 
ડાળી જેવા છો. અને એક સારા જેતૂન વૃક્ષ સાથે તમને 
જોડવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ પેલા યહૂદીઓ તો સારા 
વૃક્ષની ફૂટેલી ડાળી જેવા છે. તેથી, તેમના પોતાના 
અસલ વૃક્ષ સાથે તેમને ફરીથી જોડી શકાય છે. 

ચપમાઈઓ તથા બહેનો, આ રહસ્યમય સત્ય હું 
તમને સમજાવવા માગું છું. હું ઈચ્છું છું કે આ સત્ય 
તમને સમજવા માટે સહાયરૂપ થશે કૅ તમે સર્વજ્ઞ નથી. 
તો સત્ય આ છે: ઈઝરાએલના એક ભાગને હઠીલો 
બનાવવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પુરતા પ્રમાણમાં 
બિનયહૂદીઓ જ્યારે દેવના શરણે આવશે ત્યારે એ સ્થિતિ 
પણ બદલાશે. ચધઅને એ રીતે આખા ઈઝરાએલને 
બચાવશે. શાસ્ોમાં લખેલું છે: 


“સિયોનમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર આવશે; તે યાકૂબના 
કુંટુંબના અધર્મને તથા સર્વ અનિષ્ટને દૂર કરશે. 
૨9 અને જ્યારે હું તેઓનાં પાપ દૂર કરીશ, ત્યારે 
તેઓની સાથેનો મારો કરાર પૂર્ણ થશે.” 
૫૨/૫%/ ૪૯:ર૦-ર૬ ર૭૯ 


ચ“યહૂદીઓ સુવાર્તા સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કરે છે, 
તેથી તેઓ દેવના શત્રુ છે. તમે બિનયહૂદીઓને મદદ 
કરવા આમ કર્યું છે. પરંતુ એ ભૂલશો નહિ કૅ યહૂદીઓ 
હજુ પણ દેવની ખાસ પસંદગી પામેલા લોકો છે. તેથી 
દેવ તેઓને ખૂબ જ ચાહે છે. દેવે તેમના બાપદાદાઓને 
વચનો આપ્યાં હતાં, તેથી દેવ તેમને ચાહે છે. ચ“દેવ 
જ્યારે જે લોકોને પાસે બોલાવીને એમને કંઈક આપે 
છે, તે પછી દેવ લોકોને આપેલું પોતાનું વચન કંદી પણ 
પાછું ખેંચી લેતો નથી. એક સમય એવો હતો કૅ 
જ્યારે તમે દેવના આદેશનો અનાદર કરતા હતા. પરંતુ 
હમણા તમે દયાપાત્ર બન્યા, કૅમ કૅ પેલા યહૂદી લોકોએ 
દેવ-આજ્ઞાનો અનાદર કર્યો છે. અને હવે યહૂદીઓ 
આજ્ઞાપાલનનો અનાદર કરે છે, કૅમ કે દેવે તમને ક્ષમા 
આપી છે. પરંતુ આમ એટલા માટે બન્યું. તેઓની ઉપર 
દેવ દયા કરે. *દેવ-આજ્ઞાનો અનાદર બધા લોકોએ 


૨૧૦ 


સ કિ 


કર્યો જ છે. આજ્ઞાનું ઉલ્લંધન કરનારા બધા લોકોને દેવે 
એક સાથે એક જગ્યાએ એકત્રિત કરી રાખ્યા છે, જેથી 
કરીને તે તેઓ પર દયા વરસાવી શકે. 


દેવની સ્તુતિ 
3૨, દેવની સમૃદ્ધિ અત્યંત મહાન છે! દેવની કૃપા 
અને ક્ષમા અપરંપાર છે! દેવનું જ્ઞાન અને વિવેક-બુદ્ધિ 
અનંત છે! દેવના નિર્ણયોને કોઈ પણ વ્યક્તિ સમજી 
શકશે નહિ. દેવના માર્ગો કોઈ પણ વ્યક્તિ સમજી 
શકશે નહિ. શાસ કહે છે તેમ, 


“પ્રભુનું મન કોણે જાણ્યું છે? તેનો મંત્રી કોણ 
થયો છે?” 
૧૨/%/ ૪૦:૬ઝ 


ગપ "દેવને કોઈએ કંઈ પણ ક્યારે આપ્યું છે? દેવ 
કૌઈ પણ વ્યક્તિનો ત્કણી નથી. જેથી કોઈને 

પાછું ભરી આપવામાં આવે?” 
અયૂબ ૪૬૨ 


ગજા, બધી વસ્તુઓના સર્જક દેવ છે. અને દરેક 
વસ્તુ દેવ દ્વારા અને દેવ માટે જ ટકી રહે છે. દેવનો 
સર્વકાળ મહિમા થાઓ! આમીન. 


તમારું જીવન દેવને સમર્પિત કરો 

હે ભાઈઓ તથા બહેનો, હું તમને વિનંતી 
૧૨ કરું છું કે હવે તમે કંઈક કરો. દેવે આપણા પ્રત્યે 
પુષ્કળ દયા દર્શાવી છે. તેથી દેવની દયાની ખાતર તમે 
તમારા શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે 
એવું અર્પણ કરો. તમારું અર્પણ માત્ર પ્રભુ અર્થે જ 
થાય, અને તેથી દેવ પ્રસન્ન થશે. તમારું અર્પણ દેવની 
સેવાનો આધ્યાત્મિક માર્ગ છે. આ દુનિયાના લોકો 
જેવા થવા માટે તમે તમારા જીવનનું પરિવર્તન કરશો 
નહિ. પરંતુ નવી વિચાર-શૈલી અપનાવીને તમે તમારા 
જીવનમાં પૂર્ણ રીતે આંતરિક પરિવર્તન પામો, તો જ 
દેવ તમારા માટે શું ઈચ્છે છે તે તમે નક્કી કરી શકશો 
અને તે સ્વીકારી શકશો. તમે જાણી શકશો કૅ કઈ વસ્તુઓ 
સારી છે અને દેવને પ્રિય છે, અને કંઈ વસ્તુઓ સંપૂર્ણ 
છે. *ૈવે મને એક વિશિષ્ટ કૃપાદાન આપ્યું છે. તેથી જ 
તો તમારામાંની દરેક વ્યક્તિને મારે કંઈક કહેવાનું છે. 
તમે એવું ન માની લો કે તમે ખરેખર જેવા છો તેના 
કરતાં તમે વધારે સારા છો. તમે ખરેખર જેવા છો તેવા 


ર૧૧ 


તમારી જાતને ઓળખો. દેવે તમને કઈ જાતનો વિશ્વાસ 
આપ્યો છે, એના આધારે નક્કી કરો કૅ તમે કોણ છો! 
૪આપણામાંના દરેક માનવને એક શરીર છે, અને એ 
શરીરને ઘણાં અવયવો છે. આ બધાં અવયવો એક જ 
પ્રકારનું કાર્ય કરતાં નથી. પઆપણી સાથે એમ જ છે, 
જો કૅ આપણે લોકો ઘણા છીએ. પરંતુ આપણે ઘણા 
હોવા છતાં ખ્રિસ્તમાં એક શરીર છીએ. અને અરસપરસ 
એકબીજાનાં અવયવો છીએ. “આપણ સોને જુદાં જુદાં 
કૃપાદાનો મળેલ છે. આપણા પર થએલ દેવની કૃપાને 
કારણે પ્રત્યેક કૃપાદાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલ છે. જો 
કૌઈ વ્યક્તિને પ્રબોધ કરવાનું કૃપાદાન મળ્યું હોય તો 
એ વ્યક્તિએ પૂરા વિશ્વાસથી પ્રબોધ કરવો જોઈએ. 
*જો કોઈ વ્યક્તિને સેવા કરવાનું કૃપાદાન હોય, તો 
તેણે માનવોની સેવા કરવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિને શિક્ષણ 
આપવાનું કૃપાદાન હોય, તો તેણે લોકોને શિક્ષણ 
આપવામાં મંડયા રહેવું. “જો કોઈ વ્યક્તિને એવું કૃપાદાન 
મળ્યું હોય કૅ તે બીજા લોકોને આશ્રાસન આપી શકે, 
તો તેણે દુ:ખી લોકોને આશ્વાસન આપવું જોઈએ. અન્ય 
લોકોને મદદરૂપ થવા કોઈ વ્યક્તિને દાન આપવાની 
ક્ષમતા પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો તેણે ઉદારતાથી દાન કરવું 
જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિમાં અધિકારી થવાની આવડત હોય, 
તો તેણે સારો અધિકાર ચલાવવા સખત શ્રમ કરવો 
જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિમાં અન્ય લોકો પ્રત્યે દયા 
દર્શાવવાનું કૃપાદાન મળ્યું હોય તો તેણે ઉમંગથી એ 
કાર્ય ઉપાડી લેવું જોઈએ. 

લ્તમારો પ્રેમ સાચો હોવો જોઈએ. ભૂંડું છે તેને 
ધિક્કારો. માત્ર સારાં જ કર્મો કરો. ૧૦જે રીતે ભાઈઓ- 
બહેનો વચ્ચે પ્રેમ હોય છે એ રીતે તમે એક બીજાને 
પ્રેમ કરો, જેથી તમને એ આત્મીયતાનો અનુભવ થાય. 
તમે માન-સન્માનની જે અપેક્ષા રાખો છો, તેના કરતાં 
વધારે માન-સન્માન તમારા ભાઈ-બહેનોને આપવું 
જોઈએ. જવનું કાર્ય કરવાની જરૂર હોય ત્યારે તમે 
આળસુ ન થાઓ. અને જ્યારે દેવની સેવા કરો ત્યારે 
પૂર્ણ આધ્યાત્મિક ઉત્સાહ સાથે કરો. ૧*ઉજ્જવળ 
ભવિષ્યની આશા છે તેથી આનંદમાં રહો. જ્યારે 
મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે ધીરજ રાખો. અને હંમેશા દેવની 
પ્રાર્થના કરો. "દેવના લોકો જેમને મદદની જરૂર છે, 
તેમના સંતોષ માટે તેમના સહભાગી બનો. એવા લોકોની 
મહેમાનગતી કરો. 

૧૪જે લોકો તમારું ખરાબ કરતા હોય, તેમના વિષે 
ફક્ત સારું જ બોલો. એમને શાપ ન આપો, પરંતુ એમને 
આશીર્વાદ જ આપો. 'પબીજાના આનંદમાં આનંદી 


રોમનો ૧ર:૪-૧૩:૫ 


થાઓ, અને બીજાના દુ:ખમાં તમે એમના સહભાગી 
બનો. ૧*એક બીજા સાથે હળીમળીને રહો અને શાંતિથી 
જીવો, અભિમાની બનશો નહિ. બીજા લોકોને મન જે 
માણસો અગત્યના ન હોય, તેવાની મિત્રતા કરવા તૈયાર 
રહો. મિથ્યાભિમાની ન બનો. 
૧9જો કોઈ તમને નુક્સાન કરે તો તેને નુકંસાન 
પહોંચાડીને વેર વાળવાની વૃત્તિ ન રાખો. બધા લોકો 
જેને સારા કાર્યો તરીકૅ સ્વીકારે છે, એવાં કાર્યો જ તમે 
કરો. ૧“સો લોકો સાથે શાંતિથી જીવવા માટે તમારા 
તરફથી બને તેટલો સારામાં સારો પ્રયત્ન કરો. 1૯હે 
મારા મિત્રો, જ્યારે લોકો તમને નુકસાન કરે, ત્યારે એમને 
શિક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. દેવના પોતાના કોપથી 
એમને શિક્ષા કરે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. શાસમાં લખેલું 
છે: “પાપીઓને શિક્ષા કરનાર હું જ એક માત્ર છું; હું 
તેમનો બદલો લઈશ,”* એમ પ્રભુ કહે છે. ચ૦પરંતુ 
તમારે આમ કરવું જોઈએ: “જો તારો દુશ્મન ભૂખ્યો 
હોય તો એને ખવડાવ. જો તારો દુશ્મન તરસ્યો હોય 
તો તેને પાણી પા; આ રીતે તું એ માણસને શરમિંદો 
બનાવી શકીશ.”* અભૂંડાથી તું હારી ન જા, પણ સારાં 
કર્મા કરીને તારે ભૂંડાંનો પરાજય કરવો. 
દરેક માણસે મુખ્ય અધિકારીઓના હુકમનું 
૧૩ પાલન કરવું જ જોઈએ. જે અધિકારી છે 
તેઓને દેવ દ્વારા એ સત્તા આપવામાં આવી છે. અને 
અત્યારે જે લોકો શાસન કરી રહા છે, તેમને પણ દેવ 
દ્વારા એ સત્તા આપવામાં આવી છે. ચ્તેથી જે વ્યક્તિ 
સરકારની વિરુદ્ધમાં હોય તે ખરેખર તો દેવના આદેશની 
વિરુદ્ધમાં છે. સરકારની વિરુદ્ધ જતા લોકો પોતે શિક્ષા 
વહોરી લે છે. ગ્જે લોકો સારાં કાર્યો કરતા હોય તેમણે 
સરકારી અધિકારીઓથી ડરવાની જરૂર નથી. પરંતુ જે 
લોકો ખોટાં કામો કરતા હોય તેમને તો અધિકારીઓનો 
ડર લાગવો જ જોઈએ. શું તમારે શાસકોના ડરમાંથી 
મુક્ત થવું છે? તો તમારે સારાં કામો કરવાં જોઈએ. જો 
તમે સારાં કાર્યો કરશો તો સરકારી અધિકારીઓ તમારાં 
વખાણ કરશે. *શાસક તો દેવનો સેવક છે. જે તમને 
મદદ કરે છે. પરંતુ જો તમે કંઈક ખોટું કરશો તો તમારે 
ડરવું પડશે. શાસક પાસે શિક્ષા કરવાની સત્તા હોય છે, 
અને તે એ સત્તાનો ઉપયોગ કરશે. ખોટાં કામો કરનાર 
લોકોને સજા કરતો અધિકારી દેવનો સેવક છે. પતેથી 
તમારે સરકારના નિયમોનું પાલન કરવું જ જોઈએ. 
તમારે સરકારી કાયદાઓનું પાલન કરવું જોઈએ કારણ 





"પાપીઓને ... લઈશ.” પુન. ૩૨:૩૫. 
"જો તારો ... બનાવી શકીશ” નીતિ. રપઃર૧-રર. 


રોમનો ૧૩:૬-૧૪:૭ 


કૅ જો તમે પાલન ન કરો તો તમને શિક્ષા થાય. તમારે 
એટલા માટે પણ કાયદાનું પાલન કરવું જોઈએ કૅમ કે, 
એમ કરવું જ યોગ્ય છે એ તમે જાણો છો. 

ધઅને તેથી જ તમે કરવેરા પણ ચૂકવો છો. જે સત્તાધારી 
છે તે દેવ માટે કાર્ય કરે છે અને શાસન કાર્યમાં પોતાનો 
બધો સમય આપે છે. *જે લોકોનું ત્કણ તમારા માથે 
હોય તે તેમને ચૂકવો. કોઈ પણ જાતના કરવેરા કૅ કોઈ 
પણ જાતનું દેવું તમારા પર હોય તો તે ભરપાઈ કરી દો. 
જે લોકોને માન આપવા જેવું હોય તેમને માન આપો. 
અને જેમનું સન્માન કરવા જેવું હોય તેમનું સન્માન 
કરો. 


સબા. 


અન્ય લોકોને પ્રેમ કરવો એ જ માત્ર નિયમ છે 

જ્રોઈનું કોઈ પણ પ્રકારનું દેવું રાખશો નહિ. પરંતુ 
હંમેશા એક બીજાના પ્રેમના ત્રકણી રહો. જે વ્યક્તિ 
બીજા લોકોને પ્રેમ કરે છે તેણે ખરેખર નિયમની બધી 
જ જરૂરિયાતો પરિપૂર્ણ કરી છે એમ ગણાશે. હું આમ 
શા માટે કહું છું? કારણ કૅ નિયમશાસ કહે છે, "તારે 
વ્યભિચારનું પાપ ન કરવું જોઈએ, ખૂન ન કરવું, 
કંશાયની ચોરી ન કરાય, બીજા લોકોની વસ્તુઓ મેળવી 
લેવાની ઈચ્છા ન કરાય.”* આ અને બીજી બધી 
આજ્ઞાઓ કૅ આદેશો ખરેખર તો એક જ નિયમમાં સમાઈ 
જાય છે: “જે રીતે તમે તમારી જાતને પ્રેમ કરો છો, એ 
જ રીતે પોતાના પડોશી પર પણ પ્રેમ કરો.”* ૧૦પ્રેમ 
બીજા લોકોને ઈજા કૅ દુ:ખ પહોંચાડી શકતો નથી. તેથી, 
નિયમના બધા જ આદેશોનું પાલન કરવું કૅ તેને પ્રેમ 
કરવો એ બધું એક જ છે. 

૧આ બધી વાત હું તમને એટલા માટે કહું છું કે, 
તમે જાણો છો તેમ, આપણે સૌ મહત્વપૂર્ણ સમયમાં 
જીવી રહયા છીએ. હા, તમારી ર્નિંદ્રામાંથી જાગૃત થવાનો 
હવે સમય આવ્યો છે. પછી જ્યારે આપણે વિશ્વાસીઓ 
બન્યા તેના કરતાં હવે તારણનો સમય આપણી વધુ 
નજીક છે. ૨“રાત”* લગભગ સમાપ્ત થઈ ચૂકી છે. 
"દિવસ”* ઊગી રલો છે. તેથી આપણે અંધકારનાં કામો 
(પાપ) કરવાનું હવે બંધ કરવું જોઈએ. સત્કર્મોના કાર્યો 
માટે આપણે પ્રકાશના શસોથી સજ્જ થવું જોઈએ. 





"તારે ... ન જ કરાય” નિ. ર૦:૧૩-૧૫, ૧૭. 
'જે રીતે તમે ... પણ પ્રેમ કરો” ૧૯:૧૮. 

રાત પાપમય જગતનું પ્રતિક 

દિવસ સારા સમયનું પ્રતિક જે આવી રહયો છે. 


ર૧ર 


૧૩્રકાશમાન દિવસમાં રહેતા લોકોની જેમ આપણે વર્તવું 
જોઈએ. મૉજ મસ્તીથી છલકાતી ખર્ચાળ મિજબાનીઓ 
આપણે ઉડાવવી ન જોઈએ. મધેપાન કરીને આપણે 
નશો ન કરવો જોઈએ. આપણે આપણાં અવયવો વડે 
જાતીય વાસનાનું પાપ કૅ બીજાં કોઈ પણ પાપ ન કરવાં 
જોઈએ. આપણે (બિનજરૂરી) દલીલો કરીને મુશ્કેલીઓ 
ઊભી કરવી ન જોઈએ, અથવા ઈર્ષાળુ ન બનવું જોઈએ. 
૧૪૫પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પહેરી લો. તમારામાં રહેલો 
પાપનો અંશ તમને જે ખરાબ ઈચ્છાઓ કરાવે છે, તેને 
સંતોષવાના વિચારો ન કરો. 


બીજા લોકોની ટીકા ન કરો 
વૃ વિશ્રાસમાં જે માણસ નબળો હોય તો તેનો 
તમે તમારી મંડળીમાં સ્વીકારવા માટે ઈન્કાર 
ન કરશો. અને એ વ્યક્તિના જુદા વિચારો વિષે એની 
સાથે દલીલબાજીમાં ન ઉતરશો. ચએક વ્યક્તિ એવું 
માને છે કૅ એને મન ફાવે તેમ તે કોઈ પણ જાતનો 
ખોરાક ખાઈ શકે છે. પરંતુ નિર્બળ વિશ્વાસ ધરાવનાર 
માણસ એવું માને છે કૅ તે ફક્ત શાકભાજી જ ખાઈ 
શકૅ છે. ગ્કોઈ પણ જાતનો ખોરાક લેનાર માણસે એવું 
માની લેવું ન જોઈએ કૅ તે શુદ્ધ શાકાહારી વ્યક્તિ કરતાં 
વધારે સારો છે. અને ચુસ્ત શાકાહારી માણસે પણ એવું 
માનવું ન જોઈએ કૅ બધી જાતનો ખોરાક લેનાર માણસ 
ખોટો છે. કૅમ કૅ દેવે તેનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે. બીજા 
માણસના નોકર વિષે તમે અભિપ્રાય આપી ન શકો. 
નોકર કામ બરાબર કરે છે કૅ નહિ, એ તો ફક્ત એનો 
પોતાનો જ શેઠ નક્કી કરી શકૅ. અને પ્રભુનો સેવક 
ન્યાયી હશે કારણ કૅ તેને ન્યાયી કૅ સુપાત્ર બનાવવા 
પ્રભુ સમર્થ છે. 
પઠ્ઠોઈ માણસ એવું માની શકે કૅ કોઈ એક દિવસ તે 
બીજા કોઈ દિવસ કરતાં વધારે મહત્વનો છે. અને વળી 
બીજો કોઈ માણસ એવું માની શકૅ કૅ બધા દિવસ એક 
સરખા જ છે. ખરી વાત તો એ છે કે દરેક માણસે 
મનમાં પોતાની માન્યતાઓ વિષે બરાબર સ્પષ્ટ હોવું 
જોઈએ. બીજા દિવસો કરતાં અમુક જ દિવસ વધારે 
અગત્યનો છે એવું માનનાર માણસ પ્રભુને માટે એવું 
કરી રહયો છે. અને બધું જ ખાનાર માણસ પણ દેવને 
માટે એવું કરી રલ છે. હા, એ ખોરાક માટે તે દેવનો 
આભાર માને છે. અને અમુક ખોરાક ખાવાનો ઈન્કાર 
કરનાર માણસ પણ પ્રભુને ખાતર એમ કરી રલ્યો છે. 
એ પણ દેવનો આભાર માને છે. શહા, આપણે સૌ 


ર૧૩ 


પ્રભુને ખાતર જીવીએ છીએ. આપણે કાંઈ આપણી 
પોતાની જાત માટે જીવતા કૅ મરતા નથી. “જો આપણે 
જીવીએ છીએ તો તે પ્રભુને ખાતર જ જીવીએ છીએ. 
અને જો આપણે મરીએ છીએ તો તે પણ પ્રભુને ખાતર 
જ. આમ, જીવતાં કૅ મરતાં આપણે પ્રભુના જ છીએ. 

લ્તેથી જ તો ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યો અને પાછો 
મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો. ખ્રિસ્તે આ પ્રમાણે કર્યું જેથી 
કરીને જે લોકો મરણ પામ્યા છે અને જેઓ હજી જીવતા 
છે તે સોનો પ્રભુ થાય૦તો પછી ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ 
રાખનાર તમારા ભાઈ વિષે તમે શા માટે સારો કૅ ખરાબ 
અભિપ્રાય બાંધો છો? અથવા તો તમારા ભાઈ કરતાં 
તમે વધારે સારા છો, એમ તમે શા માટે વિચારો છો? 
આપણે બધાએ દેવના ન્યાયાસન આગળ ઉપસ્થિત 
થવાનું છે અને તે આપણા સોનો ન્યાય કરશે. ઉહા, 
શાસમાં લખેલું છે: પ્રભુ કહે છે કે, 


“પ્રત્યેક વ્યક્તિ મારી આગળ ઘૂંટણીએ પડીને 
નમન કરશે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ કબૂલ કરશે કે, 
હું દેવ છું. હું જીવું છું એ જેટલું ચોક્કસ છે, 
એટલું ચોક્કસ એ રીતે આ બધું બનશે” 

૧૨/૫/ ૪૫-રઝ 


૧આમ, પોતાના જીવન વિષે આપણામાંની દરેક 
વ્યક્તિએ દેવને જવાબ આપવો પડશે. 


બીજા લોકો પાસે પાપ કરાવશો નહિ 

૧35આમ આપણે એકબીજાનો ન્યાય તોળવાનું બંધ 
કરવું જોઈએ. આપણે એવો નિર્ણય લેવો પડશે કૅ આપણે 
એવું કાંઈ પણ ન કરવું કૅ જે કોઈ ભાઈ કે બહેનને 
નિર્બળ બનાવે કૅ તેને પાપમાં પાડે. “હું તો પ્રભુ ઈસુમાં 
છું. અને હું જાણું છું કે એવો કોઈ ખોરાક નથી કૅ જે 
ખાવા માટે નકામો હોય. પરંતુ જો કોઈ માણસ એવું 
માનતો હોય કૅ કોઈ વસ્તુ તેના માટે ખોટી કૅ નકામી 
છે, તો તેના માટે તે ખોટું જ છે. 'પજો તમે જે કાંઈ 
ખોરાક લેતા હોય અને તેનાથી તમારા ભાઈની લાગણી 
દુભાતી હોય તો તમે પ્રેમનો માર્ગ અનુસરતા નથી. તેને 
ખાવાનો આગ્રહ કરીને તેના વિશ્રાસનો નાશ કરશો 
નહિ. એ માણસ માટે ઈસુ મરણ પામ્યો છે. ૧5તમારું 
જે સારું છે તે વિષે ભૂંડું બોલાય એવું કશું કરશો નહિ. 
૧%દેવના રાજ્યમાં ખાવું અને પીવું એ અગત્યની બાબતો 
નથી. તેનાં કરતાં અગત્યની બાબતો દેવના રાજ્યમાં તો 


રોમનો ૧૪:૮-૧૫:૪ 


દેવની સાથે ન્યાયી થવું અને શાંતિ અને પવિત્ર આત્મામાં 
આનંદ અનુભવવો તે છે. ૧“જે કોઈ વ્યક્તિ આ રીતે 
જીવન જીવીને ખ્રિસ્તની સેવા કરે છે તે દેવને પ્રસન્ન 
કરે છે. અને બીજા લોકો પણ એ વ્યક્તિનો સ્વીકાર કરે 
છે. 

૧૯જે કામો કરવાથી શાંતિ સ્થપાતી હોય એવું કરવા 
આપણે સખત પરિશ્રમ કરીએ. અને જેનાથી એક બીજાને 
મદદ થાય એવું કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. ૨૦અમુક 
જ ખોરાક ખાવાની બાબત પર ભાર મૂકીને દેવનું કાર્ય 
નષ્ટ ન થવા દો. ખાવાની બાબતમાં બધો જ ખોરાક 
ખાવા લાયક હોય છે. પરંતુ જે ખાવાથી બીજો માણસ 
જો પાપમાં પડતો હોય તો એ ખોરાક ખાવો યોગ્ય ન 
ગણાય. ₹સાચી વસ્તુ એ છે કૅ માંસ ખાવાથી કૅ દ્રાક્ષારસ 
પીવાથી કે એવું કાંઈ કરવાથી જો તમારા ભાઈનું 
આધ્યાત્મિક પતન થતું હોય તો તે યોગ્ય નથી. તેથી 
એવું કાંઈ પણ ન કરવું જેનાથી કોઈનું પણ આધ્યાત્મિક 
પતન થાય. 

રઆવી બાબતો વિષેની તમારી અંગત માન્યતાઓને 
તમારી અને દેવની વચ્ચે ગુપ્ત રાખવી જોઈએ. અપરાધ 
કર્યો હોય એવી લાગણી અનુભવ્યા વગર જે વ્યક્તિ 
પોતે જેને સાચું કૅ યોગ્ય માનતો હોય એવું કરી શકૅ 
એવી વ્યક્તિને ધન્ય છે. ચ્ગ્તે ખોરાક ખાવો યોગ્ય છે કૅ 
નહિ તેની ખાતરી કર્યા વગર જો કોઈ વ્યક્તિ તે ખાઈ 
લે તો તે પોતાની જાતને દોષિત માને છે. શા માટે? 
કારણ કૅ તે વ્યાજબી હતું એમ તેણે માન્યું નહોતું. અને 
જો કોઈ વ્યક્તિ જેમાં તેને વિશ્વાસ નથી કૅ તે સાચું છે 
અને તે કરે છે તો પછી તે પાપ છે. 

આપણે સબળ વિશ્ચાસુ છીએ. તેથી જે લોકો 

૧૫ વિશ્વાસમાં નિર્બળ હોય તેવાને આપણે મદદ 
કરવી જોઈએ. એ લોકોની નિર્બળતાઓ નિભાવી લઈને 
આપણે એમને મદદ કરવી જોઈએ. આપણે આપણી 
જાતને ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. 
આપણામાંના દરેકે બીજાને પણ ખુશ કરવા જોઈએ. 
એમને મદદ કરવા આપણે આમ કરવું જોઈએ. એમનો 
વિશ્રાસ દઢ થાય એ માટે એમને મદદ કરવાનો આપણે 
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગૅખ્રિસ્ત પણ પોતાને ખુશ કરવાના 
પ્રયત્નમાં જીવન જીવ્યો ન હતો. તેના વિષે શાસ્રોએ 
કહ્યું છે તેમ: "જે લોકોએ તારું અપમાન કર્યું છે, તેમણે 
મારું પણ અપમાન કર્યું છે.”* ”ભૂતકાળમાં જે બધું 
લખવામાં આવ્યું હતું તે આપણને ઉપદેશ આપવા અને 
આપણામાં આશા જન્માવવા લખાયું હતું. આપણને 





“જે લોકોએ ... કર્યું છે” ગી.શા. ૬૯:૯. 


રોમનો ૧૫:૫-રર 


ઉદ્ધારની આશા મળે એ માટે એ બધું લખાયું હતું, 
શાસ્રો આપણને જે ધીરજ અને શક્તિ આપે છે તેમાંથી 
આશા જન્મે છે. પધીરજ અને શક્તિનો સ્રોત દેવ છે. 
દેવને મારી પ્રાર્થના છે કૅ ખ્રિસ્ત ઈસુ ઈચ્છે છે તેમ 
તમને સોને હળીમળીને સાથે રહેવામાં દેવ તમારી મદદ 
કરે. એમ કરવાથી તમે સો એક સૂત્રમાં બંધાશો. અને 
આમ તમે સો સાથે રહીને આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 
પિતા દેવને મહિમાવંત કરશો. ખ્રસ્તે તમને સ્વીકાર્યા, 
તેવી રીતે તમારે એકબીજાને સ્વીકારવા જોઈએ. એમ 
કરવાથી દેવને મહિમા મળશે. “મારે તમને એ કહેવું છે 
કૅ દેવ જે વચન આપે છે તે સત્ય છે, એમ બતાવવા 
ખ્રિસ્ત યહૂદીઓનો સેવક થયો. દેવે યહૂદીઓના પૂર્વજોને 
જે જે વચનો આપ્યાં હતાં તે દેવ કરી બતાવશે, એ 
સાબિત કરવા માટે ખ્રિસ્તે આમ કર્યું. “અને 
બિનયહૂદીઓ પણ દેવની દયાને માટે સ્તુતિ કરે, શાસમાં 
લખ્યું છે, 
'માટે હું બિનયહૂદીઓમાં તારી સ્તુતિ કરીશ; 
અને તારા નામનાં સ્તોત્રો ગાઈશ.” 
ગઝતથ/સ ૮૪૯ 


૧૦શાસ્ર તો આમ પણ કહે છે 


“દેવના માણસોની (યહૂદીઓ) સાથે સાથે સો 
બિનયહૂદીઓએ પણ આનંદિત થવું જોઈએ.” 
મુનનિયક ૩ર:૪૭ 


૧વળી શાસ્ર આમ પણ કહે છે 


“તમે સૌ બિનયહૂદીઓ પ્રભુની સ્તુતિ કરો; અને 
સઘળાં લોકો પ્રભુનાં ગુણગાન ગાઓ.” 
ગીતથ/સ ₹૨૭:૬ 


૧અને યશાયા પ્રબોધક કહે છે 


"યશાઈના વંશમાંથી* એક વ્યકિત આવશે. તે 
વ્યકિત બિનયહ્‌દીઓ પર રાજ કરવાને આવશે; 
અને એ વ્યક્તિને કારણે બિનયહ્‌દીઓને આશા 
પ્રાપ્ત થશે.” 

૦૨/%/ ૬.૦ 





યશાઈનો વંશ ઈઝરાએલનો રાજા દાઉદનો પિતા. ઈસુ આ 
વંશમાં જનમ્યો હતો. 


ર૧૪ 


૧૩૩વે દેવ કૅ જેના પર તમે આશા રાખો છો, તે 
તમને તમારા વિશ્વાસને પૂર્ણ આનંદ અને શાંતિથી 
ભરી દો. જેથી કરીને તમે તે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્ય 
દ્વારા ભરપૂર આશાથી તમે છલકાઈ જાઓ. 


પાઉલ પોતાના કાર્ય વિષે કહે છે 

૧૪મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, મને ખાતરી છે કે 
તમે ભલાઈથી ભરપૂર છો. હું જાણું છું કે જરૂર હોય 
એટલું સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન તમે ધરાવો છો, અને તમે 
એકબીજાને ચેતવણી આપી શકો એમ છો. 'પએ છતાં 
વિદેશીઓ પવિત્ર આત્માથી પાવન થઈને માન્ય અર્પણ 
થાય, માટે દેવની સુવાર્તાનો યાજક થઈને હું વિદેશીઓ 
પ્રત્યે ખ્રિસ્ત ઈસુનો સેવક થાઉ. ૧એ કારણે દેવે મને 
જે કૃપાદાન આપ્યું છે તેને આધારે તમને ફરીથી સહેજ 
યાદ કરાવવા માટે વધારે હિંમત રાખીને મેં આ પત્ર 
તમારા પર લખ્યો છે. 

૧9૭આમ, ખ્રિસ્ત ઈસુમાં દેવ માટે હું જે કંઈ કરી 
શક્યો છું એનું મને ગૌરવ છે. ૧4મે પોતે જે કંઈ કર્યું છે 
તે વિષે હું વાત નહિ કરું. બિનયહૂદી લોકો દેવની આજ્ઞા 
માને એવું એમને માર્ગદર્શન આપવામાં ખ્રિસ્તે મારી 
પાસે જે કાર્ય કરાવ્યું છે તે વિષે જહું બોલીશ. મેં જે 
આજ્ઞા પાળી છે. '૧પરાક્રમોની શક્તિ અને જે મહાન 
વસ્તુઓ એમણે જોઈ છે, અને પવિત્ર આત્માના 
સામર્થ્યને લીધે એમણે દેવનો આદેશ માન્યો છે. 
યરૂશાલેમથી માંડીને ઈલ્લુરિકા સુધી બધે ફરી ફરીને 
મેં ખ્રિસ્તની સુવાર્તા સંપૂર્ણ રીતે પ્રગટ કરી છે. અને 
આમ મારા કાર્યનો એ ભાગ મેં પરિપૂર્ણ કર્યા છે. ચ”જે 
જે સ્થળોએ લોકોએ કદી પણ ખ્રિસ્ત વિષે સાંભળ્યું ન 
હોય ત્યાં સુવાર્તા પ્રગટ કરવાનાં કાર્યને મેં હંમેશા મારું 
ધ્યેય બનાવ્યું છે. આમ કરવાનું કારણ એ છે કૅ બીજી 
કૌઈ વ્યક્તિએ જ્યાં આ કાર્ય પહેલેથી જ શરૂ કરી દીધું 
હોય ત્યાં પહોંચી જઈને એણે કરેલા કાર્યના પાયા પર 
હું કામ ન કરું. પણ, શાસોમાં લખેલું છે: 

“જે લોકોને તેના (ખ્રિસ્ત) વિષે કશું જ કહેવામાં 

નથી આવ્યું તે લોકો જોશે, અને જેઓના 

સાંભળવામાં આવ્યું નહોતું તેઓ સમજશે.” 

૧૨/૫/ ૪ર:?૪% 


રોમની મુલાકાત માટે પાઉલની યોજના 
ચ્તતેથી જ ઘણી વાર તમારી પાસે આવતાં મને 


ર૧૫ 


રોકવામાં આવતો હતો. જેથી મારે અહીં રોકાઈ જવું 
પડતું હતું. 

રહવે અહીં આ વિસ્તારોમાં મેં મારું કાર્ય પરિપૂર્ણ 
કર્યું છે. વળી ઘણાં વર્ષોથી તમારી મુલાકાતે આવવાનું 
મને મન હતું. ૨7તેથી હું જ્યારે સ્પેન જઈશ ત્યારે 
તમારી મુલાકાત લઈશ. હા, સ્પેન પ્રવાસે જતાં તમારી 
મુલાકાત લેવાની હું આશા રાખું છું, અને તમારી સાથે 
રહેવાથી મને ખૂબ આનંદ થશે. પછી તમે મારા પ્રવાસમાં 
મને મદદ કરી શકશો. ચપઅત્યારે તો હું દેવના લોકોને 
મદદરૂપ થવા યરૂશાલેમ જઈ રલ છું. ચ્ધ્યરૂશાલેમમાં 
દેવના કૅટલાક સંતો ગરીબ છે. મકદોનિયા અને 
અખાયાના વિશ્વાસુ લોકોએ તેઓને સારું કંઈ ઉઘરાણું 
કરવું, એ મકંદોનિયાના તથા અખાયાના ગરીબ લોકોને 
મદદ કરવા એમણે દાન આપ્યું છે. ૨*મકંદોનિયા અને 
અખાયાના વિશ્રાસી ભાઈઓ આમ કરતાં આનંદ 
અનુભવતા હતા. અને યરૂશાલેમના વિશ્વાસીઓને 
એમણે ખરેખર મદદ કરવી જ જોઈએ. તેઓએ એમને 
મદદ કરવી જોઈએ કારણ કૅ તેઓ આ રીતે બિનયહૂદીઓ 
છે અને યહૂદીઓને ઈસુના આધ્યાત્મિક આશીર્વાદોના 
તેઓ ભાગીદાર થયા. તેથી યહ્‌દીઓને મદદ કરવા 
એમની પાસે જે કાંઈ હોય એનો એમણે ઉપયોગ કરવો 
જોઈએ. તેઓના માથે યહૂદીઓનું ત્રકણ છે. *મારે 
ખાતરી કરવી પડશે કે યરૂશાલેમના ગરીબ લોકોને જ 
આ બધા પેસા મળે કૅ જે એમના માટે દાનમાં આપવામાં 
આવ્યા છે. આ કાર્ય પૂરું કર્યા પછી હું સ્પેન જવા 
નીકળીશ. સ્પેનના પ્રવાસે જતાં તમારી મુલાકાત લેવા 
માટે હું રોકાઈશ. ચહું જાણું છું કે તમારી મુલાકાત 
વખતે તમારા માટે, હું ખ્રિસ્તના ભરપૂર આશીર્વાદો 
લાવીશ. 

૩૦ભાઈઓ તથા બહેનો, મારા આ કાર્યમાં મને 
મદદ કરવા તમે મારા માટે દેવને પ્રાર્થના કરો એવી 
મારી તમને વિનંતી છે. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે 
આ કરો. પવિત્ર આત્મા આપણને પ્રેમ આપે છે તેટલા 
માટે આમ કરો. ગયહદિયામાં રહેતા અવિશ્રાસીઓના 
હુંમલામાંથી હું બચી જાઉં એવી પ્રાર્થના કરો. અને 
એવી પણ પ્રાર્થના કરો કૅ યરૂશાલેમ માટે હું જે મદદ 
લાવી રહો છું તેનાથી ત્યાંના દેવના સંતો ખુશ થાય. 
૨પછી, જો દેવની ઈચ્છા હશે તો હું તમારી પાસે સહર્ષ 
આવીશ અને તમારી સાથે હું વિસામો પામું એવી તમે 
મારે માટે આગ્રહપૂર્વક દેવની પ્રાર્થના કરીને મને મદદ 
કરો. દેવ જે શાંતિદાતા છે તે સદાને માટે તમો સોની 
સાથે રહો. આમીન. 


રોમનો ૧૫:ર૩-૧૬:૧૫ 


પાઉલ ઉપસંહારમાં આભાર-વિધિ કરે છે 

વૃદ્રડં તમને જણાવવા ઈચ્છું છું કૅ ખ્રિસ્તમાં 

આપણી બહેન ફેબી પર તમે વિશ્રાસ કરો. 
કિંખ્રિયામાં ખ્રિસ્તની મંડળીની તે ખાસ સેવિકા છે. 
ચ્રભુના નામે દેવના લોકોને શોભે તે રીતે તેનું સન્માન 
કરજો. તેણે ઘણા લોકોને તથા મને મદદ કરી છે. તેથી 
તે પણ તમારી પાસે મદદની માગણી કરે ત્યારે તેને 
સહાય કરજો. 

"પ્રેસ્કા અને અકુલાસને મારી સલામ કહેજો. ખ્રિસ્ત 
ઈસુની સેવામાં તેઓ મારી સાથે કાર્ય કરે છે. મારો 
જીવ બચાવવા તેમણે પોતાનું જીવન જોખમમાં મૂક્યું 
હંતું. હું એમનો આભારી છું, અને બધી જ બિનયહૂદી 
મંડળીઓ એમની આભારી છે. પઅને વળી એમના 
ઘરમાં જે મંડળી છે તેને પણ મારી સલામ કહેશો. 

મારા પ્રિય મિત્ર અપૈનિતસને મારા સ્નેહસ્મરણ 
પાઠવશો. આસિયા માઈનોરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં 
ખ્રિસ્તનો શિષ્ય થનાર તે પહેલો માણસ હતો. 
ધ્મરિયમની ખબર પૂછશો, તમારા માટે એણે ઘણું સખત 
કામ કર્યું છે. *આન્દ્રનિકંસ અને જુીનિયાસને સલામ 
કહેજો. તેઓ મારા સંબંધી છે, અને તેઓ મારી સાથે 
કૅદમાં હતા. તેઓ તો દેવના કૅટલાક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ 
કાર્યકરોમાંના છે. મારી અગાઉ તેઓ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસી 
હતા. “પ્રભુમાં મારા પ્રિય મિત્ર અંપ્લિયાતસને મારી 
સલામ પાઠવશો. ૯ઉર્બાનુસને મારી સલામ કહેજો. 
ખ્રિસ્તની સેવામાં જોડાયેલા તે મારા સહ-કાર્યકર છે. 
અને મારા પ્રિય મિત્ર સ્તાખુસની ખબર પૂછશો. 
૧૦અપેલ્લેસને મારી સલામ કહેશો. તેની પરીક્ષા કરવામાં 
આવી હતી અને સાબિત થયું હતું કૅ તે ખ્િસ્તને ખરેખર 
પ્રેમ કરે છે. અરિસ્તોબુલસના કુટુંબના સો સભ્યોને 
મારી સલામ પાઠવશો. પમારા સંબંધી હેરોદિયોનને 
સલામ કહેજો. નાર્કીસસ કુટુંબના જેઓ પ્રભુના છે તે 
સૌ સભ્યોને મારી સલામ પાઠવશો. 1૨ત્રુકૈના અને 
ત્રુફોસાની મારા વતી ખબર પૂછશો. પ્રભુ માટે આ 
સ્રીઓ ઘણી સખત મહેનત કરી રહી છે. પેર્સિસને 
મારી સ્નેહભીની યાદ પાઠવશો. એણે પણ પ્રભુ માટે 
ઘણો સખત પરિશ્રમ કર્યો છે. જરૂફસને સલામ કહેજો. 
પ્રભુની સેવામાં તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિ છે. એની માને મારી 
સલામ પાઠવશો. એ તો મારી મા પણ થાય છે. 
૧૪ખ્રિસ્તના શરણે આવેલા સૌ ભાઈઓ સાથે અસુંક્રિતસ, 
ફ્લેગોન, હર્મેસ, પાત્રબાસ તથા હાર્માસ છે તેઓને 
મારી સલામ કહેજો. 'પફ્લોલોગસ અને જુલિયા, નેર્યુસ 
તથા એની બહેન, અને ઓલિમ્પાસને મારી સલામ 


રોમનો ૧૬:૧૬-ર૭ 


પાઠવશો. અને એમની સાથે જે સંતો છે તે સૌને મારી 
સલામ કહેજો. ૧૬તમે જ્યારે એક બીજાને મળો ત્યારે 
મંડળીમાં આવનાર બધાને પવિત્ર ચુંબન વડે સલામ 
કરજો. ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખનાર બધી મંડળીઓ તમને 
સલામ કહે છે. 

૧૭માઈઓ તથા બહેનો, એક બીજા વચ્ચે જે લોકો 
ફાટફૂટ પડાવે છે એવા લોકોથી સંભાળીને રહેવા હું 
તમને કહું છું. અન્ય લોકોનો વિશ્વાસ ડગાવી દેતા 
લોકોથી ચેતતા રહેજો. તમે જે સાચો ઉપદેશ શીખ્યા 
છો તેના તેઓ વિરોધી છે. એવા લોકોથી દૂર રહેજો. 
૧૮એવા લોકો આપણા પ્રભુ ખ્રિસ્તની સેવા કરતા નથી. 
તેઓ ખ્રિસ્તને માનતા નથી. તેઓ તો ફક્ત પોતાની 
જાતને મઝા પડે એવાં કામો કરતા ફરે છે. જે સીધા-સાદા 
લોકો ભૂંડું કે પાપ વિષે કશું જાણતા નથી, એમનાં સરળ 
અને ભોળાં મનને ભરમાવવા તેઓ મીઠી-મીઠો 
કાલ્પનિક વાતો કરે છે. “તમે લોકો દેવની આજ્ઞા પાળો 
છો, એમ બધા વિશ્રાસીઓએ સાંભળ્યું છે. તેથી એ 
વિષે તમારે લીધે મને ઘણો આનંદ થાય છે. પરંતુ જે 
બધી વસ્તુઓ સારી છે તે તમે જાણો અને સમજો એમ 
હું ઈચ્છું છું. અને જે બાબતો ભૂંડી છે તે વિષે તમે 
બિલકુલ ન જાણો એમ પણ હું ઈચ્છું છું. 

ર૦શાંતિ આપનાર દેવ હવે ટૂંક સમયમાં જ શેતાનને 
હરાવશે અને એના પર તમારી સત્તા ચાલે એવી તમને 
શક્તિ આપશે. પ્રભુ ઈસુની દયા તમારી સાથે જ છે. 

અમારી સાથેના કાર્યકર તિમોથી તમને સલામ પાઠવે 
છે. વળી મારા સંબંધીઓ લૂક્રિયસ, યાસોન, સોસિપાત્રસ 


ર૧૬ 


પણ તમારી ખબર પૂછે છે. ચ્ચું તેર્તિયુસ છું, અને 
પાઉલ જે બોલે છે તે બધું હું લખી રહયો છું. પ્રભુના 
નામે મારી તમને સલામ કહું છું. 

૨યસ એનું ઘર મને તથા અહીંની આખી ખ્રિસ્તની 
મંડળીને વાપરવા દે છે. તે પણ તમને સલામ પાઠવે 
છે. એરાસ્તસ અને આપણો ભાઈ કવાર્તસ તમારી ખબર 
પૂછે છે. એરાસ્તસ અહીંનો નગર-ખજાનચી છે. ૨૪* 

ર૫ દેવનો મહિમા થાઓ. એક માત્ર દેવ જ તમારા 
વિશ્વાસને દ્રઢ કરી શકૅ છે. જે સુવાર્તાનો ઉપદેશ હું 
તમને ધર્મમાં તમારો વિશ્વાસ મજબૂત કરવા આપું છું, 
એ સંદેશનો સદુપયોગ દેવ હવે કરી શકશે. સુવાર્તા 
એટલે કૅ લોકોનાં પાપ માફ થઈ શકૅ અને તેઓ દેવના 
સાન્નિધ્યમાં રહેવા સુપાત્ર થાય, એવો માર્ગ હવે દેવે 
સૌ માટે ખૂલ્લો કરી દીધો છે. એ સુવાર્તા ઈસુ ખ્રિસ્ત 
વેષે છે કૅ જે હું લોકોને કહું છું. સુવાર્તા એક ગુપ્ત સત્ય 
કૅ જે હવે દેવે જાહેર કર્યું છે. ઘણા વર્ષોથી એ રહસ્યમય 
સત્ય છુપાવી રાખવામાં આવ્યું હતું. ચધપરંતુ એ ગુપ્ત 
સત્ય હવે આપણી આગળ પ્રગટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 
અને હવે બધા જ દેશોના લોકોને એ સત્યથી માહિતગાર 
કરવામાં આવ્યા છે. પ્રબોધકોએ લખેલાં વચનો દ્વારા 
એ સત્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દેવની આજ્ઞા આવી 
જ છે. અને તે ગુપ્ત સત્ય સો લોકોને હવે જણાવ્યું છે, 
જેથી કરીને તેઓ દેવ પર વિશ્વાસ કરે અને એની 
આજ્ઞાઓ પાડે. દેવ તો અવિનાશી છે. ચથતે એકલા 
જ્ઞાની દેવને, ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા સર્વકાળ પર્યત મહિમા 
હો. આમીન. 


ઉ 27 





કંલમ ર૪ કૅટલીક ગ્રીક આવૃત્તિઓ પ્રમાણે અહીં કલમ ર૪ 
ઉમેરવામાં આવે છે: “આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તમ 
સર્વ પર હો. આમીન.” 


કરિથીઓને પહેલો પત્ર 


પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. ખ્રિસ્ત ઈસુના એક 
૧ પ્રેરિત તરીકે મને પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો 
કારણ કૅ દેવે તે રીતે ઈચ્છયું. ખ્રિસ્તમાં આપણા ભાઈ 
સોસ્થનેસ તરફથી પણ કુશળતા હો. 
અરિથમાંની દેવની મંડળી અને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં પવિત્ર 
બનાવાયેલા લોકો પ્રતિ, તમે દેવના પસંદ કરાયેલા પવિત્ર 
લોકો છો. તમે બધી જગ્યાઓના બધા લોકો સાથે તમે 
પસંદ કરાયેલાં છો, કૅ જેને આપણા અને તેઓના પ્રભુ 
ઈસુખ્તિસ્તના નામમાં વિશ્વાસ છે. 
જવ આપણા પિતા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી 
તમને કૃપા અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 


પાઉલનું દેવ પ્રતિ આભારદર્શન 

*ખ્રિસ્ત ઈસુ દ્વારા દેવે તમારા પર જે કૃપા દર્શાવી 
છે, તેના માટે હંમેશા હું મારા દેવનો આભાર માનું છું. 
પદરેક રીતે તમે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં આશીર્વાદ પામ્યા છો. 
તમારી સંપૂર્ણ વાણી અને તમારા સંપૂર્ણ જ્ઞાનમાં તમે 
આશીર્વાદ પામ્યા છો. 'ખ્રિસ્ત વિષેનું સત્ય તમારામાં 
પ્રમાણિત થયું છે. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 
પુનરાગમનની તમે પ્રતિક્ષા કરી રહ્યા છો, તે દરમ્યાન 
દેવના દરેક કૃપાદાન તમારી પાસે છે. “અંત સુધી 
હરહંમેશ ઈસુ તમને સક્ષમ રાખશે. તે તમને સુદઢ 
રાખશે જેથી કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરાગમનના 
દિવસે તમારામાં કોઇ ક્ષતિ ન રહે. દેવ વિશ્વાસપાત્ર 
છે. તે એ જ છે કૅ જેણે તેના દીકરા ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા 
પ્રભુ સાથે જીવન ગાળવા તમને પસંદ કર્યા છે. 


કરિથની મંડળીની સમસ્યાઓ 

૧૦માઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 
નામે હું તમને વિનંતી કરું છું કેતમે બધા એક મતના 
થાઓ. જેથી કરીને તમારામાં કોઈ ભાગલા ન પડે. હું 
તમને વિનંતી કરું છું કેતમે એ જ હેતુથી એ જ વિચારમાં 
સંપૂર્ણ રીતે એક થાઓ. "મારા ભાઈઓ અને બહેનો, 
ખ્લોએ પરિવારના કૅટલા એક સભ્યોએ મને તમારા 
વિષે જણાવ્યું. મે સાંભળ્યું છે કૅ તમારામાં અંદરો અંદર 


મતભેદ છે. ૧૨મારું કહેવું આમ છે: તમારામાંનો એક 
કહે છે, "હું પાઉલને અનુસરુ ”; તો કોઈ વ્યક્તિ કહે 
છે, “હું અપોલોસને અનુસરું છું”; તો કોઈ વ્યક્તિ કહે 


છે, “હું કૅફાને (પિતર) અનુસરું છું”; તો કોઈ વ્યક્તિ 
કહે છે, "હું ખ્રિસ્તને અનુસરું છું.” જગખ્રિસ્તને વિવિધ 
જૂથોમાં વિભાજીત ન કરી શકાય. શું પાઉલ તમારા 
માટે વધસ્તંભ પર મરણ પામેલો? ના! તમે પાઉલના 
નામે બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા? ના! ૧૪મને આનંદ છે કૅ 
ઠ્રિસ્પુસ અને ગાયસ સિવાય બાકીના કોઈને પણ મે 
બાપ્તિસ્મા આપ્યાં ન હતાં. 'પમને આનંદ છે કારણ કૅ 
હવે કોઈ પણ એવું કહી શકશે નહિ કૅ તમે મારા નામે 
બાપ્તિસ્મા પામ્યા છો. ૧૧મેં સ્તેફનાસના પરિવારને તો 
બાપ્તિસ્મા આપેલુ, પણ એ સિવાય મેં બીજા કોઈનું 
પણ બાપ્તિસ્મા કર્યું હોય તેવું હું જાણતો નથી.) *૨ખ્રિસ્તે 
મને લોકોને બાપ્તિસ્મા આપવાનું કામ સૉપ્યું ન હતું. 
ખ્રિસ્તે તો મને સુવાર્તા કહેવાનું કામ સૉપ્યું હતું. પરંતુ 
ખ્રિસ્તે મને દુન્યવી શાણપણના શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યા 
સિવાય સુવાર્તા કહેવા મોકલ્યો હતો. જો મેં દુન્યવી 
જ્ઞાનનો સુવાર્તા કહેવામાં ઉપયોગ કર્યો હોત, તો ખ્રિસ્તના 
વધસ્તંભે* તેનું સામર્થ્ય ગુમાવ્યું હોત. 


ખ્રિસ્તમાં દેવનું સામર્થ્ય અને જ્ઞાન 
૧૮જે લોકો ભટકી ગયેલા છે, તેઓને માટે વધસ્તંભ 
અંગેનો ઉપદેશ મૂર્ખતા ભરેલો છે. પરંતુ આપણે માટે કૅ 
જેનું તારણ થયેલું છે, તેમના માટે તો તે દેવનું સામર્થ્ય 
છે. ૧૬શાસોમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે કે: 


“હું જ્ઞાની માણસોના જ્ઞાનનો વિનાશ કરીશ. હું 
બુધ્ધિમાન માણસોની બુધ્ધિને નિર્માલ્ય બનાવી 
દઈશ.” 

૧૨/%/ ર૯૪ 





વધસ્તંભ પાઉલ વધસ્તંભનો ઉપયોગ સુવાર્તાનારુપે કરે છે. 
લોકોના પાપો માટે ખ્રિસ્ત વધસ્તંભ પર મરણ પામ્યો. લોકોને 
બચાવવા માટે વધસ્તંભ (ખ્રિસ્તનું મરણ) દેવનો માર્ગ હતો. 


૧ કરિથીઓ ૧:ર૦-ર:૧૩ 


રજ્ઞાની વ્યક્તિ ક્યાં છે? શિક્ષિત વ્યક્તિ ક્યાં છે? 
આ યુગનો તત્વજ્ઞાની ક્યાં છે? દેવે દુન્યવી જ્ઞાનને 
મૂર્ખતામાં ફેરવી દીધું છે. “તેમના આ જ જ્ઞાન વડે દેવ 
આવું ઈચ્છતો હતો: દુનિયા પોતાના જ્ઞાનથી દેવને ન 
ઓળખી શકી ત્યારે સુવાર્તા પ્રગટ કરવાની મૂર્ખતા વડે 
વિશ્રાસ કરનારાઓનું તારણ કરવાનું દેવે ઈચ્છયું. 
ચ્ચહૂદીઓ પ્રમાણ તરીકૅ ચમત્કારોની માગણી કરે છે. 
ગ્રીકો શાણપણ માગે છે. ચ*પણ અમે આવો ઉપદેશ 
આપીએ છીએ: ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર મારી નાખવામાં 
આવ્યો હતો. આ યહૂદીઓ માટે અસ્વીકાર્ય છે. અને 
બિનયહૂદીઓને આ મૂર્ખામી ભરેલું લાગે છે. દેવે 
જેને બોલાવ્યો તેવા યહૂદી (પસંદ કરેલા) અને ગ્રીક 
લોકો (બીન યહૂદી) માટે ખ્રિસ્ત તો દેવનું સામર્થ્ય તથા 
જ્ઞાન છે. ચદેવની મૂર્ખતા પણ માણસો કરતાં વધુ 
જ્ઞાનવાળી હોય છે. દેવની નિર્બળતા પણ માણસો કરતાં 
વધુ શક્તિશાળી હોય છે. 

ચ માઈઓ અને બહેનો, દેવે તમને પસંદ કર્યા. તેના 
વિષે વિચાર કરો! અને દુનિયા જે રીતે જ્ઞાનને મૂલવે 
છે, તે રીતે તમારામાંના ઘણા જ્ઞાની ન હતા. તમારામાંના 
ઘણાનો વિશિષ્ટ પ્રભાવ ન હતો. કૅ તમારામાંના ઘણા 
વિશિષ્ટ ખાનદાનમાંથી પણ આવતા ન હતા. રશ્જ્ઞાની 
માણસોને શરમાવવા દેવે જગતના મૂર્ખોની પસંદગી 
કરી, જગતના શકિતશાળી માણસોને શરમાવવા દેવે 
નિર્બળોની પસંદગી કરી. “જગત જેને બિનમહત્વનું 
ગણે છે, અને જેને દુનિયા ધિક્કારે છે જે કશું જ નથી. 
દેવ તેને પસંદ કરે છે. જેને જગતે મહત્વનું ગણ્યું તેનો 
વિનાશ કરવા માટે દેવે પસંદ કર્યું. કોઈ પણ માણસ 
દેવ સામે બડાશ મારી શકૅ નહિ તેથી દેવે આમ કર્યું. 
૨%વ એક જ છે જે આપણને ખ્રિસ્ત ઈસુના અંશરૂપ 
બનાવે છે. દેવ તરફથી ખ્રિસ્ત આપણું શાણપણ બન્યો 
છે. ખ્રિસ્તના કારણે આપણે દેવ પ્રત્યે ન્યાયી છીએ. 
ખ્રિસ્તના કારણે પાપમાંથી મુક્તિ મળી છે. ખ્રિસ્તના 
કારણે જ આપણે પવિત્ર છીએ. ”તેથી જેમ શાસલેખ 
કહે છે, "જો કોઈ વ્યક્તિ અભિમાન કરે તો તે ફક્ત 
પ્રભુમાં જ અભિમાન કરે.”* 


વધસ્તંભ પર ખ્રિસ્ત વિષેનો સંદેશ 
પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, જયારે હું તમારી પાસે 
આવ્યો ત્યારે મેં તમારી સમક્ષ દેવ વિષેનું સત્ય 
પ્રગટ કર્યુ. પણ મૅ સુશોભિત વચનો કૅ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનનો 
ઉપયોગ કર્યો ન હતો. ચ્મેં નિર્ણય કર્યો હતો કૅ જ્યાં 





"જો કોઈ વ્યક્તિ ... અભિમાન કરે” યર્મિ ૯:ર૪ 


૨૧૮ 


સુધી હું તમારી સાથે હોઈશ ત્યાં સુધી હું ઈસુ ખ્રિસ્ત 
અને તેના વધસ્તંભ પરના મૃત્યુ સિવાય દરેક વસ્તુ 
ભૂલી જઈશ. "જ્યારે હું તમારી પાસે આવ્યો, ત્યારે હું 
અશક્ત હતો અને ભયથી ધૂજતો હતો. 7મારી વાણી 
અને મારો ઉપદેશ લોકો સમજે અને સંમત થાય તેવા 
જ્ઞાની વચનોથી ભરપૂર ન હતાં. પરંતુ આત્માએ મને 
જે શક્તિ આપી તે મારા ઉપદેશનું પ્રમાણ હતું. પમે 
આમ કર્યું જેથી કરીને તમારો વિશ્વાસ માણસના જ્ઞાન 
કરતા દેવના સામર્થ્યમાં જળવાઈ રહે. 


દેવનું જ્ઞાન 

ક્જે લોકો પરિપકવ છે તેમને અમે જ્ઞાનનો ઉપદેશ 
શીખવીએ છીએ, પરંતુ જે જ્ઞાન અમે આપીએ છીએ તે 
આ દુનિયાનું નથી. તે આ દુનિયાના શાસકોનું જ્ઞાન 
નથી કૅ જે શાસકો તેમની સત્તા ગુમાવી રહ્યા છે. *પરંતુ 
અમે દેવના રહસ્યપૂર્ણ જ્ઞાન વિષે કહીએ છીએ કૅ જે 
જ્ઞાન લોકોથી છુપાવવામાં આવ્યું હતું. દેવે આ જ્ઞાન 
આપણા જ મહિમા માટે આયોજિત કરેલું. જગતનાં 
પ્રારંભ પૂર્વેથી દેવે આ યોજના કરેલી. “આ જગતના 
કૌઈ પણ અધિકારીઓ આ શાણપણનો પાર પામી શક્યા 
નથી. જો તેઓ તે સમજી શક્યા હોત, તો તેઓ પ્રભુને 
વધસ્તંભે ન જડત. ૯પરંતુ જે રીતે શાસમાં લખ્યું છે તે 
રીતે, 


“નથી આંખે જોયું, નથી કાને સાંભળ્યું, નથી 
કોઈ વ્યક્તિએ કલ્પના કરી કૅ તે લોકો જેઓ 
તેને પ્રેમ કરે છે તેમના માટે દેવે શું તૈયાર કર્યું 


છે.” 
૧થ૨/%/ ૬૪૪ 


૧૦૫રંતુ દેવે બધી બાબતો આપણને આત્મા દ્વારા 
દર્શાવી છે. આત્મા આ બધી બાબતો જાણે છે. 

આત્મા તો દેવનાં ઊંડા રહસ્યોને પણ જાણે છે. ઉતે 
આ પ્રમાણે છે: કોઈ પણ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિના વિચારો 
જાણી શકતી નથી. ફક્ત તે વ્યક્તિમાં રહેલો આત્મા જ 
તે વિચારો જાણી શકૅ છે. દેવ સાથે પણ આમ જ છે. 
દેવના વિચારો કોઈ જાણી શકતું નથી. ફક્ત દેવનો 
આત્મા જ તે વિચારો જાણે છે. ૧૧જગતના આત્માને તો 
આપણે પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી, પરંતુ દેવ તરફથી પ્રાપ્ત 
થયેલા આત્માને આપણે મેળવ્યો છે. આપણે આ આત્મા 
પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેથી દેવે આપેલી વસ્તુઓને આપણે 
જાણી શકીએ છીએ. જયારે અમે આ વાતો કહીએ 


ર૧૯ 


છીએ ત્યારે અમે મનુષ્યે શીખવેલા શબ્દો વાપરતા 
નથી. અમે આત્માએ શીખવેલા શબ્દો વાપરીએ છીએ. 
અમે આત્મિક બાબતો સમજાવવા આત્મિક શબ્દો 
વાપરીએ છીએ. "*જે વ્યક્તિ આત્મિક નથી તે દેવના 
આત્મા તરફથી આવતી બાબતોનો સ્વીકાર કરતી નથી. 
તે વ્યક્તિ તે બધી બાબતો મૂર્ખામી ભરેલી ગણે છે. તે 
વ્યક્તિ આત્માની બાબતો સમજી શકતી નથી, કારણ કૅ 
તે બાબતો આધ્યાત્મિક રીતે જ મૂલવી શકાતી હોય છે. 
૧પપરંતુ આધ્યાત્મિક મનુષ્ય પ્રત્યેક બાબતોની મૂલવણી 
કરવા માટે સક્ષમ હોય છે. બીજા લોકો તેને મૂલવી 
શક્તા નથી. શાસલેખ કહે છે કે: 


૧૬ “પ્રભુનું મન કોણ જાણી શકે? પ્રભુએ શું કરવું તે 
કૌણ તેને કહી શકે?” 
૧૨/૧/૪૦.૬ઝ 
પરંતુ આપણી પાસે ખ્રિસ્તનું મન છે. 


માનવોને અનુસરવું ખોટું છે 

ભાઈઓ અને બહેનો, ભૂતકાળમાં હું તમારી સાથે 
વાતચીત નહોતો કરી શક્યો જે રીતે હું આધ્યાત્મિક 
માણસો સાથે વાતચીત કરું છું. મારે તમારી સાથે દુન્યવી 
માણસોની રીતે વાતચીત કરવી પડેલી-ખિસ્તમાં 
"બાળકોની જેમ. જે શિક્ષણ મેં તમને આપેલું તે દૂધ 
જેવું હતું, અને નક્કર આહાર જેવું ન હતું. મેં આમ કર્યું 
કારણ કૅ નક્કર આહાર માટે તમે તૈયાર ન હતા. અને 
અત્યારે પણ તમે નક્કર આહાર માટે તૈયાર નથી. ગહજુ 
સુધી તમે આધ્યાત્મિક માનવી નથી. તમારામાં ઈર્ષ્યા 
અને વિવાદ છે. આ દર્શાવે છે કૅ તમે આધ્યાત્મિક 
બન્યા નથી. તમે તો દુન્યવી માણસો જેવું જ વર્તન કરો 
છો. *તમારામાંનો એક કહે છે કૅ, "હું પાઉલને અનુસરું 
છું.” અને કોઈ વ્યક્તિ કહે છે કેં, “હું અપોલોસને 
અનુસરું છું.” જ્યારે તમે આવી બાબતો કહો છો, ત્યારે 

તમે દુન્યવી માણસો જેવું જ વર્તન કરો છો. 
પશું અપોલોસ મહત્વપૂર્ણ છે? ના! શું પાઉલ 
મહત્વપૂર્ણ છે? ના! અમે તો ફક્ત દેવના સેવકો છીએ 
જેણે તમને વિશ્વાસ કરવામાં મદદ કરી. અમારામાંના 
પ્રત્યેક જણે દેવે અમને જે કામ સોપ્યું હતું તે કર્યું. ઇમે 
બીજ વાવ્યાં અને અપોલોસે તેને પાણી સિંચ્યુ. પરંતુ 
દેવે તે બીજ અંકુરિત કર્યું. શ્ેથી જે વ્યક્તિ વાવણી કરે 
છે તે મહત્વપૂર્ણ નથી, અને જે વ્યક્તિ જળસિંચન કરે 
છે તે પણ મહત્વપૂર્ણ નથી. ફક્ત દેવ જ મહત્વપૂર્ણ છે, 
કારણ કૅ તે જ બીજને અંકુરિત કરે છે. “જે વ્યક્તિ વાવે 


૧ કરિથીઓ ૨:૧૪-૩:રર 


છે અને જે વ્યક્તિ જળ સિંચે છે તેમનો હેતુ તો સરખો 
જ છે. અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેના કામનો બદલો મળશે. 
૯આપણે દેવ માટેના સહકાર્યકરો છીએ 

અને તમે દેવની માલિકીનું ખેતર છો. અને તમે 
દેવની માલિકીનું મકાન છો. ૧૦એક કુશળ કારીગરની 
જેમ મેં મકાનનો પાયો નાખ્યો. આમ કરવા માટે મેં 
દેવે આપેલા કૃપાદાનનો ઉપયોગ કર્યો. બીજા લોકો તે 
પાયા પર બાંધકામ કરી રહયા છે. પણ દરેક વ્યક્તિએ તે 
કૅવી રીતે બાંધે છે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. પપાયાનું 
તો ક્યારનું ય ચણતર થઈ ચૂક્યું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ 
બીજો પાયો બનાવી શકૅ નહિ. પાયો કે જે ક્યારનો ય 
ચણાઈ ચૂક્યો છે તે ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. ૧તે પાયા પર 
વ્યક્તિ સોનું, ચાંદી, અમૂલ્ય પથ્થર, લાકડું, ઘાસ કૅ 
પરાળ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને બાંધકામ કરી શકે. ૧ગપરંતુ 
પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે કામ કરશે તે સ્પષ્ટપણે દેખાશે કારણ 
કૅ તે દિવસ તેને પ્રગટ કરશે. તે દિવસ* અગ્નિની 
જવાળાઓ સહિત પ્રગટ થશે અને અગ્નિ પ્રત્યેક વ્યક્તિના 
કાર્યને પારખશે. ૧*જો કોઈ પણ વ્યક્તિનું મકાન તેના 
પાયા પર ટકશે તો તે વ્યક્તિને તેનો બદલો મળશે. 
૧પરંતુ જો તે વ્યક્તિનું મકાન આગમાં બળી જશે તો 
તેને નુક્શાન ભોગવવું પડશે. તે વ્યક્તિ બચી તો જશે 
પરંતુ તે અગ્નિમાંથી તેની જાતને બચાવ્યા જેવું હશે. 

૧૬તમારે જાણવું જોઈએ કૅ તમે પોતે જ દેવનું મંદિર 
છો. દેવનો આત્મા તમારામાં નિવાસ કરે છે. *શજો કોઈ 
પણ વ્યક્તિ દેવના મંદિરનો વિનાશ કરશે તો દેવ તે 
વ્યક્તિનો વિનાશ કરશે. શા માટે? કારણ કૅ દેવનું મંદિર 
પવિત્ર છે. તમે પોતે જ દેવનું મંદિર છો. 

૧૮તમારી જાતને મૂર્ખ ન બનાવો. જો તમારામાંનો 
કૌઈ એમ વિચારે કૅ દુનિયામાં તે જ્ઞાની છે, તો તેણે 
જ્ઞાની થવા મૂર્ખ બનવું. પછી જ તે વ્યક્તિ વાસ્તવમાં 
જ્ઞાની બની શકશે. ૯શા માટે? કારણ કૅ આ દુનિયાનું 
જ્ઞાન તો દેવ માટે મૂર્ખતા સમાન છે કારણ કૅ તે 
શાસલેખમાં લખેલ છે કૅ, "તે જ્ઞાની માણસોને જયારે 
તેઓ પ્રપંચો કરે છે, ત્યારે પકડે છે.”* ૨૦શાસલેખોમાં 
તો આવું પણ લખેલું છે કૅ, "પ્રભુ જ્ઞાની માણસોના 
વિચારોને જાણે છે. તે એમ પણ જાણે છે કૅ તેમના 
વિચારોનું કશું જ મૂલ્ય નથી.”* “તેથી તમારે માણસો 
વિષે બડાશ મારવી જાઈએ નહિ. દરેક વસ્તુઓ તમારી 
જ છે. ચ'પાઉલ, અપોલોસ અને કૅફા: વિશ્વ, જીવન, 





દિવસ ખ્રિસ્ત લોકોનો ન્યાય કરવા આવશે તે દિવસ 
"તે જ્ઞાની. .. પકડે છે” અયૂ ૫:૧૩ 
પ્રભુ જ્ઞાની. .. મૂલ્ય નથી” ગી.શા.૯૪:૧૧ 


૧ કરિથીઓ ૩:૨ર૩-૫:૧ 


મૃત્યુ, વર્તમાન તેમજ ભવિષ્ય-આ બધી જ વસ્તુઓ 
તમારી છે. ચઅને તમે ખ્રિસ્તના છો અને ખ્રિસ્ત દેવનો 
છે. 


ખ્રિસ્તના પ્રેરિતો 

૪ લોકોએ અમારા વિષે આમ માનવું જોઈએ: અમે 
તો ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવકો છીએ. અમે એવા લોકો 
છીએ કૅ જેને મર્મોના કારભારીઓ ગણવા. ચ્જો કોઈ 
વ્યક્તિનો કશાક માટે વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો તેણે 
દર્શાવવું જોઈએ કૅ તે વ્યક્તિ તે વસ્તુનો વિશ્વાસ કરવા 
લાયક છે. મારો તમે ન્યાય કરો તેની મને પરવા 
નથી. અને કોઈ માનવ અદાલત દ્વારા મારો ન્યાય થાય 
તેની પણ મને પરવા નથી. હું તો મારા પોતાનો પણ 
ન્યાય કરતો નથી. *મેં કોઈ પણ ખરાબ કૃત્યો કર્યા 
હોય તેવી મને જાણકારી નથી. પરંતુ તેનાથી હું નિર્દોષ 
સાબિત થતો નથી. પ્રભુ જ એકં એવો છે જે મારો 
ન્યાય કરી શકૅ છે. પ્તેથી યોગ્ય સમય પહેલાં ન્યાય ન 
કરો, પ્રભુ આવે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. તે જે વસ્તુઓ 
અંધકારમાં છુપાઈ છે તેના પર પ્રકાશ પાડશે. તે લોકોના 
હદયના ગુપ્ત ઈરાદાઓને જાહેર કરી દેશે. પછી દેવ 
દરેક વ્યક્તિને તેને મળવી જોઈએ તેટલી પ્રશંસા આપશે. 
ધમાઈઓ અને બહેનો, આ બાબતો અંગે મેં 
અપોલોસ અને મારો પોતાનો જ ઉદાહરણ તરીકૅ ઉપયોગ 
કર્યો છે. મેં આમ કર્યું જેથી કરીને તમે અમારામાંથી 
શબ્દના અર્થ પામી શકો, "ફક્ત જે શાસલેખમાં લખ્યું 
છે તેનો જ અમલ કરો. પછી તમે કોઈ એક વ્યક્તિ 
માટે ગોરવ નહિ અનુભવો કૅ બીજી વ્યક્તિને તિરસ્કારશો 
નહિ. ૨કોણ કહે છે કૅ તમે બીજા લોકો કરતાં વધુ સારા 
છો? તમારી પાસે જે કાંઈ છે તે તમને આપવામાં આવ્યું 
હતું. તેથી, જે કાંઈ તમારી પાસે છે એ તમને જો આપવામાં 
આવ્યું હતું, તો પછી તમે તે વસ્તુઓ તમારી પોતાની 

તાકાતના જોરે મેળવી હોય તેવી બડાશ કૅમ મારો છો? 
“તમે માનો છો કૅ તમારી પાસે તમારી જરૂરિયાતની 
દરેક વસ્તુ છે. તમે માનો છો કે તમે ધનવાન છો. તમે 
માનો છો કૅ અમારા વગર તમે રાજાઓ બની ગયા છો. 
હું ઈચ્છું અને આશા કરું છું કે તમે ખરેખર રાજા હો! તો 
પછી અમે પણ તમારી સાથે રાજા બની શકીએ. €પરંતુ 
મને એમ લાગે છે કે દેવે મને અને બીજા પ્રેરિતોને 
અંતિમ સ્થાન આપ્યું છે. અમે તો તે માણસો જેવા 
છીએ કૅ જેને અન્ય લોકોની નજર સામે મરવું પડે છે. 
અમે તો આખા જગત-દૂતો અને લોકોની નજરે તમાશા 
જેવા થયા છીએ. ૧૦અમે તો ખિસ્ત માટે મૂર્ખ છીએ. 


રર૦ 


પરંતુ તમે માનો છો કૅ તમે ખ્રિસ્તમાં ઘણા જ્ઞાની છો. 
અમે તો નિર્બળ છીએ. પરંતુ તમે માનો છો કૅ તમે 
શક્તિશાળી છો. લોકો તમને માન આપે છે, પણ અમારું 
અપમાન કરે છે. ઉઅત્યારે પણ અમારી પાસે પૂરતું 
ખાવા કૅ પીવાનું નથી કે અમારી પાસે પૂરતાં કપડાં 
નથી. અમારે ઘણી વાર માર ખાવો પડે છે. અમારી 
પાસે કોઈ ઘર નથી. ૧અમારે અમારી જાતે અમારા 
પોતાના હાથે અમને પોષવા સખત પરિશ્રમ કરવો પડે 
છે. લોકો અમને શાપ આપે છે. પરંતુ અમે તેમને 
આશીર્વાદ આપીએ છીએ. લોકો અમને હેરાનગતિ કરે 
છે, અને અમે તે સ્વીકારીએ છીએ. 'ગ્લોકો અમારા 
વિષે ખરાબ બોલે છે, પરંતુ અમે તેમને સારી બાબતો 
કહીએ છીએ. આ ક્ષણે પણ લોકો હજુ પણ અમારી 
સાથે એવો વર્તાવ કરે છે કૅ જાણે અમે જગતનો કંચરો 
અને સમાજનો મેલ હોઈએ. 

૧૪હું તમને શરમાવવાનો પ્રયત્ન કરવા માગતો નથી. 
પરંતુ આ બધી બાબતો હું તમને ચેતવણી આપવા માટે 
લખી રલ છું. જાણે તમે મારા પોતાના જ પ્રિય બાળકો 
હો! ૧પખ્રસ્તમાં તમારી પાસે ૧૦,૦૦૦ શિક્ષકો હશે, 
પરંતુ તમારી પાસે અનેક પિતા નહિ હોય. સુવાર્તા દ્વારા 
ખ્રિસ્ત ઈસુમાં હું તમારો પિતા બન્યો છું. 'ધતેથી કરીને 
હું તમને વિનંતી કરું છું કૅ કૃપા કરીને મારા જેવા બનો. 
૧૬તેથી જ હું તિમોથીને તમારી પાસે મોકલી રલ્યો છું. 
તે પ્રભુમાં મારો પુત્ર છે. હું તિમોથીને ચાહું છું, અને તે 
વિશ્રાસપાત્ર છે. તે તમને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં હું જે રીતે 
જીવું છું તેની યાદ અપાવવામાં તમને મદદ કરશે. તે 
જીવનપધ્ધતિ હું સર્વત્ર દરેક મંડળીમાં શીખવું છું. 

૧૮તમારામાંના કૅટલાએક બડાઈખોર બની ગયા છો. 
તમે બડાશ મારો છો, એવું માનીને કૅ હું તમારી પાસે 
ફરીથી આવીશ નહિ. "પરંતુ હું બહુ જ જલદી તમારી 
પાસે આવીશ. હું આવીશ, જો પ્રભુ એમ મારી પાસેથી 
ઈચ્છતો હશે તો. પછી હું જોઈશ કૅ આ બડાઈખોરો શું 
કંઈ કરી શકૅ છે કૅ માત્ર બોલી જ શકૅ છે. ૦મારે આ 
જોવું પડશે કારણ કૅ દેવનું રાજય બોલવામાં નહિ પરંતુ 
સામર્થ્યમાં છે. “તમે શું પસંદ કરો છો: 


હું તમારી પાસે તમને શિક્ષા કરવા આવું તે, કૅ 
પછી તમારી પાસે પ્રેમ અને નમ્રતા લઈ આવું તે? 


મંડળીમાં એક નૈતિક સમસ્યા 
પ લોકો ખરેખર આમ બોલી રહ્યા છે કૅ તમારામાં 
વ્યભિચારનું પાપ છે. અને વ્યભિચારનું એક એવા 


રરવ૧ 


ખરાબ પ્રકારનું પાપકર્મ છે કૅ જે લોકો દેવને જાણતા 
નથી તેવા લોકોમાં પણ વ્યાપ્ત નથી. લોકો આમ કહે છે 
કૅ પેલા માણસ સાથે તેના પિતાની પત્ની છે. ચઅને 
હજુ પણ તમે તમારી જાત માટે ગોરવ અનુભવો છો! 
તમારે તો ઉદાસીથી ઘેરાઈ જવું જોઈતું હતું. અને પેલો 
માણસ કૅ જેણે આવું કામ કર્યું તેનો તમારા જૂથમાંથી 
બહિષ્કાર કરવો જોઈતો હતો. "મારું શરીર ત્યાં તમારી 
સાથે નથી, પરંતુ આત્મા સ્વરૂપે હું તમારી સાથે જ છું 
અને જે માણસે આવું પાપ કર્યું છે તેનો મૅ ક્યારનો ય 
ન્યાય કર્યો છે. હું ત્યાં હાજર હોત અને મેં તેનો જે 
ન્યાય કર્યો હોત તે જ પ્રમાણે મેં તેનો ન્યાય કર્યો છે. 
૪આપણા પ્રભુ ઈસુના નામથી એકઠા થાવ. હું તમારી 
સાથે આત્મા સ્વરૂપે હોઈશ, અને તમારી સાથે આપણા 
પ્રભુ ઈસુનું સામર્થ્ય હશે. "તો પછી આ માણસને 
શેતાનને સોંપી દો, જેથી તેની પાપયુક્ત જાતનો વિનાશ 
થાય. પછી તેના આત્માનું પ્રભુના દિવસે તારણ 
થઈ શકે. 

ધતમે અભિમાન રાખો છે તે સારું નથી. તમે આ 
કહેવત જાણો છો, "થોડુ ખમીર* આખા લોંદાને ફુલાવે 
છે.” *તમામ જૂના ખમીરને બહાર કાઢી લો, જેથી 
કરીને તમે તદન નવા જ લોંદારૂપ બની જાવ. તમે 
ખરેખર પાસ્ખા ભોજનની બેખમીર રોટલી* છો. હા, 
ખ્રિસ્ત આપણાં પાસ્ખાયજ્ઞશ્ને ક્યારનો ય મારી 
નાખવામાં આવ્યો છે. “તો ચાલો આપણે આપણું પાસ્ખા 
ભોજન આરોગીએ, પણ જૂના ખમીરવાળી રોટલીથી 
નહિ. તે જૂની રોટલી તો પાપની અને અપકૃત્યોની 
રોટલી છે. પરંતુ જે રોટલીમાં ખમીર નથી એવી રોટલી 
આપણે આરોગીએ. આ તો સજજનતા અને સત્યની 
રોટલી છે. 

લ૯્મેં તમને મારા પત્રમાં લખેલું કૅ જે લોકો 
વ્યભિચારનું પાપ કરતાં હોય તેવા લોકો સાથે તમારી 
જાતને સંડોવશો નહિ. ૧૦૫રંતુ મારો એવો મતલબ ન 
હંતો કૅ તમારે જગતના પાપીઓ સાથે સંપર્ક ન રાખવો. 
જગતના તે લોકો વ્યભિચારનું પાપ તો કરે જ છે, અથવા 
તો તેઓ સ્વાર્થી છે અને એકમેકને છેતરે છે, અથવા તો 





ખમીર અહીં દૂટ્ કૅ ખરાબ અસરનો ઉલ્લેખ કરવા વપરાતો 
અર્થ 


બેખમીર રોટલી પાસ્ખા ભોજન વખતે યહૂદીઓ ખમીર 
વગરની ખાસ રોટલી ખાતા. પાઉલના મતે જેમ બેખમીર રોટલી 
ખમીરથી મુક્ત છે તે પ્રમાણે ખ્રિસ્તીઓ પણ પાપથી મુકત છે. 


પાસ્ખાયજ્ઞ પાસ્ખા પર્વમાં જેમ ઘેટાંનું બલિદાન આપવામાં 
આવતું તેવી રીતે ઈસુ એ તેના લોકો માટે બલિદાન આપ્યું હતું. 


૧ કરિથીઓ પ:ર-૬:૭ 


મૂર્તિઓની ઉપાસના કરે છે. તે લોકોથી દૂર રહેવા માટે 
તમારે આ જગત છોડી જવું પડે. "હું તમને તે જણાવવા 
લખી રહ્યો છું કૅ તે વ્યક્તિની સાથે તમારે સંકળાવું નહિ 
જે પોતાને ખ્રિસ્તમાં ભાઈ કહેવડાવે પરંતુ વ્યભિચારનું 
પાપ કરે, અથવા સ્વાર્થી હોય, અથવા મૂર્તિની ઉપાસના 
કરે, અથવા લોકો સાથે ખરાબ વાણી ઉચ્ચારે, અથવા 
છાકટો હોય, અથવા લોકોને છેતરે. આવી વ્યક્તિ સાથે 
તો ભોજન પણ કરશો નહિ. 

૧ર-૧% લોકો મંડળીના ભાગરૂપ નથી તેવા લોકોનો 
ન્યાય કરવાનું કામ મારું નથી. દેવ તેવા લોકોનો ન્યાય 
કરશે. પરંતુ તમારે જે લોકો મંડળીના ભાગરૂપે છે તેઓનો 
ન્યાય કરવો જ પડશે. શાસલેખ કહે છે, “દુષ્ટ વ્યક્તિને 
તમારા જૂથમાંથી દૂર કરો.”* 


ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચે મૂલવણીની સમસ્યાઓ 
જ્યારે તમારામાંની એક વ્યક્તિને તકરાર હોય, 
તો શા માટે તમે ન્યાયાધીશો પાસે કાયદાની 
અદાલતોમાં જાઓ છો? તે માણસો દેવ સાથે ન્યાયી 
હોતા નથી. તો શા માટે તે લોકોને તમે શું ન્યાયી છે 
તેનો નિર્ણય કરવા દો છો? તમારે તો શરમાવું જોઈએ! 
શા માટે તમે સંતોને કોણ ન્યાયી છે તેનો નિર્ણય કરવા 
દેતા નથી? ચનેશ્વિત રીતે તમે જાણો જ છો કૅ સંતો જ 
જગતનો ન્યાય કરશે. તો જો તમે જગતનો ન્યાય કરશો 
તો પછી આવી નજીવી વાતનો ન્યાય કરવા માટે તમે 
સક્ષમ છો જ. "તમે જાણો છો કૅ ભવિષ્યમાં આપણે 
દૂતોનો ન્યાય કરીશું. તેથી નિશ્ચિત રીતે આપણે આ 
જીવનની બાબતોની મૂલવણી કરી શકીએ છીએ. *તેથી 
તમારી જો અસંમતિ હોય તો તેનો ન્યાય થવો જોઈએ, 
શા માટે તમે આ બાબતો તે લોકો સુધી લઈ જાઓ છો 
કૅ જે મંડળીના ભાગરૂપ નથી? તે લોકો મંડળી માટે 
કોઈ વિસાતમાં નથી. પ્તમને શરમાવવા હું આમ કહી 
રહ્યો છું. નિશ્ચિત રીતે તમારામાંથી બે ભાઈઓ વચ્ચેની 
ફરિયાદ દૂર કરી શકૅ તેવો કોઈ જ્ઞાની માણસ તમારા 
જૂથમાં હશે! ધ્પરંતુ હવે એક ભાઈ બીજા ભાઈની 
વિરુદ્ધમાં અદાલતમાં જાય છે. લોકો જે વિશ્વાસુ નથી 
તેવા લોકોને તમે તમારા મુકંદમાનો ન્યાય કરવાનું કહો 
છો! 
જે કાનૂની કાર્યવાહી તમે એકબીજા વિરુદ્ધ કરી છે 
તે પૂરવાર કરે છે કૅ તમે ક્યારનાય પરાજિત થઈ ચૂક્યા 
છો. એના બદલે તો કોઈ વ્યક્તિને તમે તમારા વિરુદ્ધ 
કંઈક ખોટું કરવા દીધું હોત તો સારું થાત! તમે કોઈને 





"દુષ્ટ વ્યકિતને .. દૂર કરો” પુન.રર:ર૧, ર૪. 


૧ કરિથીઓ ૬:૮-૭:૧૧ 


તમારી જાતને છેતરવા દીધી હોત તો સારું થાત! “પરંતુ 
તમે તમારી જાતે જ ખોટા કામ કરો છો અને છેતરો છો! 
અને તે પણ તમે ખ્રિસ્તના જ તમારા પોતાના ભાઈઓ 
સાથે આમ કરો છો! 

૯-૦તમે નિશ્ચિત રીતે જાણો છો કૅ લોકો અપકૃત્યો 
કરશે તે દેવનાં રાજ્યને પ્રાપ્ત નહિ કરી શકે. મૂર્ખ ન 
બનો. આ લોકો દેવનું રાજ્ય નહિ મેળવી શકૅ: લોકો કૅ 
જે તેમની જાતનો બીજા માણસો દ્વારા જાતીય ઉપયોગ 
થવા દે છે, લોકો કૅ જે મૂર્તિ પૂજા કરે છે, લોકો કે જે 
વ્યભિચાર કરે છે, જે પુરુષો પોતાની જાતને અન્ય પુરુષોને 
સૉપે છે એટલે કૅ પુરુષ બીજા પુરુષ સાથે સજાતીય 
સંબંધ પ્રસ્‍થાપિત કરે છે, લોકો જે ચોરી કરે છે, લોકો કે 
જે સ્વાર્થી છે, લોકો કૅ જે મધેપાનથી ચકચૂર બને છે, 
લોકો કૅ જે બીજા લોકોની નિંદા કરે છે, લોકો કૅ જે 
બીજાને છેતરે છે. ધભૂતકાળમાં, તમારામાંના કૅટલાએકં 
આવા હતા. પરંતુ તમારું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવ્યું, 
અને તમને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા અને દેવના આત્મા 
દ્વારા દેવ સાથે ન્યાયી બનાવવામાં આવ્યા. 


તમારા શરીરનો દેવના મહિમા માટે ઉપયોગ કરો 

૧દરેક વસ્તુઓ માટે મને છૂટ છે.” પરંતુ દરેક 
વસ્તુ સારી હોતી નથી. “દરેક વસ્તુઓ માટે મને છૂટ 
છે.” પરંતુ કોઈ પણ વસ્તુને હું મારા પર પ્રભુત્વ સ્થાપવા 
દઈશ નહિ. ૧૩“ભોજન પેટ માટે છે, અને પેટ ભોજન 
માટે છે.” હા. પરંતુ દેવ બંનેનો વિનાશ કરશે. શરીર 
અનૈતિક શારીરિક પાપ માટે નથી. શરીર પ્રભુ માટે છે, 
અને પ્રભુ શરીર માટે છે. જદેવે તેના સામર્થ્યથી પ્રભુ 
ઈસુને મૃત્યુમાંથી ઉઠાડ્યો. દેવ આપણને પણ ઉઠાડશે. 
૧૫નેશ્વિત રીતે તમે જાણો છો કે તમારા શરીર સ્વયં 
ખ્રિસ્તના અંશરૂપો છે. તેથી હું કદાપિ ખ્રિસ્તના અંશરૂપ 
શરીરને વેશ્યા સાથે ન જોડી શકું! "શાસલેખમાં આ 
પ્રમાણે લખેલ છે કૅ: “બે વ્યક્તિઓ એક દેહ થશે.”* 
તેથી તમારે જાણવું જોઈએ કૅ જે વ્યક્તિ એક વેશ્યા 
સાથે શારીરિક સંબંધથી જોડાશે તે તેની સાથે શરીરમાં 
એક બનશે. ૧*૫પરંતુ જે વ્યક્તિ પોતાની જાતને પ્રભુ 
સાથે જોડે છે તે તેની સાથે આત્મામાં એક થાય છે. 

૧૮તેથી વ્યભિચારથી નાસો. અન્ય બીજા જે કઈ 
પાપ વ્યકિત કરે છે તે તેના શરીરની બહાર રહીને કરે 
છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ વ્યભિચાર કરે છે તે તેના પોતાના 
શરીર વિરુદ્ધ કરે છે. “તમારે જાણવું જોઈએ કે તમારું 





"બે વ્યકિતો. ... થશે” ઉત.રઃર૪ 


રરર 


શરીર તો પવિત્ર આત્માનું મંદિર છે. તમારામાં પવિત્ર 
આત્માનો વાસ છે. તમને પવિત્ર આત્મા દેવમાંથી પ્રાપ્ત 
થયેલ છે. તમે પોતે તમારી જાતના માલિક નથી. ચ”દેવ 
દ્વારા તમારું મૂલ્ય ચૂકવવામાં આવ્યું છે. તેથી તમારા 
શરીર દ્વારા દેવને મહિમા આપો. 


લગ્ન વિષે 

હવે તમે મને જે બાબતો અંગે લખેલું તેની હું 

ચર્ચા કરીશ. માણસ સીનો સ્પર્શ ન કરે તો સારું. 
વ્યક્તિ લગ્ન ન કરે તે જ તે વ્યક્તિ માટે વધારે સારું છે. 
ચરંતુ વ્યભિચારનું પાપ ભયજનક છે. તેથી પ્રત્યેક 
વ્યક્તિને તેની પોતાની પત્ની હોવી જોઈએ. અને દરેક 
સીને તેનો પોતાનો પતિ હોવો જોઈએ. પતિએ તેની 
પત્ની પ્રત્યેની પતિ તરીકૅની ફરજોનું પાલન કરવું 
જોઈએ, અને પત્નીએ પોતાના પતિ તરફની પત્ની 
તરીકૅની ફરજોનું પાલન કરવું જોઈએ. *પત્નીને પોતાના 
શરીર પર કોઈ અધિકાર નથી. તેના પતિને તેના શરીર 
પર અધિકાર છે. અને પતિને તેના પોતાના શરીર પર 
કૌઈ અધિકાર નથી. તેની પત્નીને તેના શરીર પર 
અધિકાર છે. પએકબીજાને તમારી કાયા સુપ્રત કરવામાં 
આનાકાની ન કરો. પરંતુ તમે બંને અલ્પ સમય માટે 
શારીરિક નિકટતા ટાળવામાં સંમત થઈ શકો. તમે આમ 
કરી શકો જેથી કરીને તમે તમારો સમય પ્રાર્થના માટે 
ફાળવી શકો. પછી ફરીથી એક બનો. જેથી કરીને શેતાન 
તમારી નબળાઈમાં તમારું પરીક્ષણ ન કરી શકે. થોડાક 
સમય માટે એકબીજાથી અલગ રહેવાથી અનુમતિ 
આપવા માટે હું આમ કહું છું. તે આજ્ઞા નથી. $હું 
ઈચ્છું છું કે બધા જ લોકો મારા જેવા હોય. પરંતુ દરેક 
વ્યક્તિને દેવ તરફથી કંઈક વિશિષ્ટ કૃપાદાન પ્રાપ્ત થયેલું 
છે. એક વ્યક્તિ પાસે અમુક કૃપાદાન છે, તો બીજી 
વ્યક્તિ પાસે બીજું જ કોઈ કૃપાદાન છે. 

“હવે જે લોકો અવિવાહિત છે અને જે વિધવાઓ 
છે, તેઓને હું કહું છું: તેઓએ મારી માફક એકલા રહેવું 
જ વધારે સારું છે. “પરંતુ જો તેઓ પોતાના શરીરને 
નિયંત્રણમાં ન રાખી શકતા હોય, તો પછી તેઓએ લગ્ન 
કરવું જોઈએ. બળવા કરતાં પરણવું વધારે સારું છે. 

૧જવે વિવાહિત લોકોને હું આ આજ્ઞા આપું છું (આ 
આજ્ઞા મારી નહિ પરંતુ પ્રભુ તરફથી છે.) પત્નીએ તેના 
પતિને છોડવો જોઈએ નહિ. "પરંતુ જો પત્ની તેના 
પતિને છોડે તો તેણે ફરીથી પરણવું નહિ. અથવા તેણે 
તેના પતિ પાસે પાછા જવું જોઈએ. પતિએ પણ તેની 
પત્નીને છૂટાછેડા આપવા નહિ. 


ર્ર્ડ 


૧આબીજા બધા જ લોકો માટે હું આમ કહું છું. (પ્રભુ 
નહિ, હું આ બાબતો કહી રલ્યો છું.): ખ્રિસ્તમય બનેલા 
બંધુને એવી પત્ની હોઈ શકે કૅ જે વિશ્વાસુ ન હોય. જો 
તે તેની સાથે રહેવા સંમત હોય તો તેણે તેને છૂટાછેડા 
આપવા ન જોઈએ. "અને એક સીને એવો પતિ હોય 
કૅ જે વિશ્રાસુ ન હોય પણ તેની પત્ની સાથે રહેવા 
સંમત હોય તો પછી તેણે તેને છૂટાછેડા ન આપવા 
જોઈએ. ૧૪પતિ જે વિશ્વાસુ નથી તેને તેની પત્ની દ્વારા 
પવિત્ર બનાવવામાં આવ્યો છે. અને પત્ની જે અવિશ્રાસુ 
છે તેને તેના પતિ દ્વારા પવિત્ર બનાવવામાં આવે છે. જો 
આ સાચું ન હોત, તો તમારાં બાળકો પવિત્ર ન હોત, 
પરંતુ હવે તમારાં બાળકો પવિત્ર છે. 

૧પપરંતુ એક વ્યક્તિ કૅ જે વિશ્વાસુ નથી તે જો છોડી 
જવા ઈચ્છતી હોય તો તેને જવા દો. આવું જ્યારે બને 
તો ખ્રિસ્તમય બનેલો ભાઈ કે બહેન મુક્ત છે. દેવે 
આપણને શાંતિમય જીવન માટે આહવાન આપ્યુ છે. 
૧૧૫ત્નીઓ તરીકૅ તમે કંદાચ તમારા પતિનો બચાવ 
કરી શકો; અને પતિઓ, તમે કદાચ તમારી પત્નીનો 
બચાવ કરી શકો. અત્યારે તો તમે જાણતા નથી કૅ પછી 
શું બનવાનું છે. 


દેવે તમને તેડયા છે તે પ્રમાણે જીવો 

૧૬૫રંતુ દરેક વ્યક્તિએ દેવે તેને જે રીતનું જીવન 
આપ્યું છે, તે રીતે જીવતા રહેવું જોઈએ-એ પ્રકારે કૅ જે 
પ્રકારે દેવે જ્યારે તમને તેડયા ત્યારે તમે હતા. આ 
નિયમ મેં દરેક મંડળીમાં બનાવ્યો. *જ્યારે વ્યક્તિને 
તેડવામાં આવે છે તે સમયે જો તેની સુન્નત થઈ ગઈ 
હોય, તો પછી તેણે તેની સુન્નતમાં પરિવર્તન કરવું 
જોઈએ નહિ. જ્યારે તેડવામાં આવે ત્યારે વ્યક્તિ સુન્નત 
વગરનો હોય, તો પછી તેની સુન્નત થવી જોઈએ નહિ. 
૧૯વ્યક્તિએ સુન્નત કરાવી છે કૅ નથી કરાવી તે મહત્વનું 
નથી. દેવની આજ્ઞાઓનું પાલન મહત્વનું છે. ૨૦દરેક 
વ્યક્તિને જે સ્થિતિમાં તેડવામાં આવી હોય તેમાં જ તે 
રહે. “દેવે જ્યારે તમને તેડયા ત્યારે તમે જો ગુલામ હો, 
તો તે બાબતની તમે ચિંતા ન કરો. પરંતુ જો તમે મુક્ત 
બની શકો, તો મુક્ત બનો. રચ્યક્તિ કૅ જેને પ્રભુએ 
જ્યારે તેડયો, ત્યારે તે ગુલામ હતો તે પ્રભુમાં મુક્ત છે. 
તે જ પ્રમાણે જ્યારે તે વ્યક્તિને તેડવામાં આવ્યો ત્યારે 
તે મુક્ત હતો. હવે ખ્રિસ્તનો સેવક છે. રગ્મૂલ્ય આપીને 
તમને ખરીદવામાં આવ્યા છે તેથી મનુષ્યોના ગુલામો 
ન બનો. *૪ભાઈઓ અને બહેનો, દેવથી નવજીવનમાં 
તમારામાંના પ્રત્યેકને જ્યારે દેવે તેડયા હતા ત્યારે જે 


૧ કરિથીઓ ૭:૧૨ર-૩૫ 


રસ્તે તમે હતા તે જ રીતે તમારી જીવન પદ્ધતિનું સાતત્ય 
જાળવો. 


લગ્ન કરવા અંગેના પ્રશ્નો 

ચપ્હવે હું જે કુંવારીઓ છે તેઓના વિષે લખીશ. 
પ્રભુ તરફથી મને આ અંગે કોઈ આજ્ઞા મળી નથી. 
પરંતુ હું મારો અભિપ્રાય આપું છું. મારો વિશ્વાસ કરો 
કારણ કૅ પ્રભુની દયા મારા પર છે. આ મુશ્કેલીનો 
સમય છે. તેથી હું માનું છું કૅ તમે જેવા છો એવી જ 
સ્થિતિમાં રહો તે તમારા માટે સારું છે. ચશ્જો તમારે 
પત્ની હોય, તો તેનાથી છૂટા થવાનો પ્રયાસ ન કરશો. 
જો તમે વિવાહિત ન હો તો પત્ની શોધવાનો પ્રયાસ ન 
કરશો. “પરંતુ જો તમે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કરો, તો તે 
પાપ નથી. અને જે કુંવારી કદી પરણી જ નથી, તેવી 
કુંવારી માટે લગ્ન કરવું તે પાપ નથી. પરંતુ જે લોકો 
પરણશે તેમને આ જીવનમાં વિપત્તિઓ તો થવાની જ 
છે. હું તમને આ વિપત્તિઓથી મુકંત કરવા ઈચ્છું છું. 

ચ૯ભાઈઓ અને બહેનો, હું સમજું છું કે: આપણી 
પાસે હવે ઘણો સમય રલ નથી. તો અત્યારથી શરૂ 
કરીને, જે લોકો પાસે પત્નીઓ છે તેમણે એ રીતે દેવની 
સેવામાં તેમનો સમય વ્યતીત કરવો જોઈએ જાણે તેમને 
પત્નીઓ છે જ નહિ. ૩૦લોકો, જે વિષાદગ્રસ્ત છે તેમણે 
એ રીતે જીવવું જાણે કૅ તેમને કોઇ વિષાદ છે જ નહિ. 
લોકો જે આનંદિત છે તેમણે એ રીતે જીવવું જાણે તેઓ 
આનંદિત છે જ નહિ. લોકો જે વસ્તુઓ ખરીદે છે તેમણે 
એ રીતે જીવવું જાણે તેમની પાસે કશું જ નથી. ઝલોકો 
જે દુન્યવી વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે તેમણે તે રીતે જીવવું 
જાણે તે વસ્તુઓનું તેમને કોઈ મહત્વ જ નથી. તમારે 
આ રીતે જીવવું, કારણ કે આ જગત જે રીતે અત્યારે છે 
તે ખૂબ ઝડપથી ચાલ્યું જવાનું છે. 

૨સમે ચિંતામાથી મુકંત થાવ તેવું હું ઈચ્છું છું. 
માણસ વિવાહિત નથી તે પ્રભુના કાર્યમાં વ્યસ્ત છે. 
પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહયો છે. *ગ્પરંતુ જે 
માણસ વિવાહિત છે, તે દુન્યવી બાબતોમાં સંકળાયેલો 
છે. તે પોતાની પત્નીને ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહયો 
છે. *૪તેણે તે બે વસ્તુઓ વિષે વિચારવું જોઈએ. પત્નીને 
ખુશ કરવી અને પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા. જે સી અવિવાહિત 
છે અથવા તો એ કન્યા કૅ જેણે કદી લગ્ન કર્યું જ નથી, તે 
પ્રભુના કાર્યમાં વ્યસ્ત છે. તે હેતુપૂર્વક તે શરીર તથા 
આત્મામાં પવિત્ર થવા માગે છે. પરંતુ પરણેલી સી 
દુન્યવી બાબતોમાં વ્યસ્ત છે. તે પોતાના પતિને ખુશ 
કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. ચપ્તમને મદદ કરવાના 


-- ૦ 


૧ કરિથીઓ ૭:૩૬-૯:ર 


હેતુથી આ બાબતો હું કહી રહયો છું. હું તમને સીમાબદ્ધ 
કરવા નથી માગતો. પરંતુ તમે યોગ્ય રીતે જીવન જીવો 
તેમ હું ઈચ્છું છું. અને તમે બીજી કોઈ દુન્યવી બાબતમાં 
સમય ન્ટ કર્યા સિવાય તમારી સંપૂર્ણ જાતને પ્રભુને 
સમર્પિત કરી દો એમ હું ઈચ્છું છું. 

ગજો કોઈ માણસ એમ વિચારે કે તે તેની કુંવારી 
પુત્રી કૅ જેણે લગ્ન કરવા માટેનો ઉત્તમ સમય લગભગ 
પસાર કરી દીધો છે, તેની તરફનો તેનો વ્યવહાર યોગ્ય 
નથી તો તે વિચાર કરી શકે કૅ લગ્ન આવશ્યક છે. તે જે 
ઈચ્છે તેવું તેણે કરવું જોઈએ. તેણે તેઓને પરણવા દેવા 
જોઈએ. તે પાપ નથી. ગ*પ૫રંતુ બીજી વ્યક્તિ તેના 
વિચારમાં વધુ મક્કમ હોઈ શકૅ. લગ્ન માટેની કોઈ 
જરૂર નથી, તેથી તે જે કરવા ઈચ્છે તેના માટે તે મુક્ત 
છે. જો આ વ્યક્તિએ તેના હદયમાં તેની કુમારિકાને 
અવિવાહિત રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હોય તો તે સારું 
કરી રહી છે. "તેથી વ્યક્તિ કૅ જે તેની કુમારિકાને લગ્ન 
માટે સોંપે છે તે યોગ્ય જ કરે છે, અને વ્યક્તિ કૅ જે 
તેની કુમારિકાને લગ્ન માટે સૉપતો નથી તે વધારે યોગ્ય 
કાર્ય કરે છે. 

ગ૯સ્રીએ જ્યાં સુધી તેનો પતિ જીવિત હોય ત્યાં 
સુધી તેણે તેના પતિ સાથે રહેવું જોઈએ. પરંતુ જો પતિ 
મૃત્યુ પામે તો પત્ની ઈચ્છે તો તે સી કોઈ પણ માણસને 
પરણવા માટે સ્વતંત્ર છે. પરંતુ તેણે પ્રભુમાં લગ્ન કરવું 
જોઈએ. *”જો તે સ્રી ફરીથી લગ્ન ન કરે તો તે વધુ 
પ્રસન્ન રહેશે. આ મારો અભિપ્રાય છે, અને હું માનું છું 
કૅ મારામાં દેવના આત્માનો નિવાસ છે. 


મૂર્તિઓને ધરેલા નૈવેદ વિષે 

હવે હું મૂર્તિઓને ધરેલા નૈવેદ વિષે લખીશ. 

આપણે જાણીએ છીએ કૅ “આપણા બધા પાસે 
જ્ઞાન છે.” “જ્ઞાન” તમને અભિમાનથી ચકચૂર કરી દે 
છે. પરંતુ તમારો પ્રેમ બીજાને શક્તિશાળી બનાવવામાં 
મદદકર્તા છે. ચ્વ્યક્તિ જે માને છે કૅ તે કંઈક જાણે છે તે 
તેણે ખરેખર જે રીતે જાણવું જોઈએ તેમાનું કશું જ 
જાણતો નથી. "પરંતુ જે વ્યક્તિ દેવને પ્રેમ કરે છે તેને 
દેવ ઓળખે છે. 

“તેથી હું મૂર્તિઓના નૈવેદ ખાવા અંગે આમ કહેવા 
માગું છું: આપણે જાણીએ છીએ કૅ મૂર્તિ જેવું વાસ્તવમાં 
આ જગતમાં કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આપણે એ પણ 
જાણીએ છીએ કૅ દેવ ફકત એક જ છે. પજો લોકો જેને 
દેવો કહે છે તેવી ઘણી વસ્તુઓ પૃથ્વી પર અને આકાશમાં 
હોય, તો તેનું કોઈ મહત્વ નથી. (અને ઘણી વસ્તુઓ 


રર૪ 


એવી છે કૅ જેને લોકો "દેવો” અને “પ્રભુ” તરીકે સંબોધન 
કરે છે.). “પરંતુ આપણા માટે તો ફક્ત એક જ દેવ છે. 
તે આપણો પિતા છે. દરેક વસ્તુઓનું સર્જન તેનાથી 
થયું છે અને આપણે તેના માટે જ જીવિત છીએ. અને 
પ્રભુ તો ફકત એક જ છે. તે ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. દરેક 
વસ્તુઓનું સર્જન તેના દ્વારા થયું છે, અને તેના દ્વારા જ 
આપણને પણ જીવન પ્રાપ્ત થયું છે. 

*પરંતુ બધા લોકો આ બાબત જાણતા નથી. છતાં 
ત્યાં કૅટલાએક લોકો છે જેઓને મૂર્તિપૂજા કરવાની આદત 
પડેલી હતી. તેથી જ્યારે તે લોકો નૈવેદ ખાય છે ત્યારે 
તેઓ હજુ પણ એમ જ માને છે કૅ તે મૂર્તિઓનો છે. 
તેઓ મનમાં સ્પષ્ટ નથી કૅ આ નૈવેદ ખાવો યોગ્ય છે. 
તેથી જ્યારે તેઓ તે ખાય છે, ત્યારે તેઓ અપરાધભાવ 
અનુભવે છે. પરંતુ ખોરાકથી આપણે દેવની સમીપ 
નહિ પહોંચીએ ને ખાવાનો ઈન્કાર કરવાથી દેવને આપણે 
ઓછા પ્રસન્ન કરતા નથી. તે ખાવાથી આપણે વધારે 
સારા બની જતા પણ નથી. 

લ્પરંતુ તમારી છૂટ અંગે સાવધ રહો. તમારી છૂટ જે 
લોકો તેમનાં વિશ્વાસમાં નિર્બળ છે તેવા લોકોને પાપના 
પતનમાં દોરવા જોઈએ નહિ. ૦તમારી પાસે 
સમજશક્તિ છે, તેથી મૂર્તિના મંદિરમાં તમે છૂટથી ખાઈ 
શકાય એમ વિચારો પણ જે વ્યક્તિ વિશ્વાસમાં નિર્બળ 
છે તે તમને ત્યાં ખાતા જુએ તો તે કાર્ય તેને પણ 
મૂર્તિઓના નૈવેદમાં બલિનું માંસ ખાવા માટે પ્રોત્સાહિત 
કરશે. પરંતુ વાસ્તવમાં તે માને છે કૅ તે અનુચિત છે. 
૧થી આ નિર્બળ ભાઈ તમારા જ્ઞાનને કારણે નાશ 
પામે. અને ખ્રિસ્ત તો આ ભાઈ માટે જ મૃત્યુ પામેલો. 
૧જઘારે તમે ખ્રિસ્તમાં ભાઈઓ અને બહેનોની વિરુદ્ધ 
આ પ્રકારનું પાપ કરો છો, અને જે બાબતોને તેઓ 
અનુચિત ગણે છે તે કરવા તમે તેમને પ્રેરો છો જેનાથી 
તેઓને આઘાત લાગે છે. તો તમે આ રીતે ખ્રિસ્તની 
વિરુદ્ધ પાપ કરો છો. 1ગજેથી જે આહાર હું ગ્રહણ કરું છું 
જેના દ્વારા મારો ભાઈ પાપ કરવા પ્રેરાય છે, તો પછી 
ફરી ક્યારેય હું માંસ નહિ ખાઉં. હું માંસ ખાવાનું બંધ 
કરી દઈશ, જેથી હું મારા ભાઈને પાપ કરવા ન પ્રેરી 


શકું. 

હ હું સ્વતંત્ર માનવ છું! હું પ્રેરિત છું! મેં આપણા 
પ્રભુ ઈસુનાં દર્શન કર્યા છે. પ્રભુ પરત્વેના મારા 

કાર્યમાં તમે લોકો એક ઉદાહરણ છો. બજા લોકો મને 

પ્રેરિત તરીકૅ કદાચ ન સ્વીકારે, પરંતુ તમે તો નિશ્ચિતરૂપે 

મને પ્રેરિત તરીકે સ્વીકારો છો. પ્રભમાં હું પ્રેરિત છું તેનું 

તમે લોકો પ્રમાણ છો. 


રરપ 


જેટલાએક લોકો મારી મૂલવણી કરવા માગે છે. 
તેથી તેઓને હું આ ઉત્તર પાઠવું છું: ”આપણને ખાવા- 
પીવાનો અધિકાર છે. શું નથી? પયાત્રા દરમ્યાન 
વિશ્રાસી પત્નીને આપણી સાથે લાવવાનો આપણને 
અધિકાર છે. શું નથી? બીજા પ્રેરિતો, અને પ્રભુના 
ભાઈઓ અને કૅફા બધા જ આમ કરે છે. ધ્બાર્નાબાસ 
અને હું જ ફક્ત એવા છીએ કૅ જેમણે આજીવિકા 
કમાવા માટે કશુંક કામ કરવું પડે. કોઈ પણ સૈનિક 
લશ્કરમાં તેની સેવા માટે તેનો પોતાનો પગાર તે પોતે 
ચૂકવતો નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ કંદી દ્રાક્ષના બગીચા 
લગાવી તેમાંથી થોડી ઘણી દ્રાક્ષ પોતે ન ખાય તેમ 
બનતું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ ટોળાંની સંભાળ રાખે ને 
થોડું દૂધ ન પીએ તેમ બનતું નથી. 

“ફક્ત મનુષ્યો જ આમ વિચારે છે તેમ નથી. દેવનું 
નિયમશાસ પણ આ જ બાબત કહે છે. લહા, મૂસાના 
નિયમશાસમાં તે લખેલું છે કૅ: "જ્યારે પગરમાં અનાજને 
છૂટું પાડવા માટે બળદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે 
તેનું મોઢું બાંધી દઈને તેને અનાજ ખાતા ન અટકાવો.”* 
જ્યારે દેવે આમ કહ્યું, ત્યારે તે શું માત્ર બળદનો જ 
વિચાર કરતો હતો? ના. ૧%તે ખરેખર આપણા વિષે 
વિચાર કરતો હતો. હા, તે શાસ્ર આપણા માટે લખાયું 
છે. વ્યક્તિ કૅ જે ખેડે છે અને વ્યક્તિ કૅ જે અનાજને 
છૂટું પાડે છે તો તેમની મહેનત માટે તેમણે બદલાની 
આશા રાખવી જોઈએ. "અમે તમારામાં આધ્યાત્મિક 
બીજનું પ્રત્યારોપણ કર્યું છે. અને તેથી આ જીવન માટે 
અમે થોડીક વસ્તુનો પાક લણી શકીએ. આ કંઈ વધારે 
પડતી માગણી નથી. ૧બજા લોકોને તમારી પાસેથી 
વસ્તુઓ મેળવવાનો હક્ક છે. તો અમને પણ જરૂરથી 
આ હક્ક છે. પરંતુ અમે આ અધિકારનો ઉપયોગ કરતા 
નથી. ના, અમે અમારી જાતે બધું સહન કરીએ છે કૅ 
જેથી કોઈને પણ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને અનુસરવામાં 
વિધ્નરૂપ ન બનીએ. પપમે ખરેખર જાણો છો કે જે 
લોકો મંદિરમાં કામ કરે છે તેઓ તેઓનો આહાર 
મંદિરમાંથી મેળવે છે. અને જેઓ વેદી સમક્ષ સેવા કરે 
છે, તેઓ વેદીને ધરાવેલા નૈવેદનો અંશ મેળવે છે. જજે 
લોકો સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, તેઓને માટે પણ આમ જ 
છે. પ્રભુનો આદેશ છે કૅ જે લોકો સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, 
તેઓનો જીવન નિર્વાહ તેઓના આ કાર્ય થકી થવો 
જોઈએ. 

૧પપરંતુ આમાના કોઈ પણ અધિકારનો મેં ઉપયોગ 
ક્યો નથી અને આ વસ્તુ મેળવવાનો હું કોઈ પ્રયત્ન 





"જયારે પગરમાં ... ખાતા ન અટકાવો” પુન. રપ:૪ 


૧ કરિથીઓ ૯:૩-ર૬ 


પણ કરતો નથી. તમને લખવાનો મારો આ હેતુ નથી. 
મને અભિમાન કરવાનું કારણ છીનવી લેવામાં આવે 
તેના કરતા તો હું મૃત્યુને પસંદ કરીશ. ૧ધ્સુવાર્તા પ્રગટ 
કરવી તે મારા અભિમાનનું કારણ નથી. સુવાર્તા પ્રગટ 
કરવી એ તો મારી ફરજ છે-એ મારે કરવું જ જોઈએ. 
જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ન કરું તો એ મારા માટે ઘણું 
અનુચિત હશે. *શજો મારી પોતાની પસંદગીથી હું સુવાર્તા 
પ્રગટ કરું તો હું પુરસ્કારને પાત્ર છું. પરંતુ મારી પાસે 
કોઈ વિકલ્પ નથી. મારે સુવાર્તા પ્રગટ કરવી જ જોઈએ. 
મને સોંપવામાં આવેલી ફરજ માત્ર હું બજાવું છું. જતો 
મને કયો પુરસ્કાર મળે છે? મારો પુરસ્કાર આ છે: કૅ 
જ્યારે હું સુવાર્તા આપું છું, હું વિનામૂલ્ય આપું છું. અને 
આ રીતે વળતર મેળવવાના મારા અધિકારનો હું ઉપયોગ 
કરતો નથી કૅ જે સુવાર્તાનો ઉપદેશ આપવા માટે મને 
આપવામાં આવ્યો છે. 

૧૯હું સ્વતંત્ર છું. હું કોઈ વ્યક્તિને આધિન નથી. 
પરંતુ મેં મારી જાતને બધાની ગુલામ બનાવી છે. હું 
આમ જેટલા બની શકે તેટલા વધારે લોકોનો ઉદ્ધાર 
કરવા માટે કરું છું. ૨૦હું યહૂદીઓ સાથે યહૂદી જેવો 
થયો છું. યહૂદીઓનો ઉદ્ધાર કરવા હું આમ કરું છું. હું 
મારી જાતે નિયમને આધીન નથી. પરંતુ એ લોકો કૅ 
જેઓ નિયમને આધિન છે, પણ તેઓ માટે હું એક કૅ 
જે નિયમને આધિન છે તેના જેવો હું બન્યો. “જે લોકો 
નિયમ વગરના છે તેઓને માટે હું જે નિયમ વગરના 
છે તેવો હું બન્યો છું. હું આમ નિયમ વગરના લોકોનો 
ઉદ્ધાર કરવા માટે કહું છું. (પરંતુ ખરેખર, હું દેવના 
નિયમ વગરનો નથી-હું ખ્રિસ્તના નિયમને આધિન 
છું.) જે લોકો નિર્બળ છે, તેઓ પ્રત્યે હું નિર્બળ બનું 
છું, કે જેથી હું તેઓના ઉદ્ધાર માટે મદદ કરી શકું. હું 
સર્વ લોકો માટે બધું જ બન્યો છું. મેં આમ કર્યું કે જેથી 
દરેક સંભવિત રીતે હું લોકોનો ઉદ્ધાર કરી શકું. ૨ગ્મે આ 
બધી વસ્તુઓ સુવાર્તાને કારણે કરી. મેં આ બધી વસ્તુઓ 
કરી છે કૅ જેથી સુવાર્તાના આશીર્વાદનો હું સહભાગી 
થઈ શકું. 

ચ૪ત્મે જાણો છો કે દરેક દોડનાર સ્પર્ધામાં દોડે છે, 
પરંતુ માત્ર એક જ દોડનાર પુરસ્કૃત થાય છે. તેથી તે 
રીતે દોડો. વિજયી થવા દોડો! ચપબધા જ લોકો જે 
રમતમાં હરિફાઈ કરે છે તે લોકો સખત તાલીમનો 
ઉપયોગ કરે છે. તેઓ આમ કરે કૅ જેથી તેઓ મુગટ 
મેળવવા વિજયી થાય. તે મુગટ દુન્યવી વસ્તુ છે કૅ જે 
અલ્પ સમય માટે ટકી રહે છે. પરંતુ આપણો મુગટ 
અવિનાશી છે. ચ્ક્તેથી હું એવી વ્યક્તિની જેમ દોડું 


ષ્ડ ષ્ક૫ 


૧ કરિથીઓ ૯:ર૭-૧૦:ર૪ 


કૅ જેની સામે એક લક્ષ્ય છે. હું એવા મુક્કાબાજની જેમ 
લડું છું જે કોઈક વસ્તુ પર પ્રહાર કરે છે, માત્ર હવામાં 
નથી મારતો. ૨9એ મારું પોતાનું શરીર છે જેના પર હું 
પ્રહાર કરું છું. હું તેને મારું ગુલામ બનાવું છું. હું આમ 
કરું છું કે જેથી લોકોને ઉપદેશ આપ્યા પછી મારી ઉપેક્ષા 
ન થાય. 


યહૂદીઓ જેવા ન બનો 
૧૦ ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પૂર્વજો કૅ જે 
મૂસાને અનુસરેલા તેઓની સાથે શું બન્યું 
હતું, તે તમે જાણો તેમ હું ઈચ્છું છું. તેઓ બધા એક 
વાદળ નીચે હતા અને તેઓ દરિયો પસાર કરી ગયા. 
સમૂસામાં તે બધા જ લોકો વાદળ અને દરિયામાં 
બાપ્તિસ્મા પામ્યા હતા. *્તેઓ બધાએ એ જ આત્મિક 
અન્ન ખાધું હતું. “તેઓ બધાએ એક સમાન આત્મિક 
પીણું પીધું હતું. તેઓએ તેઓની સાથે રહેલા આત્મિક 
ખડકમાંથી પીણું પીધું હતું. તે ખડક ખ્રિસ્ત હતો. પપરંતુ 
દેવ મોટા ભાગના લોકોથી સંતુષ્ઠ ન હતો. તેઓને 
રણપ્રદેશમાં મારી નાખવામાં આવ્યા. 
૬૧આ બાબતો જે બની તે આપણા માટે ઉદાહરણરૂપ 
છે. આ ઉદાહરણોએ આપણને પેલા લોકોની જેમ દુષ્ટ 
કામો કરવાની ઈચ્છામાંથી રોકવા જોઈએ, જે તે લોકોએ 
કર્યા. ૨મૂર્તિઓની ઉપાસના ન કરશો જેમ પેલા લોકોએ 
કરેલી. એવું શાસલેખમાં લખેલું છે કૅ:"લોકો ખાવા-પીવા 
માટે નીચે બેઠા. લોકો નૃત્ય માટે ઊભા થયા.”* “આપણે 
વ્યભિચારના પાપો જે તેમાંના કૅેટલાએક લોકોએ કર્યા 
તે નહિ કરવા જોઈએ. તેઓના પાપોને કારણે એક જ 
દિવસમાં તેઓમાંના ૨૩,૦૦૦ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. 
લ્તેઓમાંના કૅટલાએકૅ જેમ કર્યું તેમ આપણે પ્રભુનું 
પરીક્ષણ ન કરવું જોઈએ. તેઓ સર્પો દ્વારા મૃત્યુ પામ્યા 
કારણ કૅ તેઓએ પ્રભુનું પરીક્ષણ કર્યું હતું. ૧૦અને 
તેઓમાંના કૅટલાએક લોકોએ ફરિયાદ કરેલી તેમ ન 
કરો. તે લોકોને જે વિનાશકર્તા છે એવા દૂત દ્વારા તેમને 
મારી નાખવામાં આવેલા હતા. 
૧જે ઘટનાઓ પેલા લોકો સાથે ઘટી હતી તે 
ઉદાહરણરૂપ છે. અને તે બાબતો આપણા માટે 
ચેતવણીરૂપે લખાઈ હતી. આપણે એવા સમયગાળામાં 
અત્યારે રહીએ છીએ કૅ જ્યારે ભૂતકાળના દરેક 
ઈતિહાસની સમાપ્તિને આરે આવી પહોંચ્યા છે. ૧એથી 
જે વ્યક્તિ માને છે કે તે સ્થિર ઊભો રહી શકે છે તેણે 
નીચે પડી ન જવાય તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ. 





"લોકો ખાવા-પીવા ... ઊભા થયા” નિ. ૩ર:૬ 


રર્દ 


૧3અધા લોકો પર જે પરીક્ષણ આવે છે તે જ પરીક્ષણો 
તમારા પર પણ આવે છે. પરંતુ તમે દેવમાં ભરોસો 
રાખી શકો છો. તમારી સહનશક્તિની સીમા બહાર તે 
તમને વધારે પરીક્ષણમાં પડવા દેશે નહિ. પરંતુ જયારે 
તમે પરીક્ષણમાં પડો, ત્યારે તે પરીક્ષણમાંથી છટકવા 
માટેનો રસ્તો પણ દેવ જ તમને બતાવશે, તેથી તમે 
સહન કરી શકો. 

૧૪તેથી મારા પ્રિય મિત્રો, મૂર્તિપૂજાથી દૂર રહો. 'પતમે 
બુદ્ધિશાળી લોકો છો એમ માનીને હું તમારી સાથે 
વાતચીત કરી રથો છું; હું જે કંઈ કહી રહો છું તે તમે 
તમારી જાતે જ મૂલવો. ૧આશીર્વાદનો પ્યાલો કૅ જેને 
માટે આપણે આભારી છીએ, તે ખ્રિસ્તના રક્તના 
સહભાગી થવા માટે છે, ખરુંને? અને રોટલી કૅ જે 
આપણે તોડીએ છે તે ખ્રિસ્તના શરીરના સહભાગી થવા 
માટે છે, ખરુંને? “રોટલીનો ત્યાં એક જ ટુકડો છે, 
અને આપણે ઘણા માણસો છીએ. પરંતુ આપણે બધા તે 
એક રોટલીના ટુકડાને વહેંચીએ છીએ. તેથી ખરેખર 
તો આપણે એક શરીર જ છીએ. 

૧૮ઈઝરાએલના લોકો વિષે વિચાર કરો. એ લોકો કૅ 
જે વેદી પર ચડાવેલા યજ્ઞાર્પણો ખાય છે. તેઓ વેદીના 
ભાગીદાર છે, શું તેઓ આમ નથી કરતા? જહું એમ 
કહેવા નથી માગતો કૅ મૂર્તિને ચડાવેલું નૈવેદ કોઈ 
મહત્વની વસ્તુ છે અને મૂર્તિ કંઈક છે એવું તો હું 
જરાપણ કહેવા નથી માગતો. ના! ચ૦પરંતુ હું કહું છું કૅ 
મૂર્તિને લોકો જે વસ્તુઓનું બલિદાન ચડાવે છે તે તો 
ભૂતપિશાચોને ચડાવેલું બલિદાન છે, નહિ કૅ દેવને, 
અને ભૂતપિશાચો સાથે કોઈ પણ બાબતમાં તમારી 
ભાગીદારી હું ઈચ્છતો નથી. તમે પ્રભુના પ્યાલા સાથે 
ભૂતપિશાચોનો પ્યાલો પી શકતા નથી. તમે પ્રભુના 
તેમ જ ભૂતપિશાચોના મેજના સહભાગી થઈ શકો 
નહિ. રરશું આપણે પ્રભુને ઈર્ષ્યાળુ બનાવવા માગીએ 
છીએ? શું આપણે તેનાથી વધુ જોરાવર છીએ? ના! 


દેવના મહિમા માટે તમારી સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરો 

ચા, "બધી જ વસ્તુઓ મંજૂર છે.” પણ બધી જ 
વસ્તુઓ સારી નથી. હા. "બધી જ વસ્તુની પરવાનગી 
છે.” પરંતુ કૅટલીક વસ્તુઓ બીજાઓને વધારે શક્તિશાળી 
બનવામાં ઉપયોગી થતી નથી. ચ૪કોઈ પણ વ્યક્તિએ 
માત્ર તેની જાતને જ મદદરૂપ થાય તેવું કરવાનો પ્રયાસ 
ન કરવો જોઈએ. અન્યને મદદરૂપ થાય તેવું કરવાનો 
તેણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 


રર૭ 


ચપજે કંઈ બજારમાં માંસ વેચાતું હોય તે પ્રેરકબુદ્ધિથી 
આત્મા કહે કૅ તે તમારે ખાવાને યોગ્ય હોય તો કોઈ 
પણ પ્રશ્ન તે માંસ વિષે પૂછયા વિના ખાઓ. ચ્ધ્તમે તે 
ખાઈ શકો કારણ કે, “પૃથ્વી અને પૃથ્વીની અંદરની 
દરેક વસ્તુ પ્રભુની છે.”* 

ચ્થ્વ્યક્તિ કૅ જે વિશ્વાસી નથી તે તમને તેની સાથે 
જમવાનું આમંત્રણ આપે. જો તમે જવા ઈચ્છતા હો તો 
તમારી આગળ જે કંઈ મૂકવામાં આવે તે તમે જમો. 
તમારા મતે અમુક વસ્તુ ખાવી યોગ્ય છે તે દર્શાવવા 
પ્રશ્નો ન પૂછો. “પરંતુ એક વ્યક્તિ જો તમને કહે, "કૅ 
આ ખોરાક મૂર્તિને ધરવામાં આવેલો હતો.” તો તે ખોરાક 
ખાશો નહિ. તે ખાશો નહિ. શા માટે? કારણ કૅ તમને 
જે વ્યક્તિએ કહ્યું તેના વિશ્વાસને તમે આંચ પહોંચાડવા 
નથી માગતા. અને તે જ સમયે, લોકો માને છે કે 
અર્પણ કરેલું ખાવું તે ખોટું છે. રહું એમ નથી કહેતો કૅ 
તમારા મતે તે ખોટું છે. પરંતુ અન્ય વ્યક્તિ માને છે કૅ 
તે ખોટું છે. આ એક જ કારણે હું તે માંસ ન ખાઉ. મારી 
પોતાની સ્વતંત્રતા અન્ય વ્યક્તિ વિચારે તે રીતે મૂલવાવી 
ન જોઈએ. હું ત્કણી થઈને ભોજન જમું છું. અને 
તેથી જે વસ્તુ માટે હું દેવનો ત્કણી છું તેના માટે હું 
ટીકાને પાત્ર થવા નથી માગતો. 

ઝતેથી તમે ખાઓ કે તમે પીવો કૅ તમે જે કઈ કરો, 
તે દેવના મહિમા માટે કરો. ૨૨એવું કઈ પણ ન કરો કૅ 
જે બીજા લોકોને અનિષ્ટ કરવા માટે પ્રેરે-યહૂદીઓ, 
ગ્રીકો અથવા દેવની મંડળીઓ. ગગ્હું તેમ જ કરું છું. હું 
પ્રત્યેક વ્યક્તિને દરેક રીતે પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરું 
છું. જે મારા માટે સારું છે તે કરવાનો પ્રયત્ન નથી 
કરતો. હું મોટા ભાગના લોકો માટે જે સારું છે તે કરવાનો 
પ્રયત્ન કરું છું, કે જેથી તેમનું તારણ થાય. 


વૃ 


ક 


જેમ હુંખ્રિસ્તના નમૂનાને અનુસરું છું તેમ 
તમે મને અનુસરો. 


સત્તાને આધીન રહેવું 


તેને તમે ચુસ્તતાથી અનુસરો છો. "પરંતુ તમે આ જાણો 
એમ હું ઈચ્છું છું: દરેક પુરુષનું શિર ખ્રિસ્ત છે. અને 
સૌનું શિર પુરુષ છે. અને ખ્રિસ્તનું શિર દેવ છે. *કોઈ 
પણ પુરુષ દેવ તરફથી પ્રબોધ* કરતાં કૅ પ્રાર્થના કરતી 
વખતે માથું ઢાંકૅલું રાખે તો તે પોતાના માથાનું અપમાન 





"પૃથ્વી ... પ્રભુની છે” ગી.શા.ર૪:૧; ૫૦:૧ર; ૮૯:૧૧ 
પ્રબોધ દેવથી બોલવું કૅ શીખવવું. 


૧ કરિથીઓ ૧૦:ર૫-૧૧:ર૦ 


કરે છે. "અને જે કોઈ પણ સી ઉઘાડા માથે દેવની 
પ્રાર્થના કૅ પ્રબોધ કરતી હોય તો તેના માથાનું અપમાન 
કરે છે. તેણે માથુ ઢાંકૅલું રાખવું જોઈએ. જો તે તેનું માથુ 
ઢાંકતી નથી તો તે સી પેલી સી જેવી જ છે જેણે પોતાના 
કૅશ કપાવી નાખ્યા હોય. 5જો કોઈ સી પોતાનું મસ્તક 
ઢાંકતી ન હોય તો તેણે પોતાના માથાનાં બધાં જ વાળ 
કપાવી નાખવા જોઈએ, પરંતુ સી માટે વાળ કપાવવા 
અને માથુ મુંડાવવું શરમજનક હોય, તો પછી તેણે તેનું 
મસ્તક ઢાંકવું જોઈએ. *પરંતુ પુરુષે તેનું માથુ ન ઢાંકવું 
જોઈએ. શા માટે? કારણ કૅ તે દેવનો મહિમા છે અને 
તેને દેવ જેવો બનાવવામાં આવ્યો છે. પરંતુ સી પુરુષનો 
મહિમા છે. “પુરુષ સીમાંથી આવ્યો નથી, પરંતુ સી 
પુરુષમાંથી આવી છે. “અને પુરુષને સી માટે નહિ, 
પરંતુ સીને પુરુષ માટે બનાવવામાં આવી. ૧૦તેથી સ્રીએ 
પોતાની આધીનતા દર્શાવવા માટે પોતાનું માથુ ઢાંકેલું 
રાખવું જોઈએ. દૂતોને કારણે પણ તેણે આમ કરવું જોઈએ. 

૧૧પરંતુ પ્રભુમાં તો સી પુરુષ માટે, અને પુરુષ સ્રી 
માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ૨આ સત્ય છે કારણ કૅ સી પુરુષમાંથી 
ઉદ્દભવી પણ પુરુષ સીમાંથી જન્મ્યો. વાસ્તવમાં, દરેક 
દેવમાંથી ઉદ્દભવ્યા છે. *ગતમારા પોતાના માટે નિર્ણય 
કરો: માથા પર કશું પણ ઢાંક્યા વગર સી દેવની પ્રાર્થના 
કરે તે શું યોગ્ય છે? ૧૪કુદરત પોતે તમને શીખવે છે કૅ 
લાંબા કૅશ પુરુષ માટે શોભાસ્પદ નથી. 'પપરંતુ લાંબા 
કૅશ સ્રી માટે માનદાયક છે. તેના મસ્તકને ઢાંકવા માટે 
સીને લાંબા કૅશ આપવામાં આવ્યા છે. 'કૅટલાએક 
લોકો હજુ પણ આ બાબત અંગે દલીલ કરવા ઈચ્છે છે. 
પરંતુ અમે કૅ દેવની મંડળીઓ આ લોકો જે કરી રહયા 
છે તેને સ્વીકારતા નથી. 


પ્રભુ ભોજન 

૧9જે બાબતો વિષે હવે હું જે કહી રથો છું તેમાં હું 
તમારી પ્રશંસા કરતો નથી. તમારી સભાઓ તમને 
મદદકર્તા બનવાને બદલે તમને નુકસાનકર્તા બને છે. 
૧પ્રથમ તો હું સાંભળું છું કે જ્યારે તમે મંડળીમાં એકઠા 
થાઓ ત્યારે તમારામાં ભાગલા પડેલા હોય છે. આમાંથી 
કૅટલીક બાબતોને હું માનું છું. ૧૧(તમારામાં મતભેદ 
હોય તે જરૂરી પણ છે. જેથી કરીને ખરેખર તમે જે કરી 
રહ્યા છો તે સ્પષ્ટ થઈ શકૅ.) ચ”જ્યારે તમે બધા જ ભેગા 
થાવ, ત્યારે તમે વાસ્તવમાં આવું સાચું પ્રભુનું ભોજન* 





પ્રભુભોજન ઈસુએ તેના શિષ્યોને ખાસ ભોજન તેની 
યાદગીરીને સારું ખાવાને કહ્યું. લૂ.રર:૧૪-ર૦ 


૧ કરિથીઓ ૧૧:ર૧-૧૨:૧૧ 


ખાતાં નથી. શાથી? કારણ કૅ તમે જ્યારે ભોજન ખાવા 
બેસો છો તો તમે બીજાની પ્રતિક્ષા કરતા જ નથી. 
કૅટલાએક લોકો પૂરતું ખાવા કૅ પીવા માટે મેળવી શકતા 
નથી, તો કૅટલાએક લોકો વધારે મેળવે છે તો તે છાકટા 
બને છે. ચતમે તમારા પોતાના ઘરોમાં પણ ખાઈ-પી 
શકો છો! એમ લાગે છે કે તમે એમ માનો છો કૅ દેવની 
મંડળી (લોકો) મહત્વપૂર્ણ છે જ નહિ. જે લોકો દરિદ્રી 
છે તેમને તમે શરમમાં નાખો છો. મારે તમને શું કહેવું? 
શું મારે આમ કરવા માટે તમારી પ્રશંસા કરવી? હું 
તમારી પ્રશંસા કરતો નથી. 

ઝે ઉપદેશ મેં પ્રભુ પાસેથી પ્રાપ્ત કર્યો છે, તે જ 
ઉપદેશ મેં તમને આપ્યો છે: જે રાત્રે પ્રભુ ઈસુને મારી 
નાખવા માટે સોંપવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણે રોટલી લીધી 
ચ“અને તેના માટે સ્તુતિ કરી. પછી તેણે રોટલીના ભાગ 
પાડ્યા અને કહ્યું કે,"આ મારું શરીર છે; તે તમારા માટે 
છે. મને યાદ કરવા માટે એમ કરો.” રપતે જ રીતે, જમી 
લીધા પછી, ઈસુએ દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો લીધો. ઈસુએ 
કહ્યું કે, “આ દ્રાક્ષારસ દેવનો તેના લોકો તરફનો નવો 
કરાર પ્રસ્‍થાપિત કરે છે. આ નવા કરારનો મારા રક્ત 
(મરણ) વડે પ્રારંભ થાય છે. જ્યારે તમે તેને પીઓ 
ત્યારેં મને યાદ કરો.” ચદરેક વખતે જયારે તમે આ 
રોટલી ખાવ અને આ પ્યાલામાંથી પીઓ ત્યારે પ્રભુનું 
પુનરાગમન થાય ત્યાં સુધી તેના મૃત્યુનો પ્રચાર કરો. 


ચ9જો કોઈ વ્યકિત અયોગ્ય રીતે રોટલી ખાય કૅ 
પ્રભુનો પ્યાલો પીએ તો તે વ્યકિત પ્રભુના શરીર અને 
રક્તની વિરુદ્ર પાપ કરે છે. અદરેક વ્યક્તિએ રોટલી 
ખાતા અને પ્યાલો પીતા પહેલા પોતાનું અંત:કરણ 
તપાસવું જોઈએ. ચ€જો વ્યક્તિ શરીરને ઓળખ્યા વગર 
રોટલી ખાય છે અથવા પીએ છે, તો તે વ્યક્તિને ખાધાથી 
તથા પીધાથી દોષિત ઠરાવવામાં આવે છે. ગ૦તેથી જ 
તમારા જૂથમાં ઘણા બધા બિમાર અને અશક્ત છે. 
અને ઘણા બધા મરણને શરણ થયા છે. 

ગપરંતુ જો આપણે આપણી જાતને મૂલવીએ, તો 
દેવ આપણો ન્યાય કરશે નહિ. પરંતુ જ્યારે પ્રભુ 
આપણને મૂલવે છે, ત્યારે તે આપણને સાચો માર્ગ 
બતાવવા સજા કરે છે. જગતના અન્ય લોકો સાથે 
આપણને દોષિત ઠરાવવામાં ન આવે તેથી તે આમ કરે 
છે. ગ્ગ્તેથી, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે તમે 
ભોજન માટે મળો ત્યારે તમે એકબીજાની રાહ જુઓ. 
જો કોઈ વ્યક્તિ અતિશય ભૂખી થઈ જાય, તો તેણે 
તેના ઘરે જમી લેવું જોઈએ. દેવનો ન્યાય તમારા એકં 


રર૮ 


સાથે મળવા પર ન તોળાય તેથી આ કરો. જ્યારે 
આવું ત્યારે બીજી બાબતો અંગે તમારે શું કરવું તે તમ 
જણાવીશ. 


હું 
ગ 
તે 


પવિત્ર આત્માનાં દાનો 

૧૨ હવે ભાઈઓ અને બહેનો, તમારી પાસે 

આત્મિક દાનો અંગે સમજ હોય તેમ હું ઇચ્છું 
છું. ચ્તમે વિશ્રાસુ બન્યા તે પહેલાં તમે જે જીંદગી 
જીવતા હતા તેને યાદ કરો. તમે તમારી જાતને પ્રભાવિત 
થવા દઈને તમે મૂર્તિપૂજા તરફ દોરવાઈ ગયા હતા. તે 
વસ્તુઓની પૂજા કે જેનામાં કોઈ જીવન હોતું નથી. 
ડથી હું તમને કહું છું કે દેવના આત્માની મદદ વડે 
બોલનાર વ્યકિત ઈસુને શાપપાત્ર કહેતો નથી; અને 
કોઈ પણ વ્યક્તિ પવિત્ર આત્માની મદદ વગર એમ ન 
કહી શકૅ કે, “ઈસુ જ પ્રભુ છે.” 


આત્મિક કૃપાદાનો વિવિધ પ્રકારના હોય છે, પરંતુ 
તે બધા એકં જ આત્મા તરફથી પ્રાપ્ત થયેલા છે. 
પસેવાકાર્યના વિવિધ માર્ગો છે, પરંતુ આ બધા જ 
માર્ગા એ જ પ્રભુ પાસેથી મેળવેલા છે. દેવ લોકોમાં 
વિવિધ પ્રકારે કાર્યો કરે છે, પરંતુ આ દરેક પ્રકારો તો 
એક જ પ્રભુ તરફથી મેળવેલા છે. ધઅને દેવ વિવિધ 
પ્રકારે લોકોમાં કામ કરે છે, પરંતુ આ બધી જ રીતો એ 
એક જ દેવની છે. આપણે બધા બધું જ કરવા માટે તે 
કાર્યો કરીએ છીએ. જરેક વ્યક્તિમાં પવિત્ર આત્માનું 
પ્રદાન જોઈ શકાય છે. જે આત્મા પ્રદાન કરે છે તેના 
દ્વારા એક વ્યક્તિ બીજા લોકોને મદદકર્તા બને છે. 
“આત્મા એક વ્યક્તિને શાણપણવાળી વાણી બોલવાનું 
સામર્થ્ય પ્રદાન કરે છે. જ્યારે આ જ આત્મા બીજી 
વ્યક્તિને પરમજ્ઞાન વાણી બોલવાનું સામર્થ્ય પ્રદાન 
કરે છે. “આ જ આત્મા એક વ્યક્તિને વિશ્વાસ પ્રદાન 
કરે છે. અને તે જ આત્મા બીજી વ્યક્તિને સાજાં 
કરવાનું દાન પ્રદાન કરે છે. 1”આ જ આત્મા વડે 
બીજી વ્યક્તિને ચમત્કારો કરવાનું સામર્થ્ય, તો અન્યને 
પ્રબોધ કરવાની ક્ષમતા અને અન્ય વ્યક્તિને સારા 
અને ખરાબ આત્માઓ વચ્ચેનો ભેદ પારખવાની 
ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. આ જ આત્મા એક વ્યક્તિને 
વિવિધ ભાષાઓ બોલવાની ક્ષમતા, તો બીજી વ્યક્તિને 
તે ભાષાઓના અર્થઘટન કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે 
છે. તે એક જ આત્મા આ બધી પ્રદ્રિયા કરે છે. 
આત્મા પ્રત્યેક વ્યક્તિને શું આપવું તેનો નિર્ણય કરે 
છે. 


ર્ર૯ 


ખ્રિસ્તનું શરીર 

૧૨એક વ્યક્તિનું શરીર તો એક જ છે, પરંતુ તેના 
અવયવો ઘણા છે. હા, શરીરને ઘણા અવયવો છે, પરંતુ 
બધા જ અવયવો ફક્ત એકં જ શરીરને ઘડે છે. ખ્રિસ્ત 
પણ તે પ્રમાણે જ છે:૫*આપણામાંના કૅટલાએક યહૂદી 
છીએ તો કૅટલાએક ગ્રીક લોકો; આપણામાંના કૅટલાએક 
ગુલામ છીએ તો કૅટલાએક સ્વતંત્ર. પરંતુ આપણે 
બધા જ એક જ આત્મા દ્વારા એક જ શરીરમાં બાપ્તિસ્મા 
પામેલા છીએ અને આપણને બધાને તે જ એક આત્મા 
પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે. 

૧૪અને વ્યક્તિનું શરીર એક અવયવનું બનેલું નથી. 
પણ વધારે અવયવોનું બનેલું છે. તેને ઘણા અવયવો 
હોય છે. '"પજો પગ આમ કહે કૅ, "હું હાથ નથી. તેથી 
મારે શરીર સાથે કોઈ સંબંધ નથી.” પરંતુ પગના આમ 
કહેવાથી તે શરીરનો એકં અવયવ મટી જતો નથી. 
૧૧જો કાન આમ કહે કેં, "હું આંખ નથી તેથી શરીર 
સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી.” પરંતુ કાનના આમ કહેવાથી 
તે શરીરના અવયવરૂપે મટી જતો નથી. 1'જો સમગ્ર 
શરીર આંખ હોત, તો સાંભળવા માટે સક્ષમ ન હોત. 
જો આખું શરીર કાન હોત, તો કશું પણ સૂંઘવા માટે 
શરીર સક્ષમ ન હોત. ૧-૯૫ણ દેવે દરેક અવયવને 
પોતાની મરજી પ્રમાણે શરીરમાં ગોઠવેલો છે. જો દરેક 
ભાગ જુદા હોય તો શરીર શરીર રહેતું નથી. પરંતુ દેવે 
દરેક માટે સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું છે. આપણા શરીરના 
ઘણા અવયવોને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે. જો 
સર્વ એક અવયવ હોત તો શરીર ક્યાં હોત? ચ૦અને 
તેથી હવે શરીરના અનેક ભાગો છે પણ શરીર ફક્ત 
એક છે. 

આંખ હાથને નથી કહી શકતી કૅ મારે તારી જરૂર 
નથી!” અને તે જ રીતે મસ્તક પગોને નથી કહી શકતું 
કે, "મારે તારી જરૂર નથી.” રના! શરીરના તે અવયવો 
જે દેખીતી રીતે વધારે નિર્બળ લાગે છે તે વાસ્તવમાં 
ખરેખર ઘણા જ મહત્વના છે. અને શરીરના એ 
અવયવો કૅ જેમને આપણે ખાસ મૂલ્યવાન નથી ગણતા 
તેમની જ આપણે વિશિષ્ઠ દરકાર કરીએ છીએ. અને 
શરીરના એ અવયવો કૅ જે આપણે પ્રદર્શિત કરવા નથી 
ઈચ્છતા તેમની આપણે વિશિષ્ઠ દરકાર કરીએ છીએ. 
“ખરેખર તો આપણા શરીરના સોથી સુંદર ભાગોને 
કોઈ વિશિષ્ટ કાળજીની જરૂર પડતી નથી. પણ જે ભાગ 
ને ઓછું માન અપાયું હતું તેને દેવે વિશેષ માન આપીને 
વ્યવસ્થિત રીતે શરીરમાં જોડ્યા છે. ચદૈવે આમ કર્યું છે 
કૅ જેથી આપણું અંગ વિભાજીત ન થઈ જાય. દેવની 


૧ કરિથીઓ ૧ર:૧ર-૧૩:૫ 


ઈચ્છા એવી હતી કે બધા અવયવો એકબીજાને માટે 
એક સરખી ચિંતા રાખે. ચધજો શરીરનો એક અવયવ 
પીડાય તો તેની સાથે શરીરના બીજા બધા જ અવયવોને 
પણ વેદના થશે. અથવા શરીરનો કોઈ એક અવયવ 
સન્માનિત થાય તો બીજા બધા જ અવયવો પણ આનંદ 
પામે છે. 

ચતમે બધા સમૂહ તરીકૅ ખ્રિસ્તનું શરીર છો. 
વ્યક્તિગત રીતે તમે દરેક તે શરીરનો કોઈ એક અવયવ 
છો. “અને મંડળીમાં દેવે પ્રેરિતોને પ્રથમ સ્થાન, 
પ્રબોધકોને દ્વિતીય સ્થાન અને તૃતીય સ્થાન ઉપદેશકને 
આપેલું છે. પછી દેવે જે લોકો ચમત્કારો કરે છે તેઓને 
માટે પણ એક સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું છે. અને તે જ રીતે જે 
લોકોની પાસે રોગીઓને સાજા કરવાની ક્ષમતા છે, જે 
લોકો અન્યને મદદરૂપ થાય છે, જે લોકોમાં અગ્રેસરનો 
ગુણ છે અને જે લોકો વિવિધ ભાષાઓ બોલે છે તેઓને 
માટે પણ દેવે કોઈ એક સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું છે. બધા 
લોકો પ્રેરિતો નથી કૅ બધા લોકો પ્રબોધકો થઈ શકે 
નહિ. બધા લોકો ચમત્કારો પણ કરી શકતા નથી. ગ૦કે 
બધાની પાસે બીજાને સાજા કરવાની ક્ષમતા પણ નથી. 
બધા લોકો જુદી જુદી ભાષામાં બોલી શકતા નથી. બધા 
લોકો આ ભાષાઓનું અર્થઘટન કરવા માટે સમર્થ નથી 
હોતા. "તમારે તો ખરેખર આત્માના ઉત્તમ કૃપાદાનોની 
જ ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. હું તમને સૌથી ઉત્તમ માર્ગ 
દર્શાવીશ. 


પ્રીતિ એજ શ્રેષ્ઠ દાન છે 

વૃ પે જો હું માણસોની તથા દૂતોની વિવિધ ભાષા 
બોલી શકું, પરંતુ જો મારામાં પ્રીતિ ન હોય 
તો હું રણકારો કરનાર ઘૂઘરી કૅ ઝમકાર કરતી એકં 
ઝાંઝ માત્ર છું. જજો કે મને પ્રબોધ કરવાનું દાન હોય 
તો, હું દેવની તમામ રહસ્યપૂર્ણ વાતો જાણતો હોઉં 
અને સર્વ બાબતમાં જ્ઞાની હોઉં, અને પર્વતોને હઠાવી 
દે એવો મારો વિશ્વાસ હોય. પરંતુ આ બધી બાબતો 
ઉપરાંત જો મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો હું કશું જ નથી. 
મારી પાસે જે કંઈ છે તે બધું જ હું લોકોને ખવડાવવા 
માટે આપી દઉં. અને હું મારું શરીર પણ અર્પણ તરીકૅ 
અગ્નિને સોપી દઉં. પરંતુ જો મારામાં પ્રીતિ ન હોય તો 

પછી મને કોઈ લાભ નથી. 
પ્રીતિ સહનશીલ છે અને પ્રીતિ પરોપકારી છે. 
પ્રીતિમાં ઈર્ષ્યા નથી, તે બડાશ મારતી નથી અને તે 
ગર્વિષ્ઠ પણ નથી. પપ્રીતિ ઉધ્ધત નથી, પ્રીતિ સ્વાર્થી 
નથી અને પ્રીતિ આસાનીથી ક્રોધિત પણ થઈ જતી 


૧ કરિથીઓ ૧૩:૬-૧૪:૧૭ 


નથી. પ્રીતિ તેની સામે થયેલા અનુચિત વ્યવહારને 
યાદ રાખતી નથી. પ્રીતિ દુષ્ટતા સાથે નહિ, પરંતુ પ્રીતિ 
સત્ય સાથે પ્રસન્ન હોય છે. “પ્રીતિ ધેર્ય સાથે આ 
બાબતોને સ્વીકાર્ય ગણે છે. પ્રીતિ હંમેશા વિશ્વાસ કરે 
છે, હંમેશા આશા રાખે છે, અને હંમેશા મદદરૂપ બને 
છે. હંમેશા સહન કરે છે. 

“પ્રીતિ ક્યારેય નામશેષ થતી નથી. દેવ તરફથી 
ભવિષ્ય કથન કરવાનાં દાનો છે, પણ તે તો સમાપ્ત 
થઈ જશે. વિવિધ ભાષાઓમાં વક્તવ્ય આપવાના દાનો 
છે, પણ તે દાનો પણ નામશેષ થઈ જશે. જ્ઞાનનું દાન 
છે, પણ તે અસ્ત પામશે. “આ વસ્તુઓનો અંત આવશે 
કારણ કૅ જે જ્ઞાન અને ભવિષ્ય કંથન આપણી પાસે છે 
તે અપૂર્ણ છે. ૧૦૫રંતુ જ્યારે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થશે ત્યારે 
અપૂર્ણતાનો અંત આવશે. ઉજ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે 
બાળક જેવી વાતચીત કરતો; બાળક જેવું વિચારતો; 
બાળક જેવી યોજનાઓ ઘડતો. પણ હું જ્યારે પુરુષ 
બન્યો, ત્યારે મેં બાળકો જેવું વર્તન છોડી દીધું છે. 
૧આપણી સાથે પણ આમ જ છે. અત્યારે તો આપણે 
દર્પણમાં ઝાંખું ઝાંખું જોઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ ભવિષ્યમાં 
આપણે ત્યારે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીશું. અત્યારે તો હું 
ફક્ત એક અંશને જ જાણું છું. પરંતુ ત્યારે કૅ જ્યારે હું 
સંપૂર્ણપણે જ્ઞાત હોઈશ. જેવી રીતે દેવ મને ઓળખે છે. 
તેવી રીતે હું પણ તેને સંપૂર્ણ જાણીશ. ૧3તેથી વિશ્વાસ, 


ષ્ડ 


આશા, અને પ્રીતિ. આ બધામાં પ્રીતિ શ્રેષ્ઠ છે. 


આત્મિક દાનોને મંડળી માટે ઉપયોગી બનાવો 

ધ) પ્રીતિ એ એવી બાબત છે કે જેના માટે તમારે 

પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને ખરેખર તમારે 
આત્મિક દાનની અભિલાષા રાખવી જોઈએ. એ બધામાં 
સોથી વધુ પ્રબોધ કરવાની અભિલાષા રાખવી જોઈએ. 
ચ્તે શા માટે તે હું સમજાવીશ: જે વ્યક્તિમાં વિવિધ 
ભાષાઓ બોલવાની ક્ષમતા છે તે લોકોને સંબોધતા 
નથી પરંતુ તે દેવને સંબોધે છે. તે વ્યક્તિને કોઈ સમજી 
શકતું નથી. કારણ કૅ આત્મા થકી તે મર્મો વિષે બોલે 
છે. ગપરંતુ જે વ્યકિત પ્રબોધ કરે છે, તે લોકોને કહે છે. 
તે લોકોને સામર્થ્ય, પ્રોત્સાહન અને દિલાસો આપે છે. 
૪જે વ્યક્તિ અન્ય ભાષા બોલે છે તે માત્ર પોતાની 
જાતને જ મદદરૂપ થાય છે, પરંતુ પ્રબોધક તો આખી 
મંડળીને મદદરૂપ થાય છે. પતમારા બધામાં વિવિધ 
ભાષા બોલવાની ક્ષમતા હોય તે મને ગમશે. પરંતુ 
તમારી પ્રબોધ કરવાની ક્ષમતા મને વધુ ગમશે. પ્રબોધક 
વિવિધ ભાષી કરતાં વધુ મહાન છે. જે વ્યક્તિ વિવિધ 


૨૩૦ 


ભાષી છે તે પ્રબોધક જેવો જ છે, જો તે બધી ભાષાઓનું 
અર્થધટન કરી શકૅ, કૅ જેથી તેનું ઉદબોધન મંડળીઓને 
મદદરૂપ થાય. 

ધ્માઈઓ અને બહેનો, જુદી-જુદી ભાષા બોલીને 
હું તમારી પાસે આવું તો તમને મદદરૂપ બનીશ? ના! 
જ્યારે હું નૂતન સત્ય કે થોડો પ્રબોધ, કૅ થોડો ઉપદેશ 
લઈને આવું ત્યારે તે તમને ઉપયોગી થશે. *અર્થ વગર 
વિવિધ ભાષામાં બોલવું તે નિજીવ વસ્તુઓ દ્વારા કરવામાં 
આવતા ધ્વનિ સમાન છે જેમ કૅ વાંસળી કૅ વીણા. જો 
સંગીતના વિવિધ સૂરને સુસ્પષ્ટ ન કરવામાં આવે તો 
કયું ગીત વાગે છે તેનો ભેદ સમજી શકશો નહિ. સૂરને 
તમે સાચી રીતે સમજી શકો તે માટે પ્રત્યેક સ્વર સ્પષ્ટ 
રીતે વગાડવો જોઈએ. “આ જ રીતે યુદ્ધમાં જો રણશિંગડું 
સ્પષ્ટ રીતે ફૂંકવામાં ન આવે તો સૈનિકોને યુદ્ધની તૈયારીનો 
સમય છે એની ખબર ન પડે. તમારી સાથે પણ આમ 
જ છે. બધી ભાષાઓમાં બોલાયેલા શબ્દો સ્પષ્ટ હોવા 
જોઈએ, નહિ તો તમે શું કહેવા માગો છો તે કોઈ પણ 
વ્યક્તિ સમજી શકશે નહિ, અને તમે માત્ર હવામાં 
વાતો કરતા રહી જશો! ૧૦તે સાચું છે કૅ દુનિયામાં વિવિધ 
પ્રકારની ભાષાઓ છે, ને દરેકને પોતાના વિવિધ અર્થ 
હોય છે. “અને તેથી એક વ્યક્તિ શું કહે છે તે જો હું ન 
સમજી શકું તો મને એમ લાગે કૅ તે વિચિત્ર બોલે છે 
અને તેને લાગે કૅ હું વિચિત્ર બોલું છું. "તમારી સાથે 
પણ આવું જ છે. તમે આત્મિક દાનની ખૂબ ઈચ્છા 
ધરાવો છો જેથી મંડળી વધારે શક્તિશાળી બને. તેથી તે 
મેળવવા અથાગ પ્રયત્ન કરો. 

૧3થી જે વ્યક્તિની પાસે અન્ય ભાષા બોલવાની 
ક્ષમતા છે, તે પોતે જે બોલે છે તેનું તે સાચું અર્થધટન 
કરી શકે તેવી તેણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. 1હહું 
જો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરું તો મારો આત્મા પ્રાર્થના 
કરે છે, પરંતુ મારું મન તો નિષ્ક્રિય છે. 'પતો મારે શું 
કરવું જોઈએ? હું મારા આત્મા સાથે પ્રાર્થના કરીશ. પણ 
હું મારા મન સાથે પણ પ્રાર્થના કરીશ. હું મારા આત્મા 
સાથે ગાઈશ. પણ હું મારા મન સાથે પણ ગાઈશ. 
૧૬તમારા આત્મા થકી તમે દેવનો મહિમા ભલે ગાતા 
હો, પરંતુ એક વ્યક્તિ સમજ્યા વગર તમારી 
આભાસસ્તુતિની પ્રાર્થનાને "આમીન* ” નહિ કહી શકે. 
શા માટે? કારણ કૅ તે સમજતો નથી કૅ તમે શું કહી રહા 
છો. ૧9તમે સુંદર રીતે દેવની આભારસ્તુતિ કરતા હશો, 
પરંતુ ન સમજનાર વ્યક્તિ માટે તે મદદરૂપ નથી બનતું. 





આમીન જયારે વ્યકિત “આમીન” કહે છે, તો તેનો અર્થ એ કૅ 
તે જે બાબત કહેવામાં આવી છે તેની સાથે સંમત થાય છે. 


૨૩૧ 


૧૮તમારા બધા કરતા વિવિધ પ્રકારની ભાષા 
બોલવાની મારી શક્તિ વિશેષ છે, તે માટે હું દેવનો 
આભારી છું. પરંતુ મંડળીની સભામાં તો વિવિધ 
ભાષાના હજારો શબ્દો બોલવાને બદલે હું જેને સમજી 
શકું છું તેવા માત્ર પાંચ શબ્દો જ બોલીશ. હું મારી 
સમજ પ્રમાણે બોલવાનું પસંદ કરું છું કૅ જેથી હું બીજા 
લોકોને ઉપદેશ આપી શકું. ૨૦ભાઈઓ અને બહેનો, 
બાળકો જેવું ન વિચારશો. દુષ્ટતામાં બાળકો થાઓ. પરંતુ 
તમારી વિચારસરણીમાં તો પુખ્ત ઉમરના માણસ જેવા 
જ બનો. “પવિત્રલેખમાં લખ્યું છે કે: 

“જે લોકો જુદા પ્રકારની ભાષા બોલે છે તેમની 

અને વિદેશીઓની વાણીનો ઉપયોગ કરીને હું 

લોકોને ઉદ્બોધન કરીશ પરંતુ તેમ છતાં આ 

લોકો મને કબૂલ કરશે નહિ.” 

૧થ૨/૧%/ ર૮:?-૨ર 

પ્રભુ આમ કહે છે. 

ચ્તેથી અન્ય ભાષા વિશ્રાસીઓનેનહિપણ 
અવિશ્રાસીઓનેચિહનરૂપછે;પણપ્રબોધ વિશ્વાસીઓને 
નહિ પણ વિશ્રાસીઓને ચિહનરૂપે છે. ૨ગ્ધારો કે આખી 
મંડળી ભેગી મળે અને સભામાં તમે બધા જુદી-જુદી 
ભાષાઓ બોલો, ત્યારે નહિ સમજનારા કૅ વિશ્વાસ 
વગરના કૅટલાએક લોકો ત્યાં આવે તો તેઓ તમને 
કહેશે કૅ તમે ઘેલા છો. *”પરંતુ ધારો કે તમે બધા 
પ્રબોધ કરી રહ્યા છો ત્યારે વિશ્વાસ વગરની બહારની 
કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં આવે તો જ્યારે તમે પ્રબોધ કરી રહયા 
છો ત્યારે તે વ્યક્તિના પાપ તમે દર્શાવશો અને તમે 
બધા જે કહો છો તેનાથી તે વ્યક્તિનો ન્યાય થશે. રંપતે 
વ્યક્તિના હદયની રહસ્યમય વાત પ્રકાશમાં આવશે 
અને પરિણામે તે વ્યક્તિ નમન કરીને દેવનું ભજન 
કરશે અને કહેશે કે, "ખરેખર, દેવ તમારી સાથે છે.” 


તમારી સભા મંડળીને મદદરૂપ થવી જોઈએ 

ચતો ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે શું કરવું જોઈએ? 
જ્યારે તમે મળો ત્યારે એક વ્યક્તિ ગીત ગાવા માટે 
હોય, બીજી વ્યક્તિએ બોધ આપવાનો હોય, બીજી 
વ્યક્તિ દેવ તરફથી પ્રગટેલા નૂતન સત્યને દર્શાવતી 
હોય, જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ અન્ય ભાષા બોલતી હોય 
અને બીજી વ્યક્તિ આ ભાષાનું અર્થધટન કરતી હોય. 
આ બધી જ બાબતોનો મૂળભૂત હેતુ મંડળીઓને વધુ 
શક્તિશાળી બનાવવાનો હોવો જોઈએ. ચજ્યારે તમે 
એકત્રિત થાઓ અને કોઈ વ્યક્તિ સમૂહને અન્ય 
ભાષામાં ઉદબોધિત કરે ત્યારે બે કૅ વધુમાં વધુ ત્રણથી 


૧ કરિથીઓ ૧૪:૧૮-૧૫:૨ 


વધારે માણસોએ ન બોલવું જોઈએ. અને તેઓએ એકં 
પછી એક બોલવું જોઈએ અને બીજી વ્યક્તિએ તે જે 
બોલે છે તેનું અર્થધટન કરવું જોઈએ. “પરંતુ ત્યાં કોઈ 
પણ અર્થધટન કરનાર ન હોય તો મંડળીની સભામાં 
અન્ય ભાષામાં બોલનારે શાંત રહેવું જોઈએ. તે વ્યક્તિએ 
માત્ર પોતાની જાતને અને દેવને ઉદબોધન કરવું જોઈએ. 

અ૯અને માત્ર બે કૅ ત્રણ પ્રબોધકોએ જ બોલવું જોઈએ 
અને તેઓ જે બોલે છે તેનું બીજાઓએ મૂલ્યાંકન કરવું 
જોઈએ. ૦અને જે વ્યક્તિ બેઠેલી છે તેનામાં પ્રભુના 
સંદેશની પ્રેરણા જાગે તો પ્રથમ વક્તાએ અટકી જવું 
જોઈએ. તમે બધા એકં પછી એક પ્રબોધ કરી શકો. 
આ રીતે બધા જ લોકોને ઉપદેશ આપી શકાય અને 
પ્રોત્સાહિત કરી શકાય. ગપ્રબોધકોનો આત્મા 
પ્રબોધકોના પોતાના નિયંત્રણમાં હોય છે. ગ્ગદેવ 
અવ્યવસ્થાનો નહિ પરંતુ શાંતિનો દેવ છે. *સ્રીઓએ 
મંડળીની સભાઓમાં શાંત રહેવું જોઈએ. દેવના લોકોની 
બધી જ મંડળીઓમાં આમ જ હોવું જોઈએ. મૂસાનો 
નિયમ કહે છે તે પ્રમાણે સીઓને બોલવાની છૂટ ન 
આપવી જોઈએ અને તેમણે નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ. 
ગણ્રીઓને પોતાને કંઈક જાણવાની ઈચ્છા હોય તો 
તેમણે તેમના ધેર તેમના પતિઓને પૂછવું જોઈએ. 
મંડળીની સભાઓમાં સીઓનું બોલવું ઘણું શરમજનક 
છે. ગ૬શું દેવનો ઉપદેશ તમારા થકી છે? ના! અથવા 
તમે માત્ર એક એવા છો કૅ જેમને આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત 
થયો છે? ના! 

૨9જો કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ ધારતી હોય કૅ તે પોતે 
પ્રબોધક છે અથવા તેને આત્મિક દાન મળેલું છે, તો તે 
વ્યક્તિએ સમજવાની જરૂર છે કૅ તમને જે આ હું લખું 
છું તે પ્રભુનો આદેશ છે. "જો તે વ્યક્તિ આ ન જાણતી 
હોય તો દેવ દ્વારા તે અજ્ઞાત છે. 

૩૯તેથી મારા ભાઈઓ અને બહેનો, ખરેખર તમારે 
પ્રબોધ કરવાની અભિલાષા રાખવી જોઈએ, પરંતુ અન્ય 
ભાષામાં બોલવાનું દાન ધરાવતા લોકોને તે ભાષામાં 
બોલતા રોકશો નહિ. 7૦પરંતુ દરેક વસ્તુ યોગ્ય અને 
વ્યવસ્થિત રીતે કરવી જોઈએ. 


ખ્રિસ્ત વિષે સુવાર્તા 
૧પ હવે ભાઈઓ અને બહેનો, હું ઈચ્છું છું કૅ 
તમે સુવાર્તાને યાદ રાખો કૅ જે વિષે મૅ તમને 
કહ્યું હતું. ચતમે આ સંદેશાથી તારણ પામ્યા છો અને તે 
બાબતે તમે વધુ ને વધુ દઢ અને વફાદાર બનવાનું 
ચાલુ રાખો. આ સંદેશ દ્વારા તમારું તારણ થયું પરંતુ મેં 


૧ કરિથીઓ ૧૫:૩-૩ર 


તમને જે કહ્યું છે તેમાં વિશ્વાસ રાખવાનું તમારે સતત 
ચાલુ રાખવું જ જોઈએ. જો તમે તેમ નહિ કરો તો 
તમારો વિશ્વાસ નકામો છે. 

ગે જે સંદેશ પ્રાપ્ત કર્યો તે મેં તમને પ્રદાન કર્યો. મેં 
તમને એક વિશેષ મહત્વની વાત કહી કૅ આપણા પાપો 
માટે ખ્રિસ્ત મૃત્યુ પામ્યો, જેમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે; 
*ખ્રિસ્તને દાટવામાં આવ્યો હતો અને ત્રીજે દહાડે તેનું 
ઉત્થાન થયું એમ ધર્મશાસ કહે છે; પપણ ખ્રિસ્તે પોતાની 
જાતે પિતરને દર્શન દીધું અને પછી બીજા બાર પ્રેરિતોને 
સમૂહમાં દર્શન આપ્યું. ધ્યારબાદ એક જ સમયે ૫૦૦ 
કરતાં પણ વધુ ભાઈઓને ખ્રિસ્તે પોતાનું દર્શન આપ્યું. 
આમાંના મોટા ભાગના ભાઈઓ હજુ જીવિત છે, જો કૅ 
કૅટલાક મૃત્યુ પામ્યા છે. પછી ખ્રિસ્તે યાકૂબને દર્શન 
આપ્યું અને પાછળથી પ્રેરિતોને પુન:દર્શન આપ્યું. (અને 
અંતે જાણે હું સમય પહેલા જન્મેલો હોઉં તેમ સર્વથી 
છેલ્લે ખ્રિસ્તે મને પોતે દર્શન દીધું. બધા જ પ્રેરિતો 
મારા કરતાં મહાન છે, કારણ કૅ દેવની મંડળીની મેં 
સતાવણી કરી છે તેથી હું તો પ્રેરિત કહેવાને પણ લાયક 
નથી. ૧૦પરંતુ દેવની કૃપાએ અત્યારે હું જે છું તે છું. 
અને દેવની કુપા જે તેણે મને અર્પિત કરી તે નિરર્થક 
નથી ગઈ. બીજા બધા પ્રેરિતો કરતા મેં વધારે સખત 
કામ કર્યું છે. (જો કૅ કામ કરનાર હું ન હતો, પરંતુ 
મારામાં સ્થિત દેવની કૃપા કાર્યરત હતી.) ઉતેથી એ 
મહત્વનું નથી કે હું ઉપદેશ આપું કૅ અન્ય પ્રેરિતો 
તમને ઉપદેશ આપે-કારણ કૅ અમે એ જ વસ્તુનો ઉપદેશ 
આપીએ છીએ કૅ જેમાં તમે વિશ્વાસ કરો. 


મૃત્યુમાંથી આપણે ઊઠીશું 

૧સખ્રિસ્ત મૃત્યુમાંથી ઊઠયો છે તેવો ઉપદેશ આપવામાં 
આવે છે તો તમારામાંના કૅટલાએક એમ શા માટે કહે 
છે કૅ મૂએલાનું પુનરૃત્થાન નથી? 'ગ્જો મૂએલાનું 
પુનરુત્થાન નથી તો એનો અર્થ એ કૅ ખ્રિસ્ત મૃત્યુમાંથી 
કંદી પણ ઊઠયો નથી. ૧૪અને જો ખ્રિસ્ત કદી પણ 
ઊઠયો નથી તો અમારો ઉપદેશ નિરર્થક છે. અને તમારો 
વિશ્રાસ અર્થહીન છે. 'પઅને દેવ વિષે અસત્ય બોલવા 
માટે અમે ગુનેગાર ઠરીશું. શા માટે? કારણ કૅ અમે દેવ 
વિષે એવો ઉપદેશ આપ્યો કૅ દેવે ખ્રિસ્તને મૂએલામાંથી 
ઊઠાડયો છે. અને જો લોકો મૂએલામાંથી ઊઠયા ન 
હોય તો દેવે ખ્રિસ્તને મૂએલામાંથી કંદી પણ ઊઠાડયો 
નથી. જો મૃત લોકો મૂએલામાંથી ઊઠયા નથી તો 
ખ્રિસ્ત પણ કંદી મૂએલામાંથી ઊઠયો નથી. ૧9અને જો 
ખ્રિસ્ત મૂએલામાંથી ઊઠયો નથી તો તમારો વિશ્વાસ 


રડર 


નિરર્થક છે, પરંતુ તમે તમારાં પાપો માટે હજુ પણ 
દોષિત છો. ૧જઅને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મરી ગયેલાં છે, 
તેઓ હંમેશને માટે વિલિન થઈ ગયા છે. ૧જો આપણી 
ખ્રિસ્તમાંની અભિલાષા માત્ર આ દુન્યવી જીવન પૂરતી 
મર્યાદિત હોય તો બીજા લોકો કરતાં પણ આપણે વધુ 
દયાજનક છીએ. 

ચપરંતુ હકીકતમાં ખ્રિસ્ત મૂએલામાંથી ઊઠયો છે. 
મૃત્યુની ઘેરી નિદ્રામાં સૂતેલા તે બધા જ વિશ્રાસીઓમાં 
તે પ્રથમ હતો. કોઈ એક માણસના (આદમ) કૃત્યના 
કારણે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં પરંતુ બીજા એક માણસના 
(ખ્રિસ્ત) કૃત્યના કારણે લોકો મૂએલામાંથી ઊઠશે. 
રઆદમ થકી આપણે સર્વ મૃત્યુ પામીએ છીએ અને તે 
જ રીતે ખ્રિસ્ત થકી આપણે સર્વ સજીવન થઈશું. ચગ્પરંતુ 
દરેક વ્યકિત યોગ્ય ક્રમમાં સજીવન થશે. સજીવન 
થવામાં ખ્રિસ્ત સો પ્રથમ હતો. જ્યારે ખિસ્તનું 
પુનરાગમન થશે ત્યારે જે લોકો ખ્રિસ્તના છે તે લોકો 
પણ સજીવન થશે. ચ૪પછી અંત આવશે. ખ્રિસ્ત બધા 
જ શાસકો, અધિકારીઓ અને સત્તાઓનો ધ્વંશ કરશે, 
અને પછી તે દેવ પિતાને રાજ્યની સોંપણી કરશે. રપજ્યાં 
સુધી દેવ બધા જ દુશ્મનોને ખ્રિસ્તના અંકુશ નીચે ન 
લાવે ત્યાં સુધી ખ્રિસ્તે શાસન કરવું જોઈએ. ચ્ધ્મૃત્યુ તે 
આખરી દુશ્મન હશે જેનો નાશ થશે. ૨શશાસલેખ કહે 
છે કે, “દેવ બધી જ વસ્તુઓને ખ્રિસ્તના નિયંત્રણમાં 
મૂકે છે.”* જ્યારે શાસલેખ, “બધી જ વસ્તુઓ” ને 
ખ્રિસ્તના નિયંત્રણ નીચે મૂકૅ છે ત્યાં એ સપણ છે કૅ 
દેવનો આમાં સમાવેશ થતો નથી. કારણ કૅ દેવ તે એક 
છે કૅ જે બધી જ વસ્તુઓને ખ્રિસ્તના નિયંત્રણ નીચે 
મૂકૅ છે. ર“જ્યારે ખ્રિસ્તના નિયંત્રણ નીચે બધી જ વસ્તુઓ 
આવશે. પછી પુત્ર (ખ્રિસ્ત) પોતે જ દેવના નિયંત્રણને 
આધીન થશે. દેવ તે એક છે કૅ જે બધી વસ્તુઓને 
ખ્રિસ્તના નિયંત્રણમાં મૂકૅ છે તેથી દેવ બધી જ વસ્તુઓના 
સંપૂર્ણ શાસક બનશે. ચ“જો લોકોને મૂએલામાંથી કદી 
પણ ઊઠાડયા ન હોય તો મૃત્યુ પામેલા લોકોના વતી 
જે લોકો બાપ્તિસ્મા પામ્યા છે તેઓ શું કરશે? જો મૃત્યુ 
પામેલા લોકો કદી પણ ઊઠયા ન હોય તો તેઓના માટે 
લોકો શા માટે બાપ્તિસ્મા લે છે? 

અને આપણું શું? શા માટે દરેક કલાકે આપણે 
આપણી જાતને ભયમાં મૂકીએ છીએ? હું તો દરરોજ 
મૃત્યુ પામું છું. ભાઈઓ તે એટલું જ સાચું છે, કૅ જેટલું 
આપણા પ્રભુ એવા ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારા વિષે હું 


ષ્ડ 


અભિમાન લઉ છું. તે સાચું છે. **જો હું એફેસસમાં 





"દેવ બધી જ ... નિયંત્રણમાં મૂકે છે” ગી.શા.૮:૬ 


ર૩૩ 


માત્ર માનવીય કારણોને લઈને જંગલી પશુઓ સાથે 
લડયો હોઉં, માત્ર મારા અહંકારને પોષવા માટે લડ્યો 
હોઉં, તો મેં કશું જ પ્રાપ્ત કર્યું નથી. જો લોકો મૃત્યુમાંથી 
ઊઠતા ન હોય તો, "ચાલો આપણે ખાઈએ, પીએ અને 
મજા કરીએ કારણ કૅ કાલે તો આપણે મરવાના છીએ.”* 

૩૩ર્ખ ન બનશો: "ખરાબ મિત્રો સારી આદતોનો 
નાશ કરે છે.” ૨%તમારા ન્યાયી વિચારો તરફ પાછા ફરો 
અને પાપ આચરવાનું બંધ કરો. હું તમને શરમાવવા 
માટે કહું છું કે તમારામાંના કૅેટલાએક દેવને જાણતા 
નથી. 


કંયા પ્રકારનું શરીર આપણું હશે? 

પરંતુ કૅેટલાએક લોકો કદાચ પૂછશે કે, "મૃત્યુ 
પામેલા લોકો પુર્નજીવિત કૅવી રીતે થાય? તેઓ કૅવાં 
શરીર ધારણ કરીને આવે?” 95આ બધા મૂર્ખતા ભરેલા 
પ્રશ્નો છે. જ્યારે તમે કંઈક વાવો ત્યારે પ્રથમ જમીનની 
અંદર તે મૃત્યુ પામે છે અને પછી તે જીવનમાં 
નવપલ્લવિત થાય છે. અને તમે જે વાવો છો તેનું 
સ્વરૂપ પછીથી આકાર લેનાર “શરીર” જેવું નહિ હોય. 
તમે જે વાવ્યું છે તે તો માત્ર ધઉં કૅ બીજી કોઈ વસ્તુનું 
બીજ માત્ર છે. ”પરંતુ દેવ તેના આયોજન પ્રમાણે તેને 
શરીરનું સ્વરૂપ આપે છે. અને દેવ ભિન્ન-ભિન્ન બીજને 
તેમનું પોતાનું જુદુ અંગ આપે છે. ગ્૯હાડ-માંસમાંથી 
બનેલી દરેક વસ્તુઓ તે એક જ હાડ-માંસની નથી: 
તેથી લોકોનું હાડ-માંસ (શરીર) એક પ્રકારનું હોય છે, 
જ્યારે પ્રાણીઓનું બીજા એક પ્રકારનું, પક્ષીઓનું શરીર 
બીજા એક પ્રકારનું અને માછલીઓનું શરીર બીજા એકં 
પ્રકારનું હોય છે. ₹૦દુન્યવી શરીરો તેમજ સ્વર્ગીય શરીરો 
પણ ભિન્ન પ્રકારનાં હોય છે. પરંતુ સ્વર્ગીય શરીરોની 
સુંદરતા એક પ્રકારની છે, જ્યારે દુન્યવી શરીરોની સુંદરતા 
બીજા પ્રકારની છે. “સૂર્યનું સૌંદર્ય એક પ્રકારનું છે, 
જ્યારે ચંદ્રનું બીજા પ્રકારનું. જ્યારે તારાઓની સુંદરતા 
કંઈક જુદી જ છે. તેમજ દરેક તારો પોતાની સુંદરતામાં 
બીજાથી વિશિષ્ઠ છે. 

૪ૅચ્જે લોકો મૃત્યુમાંથી ઊભા થશે તેમને માટે પણ 
આવું જ છે. જે શરીરનું “રોપણ” થયું છે તે તો સડી 
જશે. પરંતુ જે શરીર મૃત્યુમાંથી ઊઠશે તેનો વિનાશ 
થશે નહિ. ₹*કોઈ પણ પ્રકારના સન્માન વગર શરીરનું 
“રોપણ” કરવામાં આવે છે, પરંતુ મહિમા સાથે તે 
પુનર્જીવિત થાય છે. 'રોપેલું' શરીર નિર્બળ હોય છે, 





"ચાલો આપણે ... મરવાના છીએ” યશા.રર:૧૩; ૫૬:૧૨ 


૧ કરિથીઓ ૧૫:૩૩-૫પપ 


પરંતુ પુનજીવિત શરીર શક્તિશાળી હોય છે. શરીર જે 
'રોપેલું' છે તે ભૌતિક છે, પરંતુ જે પુર્નજીવિત થયું છે તે 
શરીર આત્મિક છે. 

૪”જેમ ભૌતિક શરીર છે તેમ આત્મિક શરીર પણ 
છે. ૪પપવિત્રશાસમાં લખ્યું છે કૅ: "પ્રથમ પુરુષ (આદમ) 
સજીવ પ્રાણી થયો.”* પરંતુ અંતિમ આદમ એ આત્મા 
થયો કૅ જે જીવન પ્રદાન કરે છે. “આત્મિક માણસનું 
આગમન પ્રથમ નથી થતું. ભૌતિક માણસ પહેલા આવે 
છે, અને પછી આત્મિક માણસ આવે છે. *પ્રથમ 
માણસનું આગમન પૃથ્વીની રજકણમાંથી થયું. જ્યારે 
બીજા માણસનું આગમન આકાશમાંથી થયું. લોકો 
પૃથ્વીને આધીન છે તેથી તેઓ પ્રથમ પેલા દુન્યવી 
માણસ જેવા છે. પરંતુ જે લોકો સ્વર્ગને આધિન છે તે 
લોકો પેલા સ્વર્ગીય પુરુષ જેવા છે. (આપણને પેલા 
દુન્યવી માણસ જેવા બનાવ્યા છે. તેથી આપણને પેલા 
સ્વર્ગીય પુરુષ જેવા પણ બનાવવામાં આવશે. 

૫૦માઈઓ અને બહેનો, હું તમને કહું છું કે હાડ- 
માંસ અને રક્તને દેવના રાજ્યમાં તેનો હિસ્સો હોઈ 
શકે નહિ. જે વસ્તુઓ નાશવંત છે તે અવિનાશી 
વસ્તુઓનો ભાગ મેળવી શકૅ નહિ. પ્પરંતુ સાંભળો, હું 
તમને એક રહસ્ય કહું છું: આપણે બધા મૃત્યુ નહિ 
પામીએ પરંતુ એક પરિવર્તન પામીશું. પઅને આ 
એકમાત્ર ક્ષણમાં થશે. એક આંખના પલકારાની ત્વરાથી 
આપણે બદલાઈ જઈશું. જ્યારે છેલ્લું રણશિંગડું ફૂંકાશે 
ત્યારે આમ બનશે. રણશિંગડું ફૂંકાશે અને જે વિશ્વાસીઓ 
મૃત્યુ પામ્યા છે તે ચિરંતનકાળ પર્યત જીવવા પુર્નજીવિત 
થશે. અને આપણે જે જીવંત છીએ તે પણ પરિવર્તન 
પામીશું. પ*આ શરીર કૅ જેનો નાશ થવાનો છે. તેણે 
જેનો નાશ ન કરી શકાય તેવાં વસ્રો પરિધાન કરેલાં 
હોવા જોઈએ. અને આ શરીર જે મૃત્યુ પામે છે તેણે 
તેને અમરપણું પરિધાન કરેલું હોવું જોઈએ. પ7એટલે 
કૅ શરીર જે નાશવંત છે તેણે અમરપણું ધારણ કરવું 
જોઈએ અને આ શરીર જે મૃત્યુ પામે છે તેને અમરપણું 
ધારણ કરાવવું જોઈએ. જ્યારે આ બનશે ત્યારે ધર્મલેખ 
નીચેનું કથન સત્ય સાબિત થશે: 

“મૃત્યુનો વિનાશ થયો અને આ મરણ જયમાં 

ગરક થઈ ગયું છે.” યશાયા ર૫૮ 


પ૫ જસરણ તારો વિજય ક્યાં છે? મરણ, તારી ઘાયલ 
કરવાની શક્તિ ક્યાં છે?” હોથિય (૩:9૪ 





"પ્રથમ પુરુષ ... થયો” ઉત.ર:૭. 


૧ કરિથીઓ ૧૫:૫૬-૧૬:ર૪ 


પધ્પાપ તે મૃત્યુની ઘાયલ કરવાની શક્તિ છે, અને 
પાપની શક્તિ તે નિયમ છે. પ*્પરંતુ આપણે દેવના 
આભારી છીએ, દેવ જે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા 
આપણને વિજય આપે છે. 

પદ્મારા પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, દઢ બનો. કોઈ 
પણ વસ્તુથી તમારી જાતને બદલવા ન દો. હંમેશા 
પ્રભુના કામમાં સમર્પિત બનો. તમે જાણો છો કૅ પ્રભુ 
પ્રત્યેનું તમારું કાર્ય કદી પણ નિરર્થક જતું નથી. 


અન્ય વિશ્રવાસીઓ માટે સંગ્રહ 

ઉદ હવે હું દેવના લોકો માટે પૈસા એકત્ર કરવા 

વિષે લખીશ. ગલાતિયાની મંડળીઓને મેં જે 
કરવા સૂચવ્યું છે તે જ પ્રમાણે તમે કરો: પ્રત્યેક સપ્તાહના 
પ્રથમ દિવસે તમારામાંની પ્રત્યેક વ્યક્તિએ તમારી 
આવકમાંથી શક્ય હોય તેટલા પૈસા બચાવવા જોઈએ. 
તમારે આ પૈસા કોઈ વિશિષ્ટ જગ્યાએ રાખવા જોઈએ 
જેથી હં આવું પછી તમારે તમારા પૈસા એકત્ર કરવાના 


ન રહે. "જ્યારે હું આવું ત્યારે હું કેટલાએક માણસોને 
મોકલીશ કૅ જે તમારા દાનને યરૂશાલેમ સુધી પહોંચાડે. 
આ એવા લોકો હશે કૅ તમે બધા સંમત થશો કે તેમણે 
જ જવું જોઈએ. હું તેઓને પરિચયપત્રો આપીને 
મોકલીશ. ”જો મારા માટે ઉચિત હશે તો તે લોકો મારી 
સાથે આવશે. 


પાઉલની યોજનાઓ 

પહું મકદોનિયા થઈને જવા માંગુ છું. તેથી મકંદોનિયા 
ગયા પછી હું તમારી પાસે આવી શકીશ. ધ્હું કદાચ 
તમારી સાથે થોડો સમય રોકાઈશ. હું કદાચ આખો 
શિયાળો પણ તમારી સાથે કાઢીશ. જેથી તમે મને જ્યાં 
કંઈ પણ હું જાઉં ત્યાં મને મદદ કરી શકો. અત્યારે 
જતાં જતાં તમારી મુલાકાત લેવાની મારી ઈચ્છા નથી. 
જો પ્રભુ રજા આપશે તો તમારી સાથે થોડો સમય 
રહેવાની મારી ઈચ્છા છે. “પરંતુ પચાસમાના પર્વ* 
સુધી હું એફેસસમાં રહેવાનો છું. “હું અહીં રોકાઈશ, 
કારણ કૅ મહાન અને વિકસતું કાર્ય કરવાની સુંદર તક 
મને આપવામાં આવી છે અને ઘણા લોકો આ કાર્યનો 
વિરોધ કરે છે. 

૧૦૬દાચ તિમોથી તમારી પાસે આવે તો તેને રાહત 
લાગણીનો તમારી સાથે અનુભવ કરાવજો. મારી જેમ 
જ તે પ્રભુના કાર્યમાં રોકાયેલો છે. “અને તેથી તેને 





પચાસમાના પર્વ અનાજના ફસલની ઉજવણીનું યહૂદીઓનું 
પર્વ. પાસ્ખાપર્વનાં ૫૦ દિવસો પછી ઉજવાય છે. 


ર૩૪ 


અપનાવવાનો ઈન્કાર કોઈએ પણ ન કરવો. તેની યાત્રા 
શાંતિપૂર્ણ બને તે માટે તેને મદદરૂપ થજો કે જેથી તે 
પાછો મારી પાસે આવે. બીજા ભાઈઓ સાથે તે મારી 
પાસે આવશે તેમ હું ધારું છું. 

૧૨હવે આપણા ભાઈ અપોલોસ વિષે: બીજા ભાઈઓ 
સાથે તમારી મુલાકાત લેવા મે તેને ઘણો પ્રોત્સાહિત 
કર્યો. પરંતુ અત્યારે નહિ આવવા માટે તે ઘણો જ મક્કમ 
હતો. પરંતુ જ્યારે તેને તક મળશે ત્યારે તે આવશે. 


પાઉલના પત્રની પૂર્ણાહુતિ 

૧3સમાવધાન રહો. વિશ્વાસમાં દઢ રહો. હિંમત રાખો 
અને વફાદાર રહો. અને શક્તિશાળી બનો. ૧૪બધી જ 
વસ્તુ પ્રેમપૂર્વક કરો. 'પતમે જાણો છો કૅ અખાયામાં 
સ્તેફનાસનું કુટુંબ વિશ્વાસ ધરાવવામાં પ્રથમ હતું. 
તેઓએ તેઓની જાતને દેવના લોકોના ચરણોમાં ધરી 
દીધી હતી. ભાઈઓ અને બહેનો હું તમને વિનંતી કરું 
છું, “લોકોને અને અન્ય વ્યક્તિઓ કૅ જેઓ તેઓની 
સાથે સેવા અને કામ કરે છે, તેમને દોરવામાં આ રીતે 
અનુસરો. 

૧૭મને આનંદ છે કૅ સ્તેફનાસ, ફોર્તુનાતુસ અને 
અખેકંસ આવ્યા છે. તમે અહીં નથી, પરંતુ તમારી ખોટ 
તેઓએ પૂરી કરી છે. “તેઓએ તમારા અને મારા 
આત્માને ઉત્તેજિત કર્યા છે અને તેથી આવા લોકોનું 
મહત્વ તમારે સમજવું જોઈએ. 

૧૬આસિયાની મંડળીઓ તમારું અભિવાદન કરે છે. 
પ્રભુ થકી અકુલાસ અને પ્રિસ્કા પણ તમને ઘણા 
અભિવાદન મોકલે છે. અને મંડળી કૅ જે તેઓના ઘરમાં 
એકત્રિત થાય છે તે પણ તમને અભિવાદન મોકલે છે. 
ચ૦બધા જ ભાઈઓ અને બહેનો તમને અભિવાદન 
મોકલે છે, અને જ્યારે તમે મળો ત્યારે એકબીજાને 
પવિત્ર ચુંબન આપો તેમ ઈચ્છે છે. 

“હું પાઉલ છું, અને આ અભિવાદન હું મારા સ્વહસ્તે 
લખી રહ્યો છું. 

રજો કોઈ વ્યક્તિ પ્રભુને પ્રેમ કરતો ના હોય તો 
પછી ભલે તેને દેવથી વિમુખ થવા દો અને કાયમને 
માટે ખોવાઈ જવા દો! 

ઓ પ્રભુ, આવ!* 

સ્‍્ગ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ. 

ખ્રિસ્ત ઈસુમાં મારી પ્રીતિ તમો સર્વની સાથે થાઓ. 
આમીન. 





ઓ પ્રભુ, આવ! અરામીક ભાષામાં "મારાનાથા” અનુવાદ 
થએલ છે. 


કરિથીઓને બીજો પત્ર 


ખ્રિસ્ત ઈસુના, પ્રેરિત પાઉલ તરફથી, કુશળતા 
હો. હું એક પ્રેરિત છું કારણ કૅ દેવની એવી ઈચ્છા 
હતી. આપણો ભાઈ તિમોથી જે ખ્રિસ્તમાં છે તેના તરફથી 
પણ અભિવાદન. દેવની મંડળી જે કરિથેમાં છે અને 
આખા અખાયામાંના દેશના દેવના બધા જ લોકોને: 
આપણા દેવ પિતા ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી તમને કૃપા 
અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 


પાઉલ દેવનો આભાર માને છે 

પણાપ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દેવ અને પિતાને ધન્ય 
હો. દેવ પિતા છે જે દયાથી પૂર્ણ છે. તે સર્વ દિલાસાનો 
બાપ છે. ”જ્યારે પણ આપણને મુશ્કેલી નડે ત્યારે તે 
આપણને દિલાસો આપે છે કે જેથી અન્ય લોકો જેઓને 
કૌઈ પણ જાતની મુશ્કેલીઓ હોય, ત્યારે આપણે તેમને 
દિલાસો આપી શકીએ. જે રીતે દેવ આપણને જે દિલાસો 
આપે છે તે જ દિલાસો આપણે તેમને આપી શકીએ. 
પઆપણે ખ્રિસ્તની ઘણી પીડાઓમાં ભાગીદાર થઈ 
શકીએ. એજ રીતે ઘણો દિલાસો આપણને ખ્રિસ્ત તરફથી 
મળે છે. જજો અમને મુશ્કેલીઓ નડે, તો તે મુશ્કેલીઓ 
તમારા દિલાસા અને તમારા ઉદ્ધાર માટે છે. જો અમને 
દિલાસો મળે તો તે તમારા દિલાસા માટે છે. અમારા 
જેવી જ પીડાને ધેર્ય પૂર્વક સ્વીકારવા માટે આ તમને 
મદદરૂપ નીવડે છે. શતમારા માટેની અમારી આશા 
મજબૂત છે. અમે જાણીએ છીએ કૅ અમારા દુ:ખમાં 
તમે સહભાગીદાર છો. તેથી અમે જાણીએ છીએ કૅ 
અમારા દિલાસામાં પણ તમે ભાગીદાર છો. 

ભાઈઓ તથા બહેનો, અમે ઈચ્છીએ છીએ કૅ 
આસિયાના દેશમાં અમારે જે મુશ્કેલીઓનો સામનો 
કરવો પડ્યો તેનાથી તમે પરિચિત થાઓ. અમારી શક્તિ 
કરતાં પણ વધુ એવો એ બોજ હતો. અમે જીવવાની 
આશા પણ છોડી દીધી હતી. “ખરેખર, અમને અમારા 
મનમાં તો એમ જ હતું કૅ અમે મરી જઈશું. પરંતુ આ 
બન્યું કે જેથી અમે અમારી જાત પર વિશ્વાસ ન કરીએ 
પણ જે લોકોને મરણમાંથી ઊઠાડે છે તે દેવ પર વિશ્વાસ 
કરીએ. ૧બ૦મૃત્યુના આ મોટા ભયમાંથી દેવે અમને 


બચાવ્યા. અને દેવ અમને સતત બચાવશે. અમારી 
આશા તેનામાં છે, અને તે અમને બચાવવાનું ચાલુ 
રાખશે. ૧અને પછી ઘણા લોકો આભાર માનશે. કારણ 
કૅ દેવે તેમની ઘણી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા આપણને આશીર્વાદ 
આપ્યા છે. અને તમે તમારી પ્રાર્થનાઓ દ્વારા અમને 
મદદરૂપ થશો. 


પાઉલની યોજનામાં પરિવર્તન 

૧૨અમે આ માટે ગર્વ અનુભવીએ છીએ, અને હું 
હંદયપૂર્વક આ સત્ય કહું છું. અમે દુનિયામાં જે કંઈ 
વસ્તુ કરી છે, તે બધી જ, દેવ પ્રેરિત, પ્રામાણિક અને 
શુદ્ધ હદયથી કરી છે. અને તમારી સાથે અમે જે વસ્તુ 
કરી છે તે અંગે તો આ વધુ સત્ય છે. અમે દેવની 
કૃપાથી જ આ કર્યું, નહિ કૅ દુનિયાના ડહાપણને કારણે. 
૧3અમે તમને એજ વસ્તુ લખીએ છીએ જે તમે વાંચી 
અને સમજી શકો. અને હું આશા રાખું છું કૅ તમે સંપૂર્ણ 
રીતે સમજશો. જે રીતે અમારા વિષેની કૅટલીક બાબતો 
તમે સમજી ચૂક્યા છો. હું આશા રાખું છું કેતમે સમજશો 
કૅ તમે અમારા માટે ગર્વ અનુભવી શકો છો, એ જ રીતે 
જે રીતે, આપણા પ્રભુ ઈસુના પુનરાગમનને દિવસે 
અમે તમારા માટે ગર્વ અનુભવીશું. 

૧૫મને આ સર્વ વિષે ખાતરી છે. અને તેથી જ પહેલા 
તમારી મુલાકાત લેવાની મેં યોજના કરી હતી. પછી 
તમે બે વખત આશીર્વાદીત થઈ શકો. ૧૧મકદોનિયા 
જતા રસ્તામાં તમારી મુલાકાત લેવાની મારી યોજના 
હતી. અને પછી પાછા ફરતા ફરીથી તમારી મુલાકાત 
લેવાની મારી યોજના હતી. મારા યહૂદિયાના પ્રવાસ 
માટે તમારી મદદ લેવાની મારી ઈચ્છા હતી. ૧*શું તમે 
એમ માનો છો કૅ મેં ખરેખર વિચાર્યા વગર તે યોજનાઓ 
કરી હતી? અથવા કદાચ તમે એમ માનશો કૅ જે રીતે 
દુનિયા યોજનાઓ કરે છે એ રીતે મેં યોજનાઓ કરી 
હશે, કૅ જેથી હુ, "હા ની હા” કહું અને તે જ સમયે “ના 
ની ના” પણ કહું. 

૧૮પરંતુ જો તમે દેવમાં માનતા હો તો, તમે માનશો 
કૅ અમે તમને કંદી પણ એક જ સમયે “હા” અને "ના” 


ર કરિથીઓ ૧:૧૯-૩:૩ 


સાથે નથી કહ્યું. '€દેવ પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, સિલ્વાનુસ 
અને તિમોથી અને મેં તમને જે ઉપદેશ આપ્યો તે “હા” 
અને ના” નહોતો. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં હંમેશા "હા” હતી. 
ચદેવના દરેક વચનોની "હા” તે ખ્રિસ્તમાં છે. અને 
તેથી જ આપણે ખ્રિસ્તના થકી “આમીન” કહીએ છીએ. 
દેવનો મહિમા થાઓ. ચઅને દેવ તે એક છે જે આપણને 
ખ્રિસ્ત થકી તમારી સાથે શક્તિશાળી બનાવે છે. દેવે 
આપણને તેના વિશિષ્ટ આશીર્વાદ આપ્યા છે. ૨ચઆપણે 
તેના છીએ તે સાબિત કરવા તે તેનું અદભૂત ચિહન 
આપણા ઉપર મૂકૅ છે. અને તેણે જે વચન આપ્યું છે તે 
પ્રમાણે તે આપશે તેની ખાતરીરૂપે, તેની સાબિતીરૂપે, તે 
તેનો આત્મા આપણા હદયમાં મૂકૅ છે. 

ચું દેવની સાક્ષીએ તમને સત્ય કહું છું. હું કરિથ 
પાછો ન આવ્યો તેનું કારણ એ જ હતું કૅ મારી ઈચ્છા 
તમને ઈજા પહોંચાડવાની નહોતી. *૪હું એમ કહેવા 
નથી માગતો કૅ અમે તમારા વિશ્વાસને અંકૂશ કરવા 
માગીએ છીએ. તમે તમારા વિશ્રાસમાં દઢ છો. પરંતુ 
તમારા સુખ-આનંદ માટેના અમે સહકાર્યકર છીએ. 

તેથી મેં નિર્ણય લીધો છે કૅ મારી આગલી મુલાકાત 
તમને ગમગીન બનાવનાર મુલાકાત નહિ હોય. 
જ હું તમને ઉદાસ કરું તો મને આનંદીત કોણ કરશે? 
માત્ર તમે જ, કૅ જેમને મે ઉદાસ ન કર્યા, તે જ મને 
આનંદીત કરી શકે. ગમે તમને પત્ર આ કારણે લખ્યો: કૅ 
જેથી હું તમારી પાસે જ્યારે આવું ત્યારે તે લોકોએ મને 
પ્રસન્ન કરવો જોઈએ તે લોકો દ્વારા હું ઉદાસી ન બનું. 
મને ખાતરી છે કૅ તમારામાંના બધા તે જ સુખમાં 
ભાગીદાર થાઓ કૅ જે મને મળ્યું છે. ”જ્યારે પહેલા મેં 
તમને લખ્યું હતું, ત્યારે મારા હદયમાં હું ઘણો જ વ્યથીત 
અને દુ:ખી હતો. મેં ઘણાં અશ્રુ સહિત લખ્યું હતું. મે 
તમને દુ:ખી કરવા નહોતું લખ્યું. તમે જાણી શકો કે હું 
તમને કૅટલો પ્રેમ કરુ છું, તેથી મેં લખ્યું હતું. 
અપકૃત્ય કરનાર વ્યક્તિને ક્ષમા આપો. 

પત્મારા સમૂહની એક વ્યક્તિએ દુ:ખ ઊભુ કર્યું છે. 
તેણે મને જ દુ:ખ પહોંચાડ્યું નથી, પરંતુ તમારામાંના 
સર્વને તે રીતે દુ:ખ પહોંચાડ્યું છે; હું સમજું છું કે તેણે 
સર્વને આ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. ધ્મોટા ભાગના તમારા 
સમૂહે તેને જે શિક્ષા કરી છે તે તેને માટે પૂરતી છે. 
*પરંતુ હવે તમારે એને માફ કરવો જોઈએ અને દિલાસો 
આપવો જોઈએ. આમ કરવાથી તેને વધુ પડતું દુ:ખ 
નહિ થાય અને તે સંપૂર્ણરીતે ભાંગી નહિ પડે. “જેથી હું 
તમને વિનંતી કરું છું કે, તેને તમારો પ્રેમ દર્શાવો. ૯મે 


ર્૩્દ 


તમને આ કારણે લખ્યું હતું. મારે તમારી પરીક્ષા કરવી 
હંતી અને જોવું હતું કૅ દરેક બાબતમાં તમે આદેશનું 
પાલન કરો છો કૅ નહિ. ૧”જો તમે એક વ્યક્તિને માફ 
કરશો, તો હું પણ તે વ્યક્તિને માફ કરીશ. અને મેં જે 
માફ કર્યું છે-જો મારે કાંઈ માફ કરવા જેવું હશે-તો તે 
તમારા માટે, અને મારામાં રહેતા ખ્રિસ્તની સમક્ષ મેં 
માફ કર્યું છે. ૧મેં આમ કર્યું કે જેથી શેતાન આપણી 
પાસેથી કશું જીતી શકૅ નહિ. શેતાનની યોજનાઓ કંઈ 
છે તે આપણે બરાબર જાણીએ છીએ. 


ત્રોઆસમાં પાઉલની ચિંતા 
૧ખ્રસ્તની સુવાર્તાનો ઉપદેશ આપવા હું ત્રોઆસ 
ગયો હતો. પ્રભુએ મને ત્યાં ઉત્તમ તક આપી. ૧ગપરંતુ 
મારા ભાઈ તિતસને ત્યાં નહિ જોતાં મને અશાંતિ થઈ. 
તેથી મેં ત્યાંના લોકોની વિદાય લીધી અને મકદોનિયા 
ગયો. 


ખ્રિસ્ત થકી વિજય 

૧૪પરંતુ દેવની સ્તુતિ થાઓ. ખ્રિસ્ત થકી દેવ હંમેશા 
આપણને વિજયી કરીને દોરી જાય છે. દેવ તેના જ્ઞાનના 
મધુર સુગંધીત અત્તરની સુવાસની જેમ બધે ફેલાવવામાં 
આપણો ઉપયોગ કરે છે. 'પજે લોકોનું તારણ થયું છે 
અને જે લોકો ભટકી ગયા છે તેમના માટે આપણે ખ્રિસ્તની 
મીઠી સુગંધરૂપ છીએ, જે આપણે દેવને અર્પણ કરીએ 
છીએ. “જે લોકો ભટકી ગયા છે તેમને માટે આપણે 
મૃત્યુની દુર્ગંધ છીએ એ દુર્ગંધ જે મૃત્યુ લાવે છે. પરંતુ 
જે લોકોનું તારણ થયું છે. તેમને માટે આપણે જીવનની 
ફોરમ છીએ જે ફોરમ જીવન લાવે છે. તો આ કામ 
કરવા માટે કોણ યોગ્ય છે? ૧૨જે રીતે બીજા લોકો કરે છે 
તેમ દેવના વચનને આપણે નફા માટે વેચતા નથી.ના! 
પરંતુ ખ્રિસ્તમાં આપણે દેવ સમક્ષ વફાદારીથી બોલીએ 
છીએ. જે રીતે દેવ તરફથી મોકલેલ માણસ બોલે તે 
રીતે આપણે બોલીએ છીએ. 


દેવના સેવકોનો નવો કરાર 

ઝે શું ફરીથી આપણે આપણા વિષે બડાઈ મારવાનું 

શરૂ કરી રથા છીએ? શું અમારે તમારા માટે કૅ 
તમારા તરફથી ઓળખપત્રની જરૂર છે? જે રીતે બીજા 
લોકોને હોય છે? તમે પોતે જ અમારો પત્ર છો. પત્ર 
અમારા હદયરૂપી પટો પર અંકિત થયો છે. તે બધાથી 
વિદીત છે અને દરેક વ્યક્તિ તે વાંચે છે. *તમે બતાવ્યું 
છે કૅ તમે ખ્રિસ્ત તરફથી મોકલેલો પત્ર છો કૅ જે તેણે 


ર૩૭ 


અમારી મારફતે મોકલ્યો છે. આ પત્ર શાહીથી નહિ 
પરંતુ જીવતા દેવના આત્માથી લખાયેલો છે; તે 
શિલાપટો* પર નથી લખાયો પરંતુ માનવ હદય પર 
લેખિત થયો છે. 

૪અમે આમ કહી શકીએ છીએ, કારણ કૅ ખ્રિસ્ત 
થકી અમે દેવ સમક્ષ ખાતરી અનુભવીએ છીએ. પ્હું 
એમ નથી સમજતો કૅ અમે અમારી જાતે જે કાંઈ સારું 
છે તે કરવા અમે શક્તિમાન છીએ. તે દેવ એક છે જે 
આપણે કરીએ છીએ તે કરવાને આપણને શક્તિમાન 
બનાવે છે. દવે જ અમને દેવ તરફથી તેના લોકોને 
પ્રાપ્ત થયેલા નવા કરારના સેવક બનવાને શક્તિમાન 
બનાવ્યા છે. આ નવો કરાર તે લેખિત નિયમ નથી તે 
આત્માનો છે. લેખિત નિયમ મૃત્યુ લાવે છે, પરંતુ આત્મા 
જીવન બક્ષે છે. 


નવો કરાર ઉત્કૃષ્ટ મહિમા લાવે છે 

*સેવા જે મૃત્યુ (નિયમ) લાવે છે તેના શબ્દો પથ્થર 
પર લખાયેલા હતા. તે દેવના મહિમા સાથે આવ્યા 
હતા. મૂસાના મુખ પરનું તેજ મહિમાથી એટલું 
પ્રકાશવાન હતું કે ઈઝરાએલ (યહૂદી લોકો) ના લોકો 
સતત તેની સામે જોઈ શક્યા નહોતા. અને તે મહિમા 
પછીથી અદશ્ય થઈ ગયો હતો. નેશ્વિત રીતે,જે સેવા 
આત્માનું અનુગમન કરાવે છે તેનો મહિમા તો આનાથી 
પણ મહાન થશે. મારું કહેવું આમ છે: કૅ સેવા લોકોને 
તેમના પાપના અનુસંધાનમાં મૂલવતી હતી, પરંતુ તે 
મહિમાવંત હતી. તેટલી જ નિશ્ચિતતાથી જે સેવા લોકોને 
દેવને અનુરૂપ બનાવે છે, તેનો મહિમા વધુ ઉત્કૃષ્ટ છે. 
૧૦તે જૂની સેવાનો મહિમા છે. પરંતુ નવી સેવાના વધારે 
અધિક મહિમાવાન સાથે સરખાવતા તેના મહિમાનો 
ખરેખર છેદ થયો. "મહિમા સાથે આવેલી જે સેવા 
અદશ્ય થવાની હતી, પછી તો આ સેવા જે અવિનાશી 
છે તેનો મહિમા વિશેષ છે. 

૧૨આપણી આ અભિલાષાને લીધે તો આપણે વધારે 
હિંમતવાન બની શકીએ છીએ. આપણે મૂસા જેવા 
નથી. તેણે તો તેના મુખ પર મુખપટ નાખ્યું હતું. મૂસાએ 
તેનું મુખ ઢાંકી દીધું હતું કે જેથી ઈઝરાએલ (યહૂદી) 
લોકો તે જોઈ ના શકૅ. મહિમા (તેજ) નું વિલોપન થઈ 
રહ્યું હતું, અને મૂસા નહોતો ઈચ્છતો કૅ તે લોકો તેનો 
અંત જુએ. 1૪પરંતુ તેઓના માનસપટ બંધ હતાં-તેઓ 





શિલાપટો યહોવાએ મૂસાને સિનાઈ પર્વત પર જે નિયમ તથા 
આજ્ઞા આપેલી તે શિલાપાટીઓ પર લખેલી હતી (નિ. ર૪:૧ર; 
ર૫:૧૬) 


ર કરિથીઓ ૩:૪-૪:૭ 


સમજી શક્યા નહિ. આજે પણ જયારે તેઓ (યહૂદીઓ) 
જૂના કરારનું વાંચન કરે છે ત્યારે એ જ આવરણ અર્થને 
ઢાંકી દે છે. તે આવરણ હજુ પણ દૂર કરાયુ નથી. તે 
માત્ર ખ્રિસ્ત દ્વારા દૂર કરાય છે. 'પપરંતુ આજે પણ 
જ્યારે આ લોકો મૂસાના નિયમનું વાંચન કરે છે, ત્યારે 
તેઓનું માનસપટ આચ્છાદિત છે. 'ધપરંતુ જ્યારે વ્યક્તિ 
પરિવર્તીત થાય છે અને પ્રભુને અનુસરે છે, ત્યારે તે 
આચ્છાદન દૂર થાય છે. “પ્રભુ તે આત્મા છે. અને 
જ્યાં દેવનો આત્મા છે ત્યાં સ્વતંત્રતા છે. ૧૧અને આપણા 
મુખ આચ્છાદિત નથી. આપણે સર્વ દેવનો મહિમા 
પ્રદર્શિત કરીએ છીએ. આપણે તેના જેવા થવા માટે 
પરિવતીત થયા છીએ. આ પરિવર્તન આપણામાં વધુ ને 
વધુ મહિમાનું પ્રદાન કરે છે. આ મહિમા પ્રભુ તરફથી 
આવે છે, જે આત્મા છે. 


માટીની બરણીઓમાં આધ્યાત્મિક ખજાનો 
દેવે આપણને તેની દયાથી અમને આ કામ સોપ્યું 
છે. તેથી અમે તેને છોડી દેતા નથી. ચ્પરંતુ અમે 
રહસ્યમય અને લજજાસ્પદ રીતોથી વિમુખ થયા છીએ. 
અમે કાવતરાંનો ઉપયોગ કરતા નથી, અને દેવના 
ઉપદેશમાં કશો ફેરફાર કરતા નથી. ના! અમે ફક્ત 
સત્યનો જ સ્પષ્ટતાથી ઉપદેશ કરીએ છીએ. અને આ 
રીતે અમે કોણ છીએ તે લોકોને દર્શાવીએ છીએ અને 
આ રીતે તેઓના હદયમાં તેઓ જાણે કૅ દેવ સમક્ષ અમે 
કૅવા લોકો છીએ. -સુવાર્તા જે અમે પ્રગટ કરીએ છીએ 
તે કદાચ ગૂઢ હોઈ શકૅ. પરંતુ જે લોકો ભટકી ગયા છે 
તેમને માટે જ તે ગૂઢ છે. “આ જગત (શેતાન) ના 
શાસકૅ જેઓ વિશ્રાસુ નથી તેઓનાં માનસને અંધ કરી 
દીધાં છે. તેઓ સુવાર્તાના પ્રકાશ (સત્ય) ને જોઈ શકંતા 
નથી; એ સુવાર્તા જે ખ્રિસ્તના મહિમા વિષે છે. ખ્રિસ્ત 
એ એક છે, જે આબેહૂબ દેવ સમાન છે. પઅમે અમારા 
વિષે ઉપદેશ નથી આપતા. પરંતુ અમે ઉપદેશ આપીએ 
છીએ કૅ ઈસુ ખ્રિસ્ત તે પ્રભુ છે; અને અમે ઉપદેશ 
આપીએ છીએ કૅ ખ્રિસ્ત થકી અમે તમારા સેવકો છીએ. 
વે એકવાર કહ્યું હતું, “અંધકારમાં જ્યોતિ પ્રગટશે!” 
અને આ એ જ દેવ છે જેનો પ્રકાશ આપણા હદયમાં 
ચમકે છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના મૉ પર દેવનો જે મહિમા છે તે 
વિષેના જ્ઞાનનું આપણને પ્રદાન કરીને દેવે આપણને 
આ જ્યોતિનું અનુદાન કર્યું છે. 
*આ ખજાનો અમને દેવ તરફથી મળ્યો છે. પરંતુ 
અમે તો માત્ર માટીનાં પાત્રો જેવા છીએ જે આ ખજાનાને 
ગ્રહણ કરે છે. આ બતાવે છે કૅ આ પરાક્રમની અધિકતા 


ર કરિથીઓ ૪:૮-૫:૧૫ 


દેવ અર્પિત છે, અમારી નથી. “અમે ચારેબાજુ 
મુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલા છીએ. પરંતુ અમે હાર્યા નથી. 
ઘણીવાર શું કરવું તે અમે જાણતા નથી, પરંતુ અમે 
હતાશ થતા નથી. ઘણીવાર અમે પીડિત થયા છીએ, 
પરંતુ દેવે અમારો ત્યાગ નથી કર્યો. ઘણીવાર અમે ઘવાયા 
છીએ પરંતુ અમારો સર્વનાશ નથી થયો. ૧૦અમારા 
શરીરમાં ઈસુનું મરણ છે. અમે આ મરણ સદા ઊંચકીને 
ફરીએ છીએ કૅ જેથી ઈસુનું જીવન પણ અમારા શરીરમાં 
પ્રતિબિંબિત થાય. “અમે જીવિત છીએ, પરંતુ ઈસુ 
માટે હંમેશા અમે મરણનો સામનો કરીએ છીએ. અમારી 
સાથે આમ થયું કૅ જેથી અમારા ક્ષણભંગુર શરીરમાં 
ઈસુનું જીવન પ્રતિબિંબિત થાય. "મરણ અમારામાં 
કાર્યશીલ છે. પરંતુ જીવન તમારામાં કાર્યશીલ છે. 

૧ગઞાસ્ત્રલેખમાં લખ્યું છે કે, “હું બોલું છું, કારણ કૅ 
મને વિશ્રાસ છે.”* અમારી પાસે પણ વિશ્વાસનો 
આત્મા છે તેથી અમે બોલીએ છીએ. "દેવે પ્રભુ ઈસુને 
મરણમાંથી ઊઠાડયો અને અમે જાણીએ છીએ કૅ દેવ 
અમને પણ ઈસુની સાથે ઊઠાડશે. દેવ અમને તમારી 
સાથે ભેગા કરશે, અને આપણે તેની સમક્ષ ઉપસ્થિત 
થઈશું. 'પઆ બધી વસ્તુ તમારા માટે છે અને તેથી 
દેવની કૃપા વધુ ને વધુ લોકોને આપવામાં આવી છે. 
આ વાત દેવના મહિમાને અર્થ વધુ ને વધુ આભારસ્તુતિ 
કરાવશે. 


વિશ્રાસથી જીવવું 

૧૬તેથી અમે ક્યારેય પણ નિર્બળ થતા નથી. અમારો 
ભૌતિક દેહ વધારે વૃદ્ધ અને દુર્બળ થાય છે. પરંતુ 
અમારું આંતરિક મનુષ્યત્વ રોજ રોજ નવું થતું જાય છે. 
૧૨થોડા સમય માટે અત્યારે અમને સામાન્ય વિપત્તિઓ 
છે, પરંતુ આ વિપત્તિઓ અનંત મહિમા સદાય માટે 
પ્રાપ્ત કરવામાં અમને મદદરૂપ થાય છે. આ અનંત 
મહિમા મુશ્કેલીઓ કરતાં વધારે ઉન્નત છે. 'અમે તે 
વસ્તુનો વિચાર કરીએ છીએ જે જોઈ શકાતી નથી જે 
વસ્તુ અમે જોઈએ છીએ તે ક્ષણિક છે. અને જે વસ્તુ 

અમે જોઈ શકતા નથી તેનું સાતત્ય અનંત છે. 
અમે જાણીએ છીએ કૅ અમાડું શરીર-માંડવો કૅ 
જેની અંદર અમે આ પૃથ્વી ઉપર રહીએ છીએ-તે 
નાશ પામશે. પરંતુ જ્યારે આમ થશે ત્યારે અમારે રહેવાનું 
ઘર દેવ પાસે હશે. તે માનવસજીત ઘર નહિ હોય. તે 
અવિનાશી નિવાસસ્થાન સ્વર્ગમાં હશે. ચપરંતુ આ 
શરીરમાં અમે નિસાસા નાખીએ છીએ. અમે ઈચ્છીએ 





"હુંબોલું છું ... વિશ્ચાસ છે” ગી.શા.૧૧૬:૧૦. 


૨૩૮ 


છીએ કૅ દેવ હવે અમને સ્વર્ગીય નિવાસસ્થાન આપે. 
પે અમને વસો પહેરાવશે કૅ જેથી અમે નગ્ર ન રહીએ. 
જ્યાં સુધી અમે આ માંડવામાં રહીએ છીએ, કષ્ટ અને 
ફરિયાદો અમારી સાથે રહેવાની. હું એમ નથી કહેતો કૅ 
અમારે આ માંડવો દૂર કરવો છે. પરંતુ અમારે સ્વર્ગીય 
આવાસનાં વસતો પરિધાન કરવાં છે, પછી આ મૃત્યાધીન 
શરીર, જીવનથી આચ્છાદિત થશે. પઆ માટે દેવે અમારું 
સર્જન કર્યું છે. અને તે અમને નવજીવન આપશે. તેની 
ખાતરીરૂપે તેણે અમને આત્માનું પ્રદાન કર્યું છે. 

ધ્તેથી હંમેશા અમારામાં હિંમત હોય છે. અમે 
જાણીએ છીએ કૅ જ્યાં સુધી અમે આ શરીરમાં જીવીએ 
છીએ ત્યાં સુધી અમે પ્રભુથી દૂર છીએ. ૨અમે અમારા 
વિશ્રાસથી જીવીએ છીએ. નહિ કૅ જે દશ્ય છે તેનાથી. 
તેથી અમને ભરોસો છે. અને ખરેખર અમે આ શરીરથી 
વિચ્છિત થઈને પ્રભુની પાસે વાસો કરવા ઈચ્છીએ છીએ. 
૯અમારો ધ્યેય દેવને પ્રસન્ન કરવાનો છે. આપણે 
શરીરમાં હોઈએ કૅ દેવની સાથે હોઈએ, અમે તેને પ્રસન્ન 
કરવા ઈચ્છીએ છીએ. 19આપણે બધાએ ખ્રિસ્તની સામે 
ન્યાય માટે ઉપસ્થિત થવું જ પડશે. તેને જે મળવું 
જોઈએ તે દરેક વ્યક્તિને મળશે. જ્યારે તે તેના ભોતિકં 
શરીરમાં જીવતો હતો ત્યારે તેણે જે કઈ સારું કે ખરાબ 
કર્યું હશે તે પ્રમાણે પ્રત્યેક વ્યક્તિનો ન્યાય થશે. 


મદદરૂપ થનાર લોકો દેવના મિત્ર બને છે 

૧૧્રભુના ભયનો અર્થ શું છે તે અમે જાણીએ છીએ. 
જેથી લોકો સત્યને સ્વીકારે તે માટે મદદરૂપ થવા અમે 
પ્રયત્ન કરીએ છીએ. દેવ જાણે છે કૅ અમે ખરેખર શું 
છીએ. અને મને આશા છે કે તમારા અંતરમાં તમે 
અમને પણ જાણો છો. ₹અમે ફરીથી અમારી જાતને 
તમારી આગળ પ્રમાણિત કરવા નથી માંગતા. પરંતુ 
અમે અમારા વિષે માત્ર તમને જણાવવા માગીએ છીએ. 
તમે અમારા માટે ગર્વ અનુભવો તે માટે તમને કારણો 
આપવા માંગીએ છીએ. પછી તમારી પાસે ઉત્તર આપવા 
કંઈક હશે જેઓને દશ્યમાન વસ્તુઓ માટે અભિમાન 
છે તે લોકો વ્યક્તિના અંતરમાં શું છે, તેની દરકાર કરતા 
નથી. ૧ગજો અમે ઘેલા છીએ, તો તે દેવના માટે છીએ. 
જો અમારું મગજ સ્થિર છે, તો તે તમારા માટે છે. 
૧ખ્રિસ્તનો પ્રેમ અમને અંકૂશમાં રાખે છે. શા માટે? 
કારણ કૅ અમે જાણીએ છીએ કૅ તે એક (ખ્રિસ્ત) બધા 
માટે મૃત્યુ પામ્યો છે. તેથી જ બધા મૃત્યુ પામ્યા. પપખ્રિસ્ત 
સર્વ લોકો માટે મરણ પામ્યો કૅ જેથી જે લોકો જીવે છે 
તેઓ પોતાના માટે જ ન જીવે. તે તેઓના માટે મૃત્યુ 


ર્ગ્લ 


પામ્યો અને તે મૃત્યુમાંથી સજીવન થયો. તેથી તે લોકો 
તેના માટે જીવે. 

૧૬તેથી આ સમયથી જે રીતે દુનિયા લોકો વિષે વિચારે 
છે તે રીતે અમે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ વિષે વિચારતા 
નથી. તે સાચું છે કૅ ભૂતકાળમાં જે રીતે દુનિયા વિચારે 
છે તે રીતે અમે ખ્રિસ્ત વિષે વિચાર્યું. પરંતુ હવે અમે તે 
રીતે વિચારતા નથી. *જે વ્યક્તિ ખ્રિસ્તમય છે તે 
નવોદિત છે, તે એક નવું સર્જન છે. જૂની વસ્તુનો 
વિલય થયો છે, બધું જ નવોદિત છે!૧૮આ બધું જ દેવ 
તરફથી દેવ થકી છે. દેવે તેની અને અમારી વચ્ચે સુલેહ 
કરી છે. અને લોકોને દેવ સાથે સુલેહ કરવાનું કામ દેવે 
અમને સોપ્યું છે. ૧૧હું સમજુ છું કૅ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં દેવ 
હંતો અને વિશ્ર અને પોતાની વચ્ચે સુલેહ શાંતિ કરતો 
હતો. ખ્રિસ્તમય લોકોને તેઓના પાપ માટે દેવે દોષિત 
ના ઠરાવ્યા. અને શાંતિનો આ સંદેશ બધા લોકો માટે 
તેણે અમને આપ્યો. ચતેથી ખ્રિસ્ત વતી ઉદબોધન કરવા 
અમને મોકલવામાં આવ્યા છે. જાણે કૅ અમારા થકી 
દેવ લોકોને વિનંતી કરે છે. જ્યારે અમે તમને દેવ સાથે 
સુલેહ કરવાનું વિનવીએ છીએ ત્યારે અમે ખ્રિસ્ત વતી 
જ બોલીએ છીએ. “ખ્રિસ્ત નિષ્પાપી હતો, માટે જેણે 
દેવે આમ અમારાં માટે કર્યું કૅ જેથી અમે ખ્રિસ્તમાં દેવ 
સાથે સત્યનિષ્ઠ બની શકીએ. 

દેવ સાથે આપણે સહકાર્યકર છીએ. તેથી અમે 
તમને અરજ કરીએ છીએ. દેવ તરફથી તમને જે 

કૃપા મળી છે તેને વ્યર્થ ન જવા દેશો. 

વ કહે છે કે; 

“યોગ્ય સમયે મેં તમને સાંભળ્યા, અને તારણના 

દિવસે મેં તમને મદદ કરી.” 

૦૨/%/ ૪૯% 

હું તમને કહું છું કે, “યોગ્ય સમય” હમણાં છે. અને 
"તારણનો દિવસ” પણ હમણાં છે. 

3અમે નથી ઈચ્છતા કૅ લોકો અમારા કાર્યમાં કશી 
ક્ષતિ જુએ. જેથી અન્ય લોકો માટે સમસ્યારૂપ બને તેવું 
અમે કશું જ કરતા નથી. *પરંતુ બધા જ સંજોગોમાં હું 
દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે અમે દેવના સેવકો છીએ: 
આપત્તિમાં, મુશ્કેલીમાં અને ગંભીર સમસ્યાઓમાં, ઘણી 
કઠિન વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરીને. પજ્યારે અમને 
મારવામાં આવ્યા છે અને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે. 
જ્યારે લોકો બેચેન થઈ જાય છે અને અમારી સાથે 
ઝઘડે છે, જ્યારે અમે સખત કામ કરીએ છીએ અને 
જ્યારે અમને આહાર કૅ નિંદ્રા મળતાં નથી. ધઅમારી 


ર કરિથીઓ ૫:૧૬-૬:૧૬ 


સમજશકિતિથી, અમારા ધેર્યથી, અમારી મમતાથી, અને 
અમારા નિર્મળ જીવનથી અમે દર્શાવીએ છીએ કૅ અમે 
દેવના સેવકો છીએ. પવિત્ર આત્મા થકી, સાચા પ્રેમ 
થકી, *સત્ય કહેવાથી, અને દેવના પરાક્રમથી, અમે 
અમારા ન્યાયી રીતે જીવવાના માર્ગનો ઉપયોગ અમારા 
વિરુદ્ધની દરેક વસ્તુથી અમારી જાતને બચાવવા અમે 
કરીએ છીએ. “કૅટલાએક લોકો અમને માન આપે છે, 
પરંતુ બીજા લોકોથી અમે શરમિંદા થઈએ છીએ. 
કૅટલાએક લોકો અમારા વિષે સારું બોલે છે, પરંતુ બીજા 
કૅટલાએક લોકો અમારા વિષે ખરાબ બોલે છે. કૅટલાએકં 
લોકો કહે છે કૅ અમે જૂઠા છીએ, પરંતુ અમે સત્ય 
બોલીએ છીએ. ૯કૅટલાએક લોકો અમારાથી અજાણ્યા 
છે, પરંતુ અમે ખૂબ જાણીતા છીએ. અમે મૃતપ્રાય: 
દેખાઈએ છીએ, પરંતુ જુઓ! અમે જીવી રહયા છીએ. 
અમને શિક્ષા થઈ છે. પરંતુ માર્યા નથી ગયા. 
૧૦અમારામાં ઘણો જ વિષાદ છે, પરંતુ અમે કાયમ 
પ્રફૂલ્લિત રહીએ છીએ, અમે દરિદ્ર છીએ, પરંતુ ઘણા 
લોકોને અમે વિશ્વાસમાં સમૃદ્ધ બનાવ્યા છે. અમારી 
પાસે કશું જ નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં અમારી પાસે બધું 
જ છે. 

૧ઓ કરિથના લોકો, તમારા લોકોની સાથે અમે 
મુક્ત રીતે વાતો કરી. અમે અમારું હૈયું તમારી આગળ 
ખોલ્યું. ૧સતમારા પ્રત્યેની અમારી સ્નેહની લાગણી અટકી 
નથી ગઈ. તમે લોકોએ અમારા પ્રત્યેની તમારા પ્રેમની 
લાગણીને ગુંગળાવી નાખી છે. સમે મારાં બાળકો છો 
તે રીતે હું તમારી સાથે વાત કરું છું. જે રીતે અમે કર્યું. તે 
રીતે તમે કરો, તમારા અંતરને પણ મુક્ત અને વિશાળ 
કરી દો. 


બિન-ખ્રિસ્તીઓ વિષે ચેતવણી 

૧૪જે લોકો અવિશ્રાસી છે તેવા તમે નથી. તેથી 
તેઓની સોબત ન રાખો. સારા અને નરસાનું 
સહઅસ્તિત્વ નથી હોતું. પ્રકાશને અંધકાર સાથે સંગત 
(ભાગીદારી) ન હોઈ શકે. 'પખ્રિસ્ત અને બલિયાલ 
(શેતાન) વચ્ચે કોઈ કરાર કૅવી રીતે હોઈ શકે? વિશ્વાસીને 
અવિશ્રાસી સાથે શો ભાગ હોય? “દેવના મંદિર અને 
મૂર્તિઓ વચ્ચે કોઈ જાતનો કરાર હોઈ શકૅ? આપણે 
જીવતા દેવનું મંદિર છીએ, જેમ દેવ કહે છે કૅ: 


“હું તેઓની સાથે જીવીશ અને તેઓની સાથે 
ચાલીશ, હું તેઓનો દેવ થઈશ, અને તેઓ મારા 
લોક થશે.” લેય ર૬.૨૨-૨ર 


ર કરિથીઓ ૬:૧૭-૮:૧ 


૧9 “તેથી તે લોકોથી વિમુખ થાઓ અને તમારી 

જાતને તેઓનાથી જુદી તારવો, એમ પ્રભુ કહે 
છે. જે કંઈ નિર્મળ નથી તેનો સ્પર્શ ન કરો, 
અને હું તમને અપનાવીશ.” 


૧થ૨/૫/ ૪ર? 


૧૮ "હું તમારો પિતા થઈશ, અને તમે મારા દીકરા 
દીકરીઓ થશો, એમ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ કહે 


છે.” 
ર થયુએલ ૭:૨૪; ૭:૮ 


૭ પ્રિય મિત્રો, દેવ તરફથી આપણને આ વચનો 

મળ્યાં છે. તેથી આપણે આપણી જાતને નિર્મળ 
બનાવવી જોઈએ-કોઈ પણ વસ્તુ જે શરીર કૅ આત્માને 
મલિન બનાવે, આપણે તેનાથી મુક્ત જીવન પદ્ધતિમાં 
યથાર્થ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કૅ આપણે 
દેવનો આદર કરીએ છીએ. 


પાઉલનો ઉલ્લાસ 

સમારા હદય અમારા પ્રતિ ખોલો. અમે કોઈ 
વ્યક્તિનું કશું ખરાબ નથી કયુ- અમે કોઈ પણ વ્યક્તિના 
વિશ્રાસનો ધ્વંસ નથી કર્યો, અને અમે કોઈ વ્યક્તિને 
છેતરી નથી. *હું તમારા પર આક્ષેપ મૂકવા આ કહેતો 
નથી. મેં તમને પહેલા કહ્યું છે તેમ. અમે તમને એટલો 
બધો પ્રેમ કરીએ છીએ કૅ તમારી સાથે જીવવા કે મરવા 
અમે તૈયાર છીએ. *તમારા માટે હું નિશ્ચિતતા અનુભવું 
છું. હું તમારા માટે ઘણો ગર્વ અનુભવું છું. તમે મને 
ઘણી હિંમત આપી છે. અને અમારી બધી જ 
મુશ્કેલીઓમાં મને ઘણો આનંદ મળ્યો છે. 

પજ્યારે અમે મકદોનિયા આવ્યા ત્યારે અમને આરામ 
મળ્યો નહિ, અમે મુશ્કેલીઓથી ઘેરાયેલા હતા. બાલ 
રીતે લડાઈઓ હતી, પરંતુ આંતરીક રીતે અમે ભયભીત 
હંતા. ધ્પરંતુ જે લોકો મુશ્કેલીમાં હોય છે તેમને દેવ 
સહારો આપે છે. અને જ્યારે તિતસ આવ્યો ત્યારે દેવે 
અમને સહારો આપ્યો. શતેના આવવાથી અને તમે એને 
જે દિલાસો આપેલો તેનાથી અમને આશ્રચાસન મળ્યું 
હંતું. મને મળવાની તમારી ઈચ્છા વિષે તિતસે મને 
કહ્યું. તેણે કહ્યું કે તમે જે કર્યું છે, તે માટે તમે ખૂબ જ 
દિલગીર છો અને તમે મારી ખૂબ જ દરકાર કરો છો. તે 
વિષે તિતસે મને કહ્યું. મેં જ્યારે આ સાંભળ્યું ત્યારે, હું 
વધુ રાજી થયો. 


૨૪૦ 


મારા પત્રથી તમને દુ:ખ થાય તો પણ તે લખવા 
માટે હું દિલગીર નથી. મને ખબર છે કે તે પત્રએ 


હા ફુ 


તમને દુ:ખ આપ્યું છે. અને તે માટે હું દિલગીર છું. 


ષ્ડ 


પરંતુ તેનાથી તમને દુ:ખ થયું માટે જ વ્યથિત થયા. 


લહવે મને આનંદ થયો છે કારણ કે તમારા દુ:ખે તમને 
તમારું હદય પરિવર્તન કરાવ્યું છે. દેવ ઈચ્છતો હતો તે 
રીતે તમે દિલગીર થયા. ગમે તેમ પણ અમારા કારણે 
તમને કોઈ નુકસાન થયું નહિ. 'બદેલગીર થવું એટલે 
કૅ જેમ દેવ ઈચ્છે છે તેમ કોઈ એક વ્યક્તિને પસ્તાવો 
થાય તેના જેવું છે. આ વ્યક્તિને તારણ તરફ લઈ જાય 
છે, અને તે માટે અમે દિલગીર થઈ શકીએ નહિ, પરંતુ 
જે પ્રકારની વ્યથા દુનિયાની છે, તે મૃત્યુ લાવશે. "જેવી 
દેવની ઈચ્છા હતી તેવી વ્યથા તમારી હતી. હવે જુઓ 
કૅ તે વ્યથા તમને શું પ્રદાન કરે છે: તે વ્યથા તમારામાં 
ઘણી ગંભીરતા લાવી. તમે ખોટા ન હતા તેવું પૂરવાર 
કરવાની તેણે તમને પ્રેરણા આપી. તેણે તમને ક્રોધિત 
તેમજ ભયભીત બનાવ્યા. મને મળવા માટે તેણે તમને 
પ્રેરણા આપી. તેણે તમને વધારે સમર્પિત બનાવ્યા. તેણે 
તમને ન્યાયી બાબત કરવાની ઈચ્છાવાળા બનાવ્યા. 
તમે સાબિત કર્યું કે તમે આ બાબતમાં સંપૂર્ણ નિર્દોષ 
હંતા. ૧ઃકોઈ એકૅ ખોટું કર્યું, તેના કારણે મેં એ પત્ર 
નહોતો લખ્યો. અને જે વ્યક્તિ વ્યથિત થયેલી તેના 
માટે પણ તે નહોતો લખાયો. પરંતુ મેં તે પત્ર લખ્યો કૅ 
જેથી, દેવની સમક્ષ તમે જોઈ શકો કૅ તમે અમારા માટે 
ઘણી કાળજી રાખી છે. ૧3અને તેથી જ અમને દિલાસો 
મળ્યો. 

અમને ઘણો જ દિલાસો પ્રાપ્ત થયો અને અમને એ 
જોઈને ખરેખર વધુ આનંદ થયો. કૅ તિતસ ઘણો જ 
આનંદિત હતો. તમે બધાએ એને ખૂબ જ સારી લાગણી 
કરાવી. ૧૪તિતસ આગળ મેં તમારા વખાણ કર્યા હતાં. 
અને તમે સાબિત કરી આપ્યું કૅ હું સાચો હતો. બધી જ 
વસ્તુ અમે જે તમને કહી તે સત્ય હતી. અને તમે તે 
સાબિત કરી આપ્યું કે અમે જે બધી બડાશો તિતસ 
આગળ મારી હતી તે સાચી છે. 'પઅને જ્યારે એ યાદ 
કરે છે કૅ તમે બધા પાલન કરવા તૈયાર છો ત્યારે તેનો 
તમારા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધુ સુદઢ બને છે. તમે તેને માન 
અને ભયથી આવકાર્યો. ૧'મને ઘણો આનંદ છે કૅ હું 
તમારામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી શકું તેમ છું. 


આપણું દાન 
અને હવે, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, 
મકદોનિયાની મંડળીઓ પર દેવની જે કૃપા છે તે 


૨૪૧ 


વિષે અમે તમને જણાવવા ઈચ્છીએ છીએ. ચ્કઠિન 
મુશ્કેલીઓથી તે વિશ્વાસીઓનું પરીક્ષણ થયું હતું. અને 
તેઓ ઘણા જ દરિદ્ર લોકો છે. પરંતુ તેમના ઉન્મત 
આનંદને કારણે તેઓએ મોટી ઉદારતાથી આપ્યું. ગ્હું 
તમને કહી શકું કે તેઓમાં જેટલી શક્તિ હતી, જે તેઓએ 
અર્પણ કર્યું તે તેઓને પોષાય તેના કરતાં પણ વધુ 
તેઓએ આપ્યું. આ સ્વૈચ્છિક રીતે કર્યું. આમ કરવાને 
કૌઈ વ્યક્તિએ તેમને કહ્યું નહોતું. ₹પરંતુ તેઓએ અમને 
વારંવાર પૂછ્યું-તેઓએ દેવના ભકતોની સેવામાં 
ભાગીદાર થવા અમને આજીજી કરી. પઅમે અપેક્ષા 
નહોતી રાખી તે રીતે તેમણે આપ્યું. પોતાનું ધન આપતા 
પહેલા પોતાની જાતને તેઓએ પ્રભુને અને અમને 
સમર્પિત કરી. દેવ આવું ઈચ્છે છે. ધથી કૃપાના આ 
ભલાઈના વિશિષ્ટ કાર્યને પૂર્ણ કરવામાં તમને મદદરૂપ 
થવા અમે તિતસને કહ્યું. તિતસે જ સૌ પ્રથમ આ કાર્યનો 
પ્રારંભ કર્યો. તમે ઘણી વસ્તુઓમાં-વિશ્રવાસમાં, 
વાણીમાં, જ્ઞાનમાં, અને ખરેખર મદદ કરવામાં, અને 
અમારી પાસે શીખ્યા તે પ્રેમમાં સમૃદ્ધ છો. અને તેથી 
આપવાના કૃપા દાનમાં પણ તમે સમૃદ્ધ બનો તેવી 
અમે આશા રાખીએ છીએ. 

“આપવા માટેનો હું તમને આદેશ નથી આપતો. 
પરંતુ તમારો પ્રેમ સાચો પ્રેમ છે કૅ કૅમ તે મારે જોવું છે. 
બીજા લોકો ખરેખર સહાયભૂત થાય છે, એ તમને 
બતાવીને હું આમ કરવા માંગુ છુ. આપણા પ્રભુ ઈસુ 
ખ્રિસ્તની કૃપાથી તમે જ્ઞાત છો. તમે જાણો છો કૅ દેવ 
સાથે ખ્રિસ્ત સમૃદ્ધ હતો; પરંતુ તમારા માટે તે દીન 
બન્યો. તેના દરિદ્રી થવાથી તમે સમૃદ્ધ બનો તેથી ખ્રિસ્તે 
આમ કર્યું. 

૧૦હું ધારું છું કે તમારે આમ કરવું જોઈએ અને તે 
તમારા સારા માટે છે. ગત વર્ષે તમે સોથી પહેલા 
અર્પણ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવેલી. અને તમે જ સૌ 
પ્રથમ દાન આપ્યું. ૧૧તેથી જે કાર્યનો તમે પ્રારંભ કર્યો 
છે, તેને પૂર્ણ કરો. જેથી તમારા "કાર્યની ઈચ્છા” અને 
તમારું “કાર્ય” સમતુલીત થશે. તમારી પાસે જે કંઈ છે 
તેમાંથી આપો. "જો તમારી આપવાની ઈચ્છા હશે, 
તો તમારા દાનનો સ્વીકાર થશે. તમારી ભેટનું મૂલ્યાંકન 
તમારી પાસે જે છે તેના ઉપરથી થશે અને નહિ કૅ 
તમારી પાસે જે નથી. 'ગજ્યારે અન્ય લોકોને રાહત 
પ્રાપ્ત હોય ત્યારે તમને મુશ્કેલી પડે તેવું અમે ઈચ્છતા 
નથી. ત્યાં સમાનતા હોવો જોઈએ. ૧૪અત્યારે તમારી 
પાસે ઘણું છે. તમારી પાસે જે છે તે લોકોને જે વસ્તુની 
જરૂર છે તેઓને તે ઘણું મદદરૂપ થઈ શકે તેમ છે. 


ર કરિથીઓ ૮:૨ર-ર૪ 


ત્યાર બાદ, જ્યારે તેઓની પાસે પુષ્કળ હશે ત્યારે 
તેઓ તમારે જોઈતી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં તમને 
મદદરૂપ થઈ શકે. અને ત્યાર પછી સમાનતા આવશે. 
૧૫જેમ પવિત્રશાસોમાં લખ્યું છે, 


“જે વ્યક્તિ એ ઘણુ ભેગું કર્યું છે તેની પાસે ઘણુ 

વધારે ન હતું, અને જે વ્યક્તિએ ઘણું ઓછું 

ભેગું કર્યું હતું તેની પાસે ખૂબ ઓછુ ન હતું.” 
નિર્ગમન 9૬.9૮ 


તિતસ અને તેના સાથીદારો 

૧૬વની સ્તુતિ થાઓ કૅ તેણે તિતસને એટલો પ્રેમ 
આપ્યો જેટલો મને તમારા માટે છે. અમે તિતસને જે 
વસ્તુ કરવાની કહી તેનો તેણે સ્વીકાર કર્યો. તે તમારી 
પાસે આવવા ઘણું જ ઈચ્છતો હતો. આ તેનો પોતાનો 
વિચાર હતો. જઅમે તિતસની સાથે તે ભાઈને મોકલીએ 
છીએ જે બધી જ મંડળીઓ સાથે પ્રસંશાને પાત્ર બન્યો 
છે. આ ભાઈની તેની સુવાર્તાની સેવા માટે તેનું 
અભિવાદન થયું છે. ૧૧જયારે અમે આ ભેટ લઈ જતા 
હતા, ત્યારે પણ અમારી સાથે આવવા, મંડળીઓ દ્વારા 
આ ભાઈની પસંદગી થઈ હતી. અમે આ સેવા કરીએ 
છીએ. પ્રભુનો મહિમા વધારવા, અને એ દર્શાવવા કૅ 
અમે ખરેખર મદદરૂપ થવા માગીએ છીએ. 

ર૦અમે ઘણા જ સજાગ છીએ કૅ જેથી કોઈ પણ 
વ્યક્તિ અમે જે રીતે આટલી મોટી ભેટની સાથે કામ 
કરીએ છીએ તેની ટીકા ન કરે. “અમે આ વસ્તુઓ એ 
રીતે કરવા ધારીએ છીએ. જે પ્રભુની આંખો સમક્ષ 
ન્યાયી છે. લોકો જેને ન્યાયી ગણે છે તેવું કરવાનો 
અમારો ઈરાદો છે. 

રઅમે તેઓની સાથે અમારા ભાઈને પણ મોકલીએ 
છીએ, જે હંમેશા મદદરૂપ થવાને તૈયાર હોય છે. ઘણી 
રીતે તેણે આ બાબતમાં અમને સાબિતી આપી છે. અને 
હવે જ્યારે તેને તમારામાં ઘણો વિશ્વાસ છે ત્યારે તો તે 
વધુ મદદરૂપ થવા ઈચ્છે છે. 

ચ્ડવે તિતસ વિષે-તે મારો સાથીદાર છે. તમને 
મદદરૂપ થવા તે મારી સાથે કામ કરે છે. અને બીજા 
ભાઈઓ માટે તેઓ મંડળીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા 
છે. અને તેઓ દેવને મહિમા આપે છે. ૨૪તેથી આ 
માણસોને દર્શાવો કૅ તમારી પાસે પ્રેમ છે. તેઓને બતાવો 
કૅ અમે કૅમ તમારા માટે ગર્વ અનુભવીએ છીએ. પછી 
બધી જ મંડળીઓ આ જોશે. 


ર કરિથીઓ ૯:૧-૧૦:૭ 
સાથીઓની મદદ કરો 
૯ હવે દેવના લોકોની સેવા કરવા વિષે મારે તમને 
લખવાની જરૂર નથી. ચમને ખબર છે કૅ તમે 
મદદરૂપ થવા ઈચ્છો છો. મેં આ વિષે મકદોનિયામાં 
લોકો સાથે ઘણી બડાઈ મારી છે. મે તેમને કહ્યું હતું કે 
તમે અખાયાના લોકો ગયા વર્ષથી અનુદાન કરવા તૈયાર 
છો. અને તમારી આપવાની અભિલાષાએ અહીંના મોટા 
ભાગના લોકોને પણ આપવા માટે પ્રેરણાં આપી છે. 
"પરંતુ હું ભાઈઓને તમારી પાસે મોકલું છું. આ 
બાબતમાં અમારા તમારા વિષેના વખાણ નકામા જાય, 
તેમ હું ઈચ્છતો નથી. મેં જે રીતે કહ્યું તે રીતે તમે તૈયાર 
હશો તેવી મારી ઈચ્છા છે. *જો મકદોનિયાના લોકોમાંથી 
કૅટલીક વ્યક્તિઓ મારી સાથે આવે અને જુએ કૅ તમે 
તૈયાર નથી, તો અમારે શરમાવા જેવું થશે. અમને શરમ 
આવશે કૅ અમે તમારામાં આટલો બધો ભરોસો રાખ્યો. 
પતેથી મૅવિચાયું કેઅમે આવીએ તે પહેલા આ ભાઈઓને 
જવાનું હું કહું. તમે જે દાન આપવાનું વચન આપ્યું છે 
તે તૈયાર રાખવાનું (કામ) તેઓ પૂરું કરશે. તેથી જ્યારે 
અમે આવીએ ત્યારે ઉઘરાણું તૈયાર હશે, અને તે એ 
અનુદાન હશે જે તમે આપવા ઈચ્છતા હતા; નહિ કૅ જે 
દાન આપવાનું તમે ધિક્કારતા હતા. 
આટલું યાદ રાખજો-જે વ્યક્તિ અલ્પ વાવે છે તે 
અલ્પ લણે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ અધિક વાવે છે તે 
અધિક લણે છે. *દરેક વ્યક્તિએ તેના હદયમાં નક્કી 
કર્યું હોય તેટલું આપવું જોઈએ. જો આપવાથી વ્યક્તિ 
વ્યથિત થતી હોય તો તેણે ન આપવું જોઈએ. અને 
વ્યક્તિએ તો પણ ન આપવું જોઈએ જો તેને એમ લાગે 
કૅ તેને આપવા માટે ફરજ પાડવામાં આવી છે. જે સહર્ષ 
આપે છે તે વ્યક્તિને દેવ ચાહે છે. “અને દેવ તમને 
જરૂર છે તે કરતાં પણ વધારે આશીર્વાદ આપી શકૅ છે. 
ત્યારે બધી જ વસ્તુ તમારી પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં 
હશે. દરેક સારાં કામ માટે આપવાને તમારી પાસે પૂરતું 
હશે. પવિત્રશાસ્ોમાં લખ્યું છે કે: 


"તે ઉદારતાથી ગરીબોને આપે છે; તેની મમતા 
અનંત સુધી સતત રહેશે.” 
ગઝતથ/સ ?૨ર:૯ 


૧૦૬વ તે એક છે જે વ્યક્તિને વાવણી માટે બીજ 
આપે છે. અને તે આહાર માટે રોટલી આપે છે. અને 
દેવ તમને આત્મિક બીજ આપશે અને તે બીજને અંકૂરીત 
કરશે. તમારી સદભાવનાની તે ઉત્તમ કાપણી કરશે. 


ર૪ર 


૧૬વ તમને દરેક રીતે સમૃદ્ધ બનાવશે કૅ જેથી મુક્ત 
રીતે તમે હંમેશા આપી શકો. અને અમારા થકી અનુદાન 
લોકોને દેવ પ્રત્યે આભારી બનાવશે. ૧3આ પવિત્ર સેવા 
કૅ જે તમે કરો છો તે માત્ર દેવના લોકોની જરૂરિયાતમાં 
મદદ કરે છે. એમ નહિ પરંતુ દેવની સ્તુતિરૂપી પુષ્કળ 
ફળ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. ૧૨આ સેવા જે તમે કરો છો તે 
તમારા વિશ્રાસની સાબિતી છે. આ માટે લોકો દેવની 
સ્તુતિ કરે છે કારણ કૅ તમે ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને અનુસર્યા; 
એ સુવાર્તા કૅ જેમાં તમને વિશ્વાસ છે. લોકો દેવની 
સ્તુતિ કરશે કારણ કૅ તમે મુક્ત રીતે તેમની સાથે અને 
બધા લોકોની સાથે ભાગીદારી કરી. '૪અને જ્યારે તે 
લોકો પ્રાર્થના કરશે, ત્યારે તેવી અભિલાષા રાખશે કૅ 
તેઓ તમારી સાથે હોય. દેવની ઘણી કૃપા જે તમને 
પ્રાપ્ત થઈ છે તે કારણે તેઓ આવો અનુભવ કરશે. 
૧૫જેનું વર્ણન થઈ શકૅ તેમ નથી તેના દાન માટે દેવની 
સ્તુતિ થાઓ. 


પાઉલ તેની સેવાનું સમર્થન કરે છે 
૧૦ હું પાઉલ છું, અને હું તમને વિનવું છું. હું 
ખ્રિસ્તની નમ્રતા અને મમતાથી તમને 
વિનવું છું. કૅટલાએક લોકો કહે છે કૅ જ્યારે હું તમારી 
સાથે હોઉં છું. ત્યારે દીન હોઉં છું, અને તમારાથી દૂર 
હોઉં છું. ત્યારે હિંમતવાન હોઉં છું. ચકૅેટલાએક લોકો 
વિચારે છે કૅ અમે દુન્યવી પધ્ધતિથી જીવીએ છીએ. 
જ્યારે હું આવું ત્યારે આવા લોકો સાથે ઘણા નીડર 
થવાની મારી યોજના છે. હું તમને વિનવું છું કૅ હું 
જ્યારે આવું ત્યારે તેવી જ નીડરતાનો ઉપયોગ તમારી 
સાથે કરવાની મારે જરૂર પડશે નહિ. *અમે આ દુનિયામાં 
જીવીએ છીએ. પરંતુ જે રીતે દુનિયા ઝઘડે છે તે રીતે 
અમે ઝઘડતા નથી. *દુનિયા વાપરે છે તેના કરતાં જુદા 
પ્રકારના શસ્રોથી અમે લડીએ છીએ. અમારા શસમાં 
દેવનું સામર્થ્ય છે. દુશ્મનના મજબૂત સ્થાનનો આ શસ 
નાશ કરી શકૅ છે. અમે લોકોના વાદવિવાદનો નાશ 
કરીએ છીએ. પઅને દરેક વસ્તુ જે દેવના જ્ઞાનની વિરુદ્ધ 
ઉદભવે છે તેનો અમે નાશ કરીએ છીએ. અમે દરેક 
વિચારને કબજે કરી, તેને ત્યજી ખ્રિસ્તની આધીનતામાં 
લાવીએ છીએ. “જે આજ્ઞાંકિત નથી તેવી દરેક વ્યક્તિને 
શિક્ષા કરવા અમે તૈયાર છીએ. પણ પ્રથમ તમે સંપૂર્ણ 
આજ્ઞાંકિત બનો. 
*તમારી સામેની હકીકતોને તમારે જોવી જોઈએ.જો 
વ્યક્તિ એમ વિચારતી હોય કૅ તે ખ્રિસ્તનો છે. તો તેણે 
એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કૅ તેની જેમ અમે પણ 


ર૪૩ 


ખ્રિસ્તમાં છીએ. “એ સાચું છે કૅ અમે મુક્ત રીતે પ્રભુએ 
અમને આપેલ સામર્થ્ય વિષે બડાઈ મારીએ છીએ. 
પરંતુ તેણે આ સામર્થ્ય તમને સુદઢ બનાવવા અમને 
આપ્યુ છે, નહિ કૅ તમને ક્ષતિ પહોંચાડવા. તેથી તે 
બડાઈ માટે હું શરમ નથી અનુભવતો. હું એમ નથી 
ઈચ્છતો કૅ તમે એમ ધારો કે મારા પત્રો વડે હું તમને 
ડરાવવા માગું છું. 'જૅટલાએક લોકો કહે છે કેં, "પાઉલના 
પત્રો શક્તિશાળી અને મહત્વના છે. પરંતુ જ્યારે તે 
અમારી પાસે હોય છે, ત્યારે તે નિર્બળ હોય છે. અને 
તેની વાણીમાં કશુંજ નથી.” ૧૧ લોકોએ આ જાણવું 
જોઈએ: અમે અત્યારે તમારી સાથે નથી; તેથી પત્રો 
દ્વારા આ વસ્તુ અમે કહીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે અમે 
ત્યાં તમારી સાથે હોઈશું ત્યારે અમે એજ પ્રભાવ દર્શાવીશું 
જે અમે પત્રમાં દર્શાવ્યો છે. 

૧જે લોકો એમ માને છે કૅ પોતે ખૂબ જ મહત્વના 
છે, તેવા લોકોની ટોળીમાં દાખલ થવાની અમે હિંમત 
નથી કરી શકતા. અમે તેઓની સાથે અમારી સરખામણી 
પણ નથી કરતા. તેઓ પોતેજ પોતાનો માપદંડ બને છે, 
અને તેઓ જે છે તેના થકી પોતે જ પોતાનું મૂલ્યાંકન 
કરે છે. આ બતાવે છે કૅ તેઓ કશું જ જાણતા નથી. 
૧૨૫રંતુ અમને જે કામ કરવાનું સોપ્યું છે, તેના પરિઘની 
બહાર જઈને અમે બડાઈ નહિ મારીએ. અમે અમારી 
બડાઈ, દેવે અમને સૉપેલા કાર્ય પૂરતી મર્યાદીત રાખીશું. 
પરંતુ આ કાર્યમાં તમારી સાથેના અમારા કાર્યનો સમાવેશ 
થાય છે. અમે વધારે પડતી બડાઈ નથી મારતા. 
કારણ કૅ અમે તમારા સુધી પહોંચ્યા ન હોઈએ. એમ 
અમે પોતાને હદ બહાર લંબાવતા નથી. પરંતુ અમે 
તમારી પાસે આવ્યા છીએ. અમે તમારી પાસે ખ્રિસ્તની 
સુવાર્તા લઈને આવ્યા હતા. 'પજે કાર્ય અમારું છે તે 
પૂરતી અમારી બડાઈને અમે મર્યાદીત રાખી છે. જે 
કામ બીજા લોકોએ કર્યું છે, તે વિષે અમે બડાઈ નથી 
મારતા. અમને આશા છે કૅ તમારા વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ 
થશે. અમને આશા છે કૅ અમારા કાર્યના ક્ષેત્રને વધુ ને 
વધુ વિશાળ બનાવવામાં તમે મદદરૂપ નિવડશો. 
૧૬તમારા શહેર ઉપરાંતના વિસ્તારોમાં પણ સુવાર્તા 
કહેવાની અમારી ઈચ્છા છે. બીજી વ્યક્તિના વિસ્તારમાં 
થઈ ચૂકૅલા કાર્ય વિષે અમે બડાઈ મારવા નથી ઈચ્છતા. 
૧થપરતું, "જે વ્યક્તિ બડાઈ મારે છે તેણે પ્રભુમાં બડાઈ 
મારવી જોઈએ.”* “કેમ કૅ તે એ વ્યક્તિ નથી કૅ જે 
કહે છે કૅ તે સારો છે. જેને પ્રભુ સારો કહે છે અને 
સ્વીકારે છે તે એ વ્યક્તિ છે. 





"જે વ્યક્તિ બડાઈ ... મારવી જોઈએ” યર્મિ. ૯:ર૪. 


ર કરિથીઓ ૧૦:૮-૧૧:૧૩ 


પાઉલ અને જૂઠા પ્રેરિતો 

૧૧ હું આશા રાખું છું કૅ હું થોડી મૂર્ખતા દર્શાવું તો 

પણ તમે મારી સાથે ધીરજ રાખશો. પરંતુ તમે 
મારી સાથે ક્યારનીયે ધીરજ રાખી છે. મને તમારી 
ઈર્ષા આવે છે અને આ તે ઈર્ષા છે જે દેવ તરફથી 
આવી છે. મેં તમને ખ્રિસ્તને સમર્પિત કરવાનું વચન 
આપ્યું હતું. તમારો પતિ માત્ર ખ્રિસ્ત જ હોવો જોઈએ. 
હું તમને ખ્રિસ્તને સમર્પિત કરવા માંગુ છું, તેની પવિત્ર 
કુમારિકા તરીકે, ગપરંતુ મને ભય છે કૅ તમારું મન 
તમને તમારા ખ્રિસ્ત પ્રત્યેના સાચા અને શુદ્ધ 
અનુસરણથી દૂર ઘસડી જશે જે રીતે સર્પે હવાની સાથે 
દુષ્ટ રીતે કંપટ કર્યું હતું અને છેતરી હતી. *તમે જે કોઈ 
તમારી પાસે આવે અને અમે આપ્યો છે તેના કરતા 
જુદો ઉપદેશ તમને ખ્રિસ્ત વિષે આપે તેની સાથે તમે 
ઘણા ધીરજવાન છો. એ આત્મા અને સુવાર્તાને સ્વીકારવા 
તમે ઘણા તત્પર છો પણ એ આત્મા અને સુવાર્તા અમે 
તમને આપ્યા છે તેનાથી ઘણા જુદા છે. તેથી તમારે 
મારી સાથે ધીરજ રાખવી જોઈએ. 

પહું નથી માનતો કૅ તે “મહાન પ્રેરિતો” મારાથી વધુ 
સારા છે. ક્તે સાચું છે કૅ હું એક કૅળવાયેલો વક્તા નથી. 
પરંતુ મારી પાસે જ્ઞાન છે. અમે તમને દરેક રીતે આ 
સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. 

*ક્ોઈ પણ પ્રકારના વળતર વગર મેં તમને દેવની 
સુવાર્તા પ્રગટ કરી. તમને મહત્વ આપવા હું નમ્ર બન્યો 
છું. તમે માનો છો કૅ તે ખોટું હતું? “મે બીજી મંડળીઓ 
પાસેથી વળતર સ્વીકાર્યું છે. મે તેમના નાણાં લીધા કૅ 
જેથી હું તમારી સેવા કરી શકું. “જ્યારે હું તમારી સાથે 
હંતો ત્યારે મારે જે કોઈ વસ્તુ જોઈતી હતી, તો મેં તેનો 
તમારા પર કોઈ બોજો નાખ્યો ન હતો. મકંદોનિયાથી 
આવેલા બંધુઓએ મારે જે જોઈતું હતું, તે બધું જ મને 
આપ્યું. તમારા પર બોજારૂપ મેં મારી જાતને બનવા 
દીધી નથી. અને હું કંદી તમને બોજારૂપ બનીશ નહિ. 
૧9અખાયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ આ વિષે બડાઈ મારતા 
મને રોકી શકશે નહિ. મારામાંના ખ્રિસ્તના સત્ય વડે 
આમ કહું છું. અને હું શા માટે તમને બોજારૂપ ન 
બન્યો? તમને પ્રેમ નથી કરતો એટલા માટે એમ તમે 
માનો છો? ના. દેવ જાણે છે કૅ હું તમને પ્રેમ કરું છું. 

૧અને અત્યારે હું જે કરું છું તે કરવાનું હું ચાલું 
રાખીશ કારણ કૅ પેલા લોકોને બડાઈ મારવાનું કારણ 
મારે નથી આપવું. તેઓને તેમ કહેવું ગમશે કૅ જે કાર્ય 
માટે તેઓ બડાઈ મારે છે તે કાર્ય અમારા કાર્ય જેવું જ 
છે. ૧આ લોકો સાચા પ્રેરિતો નથી. તેઓ અસત્ય 


ર કરિથીઓ ૧૧:૧૪-૧૨:૪ 


બોલનાર કાર્યકરો છે. અને તેઓ તેમના પોતામાં 
પરિવર્તન લાવે છે, કૅ જેથી લોકો માને કે તેઓ ખ્રિસ્તના 
પ્રેરિતો છે. આનાથી અમને આશ્ચર્ય નથી થતું. શા 
માટે? શેતાન પણ વેશ બદલે છે, જેથી લોકો વિચારે કૅ 
તે પ્રકાશનો દૂત* છે. 'ધજ્યારે શેતાનના સેવકો સાચા 
સેવકો દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેથી અમને આશ્ચર્ય 
થતું નથી, પરંતુ અંતમાં તેઓના કરેલા કામ પ્રમાણે 
તેઓને વળતર (શિક્ષા) મળે છે. 


પાઉલ તેની વ્યથા વિષે વાત કરે છે. 

૧૧હું તમને ફરીથી કહું છું: કોઈ વ્યક્તિએ એમ 
માનવું ન જોઈએ કૅ હું મૂર્ખ છું. પરંતુ જો તમે મને 
મૂર્ખ ધારતા હો તો, તમે જે રીતે મૂર્ખને અપનાવો છો 
એ રીતે તમે મને અપનાવો. જેથી હું પણ થોડી બડાઈ 
મારી શકું. ૧શહું બડાઈ મારું છું, કારણ કૅ મને મારા 
વિષે ખાતરી છે. પરંતુ પ્રભુ જે રીતે વાત કરે તે રીતે હું 
વાત કરતો નથી. હું મૂર્ખની જેમ બડાશ મારું છું. 
૧૮૬નિયામાં ઘણા લોકો તેમના જીવન વિષે બડાશ મારે 
. જેથી હું પણ બડાશ મારીશ. 1૯તમે શાણા છો, તેથી 
સહિત મૂર્ખાઓ સાથે તમે ધીરજ ધરશો. ૨૦હું જાણું 
કૅ, તમે ધીરજવાન છો, કારણ કે જે માણસ તમને 
મુક વસ્તુ કરવાની ફરજ પાડે છે અને તમારો લાભ 
લે છે. તેની સાથે પણ તમે ધીરજ ધરો છો. જે વ્યક્તિ 
તમને છેતરે, અથવા જે એમ માને કે તે તમારા કરતા 
સારો છે અથવા તમને મોંઢાં પર મારે તેની સાથે પણ 
તમે ધીરજવાન છો! *મારે માટે આમ કહેવું શરમજનક 
છે, પરંતુ આવી વસ્તુ તમારી સાથે કરવા માટે અમે 
ઘણા જ "નિર્બળ ” છીએ. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ બડાઈ 
મારવામાં બહાદુર હોઈ શકૅ, તો હું પણ બહાદુર બનીશ 
અને બડાશ મારીશ. (હું મૂર્ખની જેમ બોલું છું.) રરશું 
પેલા લોકો યહૂદી છે? હું પણ છું. શું તેઓ ઈસ્રાએલી 
છે? હું પણ છું. શું તેઓ ઇબ્રાહિમના કુટુંબના છે? હું 
પણ છું. ૨૨શું તે લોકો ખ્રિસ્તની સેવા કરે છે? હું તેની 
વધારે સેવા કરુ છું. (હું આમ બોલવામાં ઘેલો છું.) મેં 
પેલા લોકો કરતાં વધારે સખત પરિશ્રમ કર્યો છે. ઘણીવાર 
હું જેલમાં પૂરાયો છું. હું ઘણો માર ખાઈને ઘાયલ થયો 
છું. હું ઘણીવાર લગભગ મૃત;પ્રાય બન્યો છું. ૨૪પાંચવાર 
યહૂદી લોકોએ ૩૯ કોરડા મારવાની સજા મને કરી છે. 
ચપત્રણ વખત મેં લોખંડના સળિયાથી માર ખાધો. 


ઉ 


“તહ કજ 





પ્રકાશનો દૂત દેવનો સંદેશવાહક. શેતાન લોકોને મૂર્ખ બનાવે 
છે તેથી તેઓ વિચારે કે તે દેવ તરફથી છે. 


ર૪૪ 


એકવાર પથ્થરોથી મને મારવામાં આવ્યો હતો. ત્રણ 
વખત હું એવા વહાણોમાં હતો જે તૂટી પડ્યા, અને 
એક વખત આખી રાત અને પછીનો દિવસ મેં દરિયામાં 
ગાળ્યો હતો. **મેં ઘણીવાર મુસાફરી કરી છે. અને હું 
નદીઓ, લૂંટારાઓ અને મારા પોતાના લોકો 
(યહૂદીઓ)દ્વારા ભયમાં મૂકાયો છું. હું એવા લોકો દ્વારા 
પણ ભયમાં મૂકાયો છું. જેઓ બિનયહૂદી છે. હું શહેરોમાં, 
જ્યાં માનવ વસતો નથી ત્યાં, કૅ દરિયામાં પણ ભયમાં 
મૂકાયો છું. અને જે લોકો એમ કહે કૅ તેઓ મારા ભાઈઓ 
છે પણ ખરેખર ન હોય તેમના થકી પણ ભયમાં મૂકાયો 
છું. ચ*મેં સખત અને થકવી નાખનાર કામો કર્યા છે, 
અને ઘણીવાર હું સૂતો પણ નથી. હું ઘણીવાર ભૂખ્યો 
અને તરસ્યો રહયો છું. ઘણીવાર હું ઠંડીથી પીડાયો છું 
અને વસહીન રલ્યો છું. “અને બીજી ઘણી સમસ્યાઓ 
છે. તેમાંની એક તે મારે બધી મંડળીઓની સંભાળ 
રાખવાની તે છે. દરરોજ હું તેમના વિષે ચિંતીત રહું છું. 
ર૯જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ શીથિલ બને છે ત્યારે હું પણ 
શીથિલ બનું છું. જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ પાપ તરફ દોરાય 
છે ત્યારે અંદરથી હું બળુ છું. 

૨૦જો મારે બડાઈ મારવી જ હોય તો, હું એ વસ્તુની 
બડાઈ મારીશ જે બતાવે છે કૅ હું નિર્બળ છું. ઝદેવ 
જાણે છે કૅ હું ખોટું નથી બોલતો. તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો 
દેવ અને પિતા છે, અને સદાકાળ તેને સ્તુત્ય છે. *જ્યારે 
હું દમસ્કમાં હતો, ત્યારે અરિતાસ રાજાનો હાકૅમ મને 
કૅદ કરવા માંગતો હતો. તેથી શહેરની આજુબાજુ તેણે 
રક્ષકો ગોઠવ્યા. પરંતુ કૅટલાએકં મિત્રોએ મને 
ટોપલામાં મૂક્યો અને પછી તે ટોપલો તેમણે દિવાલના 
બાકામાંથી મને નીચે ઉતાર્યો. અને તે રીતે હું હાકૅમથી 
બચી ગયો. 


પાઉલના જીવનમાં વિશિષ્ટ આશીર્વાદ 
૧ મારે બડાશ મારવાનું ચાલું રાખવું જોઈએ. તે 

ખાસ મદદરૂપ નહિ થાય, પરંતુ હવે પ્રભુ 
તરફથી ઉદ્દભવતા દર્શન અને પ્રકટીકરણ* વિષે હું 
વાત કરીશ. ચહું ખ્રિસ્તમય બનેલી એવી વ્યક્તિને જાણું 
છું, જેને ત્રીજા આકાશમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. 
આ ૧૪ વર્ષ પહેલા બન્યું હતું. મને ખબર નથી કૅ તે 
માણસ તેના શરીરમાં હતો કૅ શરીરની બહાર હતો. 
પરંતુ દેવ જાણે છે. *-*અને મને ખબર છે કે આ 





પ્રકટીકરણ છૂપાએલુ સત્ય ખૂલ્લુ કરવું (જાહેર કરવું) તે 
પ્રકટીકરણ છે. 


ર૪પ 


વ્યક્તિને પારાદેશમાં લઈ જવામાં આવ્યો. મને ખબર 
નથી કૅ તે તેના શરીરમાં હતો કૅ તેના શરીરથી દૂર હતો. 
પરંતુ તેણે એવી વસ્તુઓ સાંભળી હતી કૅ જે તે સમજાવી 
શક્યો નથી. તેણે એવી વાતો સાંભળેલી કૅ જે કહેવાની 
કૌઈ વ્યક્તિને પરવાનગી નથી. પ્હું આવી વ્યક્તિ વિષે 
બડાશ મારીશ. પરંતુ હું ફક્ત મારા પોતાના વિષે બડાશો 
મારીશ નહિ. હું માત્ર મારી નબળાઈઓ વિષે બડાશ 
મારીશ. ્પરંતુ જો મારે મારી જાત વિષે બડાઈ મારવી 
હોત તો, હું મૂર્ખ તો નહિ જ બનું. હું મૂર્ખ નહિ બનું 
કારણ કૅ હું સત્ય કહેતો હોઈશ. પરંતુ હું મારી જાત 
વિષે બડાઈ મારીશ નહિ. શા માટે? કારણ કૅ લોકો મને 
જે કરતા જુએ છે અને જે કહેતા સાંભળે છે, તેથી 
વિશેષ મારા માટે લોકો ધારે તેવી મારી ઈચ્છા નથી. 
*પરંતુ જે અદભુત વાતો મને બતાવવામાં આવી 
છે. તેના માટે વધારે પડતો ગર્વ અનુભવવો ના જોઈએ. 
તેથી કષ્ટદાયક સમસ્યા* મને આપવામાં આવી હતી. 
તે સમસ્યા તે શેતાન તરફથી આવેલો દૂત છે. તેને મને 
મારવા માટે અનેવધુ પડતો ગર્વશાળી બનતો અટકાવવા 
માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. “મૅંઆ સમસ્યા મારાથી 
દૂર કરવા માટે પ્રભુને ત્રણ વાર પ્રાર્થના કરી. પરંતુ 
પ્રભુએ મને કહ્યુ કે, “મારી કૃપા તારે માટે પૂરતી છે. 
જ્યારે તું નિર્બળ બને છ, ત્યારે મારું સામર્થ્ય તારી 
નિર્બળતામાં સંપૂર્ણ થાય છે.” તેથી મારી નબળાઈઓ 
વિષે બડાશ મારતા હું ઘણો પ્રસન્ન છું. પછી ખ્રિસ્તની 
શક્તિ મારામાં જી વશે. ૧9તેથી જ્યારે મારામાં નબળાઈ 
આવે છે, ત્યારે હું પ્રસન્ન થાઉં છું. મારા વિષે લોકો 
જ્યારે ખરાબ બોલે છે, ત્યારે હું રાજી થાઉ છું. જ્યારે 
મને મુશ્કેલી પડે છે ત્યારે પણ હું રાજી થાઉં છું. જ્યારે 
લોકો મારી સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે ત્યારે હું રાજી 
થાઉ છું. અને જ્યાર મારી આગળ સમસ્યાઓ હોય છે 
ત્યારે હું રાજી થાઉં છું. આ બધું જ ખ્રિસ્ત માટે છે. 
અને હું આ બધાથી આનંદીત છું, કારણ કૅ જ્યારે હું 


ષ્ડ 


નિર્બળ હોઉ છું, ત્યારે હું મજબૂત હોઉ છું. 


કરિથીના ખ્રિસ્તીઓ પ્રત્યે પાઉલનો પ્રેમ 
૧૧હું મૂર્ખની જેમ વાત કરી રલો હતો. પરંતુ તમે 
મને એમ કરવા પ્રેર્યો. તમારે લોકોએ મારા વિષે સારું 
બોલવું જોઈએ. મારું કોઈ મૂલ્ય નથી, પરંતુ તે "મહાન 
પ્રેરિતો” નું મૂલ્ય મારા કરતા વધારે નથી! ૧હું જ્યારે 
તમારી સાથે હતો ત્યારે મે એવા કામો કર્યા જે પૂરવાર 





કંષ્દાયક સમસ્યા “દેહમાં કાંટો” 


ર કરિથીઓ ૧૨ર:૫-૨૧ 


કરે કૅ હું પ્રેરિત છું-મેં ચિહનો બતાવ્યા, અદભૂત કાર્યો 
અને પરાક્રમો કર્યા. મેં ઘણી ધીરજથી આ કામો કર્યા. 
૧3થી બીજી મંડળીઓને જે પ્રાપ્ત થયું તે બધું જ 
તમને પ્રાપ્ત થયું. માત્ર એક બાબતમાં તફાવત હતો. હું 
તમને બોજારૂપ નહોતો. આ માટે મને માફ કરશો! 

૧૪હવે ત્રીજી વખત તમારી મુલાકાત લેવા માટે હું 
તૈયાર છું. અને હું તમને બોજારૂપ બનીશ નહિ. તમારું 
જે કાંઈ છે, તેમાંથી મારે કશું જ જોઈતું નથી. હું તમને 
ઈચ્છું છું. બાળકોએ માતા પિતાને આપવા માટે કોઈ 
બચાવવાની જરૂર નથી, માતા પિતાએ તેમના બાળકોને 
આપવા બચાવવું જોઈએ. 'પમારી પાસે જે કાંઈ છે તે 
તમને આપતા મને આનંદ થાય છે. હું મારી જાત સુદ્ધા 
તમને આપીશ. જો હું તમને વધારે પ્રેમ કરું તો શું તમે 
મને ઓછો પ્રેમ કરશો? 

૧૬એ સ્પષ્ટ છે કૅ હું તમને બોજારૂપ નહોતો. હું 
ચાલાક હતો અને તમને પકડવા જૂઠનો ઉપયોગ કરતો 
હંતો તેવું તમે વિચારો છો. **તમારા પ્રતિ મોકલેલા 
કૌઈ પણ માણસોનો ઉપયોગ કરીને શું તમને છેતર્યા 
છે? ના! તમે જાણો છો મેં એમ નથી કર્યું. “મેં તિતસને 
તમારી પાસે જવા કહ્યું અને અમારા બંધુને મેં તેની 
સાથે મોકલ્યો. તિતસે તમને નથી છેતર્યા, ખરું ને? ના! 
તમે જાણો છો કૅ મને અને તિતસને એક જ આત્માએ 
દોર્યા છે. અને અમે એ જ માર્ગને અનુસર્યા છે. 


૧૯તમે શું એમ માનો છો કૅ આ બધા સમય દરમ્યાન 
અમે અમારો બચાવ કરીએ છીએ? ના. અમે ખ્રિસ્ત 
થકી આ બધી વાતો કહીએ છીએ. અને દેવની સમક્ષ 
અમે આ બધી વસ્તુ કહીએ છીએ. તમે મારા પરમ 
મિત્રો છો. અને અમે જે કંઈ કરીએ છીએ તે તમને વધુ 
સામર્થ્યવાન બનાવવા કરીએ છીએ. ચ૦હું આમ કરું છું 
કારણ કૅ મને ભય છે કે હું તમને જેવા થવા ઈચ્છું છું 
તેવા તમે હશો નહિ. જ્યારે હું આવું છું અને તમે મને 
જેવો થવા ઈચ્છો છો તેવો હું હોઈશ નહિ. મને ભય છે 
કૅ તમારા સમૂહમાં વિવાદ, ઈર્ષા, ક્રોધ, સ્વાર્થ, ઝઘડા, 
દુષ્ઠવાતો, ગપસપ, ઉધ્ધતાઈ અને મુંઝવણો હશે. “મને 
ભય છે કૅ જ્યારે હું ફરીથી તમારી પાસે આવીશ ત્યારે 
મારો દેવ મને તમારી આગળ નમ્ન બનાવશે. તમારામાંના 
ઘણા દ્વારા મને વિષાદ થશે. જેઓએ અગાઉ પાપો કર્યા 
છે તે માટે હું દિલગીર થઈશ. કારણ કૅ તેઓએ પસ્તાવો 
કર્યો નથી. તથા તેઓએ તેઓના પાપી જીવન માટે 
પશ્ચાતાપ કર્યા નથી. તેઓના વ્યભિચાર અને શરમજનક 
કૃત્યો માટે પણ તેઓએ પશ્ચાતાપ નથી કર્યો. 


ર કરિથીઓ ૧૩:૧-૧૪ 
આખરી ચેતવણી અને શુભકામના 
વૃ ૩ હું ફરીથી તમારી પાસે આવીશ. આ ત્રીજી 
વખત હશે. અને યાદ રાખજો, "દરેક ફરિયાદ 
માટે બે કૅ ત્રણ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ જે કહે કૅ તેઓ 
જાણે છે કૅ ફરિયાદ સાચી છે.” ચ્હું જ્યારે બીજીવાર 
તમારી સાથે હતો, ત્યારે જે લોકોએ પાપકર્મો કરેલા 
તેમને ચેતવણી આપી હતી. અત્યારે હું તમારાથી દૂર 
છું, અને બીજા બધા લોકો જેમણે પાપ કર્યા છે તેમને 
ચેતવણી આપું છું: જ્યારે ફરીથી હું તમારી પાસે આવીશ, 
ત્યારે તમારા પાપીકર્મો માટે હું તમને શિક્ષા કરીશ. 
ખ્રસ્ત મારા થકી બોલે છે તેની તમને સાબિતી જોઈએ 
છે. મારી સાબિતી એ છે કૅ તમને શિક્ષા કરવામાં ખ્રિસ્ત 
નિર્બળ નથી. પરંતુ તમારી વચ્ચે ખ્રિસ્ત સર્વશક્તિમાન 
છે. “તે સાચું છે કૅ જ્યારે ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર મારી 
નાંખ્યો ત્યારે તે નિર્બળ હતો. પરંતુ અત્યારે તે દેવના 
સામર્થ્ય વડે જીવિત છે. અને તે સાચું છે કૅ ષ્રિસ્તમય 
આપણે નિર્બળ છીએ. પરંતુ તમારા માટે, દેવના સામર્થ્ય 
વડે અમે ખ્રિસ્તમાં જીવિત હોઈશું. 
પતમે પોતાને ધ્યાનથી જુઓ. તમે વિશ્વાસમાં છો 
કૅ નહિ તેની પરીક્ષા કરો. તમે જાણો છો કૅ ઈસુ ખ્રિસ્ત 
તમારામાં જીવે છે. પરંતુ જો તમે પરીક્ષામાં નિષ્ફળ 
જશો, તો ખ્રિસ્ત તમારામાં સમાવિષ્ટ નથી. ધપરંતુ મને 
આશા છે કૅ તમે જોશો કૅ અમે પરીક્ષામાં નિષ્ફળ નથી 
ગયા. 


ર૪૬ 


9અમે દેવને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે કોઈ 


દુષ્કર્મો ન કરો. તે મહત્વનું નથી કૅ અમારી પરીક્ષણની 


સફળતા લોકો જુએ. પરંતુ એ મહત્વનું છે કૅ તમે જે 
યોગ્ય છે તે જ કરો, પછી ભલેને લોકો વિચારે કૅ અમે 
પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયા છીએ. “અમે સત્યની વિરુધ્ધ 
કશું જ કરી શકીએ નહિ. અમે માત્ર એ જ કરી શકીએ 
જે સત્ય માટે છે. “જો તમે શકિતશાળી છો તો, નિર્બળ 
થવામાં અમને આનંદ છે. અને અમે પ્રાર્થના કરીએ 
છીએ કે તમે વધુ ને વધુ પ્રબળ બનો. "જહું જ્યારે 
તમારી સાથે નથી ત્યારે આ વાતો લખું છું. હું લખું છું 
જેથી જ્યારે હું આવું ત્યારે તમને શિક્ષા કરવા માટે 
મારા સામર્થ્યનો ઉપયોગ ના કરવો પડે. પ્રભુએ મને 
તે સામર્થ્ય તમને પ્રબળ કરવા આપ્યું છે નહિ કૅ 
તમારો ઘ્વંશ કરવા. 

૧હવે, ભાઈઓ અને બહેનો, હું વિદાય લઈશ. 
સંપૂર્ણ થવાનો પ્રયત્ન કરજો. મેં તમને જે કરવાનું કહ્યું 
છે તે કરજો. એકબીજા સાથે માનસિક રીતે સહમત 
થાઓ અને શાંતિમાં રહો. પછી પ્રેમ અને શાંતિનો દેવ 
તમારી સાથે રહેશે. 

૧જયારે તમે એકબીજાને સલામ કહો ત્યારે 
એકબીજાને પવિત્ર ચુંબન આપો. 'ગ્દેવના બધા જ 
પવિત્ર લોકો તમને સલામ કહે છે. 

૧૪પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કુપા, દેવની પ્રીતિ, અને પવિત્ર 
આત્માની સંગત તમો સર્વની સાથે રહો. 


ગલાતીઓને પત્ર 


પ્રેરિત પાઉલ તરફથી સલામ. પ્રેરિત થવા માટે હું 

માણસો તરફથી પસંદ નથી થયો. માણસોએ મને 
નથી મોકલ્યો. ના! ઈસુ ખ્રિસ્તે તથા દેવ બાપે મને 
પ્રેરિત બનાવ્યો છે. દેવ એક છે જેણે ઈસુને મૃત્યુમાંથી 
ઊઠાડયો. ચખ્રિસ્તમાં જેઓ મારી સાથે છે તેઓ તરફથી 
ગલાતિયામાંની* મંડળીઓને કુશળતા પાઠવું છું. 

ડું પ્રાર્થના કરું છું કે આપણા દેવ બાપ અને પ્રભુ 
ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પ્રતિ સૌમ્ય રહેશે અને તમને શાંતિ 
પ્રદાન કરશે. “આપણાં પાપો માટે ઈસુએ પોતાનું સ્વાર્પણ 
કર્યું. આપણને આ અનિષ્ટ દુનિયા કૅ જેમાં આપણે 
જીવીએ છીએ. તેમાંથી મુક્તિ અપાવવા ઈસુએ આમ 
કર્યું. આપણા દેવ બાપની આ ઈચ્છા હતી. પતેનો મહિમા 
સદાસર્વકાળ હોજો. આમીન. 


માત્ર એક જ સાચી સુવાર્તા છે 

ધ્થોડા સમય પહેલા તેને અનુસરવાનું દેવે તમને 
આહવાન આપેલું. ઈસુમાંથી પ્રગટ થતી તેની કૃપા 
દ્વારા તેણે તમને આ આહવાન આપેલું પરંતુ હવે તમારા 
લોકોથી હું નવાઈ પામું છું! તમે તેનાથી વિમુખ થઈ 
રા છો. અને અન્ય પ્રકારની સુવાર્તાને અનુસરો છો. 
થ્વાસ્તવમાં બીજી કોઈ સાચી સુવાર્તા નથી. પરંતુ 
કૅટલાએકં લોકો તમને ગુંચવે છે. તેઓ ખ્રિસ્તની 
સુવાર્તામાં પરિવર્તન ઈચ્છે છે. “અમે તમને સાચી 
સુવાર્તા કહી છે. જેથી અમે પોતે કૅ આકાશમાંના દૂત 
પણ તમને ભિન્ન સુવાર્તા કહે તો તે શાપિત થાઓ! ૯મે 
અગાઉ પણ તમને આ કહેલું અને ફરીથી કહું છું: તમે 
સાચી સુવાર્તાને કયારની અપનાવી લીધી છે. જો કોઈ 
પણ વ્યક્તિ તમને ઉદ્ધાર માટેનો જુદો રસ્તો બતાવે તો 
તે વ્યક્તિ શાપિત થાઓ. 

૧જવે શું તમે એમ માનો છો કૅ લોકો મને અપનાવે 
તેવો પ્રયત્ન હું કરું છું? ના! દેવ એક છે જેને પ્રસન્ન 
કરવાનો હું પ્રયત્ન કરું છું. શું હું માણસોને રાજી કરવાનો 





ગલાતિયા પાઉલે તેની પ્રથમ મિશનરી મુસાફરી દરમ્યાન શરુ 
કરેલ મંડળીઓનો વિસ્તાર. જુઓ પ્રે. કું. ૧૩ અને ૧૪. 


પ્રયત્ન કરું છું? જો હું માણસોને રાજી કરવા માંગતો 
હોત, તો ઈસુ ખ્રિસ્તનો હું સેવક નથી. 


પાઉલની સત્તા દેવ તરફથી છે 

૧૧ણ, ભાઈઓ, હું ઈચ્છું છું કૅ તમે જાણો કૅ જે 
સુવાર્તા મેં તમને પ્રગટ કરી છે તે માનવ સજીત નથી. 
૧૨પાનવ તરફથી મને સુવાર્તા પ્રાપ્ત નથી થઈ. કોઈ 
માનવીએ મને સુવાર્તા નથી શીખવી. ઈસુ ખ્રિસ્તે મને 
એ પ્રદાન કરી છે. તેણે મને એ સુવાર્તાના દર્શન કરાવ્યા 
કૅ જેથી તેનું કથન હું લોકોને કરું. 

૧3મે મારા પાછલા જીવન વિષે સાંભળ્યું છે. હું 
યહૂદી ધર્મ પાળતો હતો. મૅ દેવની મંડળીને ખૂબ સતાવી 
છે. મે મંડળીનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. **મારી 
ઉમરના બીજા યહૂદીઓ કરતાં હું યહૂદી ધર્મની વધારે 
પ્રગતિ કરી રથો હતો. બીજા યહૂદીઓ કરતા તે પરંપરાને 
અનુસરવા મેં વધારે પ્રયત્ન કર્યો છે. 

પરંતુ મારા જન્મ પહેલા દેવની યોજના મારા 
માટે કોઈ ખાસ હતી. તેથી તેની કુપાથી દેવે મને આહવાન 
આપ્યું. દેવ ઈચ્છતો હતો '*કૅ તેના દીકરા (ઈસુ) વિષેની 
સુવાર્તા હું બિનયહૂદી લોકોને કહું. તેથી દેવે મને તેના 
દીકરા વિષે દર્શાવ્યું. જ્યારે દેવે મને બોલાવ્યો ત્યારે મેં 
કૌઈ પણ માણસની સલાહ કૅ મદદ લીધી નહોતી. 
૧૬હું યરૂશાલેમમાં પ્રેરિતોને મળવા નહોતો ગયો. આ 
લોકો મારા પહેલા પ્રેરિતો હતા. પરંતુ, રાહ જોયા વગર, 
હું અરબસ્તાન ગયો. પાછળથી હું દમસ્ક શહેરમાં પાછો 
ફર્યો. 

૧૮ત્રણ વરસ પછી હું યરૂશાલેમ ગયો; મારે પિતરને 
મળવું હતું. હું પિતર સાથે ૧૫ દિવસ રહ્યો. "હું પ્રભુના 
ભાઈ યાફૂંબ સિવાય, બીજા કોઈ પ્રેરિતોને મળ્યો નહિ. 
ચ%દેવ જાણે છે કૅ આજે હું જે લખું છું, તે અસત્ય નથી. 


ષ્ડ ષ્ડ 


“પાછળથી હું સિરિયા અને કિલીકિયાના પ્રદેશોમાં 
ચાલ્યો ગયો. 

ચ્ચહ્દિયામાંની ખ્રિસ્તની મંડળીઓ પહેલા કંદી મને 
મળી નહોતી. ચ્ગ્તેઓએ માત્ર મારા વિષે આ સાંભળ્યું 


હતું કે; “આ માણસ આપણને ખૂબ સતાવતો હતો. 


ગલાતીઓ ૧:ર૪-૨:૧૮ 


પરંતુ હવે તે લોકોને તે જ વિશ્વાસ વિષે વાત કહે છે કૅ 
જેનો એક વખત નાશ કરવાનો તેણે પ્રયત્ન કરેલો.” 
ચ૪આ વિશ્રાસીઓએ મારા કારણે દેવની સ્તુતિ કરી. 


અન્ય પ્રેરિતો દ્વારા પાઉલનો અંગીકાર 
૧૪ વરસ પછી, હું ફરીથી યરૂશાલેમ ગયો. હું 
રે બાર્નાબાસ સાથે ગયો, અને તિતસને મેં જોડે 
લીધો. હું ગયો કારણ કૅ દેવે મને બતાવ્યું કૅ મારે જવું 
જોઈએ. હું તે લોકો પાસે ગયો જેઓ વિશ્રાસીઓના 
અગ્રેસર હતા. જયારે અમે એકલા હતા ત્યારે, મેં આ 
લોકોને જે સુવાર્તાનો ઉપદેશ હું બિનયહૂદીઓને આપતો 
હંતો તેના વિષે કહ્યું. આ લોકો મારું કાર્ય સમજે એવી 
મારી ઈચ્છા હતી, કૅ જેથી મારું ભૂતકાળનું કાર્ય અને 
અત્યારે જે કાર્ય હું કરું છું તે નિરર્થક ન જાય. 5-*તિતસ 
મારી સાથે હતો. તિતસ ગ્રીક છે. પરંતુ આ નેતાઓએ 
તિતસને પણ સુન્નત માટે દબાણ ન કર્યું. અમારે આ 
સમસ્યાની ચર્ચા કરવાની જરૂર હતી, કારણ કૅ છૂપી 
રીતે કૅટલાએક જૂઠા ભાઈઓ અમારા સમૂહમાં ઘૂસી 
ગયા હતા. ખ્રિસ્ત ઈસુ તરફથી અમારી જે સ્વતંત્રતા 
હંતી તે વિષે શોધી કાઢવા જાસૂસની જેમ તેઓ ઘૂસી 
ગયા હતા. પપરંતુ તે જૂઠા ભાઈઓ જે માંગતા હતા, 
તેવી કોઈ પણ બાબત અંગે અમે સહમત થયા નહિ! 
તમારા માટે સુવાર્તાનું સત્ય સતત રહે તેવું અમે ઈચ્છતા 
હતા. 
કતે લોકો જે મહત્વના દેખાતા હતા, તેઓએ હું જે 
સુવાર્તાનો ઉપદેશ આપતો હતો તેને બદલ્યો નહોતો. 
(તેઓ “મહત્વના” હતા કે નહિ તે મારે માટે કોઈ 
બાબત ન હતી. દેવ સમક્ષ સર્વ સમાન છે.) પરંતુ આ 
આગેવાનોએ જોયું કૅ પિતરની જેમ દેવે મને વિશિષ્ટ 
કાર્ય સોપ્યું છે. યહૂદીઓને સુવાર્તા કહેવાનું કામ દેવે 
પિતરને આપ્યું હતું. પરંતુ બિનયહૂદીઓને સુવાર્તા 
કહેવાનું કામ દેવે મને સોપ્યું હતું. હવે પિતરને પ્રેરિત 
તરીકે કામ કરવાની શક્તિ આપી હતી. પિતર યહૂદીઓ 
માટેના પ્રેરિત છે. દેવે મને પણ પ્રેરિત તરીકૅ કામ કરવાની 
શક્તિ આપી હતી. પરંતુ જે લોકો યહૂદી નથી તેમના 
માટે હું પ્રેરિત છું. “યાકૂબ, પિતર, અને યોહાનને 
આગેવાનો તરીકૅ ગણવામાં આવ્યા છે. તેઓએ જોયું કે 
દેવે મને આ વિશિષ્ટ કૃપા (દાન) આપી છે. તેથી તેઓએ 
મારો અને બાર્નાબાસનો સ્વીકાર કર્યો. પિતર, યાકૂબ, 
અને યોહાને કહ્યું કે, "પાઉલ અને બાર્નાબાસ, તમે જે 
લોકો યહૂદી નથી તેઓની પાસે જાઓ તેની સાથે અમે 


૨૪૮ 


સહમત છીએ. અમે યહૂદીઓ પાસે જઇશું.” ૧“ેઓએ 
અમને માત્ર એક કામ કરવાનું કહ્યું કે દરિદ્રી લોકોને 
મદદ કરવાનું યાદ રાખો અને આ છે જે હું ખરેખર 
કરવા ઈચ્છું છું. 


પિતર ખોટો હતો તે પાઉલ બતાવે છે 

૧૧પેતર અંત્યોખ આવ્યો. તેણે એવું કાંઈક કર્યું જે 
યોગ્ય નહોતું. હું પિતરની વિરુદ્ધ ગયો કારણ કૅ તે ખોટો 
હંતો. ૧ચતે આમ બન્યું: જ્યારે પિતર સૌ પ્રથમ અંત્યોખ 
આવ્યો, ત્યારે તે બિનયહૂદી લોકો સાથે જમ્યો અને 
બિનયહૂદીઓ સાથે સંલગ્ન થયો. પરંતુ પછી કૅટલાએકં 
યહૂદી માણસોને યાકૂબે મોકલ્યા. જ્યારે આ યહૂદી લોકો 
આવ્યા ત્યારે, પિતરે બિનયહૂદીઓ સાથે જમવાનું બંધ 
કર્યું. પિતર બિનયહૂદીઓથી અલગ થઈ ગયો. તે 
યહૂદીઓથી ગભરાતો હતો જેઓ માનતા હતા કૅ બધા 
જ બિનયહૂદીઓની સુન્નત કરવી જોઈએ. ૧થી પિતર 
ઢોંગી હતો. અને અન્ય યહૂદી વિશ્વાસીઓ પિતર સાથે 
જોડાયા. તેઓ પણ ઢોંગી હતા. બાર્નાબાસ પણ આ 
યહૂદી વિશ્રાસીઓ જે કરતા હતા તેમના પ્રભાવ નીચે 
આવી તે પણ ઢોંગથી વર્તવા લાગ્યો. ૧૪મેં જોયું કે આ 
યહૂદીઓ શું કરતાં હતાં. તેઓ સુવાર્તાના સત્યને 
અનુસરતા નહોતા. તેથી બીજા બધા યહૂદીઓ હું જે 
બોલું છું તે સાંભળી શકે તે રીતે મેં પિતર જોડે વાત 
કરી. મેં આ કહ્યું, "પિતર, તું યહૂદી છે. પરંતુ યહૂદી 
જેવું જીવન જીવતો નથી. તું બિનયહૂદી જેવું જીવન 
જીવે છે. તો હવે તું શા માટે બિનયહૂદીઓને યહૂદીઓ 
જેવું જીવન જીવવા માટે દબાણ કરે છે?” 

૧૫આપણે યહૂદીઓ બિનયહ્‌દીઓ અને પાપીઓ 
તરીકૅ નહોતા જન્મ્યા. આપણે યહૂદીઓ તરીકે જન્મ્યા 
હતા. ૧૧આપણે જાણીએ છીએ કૅ નિયમને અનુસરવાથી 
વ્યક્તિ દેવને યોગ્ય નથી બનતી. ના! ઈસુ ખ્રિસ્તમાં 
રહેલ વ્યક્તિનો વિશ્રાસ વ્યકિતને દેવ સાથે ન્યાયી 
બનાવે છે. તેથી આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણો વિશ્વાસ 
મૂક્યો, કારણ કૅ આપણે દેવ માટે ન્યાયી બનવા મૉગતા 
હંતા. અને આપણે દેવને યોગ્ય છીએ કારણ કૅ આપણે 
ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ મૂક્યો અને નહિ કૅ આપણે 
નિયમને અનુસર્યા. આ સત્ય છે કારણ કૅ નિયમને 
અનુસરવાથી કોઈ વ્યક્તિ દેવ ને યોગ્ય ન બની શકૅ. 

૧9આપણે યહૂદીઓ દેવને યોગ્ય થવા માટે ખ્રિસ્ત 
પાસે આવ્યા. તેથી એ સ્પષ્ટ છે કે આપણે પણ પાપી 
હંતા. શું એનો અર્થ એ કૅ ખ્રિસ્તે આપણને પાપી બનાવ્યા? 
ના! ૧૮૫રંતુ જે મે છોડી દીધું છે તેનું શિક્ષણ (નિયમનું) 


ર૪૯ 


આપવાની જો ફરીથી શરૂઆત કરીશ તો તે મારા માટે 
ખોટું થશે. “મેં નિયમ માટે જીવવાનું બંધ કર્યું છે. 
નિયમે જ પોતે મને મારી નાખ્યો. હું નિયમ માટે મૃત્યુ 
પામ્યો અને તેથી જ હું દેવ માટે જીવી શક્યો. હું ખ્રિસ્ત 
સાથે વધસ્તંભ પર મૃત્યુ પામ્યો. ર૦જેથી જે જીવન 
અત્યારે હું જીવું છું તે હું નથી-તે ખ્રિસ્ત મારામાં જીવન 
જીવે છે. ભૌતિક શરીરથી હું જીવું છું. પરંતુ દેવના 
દીકરા (ઈસુ)પરના વિશ્વાસ થકી હું જીવું છું. ઈસુ એ 
છે કૅ જેણે મને પ્રેમ કર્યો. તેણે મારા ઉદ્ધાર માટે પોતાને 
અર્પણ કર્યો. “આ દેવની કૃપા છે, અને મારા માટે તે 
ઘણી મહત્વની છે. શા માટે? કારણ કૅ જો નિયમ આપણને 
દેવને પાત્ર બનાવી શકતો હોત, તો ખ્રિસ્તને મરવું ના 
પડત. 


દેવનો આશીર્વાદ વિશ્વાસથી ઉદ્દભવે છે 
તમને ગલાતીઓના લોકોને ઈસુ ખ્રિસ્તના 
૩ વધસ્તંભ પરના મૃત્યુ વિષે સ્પષ્ટ જણાવવામાં 
આવ્યું છે. પરંતુ તમે ઘણા મૂર્ખ હતા. તમે કોઈકનાથી 
છેતરાયા. ચ્મને આ એક વાત કહો: તમે પવિત્ર આત્મા 
કૅવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યો? શું નિયમનું પાલન કરીને તમે 
આત્મા પામ્યા? ના! તમે આત્માને પામ્યા કારણ કૅ તમે 
સુવાર્તાને સાંભળી અને તેમાં વિશ્વાસ કર્યો. "તમેં આત્મા 
સાથેના તમારા ખ્રિસ્તમય જીવનની શરૂઆત કરી. હવે 
તમે તમારી શક્તિથી તેનું સાતત્ય જાળવવાનો પ્રયત્ન 
કરો છો? તે નરી મૂર્ખતા છે. “તમને ઘણી બાબતોનો 
અનુભવ થયો છે. શું તે બધો અનુભવ નિરર્થક થયો? 
હું આશા રાખું છું કૅ તે નિરર્થક નથી ગયો! પદેવે તમને 
આત્માનું દાન એટલે કર્યું કે તમે નિયમને અનુસર્યા 
હંતા? ના! શું દેવે તમારી વચ્ચે ચમત્કારો એટલા માટે 
કર્યા કૅ તમે નિયમને અનુસર્યા હતા? ના! દેવે તમને 
તેનો આત્મા આપ્યો છે અને તમારી વચ્ચે ચમત્કારો 
કર્યા છે કારણ કૅ તમે સુવાર્તા સાંભળી છે અને તેમાં 
તમે વિશ્વાસ કર્યો. 
ધ્પવિત્રશાસર ઇબ્રાડિમ વિષે આજ કહે છે. "ઈબ્રાહિમે 
ઘ્વમાં વિશ્રાસ રાખ્યો. અને દેવે ઇબ્રહિમના વિશ્વાસનો 
સ્વીકાર કર્યો આને કારણે ઇબ્રાહિમ દેવને યોગ્ય બન્યો.” * 
તેથી તમારે જાણવું જોઈએ કૅ ઈબ્રહિમના સાચા સંતાનો 
એ છે જેઓનેવિશ્રાસ છે. /પવિત્રશાસ્એ જણાવ્યું છે કૅ 
ભવિષ્યમાં શું થશે. આ લખાણે જણાવ્યું કૅ દેવ બિનયહૂદી 
લોકોને તેઓના વિશ્વાસ થકી યોગ્યતા પ્રદાન કરશે આ 
સુવાર્તા ઇબ્રાહિમને પહેલા જણાવેલ હતી, પવિત્રશાસ્ 





"ઇબ્રાહિમે દેવમાં ... યોગ્ય બન્યો” ઉત. ૧૫:૬ 


ગલાતીઓ ર૨:૧૯-૩:૧૫ 


આમ કહે છે કૅ; “ઈબ્રાહિમ, પૃથ્વીના બધા લોકોને 
ધન્ય કરવા માટે દેવ તારો ઉપયોગ કરશે.”* “ઈબ્રાહિમે 
આ માન્યું. ઇબ્રાહિમ વિશ્વાસ કરતો હતો તેથી તે 
આશીર્વાદ પામ્યો. અને એ જ રીતે આજે પણ જે 
ઇબ્રાહિમની માફક વિશ્વાસીઓ છે તેઓ પણ આશીર્વાદ 
પામે છે બધા જ લોકો ઇબ્રાહિમની માફક જેમને વિશ્વાસ 
છે તેમને ઇબ્રાહિમની જેમ આશીર્વાદ મળે છે. ૧૦૫રંતુ 
યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા જે લોકો નિયમોનો આધાર લે છે 
તેઓ શાપિત છે. શા માટે? કારણ કૅ પવિત્ર શાસ કહે 
છે કૅ, “જે દરેક વસ્તુ નિયમશાસમાં લખેલ છે, તે બધી 
જ વસ્તુઓ વ્યક્તિએ કરવી જોઈએ. જો તે કાયમ આજ્ઞાનું 
પાલન નહિ કરે તો તે શાપિત થશે.”* ૧૧તેથી એ સપણ 
છે કૅ નિયમ દ્વારા કોઈ પણ વ્યક્તિ દેવને યોગ્ય બની 
શકૅ નહિં. પવિત્ર શાસ્ો કહે છે કૅ, "જે વ્યક્તિ વિશ્વાસથી 
દેવને યોગ્ય છે તે વિશ્વાસથી જીવશે.”* ૧ નિયમ 
વિશ્રાસનો ઉપયોગ નથી કરતો; તે જુદો માર્ગ અપનાવે 
છે. નિયમ કહે છે, “જે વ્યક્તિને આ વસ્તુઓ (નિયમ) 
ને અનુસરીને જીવવાની ઈચ્છા રાખે છે, જે નિયમ કહે 
છે તે તેણે કરવું જ જોઈએ.”* ૧ગનેયમે આપણને 
અભિશાપિત કર્યા છે. પરંતુ ખ્રિસ્તે આપણને તે શાપમાંથી 
મુક્ત કર્યા. તેણે આપણા સ્થાન બદલી નાખ્યા. ખ્રિસ્ત 
પોતે શાપિત થયો. પવિત્રશાસમાં લખ્યું છે કૅ, "જ્યારે 
વ્યક્તિનું શરીર વૃક્ષ ઉપર મૂકવામાં આવે (લટકે), ત્યારે 
તે શાપિત છે.”* ૧૪ખ્રિસ્તે આ કર્યું જેથી દેવનો આશીર્વાદ 
બધા જ લોકોને પ્રદાન થાય. દેવે આ આશીર્વાદનું 
ઇબ્રાહિમને વચન આપ્યું હતું. ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી 
આશીર્વાદ આવે છે. ઈસુ મૃત્યુ પામ્યો જેથી આપણને 
પવિત્ર આત્મા જેનું દેવે વચન આપ્યું હતું તે આપણને 
પ્રાપ્ત થાય. વિશ્વાસથી આપણને આ વચન પ્રાપ્ત થયું 
છે. 
નિયમ અને વચન 

૧૫માઈઓ અને બહેનો, મને એક ઉદાહરણ આપવા 

દો: એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે માન્ય કરાર કરે તે 





"ઇબ્રાહિમ પૃથ્વી ... તારો ઉપયોગ કરશે” ઉત. ૧ર:૭ 

"જે આજ્ઞાઓ ... કરે તો તે શાપિત થશે” પુન. ર૭:ર૬ 
"જે વ્યકિત વિશ્વાસથી દેવ ... જીવશે” હબા. ર:૪ 

"જે વ્યક્તિ આ વસ્તુઓ ... તેણે કરવું જ જોઈએ” લે. ૧૮:૫ 


"જયારે વ્યકિતનું શરીર તે શાપિત છે” પુન. 
ર૧:રર-૨૩ કહે છે કૅ જયારે વ્યકિત ખરાબ કાર્ય કરવાથી 
માર્યો જતો ત્યારે તે શાપિત છે તેવું દર્શાવવા તેનું શરીર 
ઝાડ પર ટંગાયેલું રહેતું. પાઉલના મતે ઈસુનો વધસ્તંભ 
પણ તેના જેવો છે. 


ગલાતીઓ ૩:૧૬-૪:૯ 


વિષે વિચારો. એક વાર તે માન્ય કરાર કાયદેસરનો બને 
પછી, કોઈ પણ વ્યક્તિ તે માન્ય કરારને અટકાવી નથી 
શકતી. અથવા તેમાં કશો ઉમેરો કરી શકતી નથી. 'જેવે 
ઇબ્રાહિમ અને તેના વંશજને વચનો આપ્યા. દેવે ન 
હોતું કહ્યું કે, "તારા સંતાનોને.” (એનો અર્થ ઘણા લોકો 
થઈ શકૅ પરંતુ દેવે કહ્યું કે,"તારા સંતાનને.” આનો અર્થ 
માત્ર એક જ વ્યક્તિ; અને તે વ્યક્તિ ખ્રિસ્ત છે.) *હું 
આમ કહેવા માંગુ છું: દેવે જે કરાર ઇબ્રાહિમને આપ્યો, 
તે નિયમના આગમનના ઘણા પહેલા અધિકૃત બનાવાયો 
હતો. ૪૩૦ વરસ પછી નિયમ ઉદભવ્યો. તેથી નિયમ 
કરારને છીનવી શકૅ નહિ, અને દેવ ઇબ્રાહિમને આપેલા 
વચનને બદલી શકૅ નહિ. ૧જૈવે જે વચનો આપ્યાં હતાં 
તે નિયમને અનુસરવાથી આપણે મેળવી શકીશું? ના! 
જો આપણે તે વારસો નિયમને અનુસરવાથી મેળવી 
શકીશું, તો પછી તે દેવના વચનનું પરિણામ નથી. પરંતુ 
પોતાના વચનથી દેવે મુક્ત રીતે ઇબ્રાહિમને આશીર્વાદિત 
કર્યો. 

૧૯તો નિયમ શા માટે હતો? લોકો જે ખરાબ કૃત્યો 
કરે છે તે બતાવવા નિયમ આપવામાં આવ્યો હતો, જયાં 
સુધી ઇબ્રાહિમના વિશિષ્ટ વંશજ આવ્યો ત્યાં સુધી નિયમ 
ચાલુ રહયો. દેવનું આ વચન આ વંશજ (ખ્રિસ્ત) માટેનું 
હતું. દૂતો થકી નિયમનું પ્રદાન થયું હતું. દૂતોએ લોકોને 
નિયમ આપવા મૂસાનો મધ્યસ્થ* તરીકૅ ઉપયોગ કર્યો 
હતો. ચ૦પરંતુ જ્યારે એક જ પક્ષ છે, અને દેવ પણ એક 
જ છે ત્યારે મધ્યસ્થની જરૂર પડતી નથી. 


મૂસાના નિયમનો હેતુ 

શું આનો અર્થ એવો થાય કૅ નિયમ દેવનાં વચનોથી 
વિરુદ્ધ છે? ના! જો એવો નિયમ હોત કૅ જે લોકોને 
જીવન બક્ષી શકે, તો નિયમને અનુસરવાથી આપણે 
યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ. ચ્પરંતુ આ સાચું નથી 
કારણ કૅ નિયમશાસ્ કહે છે કે, બધા જ લોકો પાપના 
બંધનથી બંધાયેલા છે. પવિત્રશાસ આમ શા માટે કહે 
છે? તેથી કૅ જેથી વિશ્વાસ થકી લોકોને વચનનું પ્રદાન 
થઈ શકૅ. જે લોકોને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં વિશ્વાસ છે તેઓને 
વચન આપવામાં આવ્યું છે. 

સ્યઆ વિશ્રાસ આવ્યો તે પહેલા, આપણે બધા 
નિયમના કૅદી હતા. જ્યાં સુધી દેવે આપણને વિશ્વાસનો 
આવી રહેલો માર્ગ ના બતાવ્યો, ત્યાં સુધી આપણે બધા 
મુક્ત ન હતા. *તેથી જ્યાં સુધી ખ્રિસ્ત ના આવ્યો, 





મધ્યસ્થ એક વ્યકિત બીજી વ્યકિતને બોલવા મદદ કરે છે 
અથવા બીજી વ્યકિતને કંઈક આપે છે. 


ર૨૫૦ 


નિયમ આપણો બાળશિક્ષક હતો. ખ્રિસ્તના આવ્યા પછી, 
વિશ્રાસ દ્વારા આપણે દેવ સાથે ન્યાયી બની શક્યા. 
ચપહવે વિશ્રાસનો માર્ગ આવ્યો છે. તેથી હવે આપણે 
નિયમની નીચે જીવતા નથી. 

ર૬-9ત્મે બધા ખ્રિસ્તમાં બાપ્તિસ્મા પામ્યા છો. 
તેથી તમે બધાએ ખ્રિસ્ત સાથે વસો પરિધાન કર્યા છે 
આ બતાવે છે કે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં વિશ્વાસ દ્વારા તમે બધાં 
દેવના બાળકો છો. ચહવે યહૂદી અને બિનયહૂદી વચ્ચે 
કૌઈ તફાવત નથી. ગુલામ અને મુક્ત વ્યક્તિ વચ્ચે 
કૌઈ તફાવત નથી. પુરુષ અને સ્રી વચ્ચે કોઈ તફાવત 
નથી. ખ્રિસ્ત ઈસુમાં બધાં એક સમાન છો. ચતમે 
ખ્રિસ્તનાં છો તેથી ઇબ્રાહિમના સંતાન છો. દેવે 
ઇબ્રાહિમને આપેલા વચન થકી તમે બધા દેવના 
આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરો છો. 

મારે તમને આ કહેવું છે: જ્યાં સુધી વારસદાર 
બાળક છે, ત્યાં સુધી તેનામાં અને ગુલામમાં 

કોઈ ફેર નથી. એનો કશો જ અર્થ નથી કે વારસદાર 
બધી જ વસ્તુનો માલિક છે. શા માટે? ચારણ કે જ્યાં 
સુધી તે બાળક છે, તેણે જે લોકોને તેની સંભાળ રાખવા 
પસંદ કર્યા છે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જ પડે છે. 
પરંતુ બાળક જ્યારે તેના પિતાએ નક્કી કરેલી ઉમરનો 
થાય છે ત્યારે તે મુક્ત બને છે. *આપણે માટે પણ 
આવું જ છે. આપણે એક સમયે બાળકો જેવા હતા. 
આપણે આ દુનિયાના બિનઉપયોગી કાયદાઓના ગુલામ 
હતા. 7૪પરંતુ જ્યારે યોગ્ય સમય આવ્યો, દેવે તેના 
દીકરાને મોકલ્યો. દેવના દીકરાનો જન્મ એક સ્રી થકી 
થયો. દેવનો દીકરો નિયમની આધિનતા પ્રમાણે જીવ્યો. 
પદેવે આમ કર્યું કે જેથી જે લોકો નિયમને આધિન હતા 
તેમની સ્વતંત્રતા ખરીદી શકૅ. દેવનો હેતુ આપણને 
તેના સંતાન બનાવવાનો હતો. 

ધતમે દેવના સંતાન છો. તેથી દેવે આપણા હદયમાં 
પોતાના પુત્રનો આત્મા મોકલ્યો છે, જે “અબ્બા, બાપ” 
એમ કહીને હાંક મારે છે. શતેથી તમે હવે પહેલાની 
જેમ ગુલામ નથી. તમે દેવનું બાળક છો. તમે દેવના 
બાળકો છો તેથી તેણે જે વચન આપ્યું છે તે તમને 
આપશે. 


ગલાતીઆના ખિસ્તીઓ પ્રત્યે પાઉલનો પ્રેમ 
«ભૂતકાળમાં તમે દેવને જાણતા ન હતા. તમે જે 
સાચા દેવો નથી તેના ગુલામ હતા. ૯પરંતુ હવે તમે 
સાચા દેવને જાણો છો. ખરેખર, તે એ દેવ જે તમને 
જાણે છે. તો તમે શા માટે તમે તે નિર્બળ અને 


ર૫૧ 


બિનઉપયોગી ઉપદેશના નિયમો કૅ જેનું તમે ભૂતકાળમાં 
પાલન કરતાં હતા તેના તરફ ફરીથી ઈચ્છા રાખીને 
તેઓની ભણી બીજી વાર શા માટે ફરો છો? તમે ફરીથી 
શું તે વસ્તુના ગુલામ થવા ઈચ્છો છો? ૧૦હજુ પણ તમે 
વિશિષ્ટ દિવસો, મહિનાઓ, ત્રકતુઓ અને વરસો વિષેના 
નિયમના શિક્ષણને અનુસરો છો. મને તમારા માટે 
ભય લાગે છે. મને ભય લાગે છે કૅ તમારા માટે મેં 
કરેલું કાર્ય નિરર્થક ગયું છે. 

૧૨માઈઓ અને બહેનો, હું તમારા જેવો જ હતો; 
તેથી તમે મારા જેવા મહેરબાની કરીને બનો. પહેલા 
તમે મારી સાથે ઘણા સારા હતા. ૧3તમે યાદ કરો સૌ 
પ્રથમ હું તમારી પાસે કૅમ આવ્યો હતો. કારણ કૅ હું 
માંદો હતો. તે સમયે મેં તમને સુવાર્તા પ્રગટ કરી. 
૧૪મારી માંદગી તમારા ઉપર બોજારૂપ બની હતી. પરંતુ 
તમે મને ધિક્કાર્યો નહોતો. તમે મારાથી દૂર નાસી ગયા 
નહોતા. તમે મને દેવના દૂતની જેમ આવકાર્યો હતો. 
જાણે કૅ હું પોતે જ દેવનો દૂત હોઉં તે રીતે તમે મને 
અપનાવ્યો હતો. અને હું પોતે જ ઈસુ ખ્રિસ્ત હોઉં તેમ 
તમે મને સ્વીકાર્યો! ૧પ્તે સમયે તમે ઘણા આનંદીત 
હતા. હવે તે ઉલ્લાસ ક્યાં ગયો? મને યાદ છે કૅ તમે 
મારી મદદ માટે શક્ય કંઈ પણ કરવા ઈચ્છતા હતા. જો 
તે શક્ય હોત તો તમે તમારા ચક્ષુઓ ખેંચી કાઢીને મને 
આપી દીધા હોત. હવે જ્યારે હું તમને સત્ય કહું છું 
ત્યારે શું હું તમારો દુશ્મન છું? 

૧9તમને સમજાવવા તે લોકો ઘણો પરિશ્રમ કરે છે. 
પણ એ તમારા પોતાના ભલા માટે નથી. અમારી વિરુદ્ધ 
જવા તે લોકો તમને સમજાવે છે. તેઓ માત્ર તેમને જ 
અને બીજા કોઈને નહિ અનુસરો તેવું ઈચ્છે છે. લોકો 
તમારામાં રસ દાખવે તે સારું છે, જો તેમનો હેતુ શુદ્ધ 
હોય તો. આ હંમેશા સાચું છે. આ હું તમારી સાથે હોઉં 
કૅ તમારાથી દૂર હોઉં, સાચું છે. ૧૧મારા નાનાં બાળકો, 
ફરીથી મને તમારા માટે પીડા થાય છે જે રીતે માતાને 
બાળકને જન્મ આપતી વખતે થાય તે રીતે. મને આવી 
લાગણી થશે જ્યાં સુધી તમે ખ્રિસ્ત જેવાં નહિ બનો. 
ર૦મારી ઈચ્છા છે કે અત્યારે હું તમારી સાથે હોઉં તે 
યોગ્ય છે. તો કંદાચ હું તમારી સાથે હોઉં, અને મારી 
બોલવાની ઢબ બદલી શકું. અત્યારે મને ખબર નથી 
મારે તમારું શું કરવું. 


હાગાર અને સારાનું દણાંત 
અતમારામાંના ઘણા હજુ પણ મૂસાના નિયમ નીચે 
રહેવા માંગે છે. મને કહો, તમને ખબર છે કૅ નિયમ શું 


ગલાતીઓ ૪:૧૦-૩૧ 


કહે છે? રસ્‍પવિત્રશાસ કહે છે કૅ ઇબ્રાહિમને બે પુત્રો 
હંતા. એક પુત્રની મા ગુલામ સી હતી. બીજા પુત્રની 
મા મુક્ત સી હતી. રગ્ગુલામ સીથી ઇબ્રાહિમનો પુત્ર 
માનવ જન્મે તેવી કુદરતી રીતે જન્મેલો હતો. પરંતુ 
મુક્ત સીથી જન્મેલો પુત્ર દેવે ઇબ્રાહિમને વચન આપેલું 
તેના થકી જન્મેલો. 

૨૪આ સાચી વાર્તા આપણે માટે એક ચિત્ર ઊભું કરે 
છે. બે સ્રી, દેવ અને માણસ વચ્ચેના બે કરાર જેવી છે. 
એક કરાર જે દેવે સિનાઈ પર્વત* પર સર્જયો. જે લોકો 
આ કરાર નીચે છે તેઓ ગુલામ જેવા છે. મા કે જેનું 
નામ હાગાર હતું તે આ કરાર જેવી છે. સ્પતેથી હાગાર 
તે અરબસ્તાનમાંના સિનાઈ પર્વત જેવી છે. તે 
યહૂદીઓની દુન્યવી નગરી યરૂશાલેમનું ચિત્ર છે. આ 
નગરી ગુલામ છે અને તેના બધા લોકો નિયમના ગુલામ 
છે. ચ્ધપરંતુ સ્વર્ગીય યરૂશાલેમ જે ઉપર છે તે મુક્ત સ્રી 
જેવું છે. આ આપણી માતા છે. ચ*પવિત્ર શાસમાં લખ્યું 


હ 


"સ્રી કે જે બાળકોને જન્મ નથી આપી શકતી, 
તે તું આનંદ કર. તેં કદી જન્મ આપ્યો નથી. 
આનંદથી પોકાર અને હર્ષનાદ કર! પ્રસુતિની 
પીડાનો તેં કદી અનુભવ કર્યો નથી. સી જે એકલી 
મૂકાયેલી છે તેને વધુ બાળકો હશે જે સીને પતિ 
છે તેના કરતાં પણ વધારે.” 

૧થ/૧/ ૪૪? 


અ-આ્ઇબ્રાહિમનો એક પુત્ર કુદરતી રીતે જન્મ્યો 
હંતો. ઇબ્રાહિમનો બીજો પુત્ર (ઈસહાક) આત્માની 
શક્તિથી જન્મ્યો હતો. તે જન્મ્યો હતો દેવના વચનને 
કારણે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, તમે પણ તે વખતે 
જેમ ઈસહાક હતો તેમ વચન થકી જન્મેલા બાળકો 
છો. જે કુદરતી રીતે જન્મેલો તે પુત્રએ બીજા પુત્ર સાથે 
દુવ્યવહાર કર્યો. આજે પણ તેવું જ છે. ગ૦પરંતુ 
પવિત્રશાસ શું કહે છે? "ગુલામ સી અને તેના પુત્રને 
કાઢી મૂક! મુક્ત સીનો પુત્ર તેના પિતા પાસે છે તે બધું 
જ મેળવશે. પરંતુ ગુલામ સૌના પુત્રને કશું જ મળશે 
નહિ.* ઝતો મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે ગુલામ 
સીના સંતાન નથી. આપણે મુક્ત સીના સંતાન છીએ. 





સિનાઈ પર્વત અરબસ્તાનમાંનો પર્વત જયાં દેવે તેના નિયમો 
મૂસાને આપ્યાં (નિ. ૧૯ અને ર૦). 


"ગુલામ સી અને ... કશું જ મળશે નહિ” ઉત. ૨૧:૧૦. 


ગલાતીઓ ૫:૧-૬:૧ 


તમારી સ્વતંત્રતા જાળવી રાખો 

સ્વતંત્રતામાં જીવવા ખ્રિસ્તે આપણને મુક્ત 

બનાવ્યા. તેથી દઢ રહો, બદલાશો નહિ અને 
નિયમની ગુલામી તરફ પાછા ન વળશો. સાંભળો! હું 
પાઉલ છું. હું તમને કહું છું કે સુન્નત કરાવીને તમે 
નિયમ તરફ પાછા ફરશો, તો પણ તમને ખ્રિસ્તનું કોઈ 
મહત્વ નથી. ફરીથી હું દરેક માણસને ચેતવું છું: જો 
તમે સુન્નતને આવકારી, તો તમારે બધા જ નિયમો 
અનુસરવા જોઈએ. *નિયમશાસ થકી જો તમે દેવ સાથે 
ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો ખ્રિસ્ત સાથેના તમારા 
જીવનનો અંત આવશે તમે દેવની કૃપાથી વિમુખ થયા 
છો. પપરંતુ અમે આશા રાખીએ છીએ. દેવની સાથે 
ન્યાયી બનીશું. અને અમે આ માટે આત્મા દ્વારા આશાની 
રાહ જોઈએ છે. ૬જ્યારે વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્તમય બને 
છે, ત્યારે તેની સુન્નત થઈ છે કે નહિ તે મહત્વનું 
નથી. મહત્વનો તે વિશ્વાસ છે, એ પ્રકારનો વિશ્વાસ કૅ 
જે તેની જાતે પ્રેમ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. 

*તમે સારી રીતે દોડી રધયા હતા. તમે સત્યથી 
આજ્ઞાંકિત હતા. તમને કોણે હવે વધુ લાંબા સમય માટે 
સત્યનો માર્ગ નહિ અનુસરવા સમજાવ્યા? “એ એકં 
(દેવ) જેણે તમને પસંદ કર્યા છે તેના તરફથી તો તે 
સમજાવટ નથી જ આવી. “સાવધ રહેજો! “માત્ર થોડું 
ખમીર આખા લોદાને ફુલાવે છે.” ૧૦મને પ્રભુમાં 
વિશ્રાસ છે કૅ તમે તે જુદા વિચારોમાં માનશો નહિ. તે 
વિચારોથી કૅટલાક લોકો તમને મૂંઝવણમાં મૂકૅ છે. તે 
વ્યક્તિ જે કોઈ હશે તેને શિક્ષા થશે. 

૧૧।રા ભાઈઓ અને બહેનો, લોકોએ સુન્નત 
કરાવવી જ જોઈએ તેવો ઉપદેશ હું આપતો નથી. જો હું 
સુન્નતનો ઉપદેશ આપતો હોઉં તો મને શા માટે સતાવાય 
છે? જો હજુ પણ હું એવો ઉપદેશ આપતો હોઉં કૅ 
લોકોએ સુન્નત કરાવવી જ જોઈએ, તો વધસ્તંભ માટેના 
મારા ઉપદેશ માટે કોઈ સમસ્યા નથી. રહું ઇચ્છું છું કે 
જે લોકો તમારી કનડગત કરે છે તેઓ સુન્નતની સાથે 
ખમીરનો પણ સમાવેશ કરશે. 

૧૨મારા ભાઈઓ અને બહેનો, દેવ તમને મુક્ત થવા 
બોલાવે છે. પરંતુ તમારી સ્વતંત્રતાના બહાના હેઠળ 
એવી વસ્તુ ના કરશો જે તમારા પાપી સ્વભાવને પ્રફૂલ્લિત 
કરે. પરંતુ પ્રેમથી એકબીજાની સેવા કરો. ૧૪સમગ્ર નિયમ 
આ એક જ આજ્ઞામાં સમાવેશ થયો છે: "તું જેમ પોતા 
પર પ્રેમ રાખે છે તેમ તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખ.”* 
૧પતતમે એક બીજાને નુક્સાન પહોંચાડવાનું અને 





"તું જેમ પોતા પર ... પડોશી પર પ્રેમ રાખ” લે. ૧૯:૧૮. 


રપર 


એકબીજાને તોડી પાડવાનું ચાલુ રાખો છો; સાવધ રહો! 
તમે એકબીજાનો સંપૂર્ણ નાશ કરશો. 


આત્મા અને માનવી સ્વભાવ 

વધતો હું તમને કહું છું: આત્માને અનુસરીને જીવો. 
તો તમારો પાપી દેહ ઈચ્છે છે તેવા પાપી કામો તમે 
નહિ કરો. ૧*આપણો દેહ આત્માની વિરુદ્ધ ઈચ્છા કરે 
છે. અને આત્મા જે આપણા પાપી દેહની વિરુદ્ધ છે તે 
ઈચ્છે છે. આ બે ભિન્ન વસ્તુઓ એકબીજાની વિરુદ્ધ 
છે. તેથી તમે જે ખરેખર ઈચ્છો છો, તે વસ્તુ તમે કરતા 
નથી. ૧પરંતુ જો તમે આત્માથી દોરાશો, તો તમે નિયમને 
આધિન નથી. 

૧૯આપણા દેહનાં કામ તો ખુલ્લાં છે એટલે: 
વ્યભિચાર, અપવિત્રતા, વિશ્વાસઘાત, ચ૦જૂઠા દેવની 
પૂજા, મેલીવિધા, વેરભાવ, મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવી, ઈર્ષા, 
અતિક્રોધ, સ્વાર્થપણું, લોકોને એકબીજાની વિરુદ્ધ 
ઉશ્કેરવા, પક્ષાપક્ષી, અદેખાઈ, છાકટાઈ, વિલાસ અને 
આ પ્રકારના એવા કામ. જેમ મેં તમને પહેલા જે રીતે 
ચેતવ્યા હતા, તેમ અત્યારે ચેતવું છું. જે લોકો આવા 
કામો કરે છે, તેઓનું દેવના રાજ્યમાં સ્થાન નથી. રચ્પરંતુ 
પવિત્ર આત્માનું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, 
માયાળપણું, ભલાઈ, વિશ્રાસુપણું, ચગ્નપ્રતા, તથા 
સંયમ છે એવાંની વિરુદ્ધ કોઈ નિયમ નથી જે કહી શકૅ 
કૅ આ વસ્તુઓ ખોટી છે. *7જે લોકો ખ્રિસ્તના છે તેઓએ 
દેહને તેના વિષયો તથા ઈચ્છાઓ સુદ્ધાં વધસ્તંભે જડ્યો 
છે. તેઓએ તેઓની જૂની સ્વાર્થી લાગણીઓનો ત્યાગ 
કર્યો છે અને દુષ્ટ કામો જે તેઓ કરવા ઈચ્છતા હતા 
તેનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. રરઆપણને આપણું નવજીવન 
આત્માથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આપણે આત્માને 
અનુસરવો જોઈએ. ચધઆપણે ઘમંડી થઈને એકબીજાને 
ખીજવવા જોઈએ નહિ. આપણે એકબીજા માટે મુશ્કૅલી 
ઊભી ન કરવી જોઈએ. અને આપણે એકબીજાની ઈર્ષા 
ન કરવી જોઈએ. 


એકબીજાને મદદરૂપ બનો 
દ્ર ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા સમૂહ માંની કોઈ 
એક વ્યક્તિ કંઈક અપરાધ કરે તો તમે લોકો 
આધ્યાત્મિક હોવાને નાતે જે વ્યક્તિ અપરાધ કરે છે 
તેની પાસે જાઓ. તેને ફરીથી સન્નિષ્ટ બનાવવામાં 
મદદરૂપ બનવું જોઈએ. તમારે આ વિનમ્રતાથી કરવું 
જોઈએ. પરંતુ સાવધ રહેજો! તમે પોતે પણ પાપ કરવા 


રપ૩ 


પરીક્ષણમાં પડો. તમારી મુશ્કેલીઓમાં એકબીજાને 
મદદરૂપ થાઓ. જ્યારે તમે આમ કરો ત્યારે વાસ્તવમાં 
ખ્રિસ્તના નિયમને અનુસરો છો. જયારે એક વ્યક્તિ 
વિચારે કૅ તે પોતે મહત્તમ છે પરંતુ તે ખરેખર ન હોય, 
ત્યારે તે વ્યક્તિ પોતાને જ મૂર્ખ બનાવે છે. *કોઈ પણ 
વ્યક્તિએ પોતાની જાતને બીજા લોકો સાથે સરખામણી 
ના કરવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ પોતાના કૃત્યની પોતે 
તપાસ કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી જ પોતે જે કંઈ કર્યું છે 
તે વિષે તે ગર્વ લઈ શકે. પદરેક વ્યક્તિએ પોતાની 
જવાબદારીનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. 

જે વ્યક્તિ દેવનો ઉપદેશ શીખી રહી છે તેણે પોતાની 
પાસે જે કંઈ સારાં વાનાં છે તેમાંથી તેના શીખવનારને 
હિસ્સો આપવો જોઈએ. 


જીવન ખેતરમાં કરેલી રોપણી જેવું છે 

9ભૂલો મા; દેવની મશ્કરી કરાય નહિ. વ્યક્તિ જે 
વાવે છે તે જ તે લણે છે. “જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની 
પાપી જાતને સંતોષવાના હેતુથી રોપણી કરશે, તો તેની 
તે પાપમય જાત તેનું મૃત્યુ લાવશે. પરંતુ આત્માને 
પ્રસન્ન કરવા જો કોઈ વ્યક્તિ રોપણી કરશે, તો તે વ્યક્તિ 
આત્માથી અનંતજીવન પ્રાપ્ત કરશે. ૯સત્કર્મ કરતાં 
આપણે થાકવું નહિ. યોગ્ય સમયે આપણને અનંતજીવન 
દ્વારા પુરષ્કૃત કરવામાં આવશે. કારણ કૅ કાયર ન થઈએ, 
તો યોગ્ય સમયે લણીશું. આપણે સતત પ્રયત્નશીલ 
રહેવું જોઈએ. ૧૦જ્યારે અન્યના લાભાર્થે કાંઈક કરવાની 
આપણને તક હોય, ત્યારે તેમ કરવું જોઈએ. પરંતુ 
વિશ્રાસીઓના પરિવાર માટે આપણે વધારે ખાસ ધ્યાન 
આપવું જોઈએ. 


ગલાતીઓ ૬:ર-૧૮ 


પાઉલના પત્રની પૂર્ણાહૂતિ 

૧૧હું પોતે આ લખી રહ્યો છું. મેં જે ઘણા મોટા 
શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે તેના પ્રત્યે ધ્યાન આપો. 
૧૪છેટલાએક લોકો તમને સુન્નત માટે દબાણ કરે છે. 
તેઓ આમ કરે છે કૅ જેથી અન્ય લોકો તેઓને અપનાવે 
તે માણસોને ભય છે કૅ જો તેઓ માત્ર ખ્રિસ્તના 
વધસ્તંભને જ અનુસરશે તો તેઓ ઉપર જૂલમ 
ગુજારવામાં આવશે. 'ગપરંતુ ખરેખર તો જેઓની સુન્નત 
કરાવે છે તે પોતે જાતે જ નિયમને અનુસરતા નથી. 
પરંતુ તમે સુન્નત કરાવો તેવો આગ્રહ તેઓ રાખે છે. 
જેથી પછી તેઓ તમને જે કરવાની ફરજ તેઓ પાડી 
શક્યા તે વિષે તેઓ બડાઈ મારી શકે. ૧૪હું આશા રાખું 
છું કે આવી બાબત માટે હું પોતે કંદી બડાઈખોર ના 
બનું. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો વધસ્તંભ તે એક જ 
મારે માટે અભિમાનનું કારણ છે. ઈસુના વધસ્તંભ 
ઉપરના મૃત્યુના પરિણામે મારે માટે આ દુનિયા મરી 
ચૂકી છે; અને દુનિયા માટે હું મરી ચૂક્યો છું. ૧પએક 
વ્યક્તિએ સુન્નત કરાવી છે કૅ નથી કરાવી તે બિલકુલ 
મહત્વનું નથી. દેવે સર્જયા છે તેવા નૂતન લોકો થવું તે 
મહત્વનું છે. “જેઓ આ નિયમનું પાલન કરે છે. તે 
સર્વને શાંતિ અને કૃપા હો. અને દેવના સર્વ લોકોને 
પણ. 

૧9તેથી હવે મને વધુ તસ્દી ન પહોંચાડશો. મારા 
શરીર ઉપર ઘણા ઘાનાં ચિહનો છે. અને આ ઘાના 
ચિહનો બતાવે છે કે હું ઈસુ ખ્રિસ્તનો છું. 

૧૮મારા ભાઈઓ અને બહેનો, હું પ્રાર્થના કરું છું કૅ 
આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તમારા આત્માની 
સાથે હો. આમીન. 


એફેસીઓને પત્ર 


વ્‌ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. 
દેવની ઈચ્છાથી હું પ્રેરિત થયો છું. એફેસસમાં 
રહેલા, ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ ધરાવતા, સર્વ દેવના 
સંતો પ્રતિ. 

આપણા દેવ બાપ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી 
તમને કૃપા અને શાંતિ થાઓ. 


ખ્રિસ્તમાં આત્મિક આશીર્વાદ 

પણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ તથા બાપ સ્તુત્ય 
હો. તેણે સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં દરેક આત્મિક આશીર્વાદથી 
આપણને ખ્રિસ્તમાં આશીર્વાદિત કર્યા છે. *વિશ્રનું 
સર્જન થયું તે પહેલા ખ્રિસ્તમાં દેવે અમને પસંદ કર્યા 
છે. દેવે અમને તેની પાસે પવિત્ર અને નિર્દોષ થઈએ તે 
માટે પસંદ કર્યા. પઅને ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પ્રસ્‍થાપિત દેવે, 
વિશ્રનું સર્જન થયું તે પહેલા પણ આપણને તેના સંતાન 
બનાવવા નકંકી કર્યું. દેવ આમ કરવા ઈચ્છતો હતો. 
અને તેમ કરવાથી તે પ્રસન્ન હતો. તેની અદભુત કૃપાને 
કારણે દેવનો મહિમા થયો. દેવે તેની આ કૃપા આપણને 
મુકત રીતે અને ઊદારતાથી આપી. આપણને આ કૃપા 
તેણે ખ્રિસ્તમાં આપી, એ ખ્રિસ્ત કૅ જેને તે ચાહે છે. 
*ખ્રસ્તમય આપણો તેના રકતથી ઉદ્ધાર થયો. દેવની 
સમૃદ્ધ કૃપાથી આપણને પાપોની માફી મળી છે. જવે 
તે કૃપા આપણને ઊદારતાથી અને મુકતપણે આપી. 
તેની રહસ્યપૂર્ણ યોજનાની માહિતી દેવે આપણને પૂરી 
સમજ અને જ્ઞાનથી આપી. આપણે તેના ગૂઢ રહસ્યોને 
જાણીએ. આ બધી જ દેવની ઈચ્છા હતી. અને ખ્રિસ્ત 
થકી આમ કરવાનું તેનું આયોજન હતું. 1૧૦દેવની યોજના 
યોગ્ય સમયે તેના આયોજનને પરિપૂર્ણ કરવાની હતી. 
દેવનું આયોજન હતું કૅ ઈસુ ખ્િસ્તમાં સ્વર્ગમાંની અને 
પૃથ્વીની દરેક વસ્તુનું એકીકરણ થાય. 

૧૧ખ્રસ્તમાં આપણે દેવના લોકો તરીકૅ પસંદ કરાયા. 
દેવે આપણને તેના વારસો બનાવવાનું આયોજન ક્યારનું 
ય કર્યું હતું, કારણ કૅ દેવ એ જ ઈચ્છતો હતો. અને દેવ 
એક છે જે ઈચ્છે છે અને માંગે છે તેને અનુરૂપ બધી 
વસ્તુઓને કરી શકૅ છે. ૧ચજેઓને ખ્રિસ્તમાં આશા હતી 


તેવા આપણે સૌથી પહેલા લોકો હતા. અને આપણે 
દેવના મહિમાની સ્તુતિ કરીએ તે માટે આપણે પસંદ 
કરાયા હતા. 13તમારી સાથે પણ આવું જ છે. તમે 
સત્યનું વચન તમારા તારણની સુવાર્તા સાંભળી. જ્યારે 
તમે આ સુવાર્તા સાંભળી ત્યારે તમે ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ 
કર્યો, અને ખ્રિસ્ત થકી દેવે પવિત્ર આત્મા રૂપે પોતાનું 
ચિહન તમારામાં પ્રસ્‍થાપિત કર્યું. આમ કરવાનું દેવે 
વચન આપ્યું હતું. "દેવે તેના લોકોને જે વચન આપ્યું 
છે તે પરિપૂર્ણ થશે, તેની ખાતરી તે આ પવિત્ર આત્મા 
છે. જે લોકો દેવના છે તેઓને આના થકી સંપૂર્ણ મુક્તિ 
પ્રાપ્ત થશે. આ સર્વનો ધ્યેય દેવના મહિમાને માટે 
સ્તુતિ કરવાનો છે. 


પાઉલની પ્રાર્થના 

૧૫-૧૧આ કારણે જ મારી પ્રાર્થનામાં હંમેશા હું તમને 
યાદ કરું છું. તમારા માટે દેવનો આભાર માનું છું. જ્યારથી 
મેપ્રભુ ઈસુમાં તમારો વિશ્વાસ અને દેવના લોકો પ્રત્યેના 
તમારા પ્રેમ વિષે સાંભળ્યું છે ત્યારથી મે હંમેશા આમ 
કર્યું છે. ૧મે હંમેશા આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દેવ- 
મહિમાવાન પિતાને પ્રાર્થના કરી છે. મે પ્રાર્થના કરી છે 
કૅ તેઓ તમને એવી આત્મિય સમજ આપશે જે તમને 
દેવનો સાચો પરિચય કરાવે-એ પરિચય કૅ જેનું દર્શન 
તેણે કરાવ્યું છે. ૧“હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમારા હદયમાં 
વિશિષ્ટ સમજણનો ઉદય થાય ત્યારે દેવે આપણને પ્રદાન 
કરવા જે આશા માટે બોલાવ્યા છે તેને તમે ઓળખી 
શકશો. તમે એ પણ જાણી શકશો કે દેવે તેના પવિત્ર 
લોકો માટે જે આશીર્વાદનું વચન આપ્યું છે તે સમૃદ્ધ 
અને મહિમાવંત છે. "અને તમે જાણશો કે વિશ્વાસી 
લોકો માટે દેવની શક્તિ મહાન છે. આ શક્તિ એ મહાન 
સામર્થ્ય છે. ૦જેનો ઉપયોગ દેવે ખ્રિસ્તને મૂએલાંમાંથી 
ઉઠાડવા માટે કર્યો હતો. દેવે ખ્વિસ્તને સ્વર્ગમાં પોતાની 
જમણી બાજુ સ્થાન આપ્યું છે. ચંબધા જ રાજયસત્તા, 
અધિકારીઓ, પરાક્રમ, અને રાજાઓ કરતા પણ વધારે 
મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. આ વિશ્વ કે આના પછીના 
વિશ્વમાં કોઈનાં પણ સામર્થ્ય કરતાં ખ્રિસ્તનું સામર્થ્ય 


રપપ 


વધુ મહિમા ધરાવે છે. રદેવે બધી જ વસ્તુઓને ખ્રિસ્તના 
સામર્થ્ય નીચે મૂકી, અને દેવે સર્વ પર તેને મંડળીના 
શિર તરીકૅ (અધિપતિ) નિર્માણ કર્યો. ચગ્મંડળી ખ્રિસ્તનું 
શરીર છે. ખ્રિસ્ત થકી મંડળી ભરપૂર છે. તે સઘળાંને 
સર્વ પ્રકારે પરિપૂર્ણ કરે છે. 


મૃત્યુથી જીવન તરફ 
ભૂતકાળમાં તમારા પાપો અને દેવ વિરુદ્ધના 
અનુંચિત વ્યવહારને કારણે તમારું આત્મીક જીવન 
મરી ગયું હતું. ચ્હા, ભૂતકાળમાં તમે જગત જે રીતે 
જીવે છે તે રીતે જીવ્યા અને તે અપરાધોમાં તમે દુષ્ટ 
વાયુની સત્તાના અધિકારીને અનુસર્યા. અને જે લોકો 
દેવના આજ્ઞાંકિત નથી તેમને તે જ આત્મા અત્યારે 
પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે. ?ભૂતકાળમાં આપણી પાપી 
જાતને પ્રસન્ન કરવાના પ્રયત્નો કરીને તે લોકોની જેમ 
જ આપણે જીવતા હતા. આપણા શરીર અને મનની 
બધી જ લાલસા સંતોષવા આપણે બધું જ કરતા હતા. 
આપણે દુષ્ટ લોકો હતા અને તે માટે આપણે દેવના 
ક્રોધને યોગ્ય હતા કારણ કૅ બીજા બધા લોકોના જેવા જ 
આપણે હતા. 
૪પરંતુ દેવની દયા મહાન છે, અને આપણા પ્રત્યેનો 
તેનો પ્રેમ ગાઢ છે. "આપણે દેવની વિરુદ્ધ જે અનુચિત 
વ્યવહાર કરેલો તે કારણે આત્મિક રીતે આપણે મરી 
ચૂક્યા હતા. પરંતુ દેવે આપણને ખ્રિસ્તની સાથે નવું 
જીવન આપ્યું, તેની કૃપાથી તમારો ઉદ્ધાર થયો છે. 
વે આપણું ખ્રિસ્ત સાથે ઉત્થાન કર્યું અને તેની સાથે 
સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં આપણને સ્થાન આપ્યું. જે 
ખ્રિસ્તમય છે તેવા આપણા માટે દેવે આમ કર્યું. દેવે 
આમ કર્યું કે જેથી બધી ભાવિ પેઢીને તેની કૃપાની 
મહાન સમૃદ્ધિના દર્શન કરાવી શકૅ. આપણને 
ખ્રિસ્તમય બનાવવાની કૃપા કરીને દેવે તેની ભલાઈનાં 
આપણને દર્શન કરાવ્યા. “હું એમ કહેવા માંગું છું કૅ 
તમે કૃપાથી તારણ પામ્યા છો. અને તે કૃપા તમને 
વિશ્રાસથી મળેલી છે. તમે તમારી જાતે તારણ પામ્યા 
નથી. તે દેવનું દાન છે. ૯ના! તમારા કાર્યાથી તમારું 
તારણ થયું નથી. અને તેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની 
જાતે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન મારી શકે. ૧૦દેવે 
આપણને જેવા બનાવ્યા, તેવા આપણે છીએ. કારણ કૅ 
આપણે તેની કૃતિ છીએ, અને સારી કરણીઓ કરવાને 
ખ્રિસ્ત ઈસુમાં આપણને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે. 
તે સારી કરણીઓ વિષે દેવે અગાઉથી એમ ઠરાવ્યું કે 
આપણે તે પ્રમાણે ચાલીએ. 


એફેસીઓ ૧:રર-૨:ર૧ 


ખ્રિસ્તમાં એક 

૧તમે બિનયહ્‌દી તરીકે જન્મ્યા છો કૅ જેમને 
યહૂદીઓ “સુન્નત વગરના” કહે છે. તે યહૂદીઓ કૅ જે 
તમને “સુન્નત વગરના” કહે છે તે પોતાની જાતને 
“સુન્નતવાળા” કહે છે. (તેમની સુન્નત તેઓ પોતે 
પોતાના શરીર પર કરે છે.) ૧૨યાદ રાખજો કૅ ભૂતકાળમાં 
તમે ખ્રિસ્ત વિહીન હતા. તમે ઈસ્રાએલના* નાગરિક 
નહોતા. અને દેવે લોકોને જે વચન આપ્યું હતું, તેની 
સાથે તમે કરારબદ્ધ નહોતા. તમે દેવને ઓળખતા નહોતા 
અને તમારી પાસે કોઈ આશા નહોતી. 'ગહા, કોઈ એક 
સમયે તમે દેવથી ઘણા દૂર હતા પરંતુ હવે ખ્રિસ્ત ઈસુ 
થકી તમે દેવની નજીક આવ્યા છો. ખ્રિસ્તના રક્તથી 
તમે દેવની સાનિધ્યમાં આવ્યા. ”બ્રિસ્તને કારણે હવે 
આપણને શાંતિ પ્રદાન થઈ છે. યહૂદી અને બિનયહૂદીઓ 
અત્યાર સુધી એકબીજાથી વિમુખ હતા જાણે કૅ તેઓની 
વચ્ચે એક દીવાલ ઊભી ના હોય! પરંતુ ખ્રિસ્તે આ 
બંને લોકોને (યહૂદી અને બિનયહૂદી) એકતાનો અનુભવ 
કરાવ્યો. ખ્રિસ્તે પોતાના શરીરનું બલિદાન આપી આ 
બંને પ્રજા વચ્ચેની ધિક્કારની દીવાલનો નાશ કર્યો. 
૧૫યહ્‌દી નિયમમાં ઘણી આજ્ઞાઓ અને નિયંત્રણો 
હતાં.પરંતુ ખ્રિસ્તે આ નિયમનો જ અંત આણ્યો. ખ્રિસ્તનો 
હેતુ બે ભિન્ન પ્રકારના જનસમૂહને (યહૂદી અને 
બિનયહૂદી) એક નૂતન જનસમૂહના રૂપે તેનામાં 
પ્રસ્‍થાપિત કરવાનો હતો. અને આમ કરીને ખ્રિસ્તે શાંતિ 
સ્થાપી. '૧વધસ્તંભના બલિદાનથી ખ્રિસ્તે બે સમૂહ 
વચ્ચેના ધિક્કારનો અંત આણ્યો. અને બે સમૂહને એક 
અંગભૂત બનાવ્યા, તેથી તે તેઓને દેવ સમક્ષ લાવી 
શકૅ. અને વધસ્તંભ ઉપરના પોતાના મૃત્યુથી ખ્રિસ્તે 
આમ કર્યું. ૧૬તમે લોકો જે દેવથી ઘણા જ વિમુખ હતા, 
તેઓને ખિસ્તે શાંતિની સુવાર્તા આપી, અને જે લોકો 
દેવની નજીક હતા તેઓને પણ શાંતિની સુવાર્તા આપી. 
૧, ખ્રિસ્ત થકી જ આપણ બંન્નેને એક આત્મા વડે 
બાપના સાનિંધ્યમાં આવવાનો અધિકાર છે. 

૧૯તો હવે તમે બિનયહ્‌દીઓ, દેવના પવિત્રો માટે 
મહેમાન કૅ અજાણ્યા નથી. હવે તમે દેવના પવિત્રો 
સાથે નાગરિક છો. દેવના કુટુંબના સભ્ય છો. ચ૦તમે 
વિશ્રાસીઓ પ્રેરિતો અને પ્રબોધકોના પાયા પર કંડારી 
કાઢેલી આધારશીલા પર રચાયેલા દેવના આવાસ જેવા 
છો. ખ્રિસ્ત પોતે ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર છે. આ આખો 
આવાસ ખ્રિસ્તમાં એકબીજાની સાથે સંયોજિત છે. અને 
ખ્રિસ્તના પ્રયત્નોથી તેનો વિકાસ થાય છે અને પ્રભુમાં 





ઇઈઝરાએલ યહૂદી પ્રજા (લોકો) 


એફેસીઓ રઃરર-૪ઃ૬ 


વધતાં વધતાં પવિત્ર મંદિર બને છે. રઅને ખ્રિસ્તમાં 
તમે લોકો અન્ય બીજા (યહૂદી) સાથે જોડાઈ ગયા છો. 
તમને તે જગ્યાએ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. જ્યાં આત્મા 
ઘ્વારા દેવનો વાસ છે. 


વિદેશીઓ પ્રતિ પાઉલની સેવા 
હું પાઉલ તમારા માટે ખ્રિસ્ત ઈસુનો બંદીવાન 
૩ છું. તમે લોકો કૅ જે યહૂદી નથી તેમનો પણ હું 
બંદીવાન છું. તમને ખરેખર ખબર છે કે દેવે કૃપા 
કરીને મને આ કામ તમને મદદરૂપ થવા સોપ્યું છે. 
"*ૈવે તેની ગૂઢ યોજના મને જાણવા દીધી. મને તેના 
દર્શન કરાવ્યા જે વિષે મૅ પહેલા પણ થોડું લખ્યું છે. 
”અને મેં પહેલા જે લખ્યું હતું, તે જો તમે વાંચશો તો 
તમને સમજાશે કૅ દેવના ગૂઢ સત્યને હું ખરેખર જાણું 
છું. પલોકો જે અગાઉના સમયમાં જીવતા હતા, તેઓને 
આ ગૂઢ સત્યનું જ્ઞાન કહયું નહોતું. પરંતુ હવે, આત્મા 
દ્વારા, દેવે તેના પવિત્ર પ્રેરિતો અને પ્રબોધકોને આ ગૂઢ 
સત્યનાં દર્શન કરાવ્યાં. '્ગૂઢ સત્ય આ છે કે: દેવના 
પોતાના લોકો માટે જે કાંઈ લભ્ય છે તે બધું જ 
યહૂદીઓની જેમ, બિનયહૂદીઓને પણ લભ્ય બનશે. 
બિનયહૂદીઓ યહૂદીઓ સાથે તેના શરીરના અવયવોમાં 
સહભાગી છે અને ખ્રિસ્ત ઈસુ દ્વારા દેવે આપેલાં વચનના 
તેઓ પણ સહભાગીદાર છે. સુવાર્તાથી બિનયહૂંદીઓને 
આ સર્વ સુલભ થયું છે. 
૭દેવના કૃપાદાનથી, આ સુવાર્તાને કહેવા હું સેવક 
બન્યો હતો. દેવનું સામર્થ્ય જે મારામાં કામ કરે છે 
તેનાથી મને આ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે. “દેવના સર્વ લોકોમાં 
હું બિલકુલ બિનમહત્વનો છું. પરંતુ બિનયહૂદીઓને 
ખ્રિસ્તની અખૂટ સંપત્તિની સુવાર્તા આપવાનું દાન દેવે 
મને આપ્યું છે. એ સંપત્તિની સંપૂર્ણ સમજણ આપણી 
સમજશક્તિની બહાર છે. લજ્યારથી સમયનો આરંભ 
થયો, ત્યારથી જે ગૂઢ સત્ય દેવમાં ગુપ્ત હતું, તે દેવના 
ગૂઢ સત્યને લોકો આગળ પ્રગટ કરવાનું કાર્ય પણ દેવે 
મને સોપ્યું છે. દેવ જ સર્વ વસ્તુઓનો સરજનહાર છે. 
૧૦જે જુદી જુદી પદ્ધતિથી દેવ તેની પ્રજ્ઞાના દર્શન કરાવે 
છે તે સ્વર્ગના દરેક શાસક અને શક્તિઓને બતાવવા 
ઈચ્છતો હતો. મંડળી* ને લીધે તેઓ આ જ્ઞાન જાણશે. 
૧અને સમયની શરૂઆતથી દેવની જે યોજના હતી 
તેને આ અનુકુળ છે. દેવે ખ્રિસ્ત ઈસુ આપણા પ્રભુ થકી 
પોતાની યોજના પ્રમાણે આ કામ કર્યું. ૧૧આપણે 
ખ્રિસ્તમય બનીને અને ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખીને, ભય 





મંડળી દેવનું મંદિર-ખ્રિસ્તમાં તેના લોકો. 


રપદ 


વિના મુક્ત રીતે દેવ સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ શકીએ છીએ. 
૧3થી તમને હું કહું છું કે તમારા માટે જે વેદના થાય 
તેનાથી નાહિંમત કૅ નિરાશ ન થશો. મારી વેદના તમારા 
માટે મહિમા લાવે છે. 


ખ્રિસ્તનો પ્રેમ 

૧૪તેથી પ્રાર્થનામાં હું બાપની આગળ ઘૂંટણે પડુ છું. 
આકાશમાં તેમ જ પૃથ્વી પરના દરેક કુટુંબ પોતે પોતાનાં 
નામ તેની પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે. “કેની મહિમાની 
સંપતિ પ્રમાણે પિતાને હું પ્રાર્થના કરું છું કૅ તે તમને 
તેના આત્મા દ્વારા આંતરિક મનુષ્યત્વમાં બળવાન 
બનવાની શક્તિ આપે. તેના આત્મા દ્વારા તે તમને 
સામર્થ્ય આપશે. 'જહું પ્રાર્થના કરું છું કે વિશ્વાસથી 
તમારાં હદયમાં ખ્રિસ્તનો વાસ હો, અને તમારું જીવન 
પ્રીતિનાં મજબૂત મૂળિયાં પર પાયો નાખીને પ્રીતિમય 
બનાવો. “અને હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે બધા સંતો 
ખ્રિસ્તની પ્રીતિની મહાનતાને સમજી શકવાનું સામર્થ્ય 
પ્રાપ્ત કરો. હું પ્રાર્થના કરું છું કે તે પ્રીતિની પહોળાઈ, 
લંબાઈ, ઊંચાઈ તથા ઊંડાઈ કૅટલી છે તે સમજી શકો. 
૧૫ખ્રિસ્તની પ્રીતિની મહાનતાને સમજવી કોઈ પણ 
વ્યક્તિની જ્ઞાન મર્યાદાની બહાર છે પરંતુ હું પ્રાર્થુ છું કૅ 
તમે તેપ્રેમને સમજી શકો. પછી તમે દેવની સર્વ સંપૂર્ણતા 
પ્રમાણે સંપૂર્ણ થાઓ. 

ર૦દવનું સામર્થ્ય જ્યારે આપણામાં સક્રિય બને, ત્યારે 
તેના થકી આપણે માંગીએ કે ધારીએ તેના કરતાં અનેક 
ઘણું વધારે દેવ સિદ્ધ કરી શકશે. ચમંડળીમાં અને ખ્રિસ્ત 
ઈસુમાં તેનો મહિમા સર્વકાળ સુધી સ્થાપિત રહો. 
આમીન. 


શરીરની એકયતા 

હું પ્રભુમાં આધિન છું તેથી હું બંદી ગૃહમાં છું 
ક અને દેવે તમને તેના લોકો તરીકૅ પસંદ કર્યા છે. 
હું તમને કહું છું દેવના લોકો જેવું જીવન જીવો. ચ્હંમેશા 
વિનમ્ર અને દીન બનો. ધીરજવાન બનો અને પ્રેમથી 
એકબીજાનું સહન કરો. આત્મા દ્વારા તમે શાંતિમાં 
એક થયા છો. સંગઠીત રહેવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખો. 
શાંતિ તમને એકંસૂત્રમાં રાખે. ”જે રીતે એક શરીર અને 
એક આત્મા છે તે જ રીતે દેવે તમને એક આશા રાખવા 
બોલાવ્યા છે. "એક પ્રભુ, એક વિશ્વાસ અને એક 
બાપ્તિસ્મા છે. દેવ ફક્ત એક જ છે અને તે સર્વનો 
પિતા છે. તે બધું જ ચલાવે છે. તે સર્વત્ર અને બધામાં 
સ્થિત છે. 


ર૫૭ 


શખ્રસ્તે આપણને બધાને એક વિશિષ્ટ કૃપાદાન આપ્યું 
છે. ખ્રિસ્તની ઈચ્છા અનુસાર દરેક વ્યક્તિ પુરસ્કૃત છે. 
વેથી ધર્મશાસોમાં કહ્યું છે કે, 


"તે ઊચે આકાશમાં બંદીવાનો સાથે ગયો, અને 
લોકોને દાન આપ્યાં.” 
ગઝતથ/સ ૬૮:૦૮ 


જતે ઊંચે ચઢયો,” તેનો અર્થ શું? એનો અર્થ એ કૅ 
પહેલા તે પૃથ્વી પર નીચે આવ્યો. "તેથી ખ્રિસ્ત પૃથ્વી 
પર નીચે આવેલો, તેનું જ ઉર્ધ્વગમન થયું. ખ્રિસ્ત બધી 
વસ્તુઓને તેનાથી ભરપૂર કરવાને સર્વ આકાશો પર 
ઊંચે ચઢ્યો. ઉઅને તે જ ખ્રિસ્તે જુદી જુદી વ્યક્તિઓને 
ભિન્ન ભિન્ન દાન આપ્યાં. તેણે કૅટલીએક વ્યક્તિઓને 
પ્રેરિતો અને કૅટલાએકને પ્રબોધકો, કૅટલાએક લોકોને 
જઈને સુવાર્તા કહેવાનું કામ સૉપ્યું, જ્યારે કૅટલાએકનું 
કામ સંતોની સંભાળ રાખવાનું અને તેઓને ઉપદેશ 
આપવો તે હતું. *દેવે આ દાન આપ્યાં કૅ જેથી સેવા 
માટે સંતો તૈયાર થઈ શકૅ. તેણે ખ્રિસ્તના શરીરને વધુ 
શક્તિશાળી બનાવવા આ દાનો આપ્યાં. ૧3આ કાર્ય 
ચાલુ રહે જ્યાં સુધી આપણે એજ વિશ્રચાસમાં અને 
દેવપુત્રના એક જ જ્ઞાન વિષે એકસૂત્રી ન બનીએ. 
આપણે પરિપકવ માણસ (સંપૂર્ણ) જેવું બનવું જ 
જોઈએ-એટલે કૅ આપણો એટલો વિકાસ થવો જોઈએ 
કૅ જેથી ખ્રિસ્ત જેવા સર્વ સંપૂર્ણ બનીએ. 

૧૪પછી આપણે બાળક જેવા અથવા મોજાની 
અસરથી દિશાશૂન્ય અથડાતા વહાણ જેવા નહિ હોઈએ. 
આપણે આપણને ઠગવાનો પ્રયત્ન કરતાં અને ભિન્ન 
પ્રકારનો ઉપદેશ આપતા માણસોથી પ્રભાવિત નહિ 
થઈએ. આ લોકો છેતરપીંડી કરીને લોકોને ખોટે માર્ગે 
અનુસરવા માટે યુક્તિનું આયોજન કરે છે. ૧૫ના! આપણે 
પ્રેમથી સત્ય બોલીશું. અને દરેક રીતે ખ્રિસ્ત જેવા બનવા 
આપણો વિકાસ કરીશું. ખ્રિસ્ત શિર છે અને આપણે 
શરીર છીએ. "આખું શરીર ખ્રિસ્ત ઉપર આધારિત છે. 
અને શરીરના પ્રત્યેક અવયવો એકબીજા સાથે સંગઠીત 
અને સંલગ્ર છે. દરેક અંગ પોતાનું કાર્ય કરે છે જેને 
કારણે આખા શરીરનો વિકાસ થાય છે અને તે પ્રેમ 
સાથે વધુ શક્તિશાળી બને છે. 


તમારી જીવનપદ્ધતિ કેવી હોવી જોઈએ 
૧પ્રભુનાં નામે હું તમને આ કહું છું. અને ચેતવું 


છું: જેઓ અવિશ્રાસુ છે તેમના જેવું જીવન જીવવાનું 


એફેસીઓ ૪:૭-૫ઃર 


ચાલું ન રાખો. “તેઓના વિચારોનું મૂલ્ય કશું જ નથી. 
તે લોકો કશું સમજતા નથી, તેઓએ કશું ય સાંભળવાની 
ના પાડી. અને તેથી તેઓ અજ્ઞાની છે, અને તેથી દેવ 
અર્પિત જીવન પણ તેમને મળ્યું નથી. “તેઓએ 
શરમની લાગણી વિના સર્વ પ્રકારના દુષ્કર્મ કરવાને 
આતુરતાથી પોતાને સૉપી દીધા છે. ચ૦૫ણ તમે ખ્રિસ્ત 
પાસેથી એ પ્રમાણે શીખ્યાં નથી. અમને ખબર છે કે 
તમે એના વિષે સાંભળ્યું છે, તમે તેનામાં એકરૂપ થયા 
છો, અને તમને સત્યનું શિક્ષણ મળ્યું છે, હા! ઈસુમાં 
સત્ય છે. ચતમને પહેલાનું જીવન જીવતા અટકી 
જવાની, અને તમારું જૂનું માણસપણું ફેંકી દેવાનું શિક્ષણ 
આપવામાં આવ્યું છે. તે જૂનું માણસપણું વધુ ને વધુ 
અનિષ્ટ બનતું જાય છે. કારણ કૅ દુષ્કર્મા કરવાની ઈચ્છાથી 
લોકોને છેતરે છે. ચ*અને તમારી મનોવૃત્તિઓમાં નવા 
થાઓ. ૨૪અને નવું માણસપણું જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે 
ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સર્જાયેલું છે. 
તે ધારણ કરો. 

ચપતેથી અસત્ય બોલતા તમારે અટકવું જ જોઈએ 
તમારેએ કંબીજા સાથે સત્યભાષી બનવું જોઈએ, કારણ 
કૅઆપણે બધા એ જ શરીરના અવયવો છીએ. *ધજયારે 
તમે ક્રોધિત થાઓ ત્યારે પાપ કરવા ન પ્રેરાશો. અને 
આખો દિવસ ક્રોધિત પણ ન રહેશો. ચશશેતાનને રસ્તો 
ન આપો. જેથી તેનાથી તમે હારી જાઓ. *₹“ચોરી કરનારે 
ચોરી ન કરવી જોઈએ. અને પરિશ્રમ કરવો જોઈએ. 
અને પોતાના હાથનો ઉપયોગ સત્કર્મ માટે કરવો 
જોઈએ. તે પછી તે ગરીબ લોકોને કશુંક આપવા 
શક્તિમાન થઈ શકશે. 

ર૯જ્યારે તમે બોલો, ત્યારે કટુવચન ના બોલો, એવું 
બોલો કે જેની લોકોને જરૂર છે, જે લોકોને શક્તિશાળી 
બનાવવામાં મદદરૂપ નીવડે. આમ કરવાથી તમારું 
સાંભળનારને તમે મદદરૂપ થઈ શકશો. ૦અને પવિત્ર 
આત્મા જેને તમે આધિન છો તે દેવે આપેલી સાક્ષી છે, 
તેથી પવિત્ર આત્માને દુ:ખી ન કરશો. દેવે તમને એ 
આત્મા દર્શાવવા આપ્યો છે કૅ, દેવ યોગ્ય સમયે તમારો 
ઉદ્ધાર કરશે. "દડવા વચન બોલો નહિ, જે બીજા લોકોને 
નુકસાન કરે. કંઈ પણ દુષ્કર્મ કરશો નહિ એકબીજા 
સાથે ભલા થાઓ અને પૂર્ણ પ્રેમાળ બનો. જે રીતે ખ્રિસ્તમાં 
દેવે તમને ક્ષમા આપી છે તેમ તમે એકબીજાને ક્ષમા 
કરો. 

તમે દેવના સંતાનો છો જેને દેવ ચાહે છે. તેથી 
દેવ જેવા થવાનો પ્રયત્ન કરો. રપ્રેમાળ જીવન 

જીવો અને જે રીતે ખ્રિસ્ત આપણને ચાહે છે, તે રીતે 


એફેસીઓ ૫:૩-૩૨ 


અન્ય લોકોને તમે ચાહો. ખ્રિસ્ત આપણે માટે સમર્પિત 
થયો-દેવને અર્પિત તે એક સુમધુર બલિદાન* હતું. 

ગપરંતુ તમારાંમાં વ્યભિચારનું પાપ, અને કોઈ પણ 
પ્રકારનાં અયોગ્ય કાર્યો ન હોવાં જોઈએ. અને વધુ ને 
વધુ મેળવવાની સ્વાર્થી ઈચ્છા પણ તમારામાં ન હોવી 
જોઈએ. શા માટે? કારણ કૅ આવી વસ્તુઓ સંતો માટે 
યોગ્ય નથી. ₹હાસ્યાસ્પદ નિર્લજજ મજાક પણ ન કરવી 
જોઈએ. આ બધી અયોગ્ય વસ્તુઓ કરવાને બદલે તમારે 
દેવની આભારસ્તુતિ કરવી જોઈએ. પતમારે એ વાતની 
ખાતરી રાખવી જોઈએ કે જે વ્યક્તિ વ્યભિચારનું પાપ 
કરે છે તેનું ખ્રિસ્તના રાજ્યમાં કોઈ સ્થાન નથી. જે 
વ્યક્તિ પોતાની જાત માટે વધુ ને વધુ લાલચો રાખે છે 
અને દુષ્ટ કાર્યો કરે છે અને વધારે ને વધારે ઈચ્છા રાખે 
છે તે જૂઠા દેવને ભજવા જેવું છે. 

તમને નિરર્થક વાતો કહીને કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને 
મૂર્ખ ન બનાવે તેનું ધ્યાન રાખો. આવી અનિષ્ટ વસ્તુઓ 
દેવને એવા લોકો પ્રતિ ક્રોધિત બનાવે છે જેઓ આજ્ઞાંકિત 
નથી. *તેથી તેવા લોકો સાથે આ પ્રકારનું વર્તન ન કરો. 
«ભૂતકાળમાં તમે અંધકારમય (પાપ) હતા. પરંતુ હવે 
તમે પ્રભુની જ્યોતથી પ્રકાશિત છો. તેથી પ્રકાશિત 
બાળકોની જેમ જીવો. ૯પ્રકાશ દરેક પ્રકારની ભલાઈ, 
યોગ્ય જીવન અને સત્ય પ્રદાન કરે છે. '”પ્રભુને જે 
પસંદ છે તેવું ન્યાયીપણું શીખો. અંધકારમાં જીવતા 
લોકો જેવાં કામો ના કરો. કારણ કૅ આવા કામોથી કશું 
જ ઉચ્ચતમ ઉદભવતું નથી. અંધારાનાં નિષ્ફળ કામોના 
સાથી ન બનો. પરંતુ તેઓને વખોડો. “છમ કૅ તેઓ 
ખાનગીમાં એવાં કામ કરે છે કૅ જે કહેતાં પણ શરમ 
લાગે છે. *ગ્પરંતુ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કૅ તે 
વસ્તુઓ ખરાબ છે ત્યારે પ્રકાશ તેની અનિષ્ટતાને વધુ 
સ્પષ્ટ રીતે ખૂલ્લી પાડે છે. '”અને બધી જ વસ્તુઓ જે 
આંખો વડે દશ્યમાન બનાવાય છે તે પ્રકાશિત બને 
છે.” તેથી જ અમે કહીએ છીએ: 


“ઓ નિંદ્રાધીન વ્યક્તિ, તું જાગ! મૃત્યુમાંથી ઊભો 
થા, ખ્રિસ્ત તારા પર પ્રકાશિત થશે.” 


૧૫તેથી તમે કૅવી રીતે જીવો છો તે વિષે ખૂબ જ 
ચોક્કસ બનો, અને નિર્બુદ્ધ લોકો જેવું જીવન ના જીવો 
પરંતુ તે લોકોના જેવું જીવન જીવો જે ડાલા છે. ૬મારું 
કહેવું છે કે સુશીલ જીવન જીવવા દરેક સમયનો 
સદુપયોગ કરો કારણ કૅ આ અનિષ્ટ સમય છે. *થતેથી 





બલિદાન દેવને અર્પણ કૅ ભેટ. 


ર૫૮ 


તમારા જીવન પ્રત્યે મૂર્ખ વ્યવહાર ન કરો. પણ તેને 
બદલે પ્રભુ તમારી પાસે શું કાર્ય કરાવવા ઈચ્છે છે તે 
શીખો. “મધપાન કરી મસ્ત ન બનો. તે તમારી 
આત્મિકતાનો નાશ કરશે. પરંતુ આત્માથી ભરપૂર થાઓ. 
૧૯ગીતોથી, સ્તોત્રોથી તથા આત્મિક ગાનોથી 
એકબીજાની સાથે વાતો કરો. તમારાં હદયોમાં પ્રભુનાં 
ગીતો અને ભજનો ગાઓ. ચજહંમેશા આપણા દેવ પિતા 
પ્રત્યે આભારી થાઓ, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે 
તેનો દરેક વસ્તુ માટે આભાર પ્રદર્શિત કરો. 


પત્નીઓ અને પતિઓ 

અતમે ખ્રિસ્તને માન આપો છો તેથી એકબીજાને 
સ્વૈચ્છિક રીતે આધિન થાઓ. 

રસ્પત્નીઓ, જે રીતે પ્રભુની સત્તાને આધિન રહો 
છો તે રીતે તમારા પતિઓની સત્તાને આધિન રહો. 
૨% રીતે ખ્રિસ્ત મંડળીનો અધ્યક્ષ છે, તે રીતે પતિ 
પત્નીનો અધ્યક્ષ છે. મંડળી ખ્રિસ્તનું અંગ છે. અને 
ખ્રિસ્ત શરીરનો ત્રાતા છે. ચ”મંડળી ખ્રિસ્તની અધ્યક્ષતા 
નીચે છે. અને તે જ રીતે બધી પત્નીઓ દરેક બાબતમાં 
તેમના પતિના અધ્યક્ષપણા નીચે હોવી જોઈએ. 

ચપજે રીતે ખ્રિસ્ત મંડળીને ચાહે છે તે રીતે પતિએ 
પોતાની પત્નીને ચાહવી જોઈએ. ચ્ધખ્રિસ્ત મંડળી માટે 
અને મંડળીને પવિત્ર કરવા મૃત્યુ પામ્યો. ખ્રિસ્તે 
સુવાર્તાનો ઉપયોગ કર્યો કૅ જેથી પાણીથી ધોયા જેવી 
નિર્મળ મંડળી તેની જાતને ભેટ કરી શકે. ચખ્રસ્ત 
મૃત્યુ પામ્યો કૅ જેથી તે પોતાની જાતને પૂર્ણ મહિમાવંત 
નવવધૂની જેમ મંડળીને અર્પણ કરી શકૅ. તે મૃત્યુ 
પામ્યો કૅ જેથી મંડળી કોઈ પણ ઉણપ, પાપ વગરની 
શુદ્ધ બને કૅ જેમાં બીજું કોઈ પણ ખોટું તેની સાથે હોય 
નહિ કૅ અનાચારી વસ્તુ ન હોય. *દરેક પતિએ પણ 
પોતે પોતાના શરીરને જે રીતે ચાહે છે તે રીતે તેની 
પત્નીને ચાહવી જોઈએ. જે પુરૃષ તેની પત્નીને ચાહે 
છે તે પોતાની જાતને ચાહે છે. ચ૬શા માટે? કારણ કે 
કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના શરીરને ધિક્કારતી નથી. દરેક 
વ્યક્તિ પોતાના શરીરનુ પાલનપોષણ કરે છે અને તેની 
કાળજી રાખે છે અને ખ્રિસ્ત મંડળી માટેપણ આમ જ 
કરે છે. ૦કારણ કૅ આપણે તેના શરીરના અવયવો 
છીએ. "પવિત્ર શાસ તેથી જ આમ કહે છ કૅ, "માણસ 
પોતાના માતાપિતાને છોડશે અને તેની પત્ની સાથે 
જોડાશે. અને તેઓ બન્ને એક દેહ થશે.”* ચહું ખ્રિસ્ત 
અને મંડળી વિષેના ગૂઢ સત્યની વાત કરું છું જે ખૂબ 





"માણસ પોતાના ... એક દેહ થશે” ઉત. ર:ર૪. 


રપલ૯ 


જ મહત્વનું છે. ગગ્પરંતુ તમારામાંના પ્રત્યેકૅ તેની પત્નીને 
પોતાની જાતની જેમ પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને દરેક 
પત્નીએ પોતાના પતિને માન આપવું જોઈએ. 


માતાપિતા અને સંતાન 
જે રીતે પ્રભુની ઈચ્છા છે તે રીતે બાળકો, તમારા 
માતાપિતાના આજ્ઞાંકિત બનો, જે કરવું યોગ્ય છે. 
રતમારે તમારા માતા અને પિતાને માન આપવું 
જોઈએ.”* આ પહેલી આજ્ઞા છે જેની સાથે વચન 
સંલગ્ન છે. ગતે વચન આ છે: “પછી તમારું બધું જ સારું 
થશે અને પૃથ્વી ઉપર તમને લાંબુ આયુષ્ય મળશે.” * 
૪પિતાઓ, તમારા બાળકો સાથે એવી રીતે ના વર્તો 
કૅ તેઓ ગુસ્સે થાય, તેને બદલે તેઓને સારી તાલીમ 
અને પ્રભુના શિક્ષણથી ઉછેરો. 


દાસો અને માલિક 

પદાસો, આ પૃથ્વી ઉપર તમારા માલિકને માન અને 
ભય સાથે અનુસરો. અને આમ સાચા હદયથી કરો; જે 
રીતે તમે ખ્રિસ્તને અનુસરો છો. “જ્યારે તમારો માલિક 
દેખરેખ રાખતો હોય ત્યારે જ ફક્ત તેને પ્રસન્ન કરવા 
તેની આજ્ઞાનું પાલન ના કરો. પણ તેથી વિશેષ કંઈ 
કરવાની જરૂર છે. તમે જેમ ખ્રિસ્તની આજ્ઞાનું પાલન 
કરો છો તેમ તેની આજ્ઞાનું પાલન કરો. દેવ જે ઈચ્છે છે 
તે તમારે સંપૂર્ણ હદયથી કરવું જોઈએ: 9તમારું કામ 
પ્રસન્નતાથી કરો, જે રીતે તમે પ્રભુની સેવા કરો છો, 
માત્ર લોકોની સેવા કરો છો તે રીતે નહિ. “યાદ રાખો કૅ 
પ્રભુ પ્રત્યેકને, પછી તે દાસ હોય કૅ મુક્ત હોય તેમને 
જેવા શુભકામ કર્યા હોય, તેવો બદલો આપશે. 

લ્માલિકો, એ જ રીતે તમે તમારા દાસો પ્રત્યે ભલું 
વર્તન રાખો. ધમકીનો ઉપયોગ બંધ કરો. યાદ રાખો તે 
એક જે તમારો અને તેઓનો પણ ધણી છે તે આકાશમાં 
છે. અને ધણી (દેવ) દરેક વ્યક્તિનો એક સરખો ન્યાય 
કરે છે. 


દેવનાં સર્વ હથિયારો સજો 
૧૦મારા પત્રને પૂરો કરતાં હું તમને પ્રભુમાં અને 
તેના સામર્થ્યના બળમાં શક્તિમાન થવા કહું છું. ઉદેવનું 
સંપૂર્ણ બખ્તર (રક્ષણ) પહેરો કૅ જેથી તમે શેતાનની દુષ્ટ 





"તમારે તમારા ... આપવું જોઈએ” નિ ર૦:૧ર; પુન. ૫:૧૬ 
“પછી તમારું ... આયુષ્ય મળશે” નિ. ર૦:૧ર; પુન. ૫:૧૬ 


એફેસીઓ ૫:૩૩-૬:ર૪ 


ચાલબાજી સામે લડી શકો. ₹આપણું આ યુદ્ધ આ 
પૃથ્વીના લોકો સામે નથી. પરંતુ આપણે તો અંધકારના 
અધિપતિઓની, અધિકારીઓ અને તેઓની સત્તાઓ 
સામે આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાનાં આત્મિક લશ્કરો સામે 
આપણે લડી રહ્યા છીએ. અને તેથી તમે દેવનાં સર્વ 
હથિયારો સજી લો કૅ, જેથી ભૂંડા દિવસે તમે દઢ ઊભા 
રહી શકો અને તમે યુદ્ધ પૂરું કર્યા પછી પણ શક્તિવર્ધક 
હશો. ૧૪તેથી સત્યથી તમારી કમર બાંધો; અને પ્રામાણિક 
જીવન જીવીને તમારી છાતીનું રક્ષણ કરો. 1પઅને તમારા 
પગે શાંતિની સુવાર્તાની તૈયારીરૂપી જોડાં ધારણ કરો કૅ 
જેથી તમે શક્તિપૂર્વક ઊભા રહી શકો. '5અને વિશ્વાસની 
ઢાલનો પણ ઉપયોગ કરો કૅ જેથી તમે દુષ્ટના બળતા 
ભાલાઓ હોલવી શકશો. દેવના તારણને તમારા ટોપ 
તરીકે અપનાવો. અને આત્માની તલવાર, જે દેવનું 
વચન છે તે લો. “હંમેશા આત્મામાં પ્રાર્થના કરો. 
હરવખત પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરો અને તમારે જરૂરી 
બધી જ વસ્તુની યાચના કરો. આમ કરવા માટે હંમેશા 
તૈયાર રહો. નિરુંત્સાહી થઈ છોડી ના દો અને પ્રભુના 
બધા સંતો માટે પ્રાર્થના કરો. 

૧૯અને મારા માટે પણ પ્રાર્થના કરો કૅ જયારે હું બોલું 
ત્યારે મને દેવ તરફથી શબ્દો પ્રદાન થાય કૅ જેથી ભય 
વિના સુવાર્તાના ગૂઢ સત્યને હું કહી શકું. ચ૦મારું કામ 
સુવાર્તા કહેવાનું છે અને તે હું અહીં બંદીખાનામાંથી 
કરી રલ્યો છું. પ્રાર્થના કરો કૅ જયારે હું સુવાર્તાનો ઉપદેશ 
આપું ત્યારે ભય વિના મારે જે રીતે આપવો જોઈએ તે 
રીતે આપું. 


આખરી અભિવાદન 

“હું તમારી પાસે અમારા ભાઈ તુખિકસને મોકલું 
છું, જેને અમે ચાહીએ છીએ. તે પ્રભુના કાર્ય પ્રત્યે 
વિશ્રાસુ સેવક છે. મારા પ્રત્યે જે કંઈ બની રહ્યું છે તે 
બધું તે તમને કહેશે જેથી તમને ખબર પડશે કૅ હું કૅમ 
છું અને શું કરી રહ્યો છું. રઃમારી ઈચ્છા છે કૅ તમે જાણો 
કૅ અમે કૅમ છીએ અને તમને હિંમત આપવા હું તેને 
મોકલી રલ છું. 

ચ%વ બાપ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી તમને 
શાંતિ તથા વિશ્રાસસહિત પ્રીતિ થાઓ. *7તમે બધા કૅ 
જેઓ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર નિષ્કપટ પ્રીતિ 
રાખો છો તેઓ પર દેવની કૃપા થાઓ. આમીન. 


ફિલિપ્પીઓને પત્ર 


ખ્રિસ્ત ઈસુના સેવકો પાઉલ અને તિમોથી તરફથી 
કુશળતા હો. 
દરેક સંતો જેઓ ખિસ્ત ઈસુમાં છે. અને ફિલિપ્પીમાં 
રહે છે. અને તમારા સર્વ વડીલો અને વિશિષ્ટ 
મદદગારોને. 
દૈવ આપણા બાપ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી 
તમને કૃપા તથા શાંતિ હો. 


પાઉલની પ્રાર્થના 

હું જ્યારે પણ તમને યાદ કરું છું, ત્યારે મારા 
દેવનો આભાર માનું છું. “અને તમારા બધા માટે હું 
હંમેશા આનંદથી પ્રાર્થના કરું છું. પમેં જ્યારે લોકોને 
સુવાર્તા આપી ત્યારે તમે મારી જે મદદ કરી તે માટે હું 
પ્રભુનો આભારી છું. તમે જે દિવસથી વિશ્રાસી બન્યા 
તે દિવસથી તમે મને મદદ કરી. જૈવે તમારામાં શુભ 
કામની શરૂઆત કરી અને તે તમારા પ્રતિ હજુ પણ 
ચાલુ છે. મને ખાતરી છે કૅ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન 
થશે, ત્યારે દેવ તે કામ પૂરું કરશે. ?મને ખબર છે કૅ 
તમારા વિષે આમ વિચારવામાં હું સાચો છું. તમે મારા 
અંતરમાં છો, તેથી હું નિશ્ચિંત છું, હું મારી જાતને 
તમારી ઘણી નજીક અનુભવું છું. હું તમારી સાથે 
આત્મીયતા અનુભવું છું કારણ કૅ મારી સાથે દેવની 
કૃપામાં તમે ભાગીદાર છો. જ્યારે હું જેલમાં હોઉં છું, 
અને જ્યારે હું સુવાર્તાના સત્યમાં બચાવ કરું છું અને 
મક્કમતા દાખવું છું ત્યારે મારી સાથે તમે દેવ કૃપાના 
સહભાગી છો. “દેવ જાણે છે કૅ તમને મળવાને હું 
ઘણો આતુર છું. હું તમને બઘાને ખ્રિસ્ત ઈસુના પ્રેમ 
સાથે ચાહું છુ. 

લ્તમારા માટે મારી આ પ્રાર્થના છે કૅ: 

તમારો પ્રેમ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે; કૅ તમને જ્ઞાન 

શાણપણ પ્રેમ સાથે પ્રાપ્ત થાય; 
૧૦ તમે સારા અને નરસાનો તફાવત સમજી શકો 

અને સારાની પસંદગી કરો જેથી ખ્રિસ્તના 

પુન:આગમન માટે તમે નિમર્ળ અને નિષ્કલંક 

થાઓ. 


૧૧ તમે ઈસુ ખ્રિસ્તની મદદથી ઘણા સારાં કાર્યો 
કરશો જે દેવનો મહિમા વધારશે અને દેવની 
સ્તુતિ કરશે. 


પાઉલની મુશ્કેલી પ્રભુના કાર્યને મદદરૂપ 

૧૨માઈઓ અને બહેનો, હું તમને જણાવવા માગું 
છું કૅ મારી સાથે જે દુ:ખદ બન્યું છે તે સુવાર્તાના ફેલાવામાં 
મદદરૂપ બન્યું છે. *ગહું ખ્રિસ્તમાં વિશ્રાસ ધરાવું છું 
તેથી હું જેલમાં છું તે વાત સ્પષ્ટ બની છે. બધાં જ 
રાજય દરબારનાં રક્ષકો અને બધા લોકો આ વાતથી 
જ્ઞાત છે. '₹હું હજુ જેલમાં છું પરંતુ તે વિષે હવે મોટા 
ભાગના વિશ્રાસીઓને કૉઈક સારું લાગે છે અને તેઓ 
ખ્રિસ્તની સુવાર્તા લોકોને કહેવા માટે વધુ હિંમતવાન 
બન્યા છે. 

'પ્ઠ્ટેટલાક લોકો અદેખાઈ તથા વિરોધથી ખ્રિસ્તની 
સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. જ્યારે બીજા લોકો મદદ કરવાનું 
ઈચ્છે છે તેથી ખ્રિસ્તની સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે. ''આ 
લોકોમાં પ્રેમની લાગણી છે અને તેઓ જાણે છે કે દેવે 
મને સુવાર્તાનો બચાવ કરવાનું કામ સોપ્યું છે. તેથી 
તેઓ ઉપદેશ આપે છે. ૧*પરંતુ પેલા બીજા લોકો સ્વાર્થી 
છે તેથી ઉપદેશ આપે છે. અને ઉપદેશ આપવા માટેનું 
તેમનું કારણ ખોટું છે. તેઓ મારા માટે કૅદખાનામાં 
મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવા માંગે છે. 

૧૮મારે માટે તેઓ મુશ્કેલી ઊભી કરે તેની હું દરકાર 
કરતો નથી. પરંતુ મહત્વનું એ છે કૅ તેઓ લોકોને ખ્રિસ્ત 
વિષે કહે છે. અને મારી એ ઈચ્છા છે કૅ તેઓ આમ કરે, 
પરંતુ તેઓએ યોગ્ય કારણથી આમ કરવું જોઈએ. જો કૅ 
તેઓ ખોટા અને ખરાબ કારણથી પણ આ કરે તેમા હું 
ખુશ છું. હું પ્રસન્ન છું અને રહીશ કારણ કૅ તેઓ 
લોકોને ખ્રિસ્ત વિષે કહે છે. ૧૯તમે મારા માટે પ્રાર્થના 
કરો છો, અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો આત્મા મને મદદ કરે છે. 
તેથી હું જાણું છું કે આ મુશ્કૅલી જ મારું તારણ લાવશે. 
રજ્હું જેની આશા રાખું છું અને ઈચ્છું છું તે એ છે કૅ 
હંમેશની જેમ મારામાં, ખ્રિસ્તની મહાનતાનું મારી આ 
જીંદગીમાં જે મહત્વ છે તે હું દર્શાવી શકું અને ખ્રિસ્તને 


ર૬૧ 


મારા કાર્યો થકી નિરાશ ન કરું. હું જીવું કૅ મરું મારે આ 
કાર્ય કરવું છે. “હું કહેવા માગું છું કૅ કે ખિસ્ત 3 માત્ર એક 
જ મારા જીવનમાં મહત્વનો ના ને મને તો મરણથી 
પણ લાભ થવાનો છે.* રજો હું હમાં જીવતો હં હોઈશ 
હું પ્રભુનાં કાર્યો કરી શકીશ પર પરંતુ હું નથી જાણતો કૅ 

હું ણી પસંદ કરું છું, મરવાનું કૅ જીવવાનું? જીવન 
અને મરણ વચ્ચેની પસંદગી ઘણી મુશ્કેલ છે. આ જીવન 
જીવવાનું હું ઈચ્છું છું અને ખ્રિસ્ત સાથે થઈશ. કારણ 
કૅ તે વધારે સારું છે. ર૪તમારા લોકો માટે મને અહીં આ 
શરીરરૂપે રહેવું વધુ જરૂરી છે. રપમને ખબર છે કૅ તમને 
મારી જરૂર છે અને તેથી હું જાણું છું કૅ હું તમારી સાથે 
રહીશ. તમારા વિશ્વાસની વૃદ્ધિ તથા આનંદને સારું હું 
તમને મદદ કરીશ. ચજ્યારે ફરીથી હું તમારી સાથે 
હોઈશ ત્યારે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં થતો ઘણો જ આનંદ તમે 
અનુભવશો. 

૨9એની ચોક્સાઈ રાખો કૅ ખ્રિસ્તની સુવાર્તાને યોગ્ય 
જીવન તમે જીવો. તેથી હું તમને આવીને મળું કૅ હું 
તમારાથી દૂર હોઉં, હું તમારા શ વિષે સારી વાતો જ સાંભળું. 
મારે સાંભળવું જોઈએ કૅ તમે બધા આત્મીય એકતા 
રાખો છો અને એક ચિત્ત થઈને સાથે મળીને સુવાર્તામાંથી 
જે વિશ્વાસ આવે છે તે માટે કામ કરો છો. ચઅને જે 
લોકો તમારી વિરુદ્ધ છે તેઓનાથી તમે ગભરાતા નથી. 
આ સર્વ વસ્તુઓ દેવની સાબિતી છે કૅ તમારો ઉદ્ધાર 
થયો છે અને તમારા દુશ્મનોનો વિનાશ. “દેવે તમને 
ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ રાખવા સન્માનીત કર્યા છે એટલું જ 
નહિ, પરંતુ ખ્રિસ્ત માટે દુ:ખ સહન કરવાનું માન પણ 
તેણે તમને આપ્યું છે. આ બંને વસ્તુ ખ્રિસ્તનો મહિમા 
વધારે છે. *૦જ્યારે હું હું તમારી સાથે હતો, ત્યારે જે લોકો 
સુવાર્તાની વિરુદ્ધ હતા તેઓની સાથેનો મારો સંઘર્ષ તમે 
જોયો હતો. અને અત્યારે મારી સાથે જે સંઘર્ષ ચાલી 
રહયો છે તે વિષે તમે સાંભળો છો. તમે પોતે પણ તે 
પ્રકારના સંઘર્ષમાંથી પસાર થઈ રહા છો. 


એક થાઓ અને એકબીજાને મદદ કરો 
ખ્રિસ્તમાં એવી કોઈ રીત છે કૅ જે થકી હું તમારી 
રે પાસે કંઈ માગી શકું? શું તમારો મારા પ્રત્યેનો 
પ્રેમ મને દિલાસો આપવા તમને પ્રેરણા આપે છે? શું 
આપણે એક જ આત્માના સહભાગી છીએ? શું તમારામાં 
અ અને મમતા છે? ચ્જો તમારામાં આ સર્વ હં હોય, તો 
હું તમને મારા માટે કંઈક કરવા વિનવું છું. જે મને 





મરણથી ...લાભ થવાનો છે પાઉલ કહે છે કૅ મરણ સારું છે, 
કારણ કૅ મરણ તેને ખ્રિસ્તની નજીક લાવશે. 


ફિલિપ્પીઓ ૧:ર૧-ર:૧૫ 


આનંદથી ભરી દેશે. હું તમારી પાસે માગું છું કે એક જ 
અને એક સરખા વિશ્રાસમાં તમારા બધાના માનસ 
એકં અને સંગઠીત કરો, એકબીજા પ્રત્યેના પ્રેમ માટે, 
એકબીજા સાથે સહમત થવાની બાબતમાં, અને સમાન 
હેતુ સાધવા, સાથે રહીને એક અને સમાન વિચારના 
બનો. _તમે જે કંઈ કાર્ય કરો તે સ્વાર્થ અને અહંકાર 
પ્રેરિત ન કરશો. નમ્ર બનો અને બીજાને તમારા કરતા 
વિશેષ ઉત્તમ ગણો. *તમે દરેક પોતાના હિત પર જ 
નહિ, પણ બીજાઓના હિત પર પણ લક્ષ રાખો. 


ખ્રિસ્ત થકી નિસ્વાર્થ બનવાનું શીખો 

પતમારા જીવનમાં તમારા વિચાર અને વર્તન ખ્રિસ્ત 
ઈસુ જેવાં હોવાં જોઈએ. 

ધખ્રસ્ત પોતે દેવ જેવો હતો અને દેવ સમાન હતો. 
પરંતુ ખ્રિસ્ત દેવને સમાન હોવા છતાં તે સમાનતાને તે 
વળગી રહેવુ જરૂરી માનતો ન હતો. 

*પોતાનું દેવની સમકક્ષ હોવાનું સ્થાન તેણે છોડી 
દીધું. અને દાસ જેવા બનવાનું કબૂલ્યું. તે માનવ તરીકે 
જન્મ્યો અને દાસ જેવો બન્યો. અને જયારે તે માનવ 
તરીકૅ જીવતો હતો, ત્યારે તે દેવ પ્રત્યે આજ્ઞાંકિત રલો 
અને પોતાની જાતે વિનમ્ર બન્યો. તે વધસ્તંભ પર 
મરવાની અણી પર હતો છતાં પણ આશાંકિતિ રલો. 

લંખ્રિસ્ત દેવની આશાનું પાલન કરતો રથો, અને 
દેવને અનુસર્યો તેથી દેવે તેને ઉચ્ચ સ્થાન ઊપર 
બીરાજમાન કર્યો. તેના નામને બધા જ નામો કરતાં 
દેવે શ્રેષ્ઠ જાહેર કર્યું. ૧૦દેવે આ કર્યું કારણ કૅ આકાશમાં, 
પૃથ્વીમાં કૅ પાતાળમાં સ્થિત દરેક વ્યક્તિ ઈસુના નામે 
ઘૂંટણે પડીને નમે તેવી દેવની ઈચ્છા હતી. “દરેક વ્યક્તિ 
કંબૂલ કરશે (કહેશે), “ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે.” જયારે 
તેઓ આમ કહેશે ત્યારે, દેવ બાપનો મહિમા વધશે. 


દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે બનો 

૧૨મારા વહાલા મિત્રો, તમે હંમેશાં આજ્ઞાંકિત રલ 
છો. હું ત્યાં હતો, ત્યારે હમેશાં તમે દેવને અનુસર્યા છો. 
જયારે હું હું તમારી સાથે નથી ત્યારે તમે આજ્ઞાંકિત બનો. 
અને મારી મદદ વગર તમારું તારણ થાય તે વધુ મહત્વનું 
છે. દેવ પ્રત્યે માન અને ભય જાળવી આમ કરો. 13હા, 
દેવ તમારામાં સક્રિય છે. અને દેવ તેની પ્રસન્નતા 
પ્રમાણેનું કાર્ય કરવા તમને મદદ કરશે. અને આમ 
કરવાની શકિત તે તમને પ્રદાન કરશે. 

૧૪8્ોઈ પણ જાતની ફરિયાદ કૅ વાદવિવાદ વગર 
બધું કરો. ૧પત્યારે તમે નિર્દોષ અને નિષ્કલંક બનશો. 


ફિલિપ્પીઓ ર:૧૬-૩:૯ 


તમે દેવના ક્ષતિહીન સંતાન બનશો. પરંતુ તમે તમારી 
આજુબાજુ ઘણા જ દુષ્ટ અને અનિષ્ટ લોકોની વચ્ચે રહો 
છો. આવા લોકોની વચ્ચે, તમે અંધકારની દુનિયામાં 
ઝળહળતા પ્રકાશ જેવા થાઓ. '5તમે તેઓને જે જીવન 
આપે છે તેનો ઉપદેશ આપ્યો તેથી જયારે ખ્રિસ્ત ફરી 
પાછો આવશે ત્યારે મને ગૌરવ થશે. કારણ કૅ હું દોડવાની 
હરીફાઈમાં હતો અને હું જીત્યો. મારું કામ નિરર્થક 
ગયું નથી. 

૧૬તમારો વિશ્વાસ દેવની સેવામાં તમારા જીવનનું 
અર્પણ આપવા તમને પ્રેરશે. તમારા અર્પણ (બલિદાન) 
સાથે કદાચ મારે મારા રક્તનું (મરણ) અર્પણ પણ આપવું 
પડે. પરંતુ જો તેમ થાય, તો મને આનંદ થશે અને તમ 
સર્વ સાથે હરખાઉ છું; અને તમારા બધાની સાથે તેમાં 
ભાગીદાર બનીશ. ૧7તે રીતે તમે પણ આનંદ પામશો 
અને મારી સાથે હરખાશો. 


તિતસ અને એપાફદિતસના સમાચાર 

૧૯પ્રભુ ઈસુમાં તિમોથીને તમારી પાસે મોકલવાની 
હું આશા રાખું છું. તમારા વિષે જાણતા મને ઘણો આનંદ 
થશે. ૨૦મારી પાસે તિમોથી જેવો બીજો કોઈ માણસ 
નથી. તે ખરેખર તમારી કાળજી રાખે છે. “બીજા બધાને 
માત્ર પોતાની જાતમાં રસ છે. તેઓને ઈસુ ખ્રિસ્તના 
કાર્યમાં રસ નથી. ચતમે જાણો છો કૅ તિમોથી કેવા 
પ્રકારનો માણસ છે. જે રીતે એક પુત્ર તેના પિતાની 
સેવા કરે તે રીતે સુવાર્તાના (પ્રસાર) કાર્યમાં તેણે મારી 
સાથે સેવા કરી છે. ચજ્યારે મને ખબર પડશે કૅ મારું શું 
થવાનું છે, ત્યારે તરત જ તેને મોકલવાની મારી યોજના 
છે. ”મને ખાતરી છે કે પ્રભુ મને મદદરૂપ થશે. 
ચપએપાફદિતસ ખ્રિસ્તમાં મારો ભાઈ છે. ખ્રિસ્તની 
સેનામાં તે મારી સાથે સહયોદ્ધો અને મદદગાર છે. 
જ્યારે મારે મદદની જરૂર હતી ત્યારે તમે તેને મારી 
પાસે મોકલ્યો. ચ્ધ્હવે મેં તેને તમારી પાસે મોકલવાનું 
નક્કી કર્યું છે. હું તેને મોકલું છું કારણ કૅ તમને મળવાની 
તેની ખૂબ ઈચ્છા છે. તેની માંદગી વિષે સાંભળવાથી 
તમે લોકો ચિંતીત છો તેનાથી તે પોતે વ્યગ્ર છે. ચ્થ્તે 
માંદો હતો અને મરણની નજીક હતો. પરંતુ દેવે તેને 
અને મને મદદ કરી, કૅ જેથી મને વધુ શોકનું કારણ ન 
મળે. ₹તેથી તેને મોકલવાની મારી ઘણી ઈચ્છા છે. 
જ્યારે તમે તેને જોશો, ત્યારે તમે આનંદીત થશો. અને 
મને તમારી ચિંતા નહિ થાય. ચપ્રભુના નામે તેને ખૂબ 
આનંદથી આવકારજો. અને તેના જેવા માણસનું 


ર૬ર 


બહુમાન કરજો. "બેનું બહુમાન થવું જ જોઈએ કારણ 
કૅ ખ્રિસ્તના કાર્યમાં તેણે લગભગ પોતાનો પ્રાણ અર્પણ 
કરી દીધો. મને મદદ કરવામાં તેણે તેનો જીવ જોખમમાં 
મૂક્યો. આ એવી મદદ હતી જે તમે મને આપી શક્યા 
નહોતા. 


બીજા બધા કરતાં ખ્રિસ્ત વધુ મહત્વનો છે 

અને હવે, મારા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રભુ દ્વારા 
૩ તમને આનંદ પ્રાપ્ત થાઓ. તમને ફરીથી 
લખવામાં મને કોઈ તકલીફ નથી, અને આમ કરવાથી 
તમે વધુ જાગૃત બનશો. ચ્જેઓ અનિષ્ટ કરે છે તેવા 
લોકોથી સાવધ રહેજો. તેઓ કૂંતરા જેવા છે. તેઓ શરીરને 
કાપવા પર ભાર મૂકૅ છે. *આપણે સાચી રીતે સુન્નત 
પામેલા છીએ અને તેના આત્માથી આપણે દેવની સ્તુતિ 
(સેવા) કરીએ છીએ. આપણને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં હોવા 
માટે ગૌરવ છે. અને આપણે આપણી જાતમાં કૅ અન્ય 
કૌઈ આપણા કાર્યમાં વિશ્વાસ નથી મૂકતા. “હું મારી 
જાતમાં વિશ્ચવાસ મૂકવાને શક્તિમાન હોઉં, તો પણ હું 
મારામાં વિશ્રાસ નહિ મૂકું. જો કોઈ વ્યક્તિ એમ માને 
કૅ તેને પોતાની જાતમાં વિશ્વાસ મૂકવા માટે કારણ છે, 
તો તે વ્યક્તિ જાણી લે કૅ મને મારી જાતમાં વિશ્વાસ 
મૂકવા માટે સબળ કારણ છે. પ્હું આઠ દિવસનો હતો, 
ત્યારે મારી સુન્નત થયેલી, હું ઈસ્રાએલી છું અને 
બિન્યામીનના કુળનો છું. હું હિબ્રૂઓનો હિબૂ છું અને 
મારા માતાપિતા હિબ્રૂ હતા, મૂસાનું નિયમશાસ મારે 
માટે ઘણું જ મહત્વનું હતું અને તેથી જ હું ફરોશી 
બન્યો હતો. ધ્હું મારા યહૂદી ધર્મથી એટલો બધો 
ઉત્તેજીત હતો કૅ મેં મંડળીને સતાવેલી. હું જે રીતે 
મૂસાના નિયમ શાસને અનુસર્યો હતો તેમા કોઈ દોષ 
શોધી શકે તેમ નહોતો. એક સમયે, આ બધી જ વસ્તુ 
મારા માટે ઘણી મહત્વની હતી. પરંતુ મેં નક્કી કર્યું કૅ 
ખ્રિસ્ત આગળ આ બધી વસ્તુઓનું કશું જ મૂલ્ય નથી. 
જમાત્ર તે જ વસ્તુઓ નહિ, પરંતુ હવે તો મને લાગે છે 
કૅ ખ્રિસ્ત ઈસુ મારા પ્રભુને પામવાની મહાનતાની 
સરખામણીમાં કોઈ પણ વસ્તુ મહત્વની નથી. ખ્રિસ્તને 
કારણે મેં એ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો અને હવે હું 
જાણું છું કૅ ખ્રિસ્ત આગળ તે બધી વસ્તુઓ તુચ્છ કચરા 
જેવી છે. આ રીતે મને ખ્રિસ્ત મળ્યો. “આને કારણે હું 
ખ્રિસ્ત દ્વારા ન્યાયી છું. હું નિયમશાસને અનુસર્યો એને 
કારણે આ બન્યું નથી. પરંતુ ખ્રિસ્તમાં મારા વિશ્વાસને 
કારણે શક્ય બન્યું હતું . દેવે મારા ખ્રિસ્તમાંના વિશ્વાસનો 


ર૬૩ 


ઉપયોગ મને તેને અનુરૂપ બનાવવામાં કર્યો. ૧જહું માત્ર 
ખ્રિસ્તને અને મૃત્યુમાંથી સજીવન થવાના સામર્થ્યને 
જાણવા માંગું છું. હું ખ્રિસ્તની વ્યથામાં સહભાગી થવા 
માંગું છું અને તેના મરણમાં તેના સમાન થવા માગું છું. 
૧જો હું આમ કરી શકું તો મારી જાતે મૃત્યુમાંથી ઊઠવાની 
આશા હું રાખી શકું. 
ધ્યેય સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન 

૧૨હું નથી કહેવા માંગતો કૅ દેવની જેવી ઈચ્છા હતી 
તેવો જ હું છું. હજી હું તે સિદ્ધિને પામ્યો નથી. પરંતુ તે 
ઘ્યેયને પ્રાપ્ત કરવાના મારા પ્રયત્નો સતત ચાલું છે, 
ખ્રિસ્ત મારી પાસે આમ કરાવવા માંગે છે. અને તેથી 
તેણે જ મને તેનો બનાવ્યો છે. *ગૈમાઈઓ અને બહેનો, 
મને ખબર છે, હું એ સિદ્ધિને નથી પામ્યો પરંતુ હંમેશા 
એક કામ હું કરું છું: કૅ હું ભૂતકાળની વસ્તુઓને ભૂલી 
જાઉં છું. મારી સમક્ષ જે ધ્યેય હોય છે તેને પ્રાપ્ત કરવા 
હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહું છું. ૧7તેથી હંમેશા ધ્યેય પ્રાપ્તિમાં 
હું પ્રયત્નશીલ રહું છું તેથી પુરસ્કૃત થાઉં છું આ પુરસ્કાર 
મારો છે કારણ કૅ ખ્રિસ્ત ઈસુ વડે દેવે મને સ્વર્ગીય 
જીવન માટે બોલાવ્યો છે. 

૧૫આપણે બધા જે આત્મીય રીતે પરિપકવ થયા 
છીએ તેમણે આ રીતે વિચારવું જોઈએ. આમાંની કોઈ 
વસ્તુ સાથે જો તમે સંમત નથી થતા તો, દેવ તમને એ 
સ્પષ્ટ કરશે. “પરંતુ જે સત્ય આપણને લાધી ચૂક્યું છે 
તેને અનુસરવાનું આપણે ચાલુ રાખવું જોઈએ. 

૧9માઈઓ અને બહેનો, તમારે બધાએ મારા જેવું 
જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એમ 
તમને બતાવ્યા પ્રમાણેનું જીવન જે જીવતો હોય તેઓનું 
અનુકરણ કરો. “ઘણા લોકો ખ્રિસ્તના વધસ્તંભના 
દુશ્મન જેવું જીવન જીવે છે. મેં તમને ઘણી વાર આ 
લોકો વિષે કહ્યું છે અને હમણાં પણ તેઓના વિષે રડતાં 
રડતાં કહું છું. '*જે રીતે આ લોકો જીવે છે તેથી તેઓ 
તેઓનો વિનાશ નોંતરે છે અને દેવની સેવા નથી કરતા. 
તેઓનો દેવ તેઓનું પેટ છે, શરમજનક કૃત્યો કરે છે 
અને તેને માટે ગોરવ અનુભવે છે. તેઓ માત્ર પાર્થિવ 
વસ્તુનો જ વિચાર કરે છે. ૨૦આપણું પોતાનું સ્થાન 
આકાશમાં છે અને આપણે આપણા તારનારની 
આકાશમાંથી આવવા માટે રાહ જોઈએ છીએ. આપણો 
તારનાર તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. “તે આપણા નિર્બળ 
શરીરોને બદલી તેઓને તેના પોતાના જેવા મહિમાવાન 
બનાવશે. ખ્રિસ્ત પોતાની શક્તિ કૅ જેના વડે તે બધી 
વસ્તુ ઉપર શાસન કરે છે, તેનાથી આમ કરી શકશે. 


ફિલિપ્પીઓ ૩:૧૦-૪:૧૨ 


કૅટલીક કરવાની વસ્તુઓ 
મારા પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, હું તમને ચાહું 

ક છું અને તમને મળવા ઈચ્છું છું. તમારા કારણે 
મને આનંદ થાય છે અને મને તમારું ગોરવ છે. મારા 
કહ્યાં પ્રમાણે તમે પ્રભુને અનુસરવાનું ચાલુ રાખજો. 

સું યુવદિયા અને સુન્તુખેને, પ્રભુમાં એક ચિત્તના 
થવા કહું છું. અને તમે મારા મિત્રો જેણે મારી સાથે 
વફાદારીપૂર્વક સેવા કરી છે, તેથી આ સ્રીઓને મદદ 
કરવાનું હું તમને કહું છું. આ સીઓએ સુવાર્તાના 
પ્રચારમાં મારી સાથે કામ કર્યું છે. તેઓ ક્લેમેન્ત અને 
બીજા લોકો જે મારી સાથે કામ કરતાં હતા તેઓની 
સાથે કામ કર્યું છે. જીવનના પુસ્તકમાં* તેઓનાં નામ 
લખાઈ ચૂક્યાં છે. 

પ્રભુમાં સદા આનંદ કરો; હું ફરીથી કહું 
આનંદ કરો. 

પદરેક લોકોને જાણવા દો કૅ તમે નમ્ર અને માયાળુ 
છો. પ્રભુ જલદી આવે છે. ૬કશાની ચિંતા ન કરશો. 
પરંતુ તમારે જે કંઈ જોઈએ છે તે દેવ પાસે માંગો અને 
પ્રાર્થના કરો. અને જયારે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે હંમેશા 
આભાસસ્તુતિ સહિત તમારી અરજો દેવને જણાવો. 
શપ્રભુની શાંતિ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારા હદય અને મનનું 
રક્ષણ કરશે. તે શાંતિ એટલી મહાન છે કૅ જેને પ્રભુએ 
આપેલી છે જે આપણે સમજી શકીએ તેમ નથી. 

ભાઈઓ અને બહેનો, જે વસ્તુ સારી છે અને 
ધન્યવાદને પાત્ર છે તેના વિષે વિચારવાનું ચાલુ રાખો, 
જે વસ્તુઓ સત્ય છે, સન્માનીય છે, યથાર્થ અને શુદ્ધ 
છે, સુંદર અને આદરણીય છે તેનો જ વિચાર કરો. “તમે 
મારા દ્વારા શીખેલાં અને મેળવેલાં કાર્ય કરો. મેં તમને 
કહેલું અને તમે જે કરતાં મને જોયો તે સર્વ કરો. અને 
શાંતિનો દેવ તમારી સાથે રહેશે. 


છું કૅ 


પાઉલ ફિલિપીના ખ્રિસ્તીઓનો આભાર માને છે 

૧૦હું પ્રભુમાં ઘણો આનંદીત છું કૅ ફરીથી તમે મારી 
સંભાળ લો છો. તમે હંમેશા મારી સંભાળ લીધી છે, 
પરંતુ તે દર્શાવી શકાઈ નથી. ઉમારે કશાની જરૂર છે 
તેથી હું તમને આમ નથી કહેતો, મારી પાસે જે કંઈ છે 
અને જે કંઈ બની રહ્યું છે, તેનાથી સંતોષ મેળવવાનું હું 
શીખ્યો છું. ૧દરિદ્રી અને સમૃદ્ધ બંને અવસ્થાઓમાં 
કૅવી રીતે જીવવું તે હું જાણું છું, કોઈ પણ વખતે અને 





જીવનનુંપુસ્તકં દેવનું પુસ્તક કૅ જેમાં સર્વ દેવના પસંદ 
કરાએલા લોકોના નામો છે. (પ્રક. ૩:પ; ર૧:ર૭). 


ફિલિપ્પીઓ ૪:૧૩-ર૩ 


ગમે તેવા સંજોગોમાં આનંદી રહેવાનું શીખ્યો છું. મારી 
પાસે ખાવાને પૂરતું હોય કૅ ન હોય, આનંદી રહેવાનું હું 
શીખ્યો છું. મને જરૂરી બધી જ વસ્તુઓ મારી પાસે 
હોય કૅ ના હોય, હું આનંદી રહેવાનું જાણું છું. ૧ગખ્રિસ્તને 
કારણે આ બધું હું કરી શકું છું, કારણ કૅ તે મને આમ 
કરવાનું સામર્થ્ય આપે છે. ૧”પરંતુ જ્યારે મારે મુશ્કેલીઓ 
હંતી ત્યારે તમે મને મદદ કરી તે ઘણું સારું છે. પપતમે 
ફિલિપ્પીના લોકો યાદ કરો જ્યારે મેં ત્યાં સુવાર્તા 
આપવાની શરૂઆત કરેલી. મેં જ્યારે મક્દોનિયા છોડ્યું 
ત્યારે તમારી એક જ મંડળી એવી હતી કે જેણે મને 
મદદ કરી. ૧જહું જ્યારે થેસ્સાલોનિકામાં હતો ત્યારે મારે 
જરૂરી વસ્તુઓ તમે મને ઘણીવાર મોકલી. “*મારે 
ખરેખર તમારા તરફથી દાન નથી જોઈતું. પરંતુ 
આપવાથી જે સારું થાય છે તે તમને મળો તેમ હું ઈચ્છું 


ર્ઘ્૪ 


છું. 1૮મારી પાસે જરૂર કરતાં પણ વધારે છે. મારે જરૂરી 
બધી વસ્તુઓ છે કારણ કૅ એપાફ્રદિતસ તમે આપેલ 
દાન લાવ્યો હતો. તમારું દાન દેવને ઘરેલું મધુર મહેકતા 
અર્પણ જેવુ છે. દેવે તે અર્પણ સ્વીકાર્યું અને પ્રસન્ન 
થયો. "ખ્રિસ્ત ઈસુના મહિમાથી મારો દેવ ઘણો સમૃદ્ધ 
થયો છે. પરંતુ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તેની સમૃદ્ધિનો ઉપયોગ 
તમને જરૂરી બધી વસ્તુઓ આપવામાં કરશે. ૨૦આપણા 
દેવ અને બાપને સર્વકાળ મહિમા હો. આમીન. 

ખ્રિસ્ત ઈસુમાં દેવના બધા જ સંતોને સલામ કહેજો. 
મારી સાથે જે ભાઈઓ છે તેઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે 
છે. ₹દેવના બધા જ સંતો જે મારી સાથે છે તેઓ તમને 
ક્ષેમકુશળ કહે છે. બધા સંતોને અને કૈસરના ઘરનાં 
બધા વિશ્રાસીઓ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. 

ચ્ગ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા (દયા) તમારી સાથે રહો. 


કલોસ્સીઓને પત્ર 


વ્‌ ખ્રિસ્ત ઈસુના પ્રેરિત પાઉલ તરફથી કુશળતા. હું 

પ્રેરિત છું કારણ કૅ દેવ જ તેમ ઈચ્છતો હતો. 

ખ્રિસ્તમાં આપણા ભાઈ તિમોથી તરફથી પણ સલામ. 

જ્લોસ્સામાં રહેતા ખ્રિસ્તમાં આપણા પવિત્ર અને 
વિશ્રાસુ ભાઈઓ અને બહેનોને આપણા દેવ બાપ 
તરફથી કૃપા તથા શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 

મેશા અમે અમારી પ્રાર્થનામાં તમારે સારું દેવનો 
આભાર માનીએ છીએ. દેવ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો 
બાપ છે. *અમે દેવનો આભાર માનીએ છીએ કારણ કૅ 
તમે જે વિશ્ર્વાસ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં ધરાવો છો અને દેવના 
સર્વ સંતો માટે તમને જે પ્રેમ છે તેના વિષે અમે સાંભળ્યું 
છે. પતમને ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ છે. તમારી આશાને કારણે 
તમે દેવના સંતોને પ્રેમ કરો છો. તમે જાણો છો કે જે 
વસ્તુની તમે આશા રાખો છો, તે આકાશમાં સલામત 
છે. તમે તેની આશા જાણવા આવ્યા છો. જ્યારે તમે 
સત્યના ઉપદેશને સાંભળ્યો, સત્ય સંદેશ એ જ સુવાર્તા 
છે. જયારે તમને સુવાર્તા આપવામાં આવી ત્યારે સુવાર્તા 
આશીર્વાદ વરસાવી રહી છે. જ્યારે તમે તે સુવાર્તા પ્રથમ 
સાંભળી અને દેવની કૃપાની (દયા) સત્યતા તમે સમજયા 
તે સમયે પણ આમ જ બન્યું હતું. *એપાફ્રાસ પાસેથી 

તમે દેવની કૃપા વિષે જાણ્યું. એપાફ્રાસ અમારી સાથે જ 

કાર્ય કરે છે, અને અમે તેને ચાહીએ છીએ. તે અમારા 

માટે ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસુ સેવક છે. “પવિત્ર આત્મા તરફથી 
તમને જે પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે તે પણ એપાફ્રાસે અમને 
જણાવ્યું છે. 

લજે દિવસથી અમે આ બાબતો તમારા વિષે સાંભળી 

તે દિવસથી તમારે સારું પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે આ 

બાબતો માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ: 
કૅ તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની 
ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ; 

૧૦ તમે આ બાબતોનો જીવનમાં એ રીતે ઉપયોગ 
કરો કૅ જેથી પ્રભુ તેમના વડે સન્માનિત થાય, 
અને સર્વ પ્રકારે તેનાથી તે પ્રસન્ન થાય; કૅ તમે 
દરેક પ્રકારના સત્કાર્યો કરો અને દેવ અંગેના 
જ્ઞાનમાં વિકસિત થાવ; 


૧૧ કે દેવ તેના મહિમાના સામર્થ્ય પ્રમાણે તમને 
શક્તિશાળી બનાવે, જેથી જ્યારે આપત્તિઓ આવે 
ત્યારે તમે ડગી ન જાવ અને સહનશીલ બનો. 


પછી તમને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. *અને (દેવ) બાપની 
આભાસસ્તુતિ કરો. જે વસ્તુઓ તેણે તમારા માટે તૈયાર 
કરી છે, તેને પામવા માટે તેણે જ તમને યોગ્ય બનાવ્યા 
છે. તેણે આ વસ્તુઓ તેના બધા જ લોકો માટે બનાવી 
છે, કૅ જે લોકો પ્રકાશમાં (સારું) જીવે છે. દેવે આપણને 
અંધકારની (શેતાન) સત્તામાંથી મુક્ત કર્યા છે. અને તે 
જ આપણને તેના પ્રિય પુત્ર (ઈસુ) ના રાજ્યમાં લઈ 
આવ્યો. 1૪પુત્રએ આપણને છોડાવવા માટે કિંમત ચૂકવી 
છે. તેનામાં જ આપણને આપણા પાપોની માફી પ્રાપ્ત 
થઈ છે. 


જ્યારે આપણે ખ્રિસ્ત તરફ દણિ કરીએ છીએ, ત્યારે 
આપણે દેવને નિહાળીએ છીએ 

૧પદ્દોઈ પણ વ્યકિત દેવને જોઈ શકતી નથી. પરંતુ 
ઈસુ દેવની પ્રતિમા જ છે. ઈસુ જ, જે બધી વસ્તુઓનું 
સર્જન કરવામાં આવ્યું છે તેનો શાસક છે. તેના સામર્થ્ય 
વડે દરેક વસ્તુનું સર્જન કરવામાં આવ્યું-આકાશની 
વસ્તુઓ, પૃથ્વીની વસ્તુઓ, દશ્યમાન અને અદશ્ય 
વસ્તુઓ, સમગ્ર આત્મીય સત્તા, અધિકારીઓ, દરેક 
વસ્તુનું સર્જન ખિસ્ત દ્વારા અને ખ્રિસ્ત માટે જ કરવામાં 
આવ્યું. ૧9ક્રોઈ પણ વસ્તુના સર્જન પહેલા ખ્રિસ્ત હતો. 
અને તેના જ કારણે દરેક વસ્તુમાં સાતત્ય છે. ૧ખ્રિસ્ત 
તો શરીરનું એટલે મંડળીનું શિર છે. તે આરંભ, એટલે 


શ્રેષ્ઠ થાય. ૧૯કૅમ કે તેનામાં સર્વ પ્રકારની સંપૂર્ણતા રહે 
એમ બાપને પસંદ પડયું; તેનું પોતાનું જીવન પરિપૂર્ણ 
ખ્રિસ્તમાં હતું તેથી દેવ પ્રસન્ન હતો. ચવ પ્રત્યેક 
વસ્તુને પોતાના માટે ખ્રિસ્ત દ્વારા પુનઃપ્રાપ્ત કરીને પ્રસન્ન 
થયો-પૃથ્વી પરની અને આકાશની વસ્તુઓ. દેવે 
વધસ્તંભના ખ્રિસ્તના રક્ત (મરણ) દ્વારા શાંતિ કરાવી. 


કલોસ્સીઓ ૧:ર૧-ર:૧૨ 


“એક સમયે તમે દેવથી વિખૂટા પડી ગયેલા. મનમાં 
તો તમે દેવના શત્રુ હતા, કારણ કૅ જે દુષ્ટ આચરણ તમે 
કરેલું તે દેવ વિરુદ્ધ હતું. પરંતુ હવે ખ્રિસ્તે તમને 
ફરીથી દેવના મિત્ર બનાવી દીધા છે. જ્યારે તે તેના 
શરીરમાં હતો, ત્યારે ખ્રિસ્તે તેના મરણ દ્વારા આમ કર્યું. 
તે તમને દેવ સમક્ષ લઈ જઈ શકે તેથી ખ્રિસ્તે આમ 
કર્યું. તે તમને દેવ સમક્ષ એવા લોકો તરીકૅ પ્રસ્‍તુત કરે 
છે કૅ જે પવિત્ર છે, જેનામાં કોઈ ક્ષતિ નથી, અને દેવ 
જેને પાપો ગણી તમને પાપી ન ઠેરવી શકૅ. રગ્જો તમે 
સાંભળેલ સુવાર્તામાં વિશ્વાસ ધરાવતા રહેશો, તો ખ્રિસ્ત 
આમ કરશે. તમારે તમારા વિશ્વાસમાં સ્થાપિત અને 
દ્રઢ બનવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. સુવાર્તાએ જે આશા 
તમને પ્રદાન કરી છે તેમાંથી તમારે કદાપિ ચલિત થવું 
જોઈએ નહિ. અને તે સુવાર્તા આખા વિશ્રમાં પ્રગટ 
થઈ છે. હું, પાઉલ, તે સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં મદદ કરું 
છું. 

મંડળી માટે પાઉલનું કાર્ય 

ચતમારા માટે મે જે દુ:ખો સહન કર્યા છે તેનાથી હું 
હમણાં આનંદ અનુભવું છું. ખ્રિસ્તે હજુ પણ તેના શરીર, 
મંડળી, દ્વારા ઘણી યાતનાઓ ભોગવવી પડશે. જે પીડા 
ભોગવવાની છે તેને હું મારા શરીરમાં સ્વીકારું છું. હું 
તેના શરીર, મંડળી માટે યાતના સહું છું. રપદેવે મને 
વિશિષ્ટ કાર્ય સૉપેલું તેથી હું મંડળીનો સેવક બન્યો. આ 
કાર્ય તમને મદદરૂપ થવાનું છે. મારું કાર્ય સંપૂર્ણપણે 
દેવની વાત જણાવવાનું છે. ચપ્રારંભકાળથી જ જેને 
ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું છે તેવો ઉપદેશ ગૂઢ સત્ય છે. 
આ સત્યને સર્વ સંતોથી ગુપ્ત રાખવામાં આવેલું. પરંતુ 
હવે તે ગૂઢ સત્યને દેવના સંતો સમક્ષ જાહેર કરવામાં 
આવ્યું છે. ચ9તેના લોકો આ સમૃદ્ધી અને મહિમાનું 
સત્ય જાણે તેવો નિર્ણય દેવે કર્યો. તે મહિમાની આશા 
તમામ લોકો માટે છે. તે સત્ય જે તમારામાં છે, તે ઈસુ 
ખ્રિસ્ત પોતે જ છે જે મહિમાની આશા છે. “દરેક 
માણસને ખ્રિસ્તમાં સંપૂર્ણ થયેલો રજૂ કરીએ એ માટે 
અમે તેની વાત પ્રગટ કરીએ છીએ. અને દરેક માણસને 
બોધ કરીએ છીએ તથા સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનનો ઉપયોગ 
કરીએ છીએ. બધા જ લોકોને અમે દેવ સમક્ષ એવા 
પ્રસ્‍તુત કરવા માંગીએ છીએ કૅ જેઓ ખિસ્તમાં આત્મિક 
રીતે સંપૂર્ણ થયેલા છે. **આમ કરવા માટે, ખ્રિસ્તે મને 
પ્રદાન કરી છે તે મહાન શક્તિનો હું કાર્ય અને સંઘર્ષ 
કરવામાં ઉપયોગ કંરું છું. તે શક્તિ મારા જીવનમાં 
કાર્યાન્વિત બની છે. 


રદ્દ 


તમને મદદ કરવા માટે હું ઘણી જહેમત ઉઠાવી 
રે રહ્યો છું તે તમે જાણો એમ હું ઈચ્છું છું. અને 
લાવર્દિકિયાના લોકોને જેઓ મને કંદાપિ મળ્યા નથી 
તેઓને પણ હું મદદ કરવા પ્રયાસ કરી રલ છું. ચ્તેઓ 
વિશ્રાસમાં સમૃદ્ધ અને શક્તિશાળી બને જે સમજશક્તિ 
દ્વારા આવે છે અને પ્રેમ વડે એકબીજા સાથે જોડાય 
તેમ હું ઈચ્છું છું. સમજશક્તિ દ્વારા જે ૬ઢ વિશ્વાસ 
ઉદભવે છે, તેમાં તેઓ સમૃદ્ધ બને તેમ હું ઈચ્છું છું. 
દેવે જેને જાહેર કર્યું છે તે મર્મથી તેઓ સંપૂર્ણપણે વાકૅફ 
થાય તેમ હું ઈચ્છું છું. તે સત્ય સ્વયં ખ્રિસ્ત જ છે. 
ખ્રસ્તમાં બધા જ જ્ઞાન તથા બુદ્ધિનો ખજાનો સુરક્ષિત 
રખાયેલો છે. 

*હું તમને આ બાબતો એટલા માટે જણાવું છું કૅ 
ક્રોઈ પણ વ્યક્તિ તમને એવા ખ્યાલોથી મૂર્ખ ન બનાવે 
કૅ જે સારા લાગે ખરાં, પણ હોય ખોટા. પહું સદેહે 
તમારી સાથે નથી, પરંતુ મારું હદય તો તમારી સાથે જ 
છે. તમારું સારું જીવન અને ખિદસ્ત પ્રત્યેનો દ્રઢ વિશ્વાસ 
જોઈને મને આનંદ થાય છે. 


ખ્રિસ્તમય જીવન જીવવાનું ચાલુ રાખો 

ઉમે ખ્રિસ્ત ઈસુ પ્રભુને સ્વીકાર્યો છે. તેથી કોઈ 
પણ પરિવર્તન લાવ્યા વિના તેને અનુસરવાનું ચાલુ 
રાખો. *તમારે ફક્ત ખ્રિસ્ત પર જ આધારિત રહેવું. 
જીવન અને સામર્થ્ય તેના તરફથી આવે છે, તમને 
સત્ય શીખવવામાં આવ્યું છે. તમારે તે સત્ય ઉપદેશ 
અંગે દ્રઢ રહેવાનું ચાલું જ રાખવું જોઈએ. અને હંમેશા 
આભાસસ્તુતિ કરવી જોઈએ. 

“જે અર્થહીન હોય તેવા વ્યર્થ ખ્યાલો કૅ શબ્દો વડે 
કૌઈ વ્યક્તિ તમને દોરે નહિ તે અંગે સાવધ રહો. તેવા 
ખ્યાલો ખ્રિસ્ત તરફથી નહિ, પરંતુ લોકો તરફથી આવતા 
હોય છે. જદેવ સંપૂર્ણપણે ખ્રિસ્તમાં નિવાસ કરે છે. 
૧૦અને ખ્રિસ્તમાં તમે સંપૂર્ણ છો. તમારે બીજા કશાની 
આવશ્યકતા જ નથી. બધા જ શાસકો અને સત્તાઓના 
ઈસુ જ શાસક છે. 

૧ખ્રેસ્તમાં તમને વિવિધ પ્રકારની સુન્નત મળી 
હંતી. જે સુન્નત કૅટલાક માણસોના હાથથી કરવામાં 
આવી ન હતી. મારો મતલબ છે કૅ તમારી પાપી જાતના 
સામર્થ્યથી તમને મુક્ત કરવામાં આવેલા. ખ્રિસ્ત તો 
આ જ પ્રકારની સુન્નત કરે છે. ૧જ્યારે તમે બાપ્તિસ્મા 
પામ્યા, ત્યારે તમારી જીર્ણજાત મૃત્યુ પામી અને ખ્રિસ્તની 
સાથે તમે દટાયા. અને તે બાપ્તિસ્મામાં ખ્રિસ્તની સાથે 
તમને ઉઠાડવામાં આવ્યા, કારણ કૅ દેવના સામર્થ્યમાં 


ર૬૭ 


તમને વિશ્વાસ હતો. જ્યારે તેણે ખ્રિસ્તને મૂએલામાંથી 
ઉઠાડયો ત્યારે દેવના સામર્થ્યને દર્શાવ્યું. ૧3તમે તમારા 
પાપી સ્વભાવ અને તમારી પાપી કાયાની તાકાતથી 
બંધાયેલા હતા, તેથી તમે આત્મિક રીતે મૂએલા હતા. 
પરંતુ ખ્રિસ્ત સાથે દેવે તમને જીવતા કર્યા અને દેવે 
આપણા પાપોની માફી આપી. 17આપણે દેવના 
નિયમનો ભંગ કર્યો તેથી આપણે દેવાદાર બન્યા. જે 
નિયમોને અનુસરવામાં આપણે નિષ્ફળ રહ્યા, તેને 
કરજની યાદી દર્શાવે છે. પરંતુ દેવે આપણું બધું જ કરજ 
માફ કર્યું. દેવે આપણું કરજ લઈ લીધું અને તેને વધસ્તંભ 
પર ખીલાથી જડી દીધું. 'પઆપત્મિક શાસકો અને 
સત્તાઓને દેવે પરાજીત કર્યા. વધસ્તંભ વડે દેવે જય 
મેળવ્યો અને તે શાસકો અને સત્તાઓને પરાજીત કર્યા. 
દેવે જગતને બતાવ્યું કૅ તેઓ સામર્થ્યહીન હતા. 


માનવનિર્મિત નિયમોને ન અનુસરો 

૧૬૧થી કોઈ પણ વ્યક્તિને તમારા માટે ખાવાપીવા 
અંગેના કૅ યહૂદી રિવાજો, (ઉત્સવો, ચાંદરાત,* કે 
વિશ્રામવાર) વિષે કોઈ તમને દોપિત ન ઠરાવે. કોઈ 
પણ વ્યકિતને આ વિષે તમારા માટે નિયમો ના ઘડવા 
દો. "શમૂતકાળમાં, આ બાબતો પડછાયારૂપ હતી કૅ 
જેનું આગમન થઈ રહ્યું છે તે દર્શાવતી હતી. પરંતુ 
નૂતન બાબતો કૅ જેનું આગમન થવાનું હતું તે ખ્રિસ્તમાં 
દેખાઈ છે. જજેટલાક લોકો નમ્રતા અને દૂતોની સેવા 
કરવા ઈચ્છતા હોય, એવું વર્તન કરે છે. તે લોકો હંમેશા 
જે દર્શનો તેઓએ જોયા હોય તેના વિષે કહેતા રહે છે. 
તે લોકોને ન કહેવા દો કે, "તમે આમ કરતા નથી, તેથી 
તમે ખોટા છો.” તે લોકો મૂર્ખ અભિમાનથી ભરપૂર છે. 
કારણ કૅ તેઓ ફક્ત માનવ વિચારોને જ વિચારી શકે, 
દેવના વિચારોને નહિ. “તે લોકો તેમની જાતને શિરનાં 
(ખ્રિસ્ત) નિયંત્રણ હેઠળ રાખતા નથી. સમગ્ર શરીર 
શિર (ખ્રિસ્ત) પર આધારિત હોય છે. ખ્રિસ્તને (શિર) 
લીધે જ શરીરનાં બધા જ અવયવો એકબીજાની દરકાર 
રાખે છે અને એકબીજાને મદદ કરે છે. આ શરીરને 
મજબૂત બનાવે છે. અને તેને સંગઠિત કરે છે. અને 
તેથી દેવ જે રીતે ઈચ્છે છે તે રીતે શરીર વિકાસ પામે 
છે. 

ર૦તમે ખ્રિસ્ત સાથે મૂઆ અને દુન્યવી નિરર્થક 
નિયમોથી મુક્ત થયેલા છો. તેથી તમે હજુ પણ આ 
દુનિયા સાથે સંકળાયેલા હોય તેમ વર્તો છો? મારો આ 





ચાંદરાત યહૂદી મહિનાનો પ્રથમ દિવસ. યહૂદી લોકો માટે 
આ પવિત્ર દિવસ ગણાતો. 


કલોસ્સીઓ ર૨:૧૩-૩:૧૧ 


મતલબ છે, કૅ શા માટે આવા નિયમો પાળો છો: "આ 
ખાશો નહિ,” "પેલું ચાખવું નહિ,” "પેલી વસ્તુને અડકશો 
નહિ?” રઃઆ નિયમો એવી દુન્યવી વસ્તુઓ વિષે 
વાતચીત કરી રહ્યાં છે કૅ જેનો ઉપયોગ કર્યા પછી જેનું 
કૌઈ અસ્તિત્વ જ રહેતું નથી. આ નિયમો તો ફક્ત 
લોકોથી મળેલ આજ્ઞા તથા શિક્ષણ છે, દેવથી નહિ. 
ચ નિયમો સારા લાગે છે. પરંતુ આ નિયમો તો બસ 
માનવ-નિર્મિત ધર્મના ભાગરૂપ છે કૅ જે માણસોને 
નમ્રતાનો ઢોંગ રચવા પ્રેરે છે, અને તેઓના દેહદમન 
માટે પ્રેરે છે. પરંતુ આ નિયમો લોકોને તેઓનો પાપી 
સ્વભાવ જે દુષ્કર્મો ઈચ્છે તે કરાવે છે, તેને અટકાવવામાં 
મદદકર્તા નથી. 


ખ્રિસ્તમાં તમાટું નવું જીવન 
ખ્રિસ્ત સાથે તમને મૂએલામાંથી ઉઠાડવામાં 
થુ આવેલા. તેથી તે વસ્તુઓ જે આકાશમાં છે તે 
પ્રાપ્ત કરવા માટે ઈચ્છા કરો. મારો મતલબ છે કૅ એ 
વસ્તુઓ કૅ જ્યાં ખ્રિસ્ત દેવના જમણા હાથે બેઠેલો છે. 
ફક્ત આકાશની વસ્તુઓ વિષે જ વિચાર કરો, પૃથ્વી 
પરની વસ્તુઓ વિષે નહિ. 

મારી જૂની પાપી જાત મૃત્યુ પામી છે, અને ખ્રિસ્ત 
સાથે દેવમાં તમારું નવું જીવન ગુપ્ત રાખેલ છે. ખ્રિસ્ત 
જ તમારું જીવન છે. જ્યારે તેનું પુનરાગમન થશે, ત્યારે 
તમે તેના મહિમાના સહભાગી બનશો. પખએ માટે પૃથ્વી 
પરના તમામ અવયવો, એટલે વ્યભિચાર, અશુદ્ધતા, 
વિષયવાસના, ભૂંડી ઈચ્છા તથા દ્રવ્યલોભ જે મૂર્તિપૂજા 
છે, તેઓને મારી નાખો. ૬એ કામો દેવને ક્રોધિત કરે 
છે.* શમૂતકાળના તમારા દુષ્ટ જીવનમાં પણ તમે આ 
જ બાબતો કરી છે. 

“પરંતુ હવે તમારા જીવનમાં આ વસ્તુઓને જાકારો 
આપો: જેવી કૅ રીસ, બીજા લોકોની લાગણી દુભાવે 
તેવી વસ્તુઓ બોલવી કૅ કરવી, અને વાતચીત દરમ્યાન 
અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરવો. “એકબીજા સાથે જૂઠું ન 
બોલો. શા માટે? કારણ કૅ તમે તમારું પાપી જીવન તથા 
તેવાં કાર્યો જે તમે અગાઉ કરેલાં તે તો ક્યારનાય છોડી 
દીધાં છે. ૧૦તમે નવું જીવન શરૂ કર્યું છે. તમારા નવા 
જીવનમાં તમે નવા બનાવાયા છો. જેણે તમારું સર્જન 
કર્યુ છે તેના જેવા તમે બની રહાં છો. આ નવું જીવન 
તમને દેવનું સત્ય જ્ઞાન આપે છે. પનવા જીવનમાં 
ગ્રીક અને યહૂદી લોકો વચ્ચે કોઈ ભિન્નતા નથી. જે 





કલમ૬ કૅટલીક ગ્રીક નકલોમાં ઉમેર્યું છે: "દેવને અનુસરતા 
નથી તેવા લોકો વિરુદ્ધ.” 


કલોસ્સીઓ ૩:૧ર-૪:૯ 


લોકોની સુન્નત કરવામાં આવી છે, અને જેની સુન્નત 
કરવામાં નથી આવતી તેવા લોકો વચ્ચે કોઈ ભિન્નતા 
નથી. અથવા તો તે લોકો કૅ જે વિદેશીઓ અથવા 
સિથિયનો છે તેમની વચ્ચે કોઈ ભિન્નતા નથી. સ્વતંત્ર 
લોકો અને દાસો વચ્ચે પણ કોઈ જ ભિન્નતા નથી. 
પરંતુ ખ્રિસ્ત તો બધા જ વિશ્વાસીઓમાં વસે છે. અને 
ખ્રિસ્ત સર્વ તથા સર્વમાં છે. 

૧૪વે તમને પસંદ કર્યા છે અને તમને તેના પવિત્ર 
લોકો બનાવ્યા છે. તે તમને પ્રેમ કરે છે. તેથી હંમેશા 
આ વસ્તુઓ કરો: ધેર્યવાન ને દયાવાન બનો, ભલાઈ 
કરો, દીન, નમ્ર, સહનશીલ બનો. ૫2એકંબીજાને સહન 
કરો, એકબીજાને માફ કરો. જો કોઈ વ્યક્તિ તમારી 
વિરુદ્ધ કોઈ અનુચિત આચરણ કરે, તો તેને તમે માફ 
કરો. બીજા લોકોને માફ કરો કારણ કૅ પ્રભુએ તમને 
માફ કર્યા છે. ૧૬આ બધી જ બાબતો કરો; પરંતુ તે 
બધાથી મહત્વપૂર્ણ એ છે કે, તમે એકબીજાને પ્રેમ કરો. 
તમને દરેકને સંપૂર્ણ એકતામાં સાંકળતું બંધન જ પ્રેમ 
છે. 'પખ્રિસ્ત જે શાંતિ પ્રદાન કરે છે તેના વડે તમારા 
વિચારોને નિયંત્રિત થવા દો. શાંતિ પ્રાપ્તિ અર્થે તમે 
બધા એક જ શરીર* બનવા માટે તેડાયેલા છો. હંમેશા 
આભાસસ્તુતિ કરો. ૧ધખ્રિસ્તની વાતો સર્વ જ્ઞાનમાં 
પુષ્કળતાથી તમારામાં રહે. એકબીજાને શીખવવા માટે 
અને સક્ષમ બનાવવા તમારા સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ 
કરો. ગીતો, સ્તોત્રો અને આત્મિક ગાયનોથી તમારા 
હદયમાં દેવની આભાસસ્તુતિ કરો. *શતમે જે કહો અને 
કરો તે સર્વ પ્રભુ ઈસુના નામે થવા દો. અને તમારા આ 
દરેક કાર્યોમાં, દેવ બાપની આભારસ્તુતિ ઈસુ દ્વારા વ્યક્ત 
કરો. 


અન્ય લોકો સાથે તમારું નવુ જીવન 

૧૮૫ત્નીઓ, તમારા પતિની સત્તાને આધીન રહો. 
પ્રભુમાં આ કામ કરવાની સુયોગ્ય બાબત છે. 

૧પતિઓ, તમે તમારી પત્નીઓ પર પ્રેમ કરો, અને 
તેમના પ્રત્યે કઠોર ન થાઓ. 

બાળકો, તમારા માબાપોની દરેક આજ્ઞાને 
અનુસરો, આ પ્રભુને પ્રસન્ન કરે છે. 

ચપિતાઓ, તમારા બાળકોને ચીડવો નહિ. જો તમે 
તેમના પ્રત્યે કઠોર બનશો, તો પછી તેઓ પ્રયત્નો કરવાનું 
જ છોડી દેશે. 

દાસો, તમારા પૃથ્વી પરના માલિકોની દરેક આજ્ઞા 
પાળો. તમારો માલિક તમને જોઈ શકે તેમ ન હોય 





શરીર ખિસ્તનું આત્મિક શરીર, અર્થાત મંડળી કૅ તેના લોકો. 


૨૬૮ 


તેવા સમયે પણ તમારા માલિકની આજ્ઞાઓનું પાલન 
કરો. તમે તો ખરેખર લોકોને ખુશ કરવા પ્રયત્ન કરી 
રદયા નથી, તમે તો પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા પ્રયત્ન કરી 
રહ્યા છો. તેથી પ્રામાણિકંપણે આજ્ઞાપાલન કરો કારણ કૅ 
તમે પ્રભુનો આદર કરો છો. ચ્ચતમે જે કરી રહયા છો તે 
દરેક કાર્યમાં, તમે જેટલું થઈ શકૅ તેટલું શ્રેષ્ઠ કામ કરો. 
એ રીતે કામ કરો, જાણે લોકો માટે નહિ, પરંતુ પ્રભુ 
માટે કાર્ય કરી રહયા છો. ચયાદ રાખો કૅ પ્રભુ તરફથી 
તમને બદલો મળવાનો છે. તે તમને, તેણે જે તેના 
લોકોને વચન આપેલું તે પ્રદાન કરશે. તમે તો પ્રભુ 
ખ્રિસ્તની સેવા કરી રહા છો. રપયાદ રાખો કૅ કોઈ પણ 
વ્યક્તિ અનુચિત કાર્ય કરશે તે તેના અનુચિત કાર્યને 
કારણે સજાને પાત્ર બનશે. પ્રભુ ને ત્યાં પક્ષપાત નથી. 

ધણીઓ, જે બાબતો તમારા સેવકો માટે સુંદર 

અને ન્યાયી હોય તે તેમને આપો. યાદ રાખો કૅ 
આકાશમાં તમારો પણ ઘણી છે. 


ખ્રિસ્તીઓને કૅટલીક બાબતો કરવા પાઉલ જણાવે છે 

ચ્રાર્થનામાં ખંતથી મંડયા રહો. અને જ્યારે તમે 
પ્રાર્થના કરો, ત્યારે હંમેશા દેવની આભારસ્તુતિ કરો. 
અમારા માટે પણ પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના કરો કૅ દેવ 
અમને તેની સુવાર્તા ફેલાવવાની તક આપે. પ્રાર્થના કરો 
કૅ દેવે જે ખ્રિસ્ત વિષેનું મર્મ પ્રકાશિત કર્યું છે, તેનો 
અમે ઉપદેશ આપી શકીએ. હું કારાગૃહમાં છું કારણ કૅ 
હું આ સત્યનો ઉપદેશ આપું છું. “પ્રાર્થના કરો કૅ આ 
સત્યને હું લોકોને સ્પષ્ટ જાહેર કરી શકું. આ જ મારે 
કરવું જોઈએ. 

પજે લોકો વિશ્વાસુ નથી તેવા લોકો સાથે ડહાપણથી 
વર્તો. તમારા સમયનો સદુપયોગ કરો. 'જ્યારે તમે 
વાતચીત કરો, ત્યારે તમે હંમેશા માયાળુ અને બુદ્ધિમાન 
રહો. પછી જ તમે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તમારે જે રીતે ઉત્તર 
આપવો જોઈએ તે રીતે આપી શકશો. 


પાઉલ સાથેના લોકો વિષેના સમાચાર 

*તુખિક્સ ખ્રિસ્તમા મારો વહાલો ભાઈ છે. પ્રભુમાં 
તે મારી સાથે વિશ્રાસુ સેવક તથા સાથી દાસ છે. તે 
તમને મારી સાથે બની રહેલી તમામ ઘટનાઓ જણાવશે. 
“તેથી જ હું એને મોકલી રથો છું. અમે કૅવી સ્થિતિમાં 
છીએ, તે તમે જાણો એમ હું ઈચ્છું છું. અને તમને 
પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પણ હું એને મોકલી રહ્યો છું. 
૯ઓનેસિમસની સાથે હું એને મોકલી રહ્યો છું. 


ર૬૯ 


ઓનેસિમસ ખ્રિસ્તમાં વિશ્રવાસુ અને વહાલો ભાઈ છે. 
તે તમારા સમૂહમાંથી આવે છે. તુખિકંસ અને 
ઓનેસિમસ તમને અહીં જે કાંઈ બન્યું છે તે જણાવશે. 

૧૦અરિસ્તાર્ખસ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તે મારી 
સાથે અહીં કૅદી છે. અને માર્ક, બાર્નાબાસનો પિત્રાઈ 
પણ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. (માર્ક અંગે શું કરવું તે 
ક્યારનું મેં તમને જણાવી દીધું છે. જો તે ત્યાં આવે, તો 
તમે તેને આવકારજો.) “ઈસુ પણ (તે યુસ્તસના નામે 
પણ ઓળખાય છે) તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. આ જ 
ફક્ત યહૂદી વિશ્વાસુઓ છે કૅ જે મારી સાથે દેવના 
રાજ્ય માટે કાર્ય કરે છે. તેઓ મારા માટે દિલાસારૂપ 
બની રહ્યા છે. 

૧સએપાફ્રાસ પણ તમને ક્ષેમકુશળ કહે છે. તે ઈસુ 
ખ્રિસ્તનો સેવક છે. અને તે તમારા સંઘનો છે. તે હંમેશા 
તમારા માટે આગ્રહથી પ્રાર્થના કરે છે. તે પ્રાર્થે છે કૅ તમે 
આત્મિક રીતે પરિપકવ બનવા માટે વિકાસ પામો અને 


કલોસ્સીઓ ૪:૧૦-૧૮ 


દેવ તમારા માટે ઈચ્છે છે તે દરેક વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત 
થાય. ૧3હું જાણું છું કૅ તેણે તમારા માટે અને લાવદિકિયા 
અને હિયરાપુલિસના લોકો માટે કઠોર પરિશ્રમ કર્યો 
છે. જદેમાસ અને આપણા વહાલા મિત્ર લૂક વેદ પણ 
ક્ષેમકુશળ કહે છે. 

૧પલાવદિકિયાના ભાઈઓ અને બહેનોને ક્ષેમકુશળ 
કહેજો. અને નુમ્ફા અને મંડળી કૅ જે તેના ઘરમાં મળે 
છે, તેમને પણ ક્ષેમકુશળ કહેજો. ૧*આ પત્ર તમારી 
આગળ વાંચ્યાં પછી, તે લાવદિકિયાની મંડળીમાં પણ 
વંચાવવા તેની કાળજી રાખજો. અને લાવદિકિયામાં જે 
પત્ર મેં લખ્યો છે તે પણ તમે વાંચજો. *'આર્ખિપસને 
કહેજો કૅ, "તને પ્રભુએ જે કામ સૉપ્યું છે તે પૂર્ણ કરવા 
સાવધ રહેજે.” 

૧૮હું પાઉલ મારા સ્વહસ્તે આ પત્ર લખી રહ્યો છું 
અને તમને ક્ષેમકુશળ પાઠવી રલ્યો છું, કારાગારમાં મને 
યાદ કરજો. દેવની કૃપા (દયા) તમારા પર થાઓ. 


થેસ્સલોનિકીઓને પહેલો પત્ર 


વ્‌ પાઉલ, સિલ્વાનુસ અને તિમોથી તરફથી 

થેસ્સલોનિકામાં રહેતી મંડળી, તે મંડળી જોગ, 
દેવ બાપમાં અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમને કૃપા અને 
શાંતિ થાઓ. 


થેસ્સલોનિકાના લોકોનો વિશ્વાસ અને જીવન 

જયારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે અમે હંમેશા 
તમારા બધાંનું સ્મરણ કરીએ છીએ અને તમારા બધા 
માટે અમે દેવની આભારસ્તુતિ કરીએ છીએ. "જયારે 
અમે દેવ બાપને પ્રાર્થીએ છીએ ત્યારે તમારા વિશ્વાસને 
કારણે તમે જે કાર્યો કર્યા છે તેના માટે અમે સતત 
દેવનો આભાર માનીએ છીએ. અને તમારા પ્રેમને લીધે 
તમે જે કાર્યો કર્યા છે તેના માટે પણ અમે દેવનો આભાર 
માનીએ છીએ. અને તમે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં 
તમારી આશામાં દઢ બની રહો તે માટે અમે તેનો આભાર 
માનીએ છીએ. *ભાઈઓ અને બહેનો, દેવ તમને પ્રેમ 
કરે છે. અને અમે જાણીએ છીએ કૅ તમને તેના બનવા 
માટે તેણે પસંદ કર્યા છે. પઅમે તમને સુવાર્તા પહોંચાડી 
પરંતુ અમે ફકત શબ્દોનો જ ઉપયોગ ન કર્યો, અમે 
સુવાર્તાને સામર્થ્યસહિત લઈ આવ્યા. અમે તેને પવિત્ર 
આત્મા અને પૂર્ણ જ્ઞાન સહિત લઈ આવ્યા જે સત્ય છે. 
તમારી સાથે અમે ઉપસ્થિત હતા ત્યારે અમે કૅવું જીવન 
જીવતા હતા તે પણ તમે જાણો છો. અમે તમને મદદકર્તા 
થઈએ એ રીતે જીવ્યા હતા. “અને તમે અમારા જેવા 
અને પ્રભુ જેવા બન્યા. તમે ઘણું સહન કર્યું, પરંતુ તમે 
આનંધપૂર્વક પ્રભુની વાત સ્વીકારી. પવિત્ર આત્માએ 
તમને તે આનંદ આપ્યો. થતમે મકંદોનિયા અને 
અખાયામાં તમામ વિશ્રવાસીઓ માટે નમૂનારૂપ બન્યા. 
મારા ધ્વારા મકંદોનિયા અને અખાયામાં પ્રભુની વાત 
ફેલાઈ અને દેવ પ્રતિ તમારો વિશ્વાસ સર્વત્ર પ્રગટ 
થયો છે. તેથી તમારા વિશ્વાસ વિષે અમારે કાંઈ કહેવાની 
જરુર નથી. “અમે જયારે તમારી સાથે હતા ત્યારે જે 
સદભાવપૂર્વક તમે અમને સ્વીકાર્યા તે વિષે લોકો સર્વત્ર 
વાત કરે છે. તમે કેવી રીતે મૂર્તિપૂજા બંધ કરી જીવતા 
અને સાચા દેવની સેવા કરવા તરફ વળ્યા તે વિષે લોકો 


વાત કરે છે. ૧૦તમે મૂર્તિપૂજા બંધ કરી અને હવે તમે 
આકાશમાંથી દેવનો દીકરો આવે તેની પ્રતીક્ષા કરો છો. 
દેવે તે દીકરાને મૂએલામાંથી ઉઠાડયો તે ઈસુ છે, કૅ જે 
આપણને દેવના આવનારા ન્યાયમાંથી બચાવે છે. 


થેસ્સાલોનિકામાં પાઉલનું કામ 
ભાઈઓ અને બહેનો, તમે જાણો છો કૅ અમારી 

રે તમારી સાથેની મુલાકાત નિષ્ફળ નહોતી નીવડી. 
અમે તમારી પાસે આવ્યા તે પહેલા, ફિલિપ્પીમાં અમારે 
ઘણું સહન કરવું પડયું હતું, ત્યાંના લોકો અમારા વિષે 
ઘણા કટુવચનો બોલ્યા. તમે આ બધા વિષે જાણો છો. 
અને અમે જયારે તમારી પાસે આવ્યા ત્યારે, ઘણા લોકો 
અમારી વિરુદ્ધ હતા. પરંતુ આપણા દેવે અમને હિંમતવાન 
બનાવ્યા અને દેવ તેની સુવાર્તા તમને કહેવામાં અમને 
મદદરૂપ થયો. *અમે લોકોને બોધ આપીએ છીએ. 
કોઈએ પણ અમને મૂર્ખ બનાવ્યા નથી. અમે દુષ્ટ નથી. 
અમે લોકોને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરતાં નથી. અમે જે 
કરીએ છીએ તે માટે અમારા કારણો નથી. *ના. અમે 
સુવાર્તા આપીએ છીએ કારણ કૅ સુવાર્તા આપવા માટે 
દેવે અમારી પરીક્ષા કરી છે અને અમારા પર વિશ્વાસ 
મૂકયો છે. તેથી જયારે અમે બોલીએ છીએ, ત્યારે દેવને 
પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, નહિ કૅ માણસોને. 
દેવ એ એક છે જે અમારાં હદયોનો પારખનાર છે. 
પતમે જાણો છો કૅ તમારા વિષે સારું સારું બોલીને તમને 
ખુશામત કરવાનો અમે કંદી પ્રયત્ન કર્યો નથી. અમારે 
તમારા પૈસા નથી જોઈતા કૅ તમારા થકી અમારે અમારો 
કોઈ સ્વાર્થ છુપાવાનો નથી. દેવ જાણે છે કૅ આ સત્ય 
છે. “અમે લોકો તરફથી, તમારા તરફથી, કૅ બીજા કોઈ 
તરફથી પ્રસંશાની અપેક્ષા નથી રાખતા. 

9અમે ખિસ્તના પ્રેરિતો છીએ. અને તેથી અમે જયારે 
તમારી પાસે હતા ત્યારે, તમારી પાસે અમુક કામ કરાવવા 
માટે અમે અમારી સત્તાનો ઉપયોગ કરી શકયા હોત. 
પરંતુ જે રીતે એક મા પોતાના બાળકનું જતન કરે છે, તે 
રીતે અમે તમારા પ્રત્યે વિનમ્ર વર્તાવ કરેલો. અમે 
તમને બહુ પ્રેમ કયો તેથી અમે દેવની સુવાર્તામાં તમારી 


૨૭૧ 


સાથે સહભાગી થતા હતા તે એક આનંદ હતો એટલું 
જ નહિ; અમે અમારા જીવનની સાથે તમારા જીવનમાં 
સહભાગી થતાં પ્રસન્ન થયા હતા. “ભાઈઓ અને 
બહેનો, તમને યાદ છે કૅ રાત અને દિવસ અમે કેટલો 
કઠોર પરિશ્રમ કર્યો હતો. જયારે અમે દેવની સુવાર્તા 
તમને આપતા હતા ત્યારે તમારી પાસેથી વળતર લઈને 
તમને અમે બોજારૂપ બનવા નહોતા ઈચ્છતા. 

૧૦જયારે તમો વિશ્રાસીઓની સાથે અમે હતા ત્યારે, 
અમે પવિત્ર અને સત્યનિષ્ઠ જીવન નિષ્કલંક રીતે 
જીવ્યા હતા, તમે જાણો છો કૅ આ સત્ય છે અને દેવ 
જાણે છે કૅ આ સત્ય છે. "તમે જાણો છો કૅ જેમ બાપ 
પોતાનાં બાળકો સાથે જેવું વર્તન કરે, તેવું વર્તન અમે 
તમારી સાથે કર્યું હતું. અમે તમને પ્રોત્સાહિત કર્યા, 
અમે તમને રાહત પહોંચાડી, અને અમે તમને દેવ 
માટે સારું જીવન જીવવા માટે કહ્યું. દેવ તેના રાજય 
અને મહિમા માટે તમને તેડે છે. 

૧% રીતે, તમે દેવનો સંદેશો સ્વીકાર્યો તે માટે અમે 
દેવની સતત આભાસસ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે અમારી 
પાસેથી તે વચન સાંભળ્યુ, અને તમે તેને માણસોનું 
નહિ પરંતું દેવના વચનોની જેમ સ્વીકાર્યું અને તે ખરેખર 
દેવનું વચન જ છે. અને જે લોકો તેનામાં વિશ્વાસ રાખે 
છે તેનામાં તે કાર્યશીલ બને છે. ભાઈઓ અને બહેનો, 
તમે યહૂદિયામાં ખ્રિસ્ત ઈસુમાં બનેલી દેવની મંડળીઓ 
જેવા છો. યહૂદિયામાં દેવના લોકોએ ત્યાંના બીજા 
યહૂદીઓ દ્વારા ઘણી અનિષ્ટ બાબતો સહન કરી હતી. 
અને તમે પણ તે જ અનિષ્ટ બાબતો તમારા પોતાના 
દેશવાસીઓ દ્વારા સહન કરી રહયાં છો. 'પતે યહૂદીઓએ 
પ્રભુ ઈસુને મારી નાખ્યો. અને તેઓએ પ્રબોધકોને 
પણ મારી નાખ્યા. અને તે યહૂુદીઓએ આપણને તે 
પ્રદેશ યહૂદિયા છોડી જવા દબાણ કર્યું, દેવ તેઓનાથી 
પ્રસન્ન નથી. તેઓ તો બધા જ લોકોની વિરુદ્ધ છે. 
૧૬હ।, તેઓ આપણને બિનયહૂદીઓને શિક્ષણ આપતા 
રોકવા માગે છે. અમે બિનયહૂદીઓને શિક્ષણ આપીએ 
છીએ, જેથી તેઓનું તારણ થઈ શકૅ. પરંતુ પેલા યહૂદીઓ 
તો તેઓનાં કરેલાં જ પાપમાં એક પછી એક પાપ ઉમેરતાં 
જાય છે. દેવનો કોપ હવે તેઓના પર છવાઈ ચૂકયો છે. 


તેઓની ફરીથી મુલાકાત લેવાની પાઉલની ઈચ્છા 

૧૭માઈઓ અને બહેનો, અલ્પ સમય માટે અમે 
તમારાથી વિખૂટા પડયા. (અમે ત્યાં તમારી સાથે ન 
હંતા, પરંતુ વિચારોથી તો અમે તમારી સાથે જ હતા.) 
તમને મળવાની અમારી ઉત્કટ ઈચ્છા હતી, અને તમને 


૧ થેસ્સલોનિકીઓ ર:૯-૩:૯ 


મળવા ખૂબ પ્રયત્નો પણ કર્યા. જહા, અમે તમારી 
પાસે આવવા માંગતા હતા. ખરેખર મેં, પાઉલે ત્યાં 
આવવા ઘણા પ્રયાસો કર્યા, પણ શેતાને અમને અટકાવ્યા. 
૧૯તમે જ અમારી આશા, અમારો આનંદ, અને મુગટ 
છો જેના માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના આવવાના સમયે તેની 
સમક્ષ અમને અભિમાન થશે. ૦ખરેખર તમે જ અમારો 
મહિમા અને આનંદ છો. 
પડે ૧-અમે તમારા સુધી આવી શકયા નહિ, પરંતુ 
થોડી વધારે પ્રતીક્ષા કરવી અમારાં માટે ખૂબ કઠિન 
હતું. તેથી અમે તિમોથીને તમારી પાસે મોકલવાનો 
નિર્ણય કર્યો. અને અમે આથેન્સમાં એકલા રહેવાનું 
નક્કી કર્યુ, તિમોથી આપણો ભાઈ છે. તે દેવ સાથે 
ખ્રિસ્ત વિષેની સુવાર્તા લોકોને કહેવાનું કાર્ય કરે છે. 
અમે તિમોથીને તમારી પાસે તમારા વિશ્વાસમાં તમને 
દઢ કરવાને અને તમને ઉત્તેજન આપવાને મોકલ્યો. 
મે તિમોથીને મોકલ્યો જેથી તમારામાંનો કોઈ અત્યારે 
જે આપત્તિઓ છે, તેનાથી વિચલિત ન થાય. તમે પોતે 
પણ જાણો જ છો કૅ આપણા પર તો આવી મુશ્કેલીઓ 
આવશે જ. *જ્યારે અમે તમારી સાથે હતા, ત્યારે અમે 
તમને જણાવ્યું હતું કે, આપણે સહન કરવાનું થશે. 
અને તમે જાણો છો કૅ જે રીતે અમે કહ્યું હતું તે જ 
પ્રમાણે તે થયું. પતેથી જ તિમોથીને મેં તમારી પાસે 
મોકલ્યો, જેથી કરીને તમારા વિશ્વાસ વિષે હું જાણી 
શકું. હું વધારે પ્રતીક્ષા કરી શકું તેમ ન હતો તેથી મેં તેને 
મોકલ્યો. મને ભય હતો કૅ તે એક (શેતાન) કે જે 
લોકોનું પરીક્ષણ કરે છે તેણે તમારું પણ પરીક્ષણ કર્યું 
હોય, અને તમારો પરાજય કર્યો હોય. તેથી અમારો 
કંઠોર પરિશ્રમ વેડફાઈ ગયો હોત. 
પરંતુ તિમોથી તમારી પાસેથી અમારી પાસે પાછો 
આવ્યો. તેણે તમારા વિશ્વાસ અને પ્રેમના ખુશકારક 
સમાચાર અમને જણાવ્યા. તિમોથીએ અમને જણાવ્યું 
કૅ તમે હંમેશા સારી ભાવનાથી અમારું સ્મરણ કરો છો. 
તેણે અમને જણાવ્યું કે તમે અમને મળવા અત્યંત 
આતુર છો. અને અમારી સાથે પણ તેમ જ છે, અમે 
પણ તમને મળવા અત્યંત ઈચ્છીએ છીએ. શથી 
ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા વિષે જાણીને તમારા 
વિશ્રાસને કારણે અમને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. અમારે 
ઘણી મુશ્કેલીઓ અને પીડાઓ છે, છતાં પણ અમને 
સાંત્વન છે. જો તમે પ્રભુમાં દઢ છો તો આપણું જીવન 
ખરેખર ભરપૂર છે. “તમારે કારણે અમારા દેવ આગળ 
અમે અત્યંત હર્ષ અનુભવીએ છે! તેથી તમારા માટે 
અમે દેવની આભાસસ્તુતિ કરીએ છીએ. પરંતુ જે પરમ 


૧ થેસ્સલોનિકીઓ ૩:૧૦-૪:૧૭ 


આનંદનો અનુભવ અમે કરીએ છીએ તેના માટે અમે 
દેવનો પૂરતો આભાર માની શકતા નથી. ૧૦દિવસ અને 
રાત્રે તમારા માટે અતિશય પ્રાર્થના કરી રહયા છીએ. 
અમે પ્રાર્થી રથા છીએ કૅ તમારા વિશ્વાસમાં જે કંઈ 
ન્યૂનતા હોય તે સંપૂર્ણ કરવા અમે ત્યાં આવી શકીએ, 
તમને પુન: મળી શકીએ અને તમને આવશ્યક બધી 
જ વસ્તુઓ તમને પૂરી પાડી શકીએ. 

૧અમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ દેવ આપણા બાપ અને 
આપણા પ્રભુ ઈસુ તમારા સુધી પહોંચવા માટેનો અમારો 
માર્ગ સરળ બનાવે. *અમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ પ્રભુ 
તમારામાં પ્રેમને વિકસિત કરે. અમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ તે 
તમારામાં એકંબીજા અને અન્ય લોકો માટે ઉત્તરોત્તર 
પ્રેમ વધારો. અમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ જેમ અમે તમને 
પ્રેમ કરીએ છીએ તેમ તમે બધા જ લોકોને પ્રેમ કરો. 
૧3તમારા હદય સુદઢ બને તેથી અમે આમ પ્રાર્થીએ 
છીએ. તેથી જ્યારે આપણા પ્રભુ ઈસુ તેના સર્વ સંતો 
સહિત પધારે, ત્યારે દેવ આપણા બાપની હજૂરમાં તમે 
પવિત્ર અને નિર્દોષ બની શકો. 


દેવને પ્રસન્ન કરતું જીવન 

ભાઈઓ અને બહેનો, હવે મારે તમને બીજી 

કૅટલીક વાતો કહેવાની છે. દેવને પ્રસન્ન કરે તે 
રીતે કૅમ જીવવું તે વિષે અમે તમને દર્શાવ્યુ છે. અને 
તમે તે જ રીતે જીવી રહયા છો. હવે અમે તમને પ્રભુ 
ઈસુમાં જીવવા માટે વધુ ને વધુ આગ્રહ અને પ્રોત્સાહન 
આપીએ છીએ. ચ્તમારે શું કરવું તે બાબતો જે અમે 
તમને કહેલી તે તમે જાણો છો, અમે તમને તે બાબતો 
પ્રભુ ઈસુના અધિકાર વડે જણાવેલી છે. *દેવ ઈચ્છે છે 
કેં, તમે પવિત્ર થાઓ. તમે વ્યભિચારથી દૂર રહો તેમ તે 
ઈચ્છે છે. *તમારામાંની દરેક વ્યક્તિ શરીર પર નિયંત્રણ 
રાખવાનું શીખે તેમ દેવ ઈચ્છે છે. તમારા શરીરનો 
પવિત્રતામાં ઉપયોગ કરો કૅ જે દેવને સન્માનિત કરે 
છે.* પતમારા શરીરનો ભોગ વિલાસ માટે ઉપયોગ ન 
કરો. જે લોકો દેવને જાણતા નથી તે તેમના શરીરનો 
તેવો ઉપયોગ કરે છે. 'તમારામાંના કોઈએ તમારા ભાઈ 
સાથે અનુચિત વ્યવહાર ન કરવો જોઈએ કૅ તેને છેતરવો 
પણ ન જોઈએ. જે લોકો આમ કરે છે તેમને પ્રભુ શિક્ષા 
કરશે. અમે ક્યારનું ય તમને એ બાબત વિષે જણાવ્યું 
છે અને ચેતવ્યા છે. દવે આપણને પવિત્ર થવા તેડયા 





તમારામાંની દરેક ... સન્માનિત કરે છે અથવા, દેવ તમારામાંના 
પ્રત્યેકને શીખવવા માંગે છે કૅ તમે તમારી પત્ની સાથે પવિત્રતામાં 
જીવો અને તેથી દેવને સન્માન મળે છે. 


ર૭ર 


છે. તે આપણે અશુદ્ધ જીવન જીવીએ તેમ ઈચ્છતો 
નથી. “એ માટે જે વ્યક્તિ દેવના ઉપદેશનો અસ્વીકાર 
કરે છે તે માણસનો અસ્વીકાર કરતો નથી, તે દેવનો 
અસ્વીકાર કરે છે. અને દેવ એ એક છે જે તમને તેનો 
પવિત્ર આત્મા પ્રદાન કરી રથો છે. 

લખ્રિસ્તમાં તમારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે પરસ્પર 
પ્રેમ રાખવા અંગે તમને કંઈ લખવાની અમારે જરૂર 
નથી. દેવે તમને એકબીજાને પ્રેમ કરવા માટે બોધ 
આપ્યો જ છે. ૧૦સાચી રીતે સમગ્ર મકંદોનિયાના બધા 
જ ભાઈઓ અને બહેનોને તમે પ્રેમ કરો છો. ભાઈઓ 
અને બહેનો, હવે તેઓને તમે વધુ પ્રેમ કરો માટે અમે 
તમને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. 

૧૧[તિપૂર્ણ જીવન માટે તમે જે કંઈ કરી શકો તે 
કરો. તમારું પોતાનું કામકાજ સંભાળો. તમારું પોતાનું 
જ કામ કરો. તમને આમ કરવાનું અમે ક્યારનું ય 
જણાવેલ છે. "જો તમે આ બાબતો કરશો, તો જે લોકો 
વિશ્રાસીઓ નથી તે પણ તમારી જીવનપદ્ધતિને માનની 
દષ્ટિથી જોશે. અને તમારે તમારી આવશ્યકતાઓ માટે 
બીજા પર આધારિત નહિ બનવું પડે. 


પ્રભુનું આગમન 

૧૩માઈઓ અને બહેનો, જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે 
તેઓ વિષે તમે જાણો તેમ અમે ઈચ્છીએ છીએ. જેથી 
બીજા માણસો જેઓને આશા નથી અને ખેદ કરે છે 
તેમ તમે તેઓની જેમ ખેદ કરો એવું અમે ઈચ્છતા 
નથી. ૧૪અમે વિશ્વાસ કરીએ છીએ કૅ ઈસુ મરણ પામ્યો. 
પરંતુ અમે એમ પણ વિશ્વાસ કરીએ છીએ કૅ તે પાછો 
ઊઠયો. જેઓ ઈસુમાં મરણ પામ્યા છે તેઓને દેવ ફરી 
ઈસુ સાથે લાવશે. 'પઅત્યારે અમે જે તમને જણાવી 
રદ્યા છીએ તે પ્રભુનો પોતાનો જ સંદેશ છે. અમે કૅ જે 
અત્યારે જીવિત છીએ તે પ્રભુનું પુનરાગમન થાય ત્યારે 
પણ જીવિત હોઈએ. અમે કે જે ત્યારે જીવિત હોઈશું 
તે પ્રભુની સાથે હોઈશું, પરંતુ જે લોકો ક્યારનાય મરણ 
પામ્યા છે તેઓના કરતાં પહેલાં નહિ હોઈએ. "પ્રભુ 
પોતે ગર્જનાસહિત આકાશમાંથી ઊતરશે. પ્રમુખ 
દૂતની* વાણી અને દેવના રણશિંગડાના અવાજ સાથે 
આદેશ આપવામાં આવશે. અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મૂએલાં 
છે તેઓ પ્રથમ ઊઠશે. ૧૨તયાર પછી, આપણામાંના 
જેઓ જીવતાં રહેનારાં છીએ તેઓ જેઓ મરણ પામ્યા 
હંતા તેઓની સાથે ગગનમાં પ્રભુને મળવા સારુ આપણને 





પ્રમુખ દૂત દેવના દૂતો મધ્યેનો આગેવાન. 


૨૭૩ 


ગગનમાં ઊંચે ઊઠાવાશે.અને આપણે હંમેશ માટે પ્રભુની 
સાથે રહીશું. “તેથી આ વચનો વડે તમે એકબીજાને 
ઉત્તેજન આપો. 


પ્રભુના આગમન માટે તૈયાર રહો 

હવે, ભાઈઓ અને બહેનો, અમારે તમને સમય 

અને તારીખો વિષે લખવાની જરૂર નથી. ચ્તમે 
સારી રીતે જાણો છો કૅ એ દિવસ કૅ જ્યારે પ્રભુ આવશે 
ત્યારે એક ચોર રાતે આવે છે તે રીતે તે આવશે. લોકો 
કહેશે કે, "અમને શાંતિ છે અને અમે સલામત છીએ.” 
તે સમયે પ્રસૂતાની પીડાની જેમ એકાએક તેઓનો 
વિનાશ આવી જશે. અને તે લોકો બચી શકશે નહિ. 
૪પરંતુ તમે, ભાઈઓ અને બહેનો, તમારે અંધકારમાં 
(પાપ) જીવન જીવવું ના જોઈએ. અને તે દિવસ 
ચોરની જેમ તમારા પર આવી પડે તો તમે આશ્ચર્ય 
પામશો નહિ. પતમે બધા અજવાળાના (સારાં) સંતાન 
છો. તમે દહાડાના સંતાન છો. આપણે રાતના કૅ 
અંધકારના (શેતાન) સંતાન નથી. તેથી આપણે અન્ય 
લોકો જેવા ન બનવું જોઈએ. આપણે ઊંઘી ન રહેવું 
જોઈએ. આપણે જાગ્રત અને સ્વ-નિયંત્રણમાં રહેવું 
જોઈએ. ?જે લોકો ઊંધે છે, તે રાતે ઊંધે છે. જે લોકો 
મધેપાનથી ચકચૂર બને છે, તે રાત્રે મધેપાનથી ચકચૂર 
બને છે. “પરંતુ આપણે તો દિવસ (સારાપણું) સાથે 
જોડાયેલા છીએ, તેથી આપણે આપણી જાતને 
નિયંત્રણમાં રાખવી જોઈએ. આપણે આપણી જાતનું 
રક્ષણ કરવા વિશ્વાસ, અને પ્રેમનું બખતર પહેરવું 
જોઈએ. અને તારણની આશાનો ટોપ પહેરીને સાવધ 
રહીએ. “દેવે તેના ક્રોધનો અભિશાપ બનવા આપણને 
પસંદ કર્યા નથી. દેવે તો આપણને આપણા પ્રભુ ઈસુ 
ખ્રિસ્ત દ્વારા તારણની પ્રાપ્તિને માટે પસંદ કર્યા છે. 
૧૦આપણે તેની સંઘાતે જીવી શકીએ તેથી ઈસુ ખ્રિસ્ત 
આપણા માટે મરણ પામ્યો. જ્યારે ઈસુનું આગમન 
થાય ત્યારે આપણે જીવીત હોઈએ કે મૃત તેનું કોઈ 
મહત્વ નથી. "તેથી એકબીજાને હિંમત આપીએ. અને 
દઢ બનવા માટે એકબીજાને મદદ કરીએ. 


૧ થેસ્સલોનિકીઓ ૪:૧૮-૫:ર૮ 


અંતિમ સૂચનાઓ અને શુભેચ્છાઓ 

૧૨હવે ભાઈઓ અને બહેનો, અમે તમને જે લોકો 
તમારામાં પરિશ્રમ કરે છે અને પ્રભુમાં તમારા આગેવાનો 
છે અને તમને સૂચનો કરે છે તેઓનો તમે આદર કરો 
એમ અમે ઈચ્છીએ છીએ. 13તેઓ જે કાર્ય કરી રહયા 
છં તેને ખાતર તેઓના તરફ પ્રેમ સાથે વધારે ને વધારે 
આદર દર્શાવો. ભાઈઓ અને બહેનો, અમે તમને જે 
કહીએ છીએ તે જે કાર્ય કરતાં નથી તેઓને ચેતવણી 
આપો. જે લોકો બીકણો છે તેઓને ઉત્તેજન આપો. જે 
લોકો નિર્બળ છે તેઓને મદદ કરો. દરેક વ્યક્તિ સાથે 
ધીરજપૂર્વક વર્તો. 'પએ બાબતે નિશ્ચિત બનો કૅ કોઈ 
પણ વ્યક્તિ ભૂંડાઈનો બદલો ભૂંડાઈથી ન વાળે. પરંતુ 
તમારા એકબીજાને માટે જે સારું છે તે કરવા હંમેશા 
પ્રયત્ન કરો. 

૧૬સદા આનંદ કરો. ૧*પ્રાર્થના કરવાનું કદી પડતું 
મૂકશો નહિ. ૧૬રેક સમયે દેવની આભારસ્તુતિ કરો 
કૅમ કૅ તમારા વિષે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં દેવની મરજી એવી 
છે. 

૧૯૫વિત્ર આત્માનું કાર્ય કંદાપિ અટકાવશો નહિ. 
રબ્્રબોધને કદાપિ બિનમહત્વપૂર્ણ ન ગણશો. ₹પરંતુ 
દરેક વસ્તુની પારખ કરો. જે સારું છે તેને ગ્રહણ કરો. 
રઅને સર્વ પ્રકારની દુષ્ટતાથી દૂર રહો. 

ચ્ગ્ખમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ દેવ પોતે જ, શાંતિદાતા 
તમને પૂરા પવિત્ર કરો; અને તેને જ પૂર્ણ આધિન બનાવે. 
અમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ તમારી સંપૂર્ણ જાત-આત્મા, પ્રાણ 
અને શરીર-સુરક્ષિત અને નિર્દોષ બની રહે જ્યારે પ્રભુ 
ઈસુ ખ્રિસ્તનું આગમન થાય. *7તે એક (દેવ) કૅ જે 
તમને બોલાવે છે અને તે જ તમારે માટે એમ કરશે. 
તમે તેના પર વિશ્વાસ કરો. 

રપભાઈઓ અને બહેનો, કૃપા કરીને અમારા માટે 
પ્રાર્થના કરો. ચધ્જ્યારે તમે મળો ત્યારે સર્વ ભાઈઓ 
અને બહેનોને પવિત્ર ચુંબન કરજો. ચ9પ્રભુના અધિકાર 
વડે હું તમને કહું છું કે આ પત્ર દરેક ભાઈઓ અને 
બહેનોને વાંચી સંભળાવજો. “આપણા પ્રભુ ઈસુ 
ખ્રિસ્તની કૃપા તમારા પર થાઓ. 


થેસ્સલોનિકીઓને બીજો પત્ર 


પાઉલ, સિલ્વાનુસ અને તિમોથી તરફથી 

૧ થેસ્સલોનિકામાં રહેતી મંડળીને કુશળતા હો. તમે 
લોકો આપણા દેવ બાપ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આધિન 
છો. 

દૈવ બાપ તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી તમારા પર 
કૃપા તથા શાંતિ થાઓ. 

મે તમારા માટે હંમેશા દેવની આભારસ્તુતિ કરીએ 
છીએ. અને અમારે તેમ કરવું જોઈએ કારણ કૅ તેમ 
કરવું યથાર્થ છે. તે યથાર્થ છે કારણ કૅ તમારા બધાનો 
વિશ્રાસ અને એકબીજા માટેનો પ્રેમ દિનપ્રતિદિન વધી 
રહો છે. *તેથી બીજી દેવની મંડળીઓ આગળ અમે 
તમારાં વખાણ કરીએ છીએ. અમે કહીએ છીએ કે કઈ 
રીતે તમે તમારા વિશ્વાસમાં દઢ બનવાનું ટકાવી રાખ્યું 
છે. તમારી ઘણી રીતે સતાવણી કરવામાં આવી છે, અને 
ઘણી મુશ્કેલીઓ તમે સહન કરી છે પરંતુ નિષ્ઠા પ્રતિ 
તમે અચળ રહ્યા છો. 


દેવના ન્યાય વિષે પાઉલ કહે છે 

પએ સાબિત થઈ ચૂક્યું છે કૅ દેવ તેના ન્યાયમાં 
યથાર્થ છે. દેવ તેના રાજ્ય માટે તમે યોગ્ય ગણાઓ 
તેવા બનાવવા માગે છે. તમારે ભોગવવી પડતી વેદના 
તે રાજ્ય માટે છે. દેવ જે વાજબી છે તે કરશે. જેઓ 
તમને કષ્ટ આપે છે, તેઓને તે કંણ્ આપશે. ?અને તમે 
કૅ જે હેરાન થયા છો તેમને દેવ વિસામો આપશે. દેવ 
અમને પણ વિસામો આપશે. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ પ્રગટ 
થશે. ઈસુ સ્વર્ગમાંથી તેના પરાક્રમી દૂતો સાથે આવશે. 
વે આકાશમાંથી જવાળામય અગ્નિ સહિત જેઓ દેવને 
જાણતા નથી તેવા લોકોને શિક્ષા કરવા આવશે. જે લોકો 
આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા માનતા નથી તેઓને 
દેવ શિક્ષા કરશે. તે લોકો અનંતકાળ સુધી ચાલતા 
વિનાશથી દંડાશે અને પ્રભુનું સાનિધ્ય તેઓને માટે 
અલભ્ય બનશે. તેઓ તેના મહિમાવાન સામર્થ્યથી દૂર 
રખાશે. ૧9જે દિવસે પ્રભુ ઈસુ આવશે ત્યારે આમ બનશે. 
ઈસુ તેના સંતો* સાથે મહિમાને સ્વીકારવા આવશે. 
અને દરેક વિશ્વાસીઓ ઈસુ દર્શનથી મુગ્ધ બની જશે. 


અમે તમને જે કહ્યું તેમાં તમે વિશ્વાસ રાખ્યો છે તેથી 
તમે એ વિશ્રાસુઓના સમૂહમાં સામેલ થશો. 

૧૧પેથી અમે હંમેશા તમારા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ 
કૅ તમને જીવવા મળેલ તેડાને યોગ્ય થઈ ચાલો માટે 
દેવ તમને સહાય કરે. તમારામાં રહેલું સોજન્ય તમને 
સારું કાર્ય કરવા પ્રેરે છે અને તમારો વિશ્વાસ તમને 
કર્તવ્યનિષ્ઠ બનાવે છે. અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ 
કૅ દેવનું સામર્થ્ય તમને આમ વધુ ને વધુ કરવા માટે 
મદદરૂપ બનો. ₹અમે આ બધા માટે પ્રાર્થના કરીએ 
છીએ કૅ જેથી આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તમારામાં 
મહિમાવાન થાય. અને તેના થકી તમે મહિમાવાન 
બનો. આ મહિમા આપણા દેવ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની 
કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. 


અનિષ્ટ ઘટનાઓ ઘટશે 

ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 
રે આવવા વિષે અમારે કંઈક કહેવાનું છે. જ્યારે 
આપણે તેની (ઈસુની) સાથે ભેગા થઈશું તે સમય વિષે 
અમારે તમને કહેવું છે. ચ્તમારા વિચારોમાં તમે જલ્દી 
બેચેન ના બની જતા કૅ ગભરાઈ ન જતા જ્યારે તમે 
એમ સાંભળો કૅ પ્રભુના દિવસનું આગમન તો ક્યારનું 
થઈ ચૂક્યું છે. કૅટલીએક વ્યક્તિઓ પ્રબોધ કરતી વખતે 
કૅ સંદેશ આપતી વખતે આમ કહેશે. અથવા પત્રમાં 
તમે એમ પણ વાંચો કૅ કૅટલાએક લોકો એમ દાવો કરે 
કૅ તમે કોઈ આત્મા, વચનથી કૅ, જાણે અમારા તરફથી 
આવ્યા છો. *કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ રીતે તમને ભમાવે 
નહિ. પ્રભુનો દિવસ જ્યાં સુધી ધર્મત્યાગ ન થાય ત્યાં 
સુધી આવશે નહિ. અને તે દિવસ જ્યાં સુધી વિનાશનો 
પુત્ર એટલે પાપનો માણસ પ્રગટ થશે નહિ. ત્યાં સુધી 
આવશે નહિ. ”જે દેવ ગણાય છે અથવા જે પૂજય 
મનાય છે. તે બધાની વિરુદ્ધમાં પાપનો માણસ છે અને 
તે દુષ્ટ માણસ પોતાની જાતને દેવ તરીકે અને લોકો 





શુદ્ધ થએલા છે અને કૅવળ દેવનાં જ છે. 


ર૭૫ 


જેની ઉપાસના કરે છે તેની ઉપર તે પોતાની જાતને 
ઓળખાવે છે. અને તે દુષ્ટ માણસ તો દેવના મંદિરમાં 
જાય છે અને ત્યાં બેસે છે. અને પછી તે કહે છે કૅ તે 
દેવ છે. 

પમ્નેં તમને અગાઉ જણાવેલું કેં આવી ઘટનાઓ ઘટશે. 
યાદ છે? “અને તમે જાણો છો કે હવે તે દુષ્ટ માણસને શું 
અટકાવી રહ્યું છે. અત્યારે તેને અટકાવવામાં આવ્યો છે 
જેથી કરીને યોગ્ય સમયે તે પ્રગટ (આવશે) થઈ શકશે. 
*દુષ્ઠતાની છૂપી તાકાત જગતમાં ક્યારની પ્રવર્તી રહી 
છે. પરંતુ એવી એક વ્યક્તિ છે કે જે દુષ્તાની છૂપી 
તાકાતને અટકાવી રહી છે. અને જ્યાં સુધી દુષ્ટ માણસને 
માર્ગમાંથી દૂર કરવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી તેને 
અટકાવવા સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે. “પછી તે દુષ્ટ માણસ 
પ્રગટ થશે (આવશે). અને પ્રભુ ઈસુ તે દુષ્ટ માણસનો 
તેની ફૂંકથી સંહાર કરશે. પ્રભુ ઈસુ પોતાના આગમનના 
પ્રભાવથી તે દુષ્ટ માણસનો નાશ કરશે. “દુષ્ટ માણસ 
શેતાનની તાકાત વડે આવશે. તેની પાસે ઘણી તાકાત 
હશે, અને તે સર્વ પ્રકારનાં ખોટાં પરાક્રમો, ચિહ્નો, 
તથા ચમત્કારો કરશે. ૧૦દુષ્ટ માણસ દરેક પ્રકારના પાપરૂપ 
કપટ સાથે પ્રયુક્તિઓમાં જે લોકો ભટકી ગયેલા છે 
તેમને મૂર્ખ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરશે. તે લોકો 
ભટકી ગયા છે કારણ કૅ તેઓએ સત્યને ચાહવાનો 
ઈન્કાર કરી દીધો. (જો તેઓએ સત્યને ચાલ્યું હોત, તો 
તેઓનું તારણ થઈ શકયું હોત.) “પરંતુ તે લોકોએ તો 
સત્યને ચાહવાનો અસ્વીકાર કર્યો, તેથી દેવે તેઓની 
તરફ તેઓને સત્યથી વેગળા દોરી જાય તેવું કંઈક 
શક્તિશાળી મોકલ્યું છે. દેવ તેઓની તરફ તે તાકાત 
મોકલે છે જેથી કરીને જે સત્ય નથી તેનો જ તેઓ 
વિશ્રાસ કરે. ૧'તેથી બધા લોકો કૅ જે સત્યમાં વિશ્વાસ 
ધરાવતા નથી તેઓ ગુનેગાર ગણાશે. તેઓએ સત્યમાં 
વિશ્વાસ કર્યો નહિ, અને દુષ્ટ કાર્યો કરવામાં તેઓએ 
આનંદ માણ્યો. 


તારણ માટે તમારી પસંદગી થઈ છે 

૧૨માઈઓ અને બહેનો, પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે. 
પ્રારંભથી જ દેવે તારણ કરવા માટે તમારી પસંદગી 
કરેલ છે. તેથી અમે હંમેશા તમારા માટે દેવની સ્તુતિ 
કરીએ છીએ. આત્મા દ્વારા તમને પવિત્ર કરવાથી અને 
સત્ય વિશ્વાસ વડે તમારુ તારણ થયું છે. ૧તારણ પ્રાપ્ત 
કરવા માટે દેવે તમને તેડયા છે. અમે જે સુવાર્તાનો 
ઉપદેશ આપ્યો, તેના ઉપયોગથી તેણે (દેવે) તમને તેડયા 
છે. દેવે તમને તેડયા જેથી કરીને આપણા પ્રભુ ઈસુ 


ર થેસ્સલોનિકીઓ ર:૫-૩:૯ 


ખ્રિસ્તના મહિમામાં તમે સહભાગી બની શકો. 'પતેથી, 
ભાઈઓ અને બહેનો, દઢ ઊભા રહો અને જે શિક્ષણ 
અમે તમને આપ્યું છે તેમાં વિશ્રાસ કરવાનું ચાલુ રાખો. 
અમારી વાણી અને તમારા પરના અમારા પત્રો દ્વારા 
અમે તમને તે બાબતો શીખવી છે. 

૧૬ -૭૪પમે પ્રાર્થીએ છીએ કૅ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે 
અને દેવ આપણો બાપ તમને દિલાસો આપે અને તમારા 
દરેક કાર્ય અને વાણીને પ્રોત્સાહિત કરી સક્ષમ બનાવે. 
દેવે આપણા પર પ્રેમ કર્યો છે. તેની કૃપા (દયા) દ્વારા 
નિરંતર જળવાઈ રહે તેવી એક આશા અને પ્રોત્સાહન 
તેણે આપણને પ્રદાન કર્યા છે. 


અમારા માટે પ્રાર્થના કરો 
ભાઈઓ અને બહેનો, હવે અમારા માટે પ્રાર્થના 
કરો. પ્રાર્થના કરો કૅ પ્રભુની વાતનો ઝડપી ફેલાવો 
થાય અને પ્રાર્થના કરો કૅ જેમ તમે તે વાતને સન્માનેલ, 
તેમ અન્ય લોકો પણ તેને સન્માને. ચઅને પ્રાર્થના કરો 
કૅ અનિષ્ટ અને દુષ્ટ મનુષ્યોથી અમારું રક્ષણ થાય. (બધા 
જ લોકો પ્રભુમાં વિશ્વાસ ધરાવતા નથી.) 
ગરંતુ પ્રભુ વિશ્વસનીય છે. તે તમને સામર્થ્ય પ્રદાન 
કરશે અને દુષ્ટ (શેતાન) થી તમારું રક્ષણ કરશે. અમે 
તમને જે કહેલું તે જ પ્રમાણે તમે કરી રહા છો, તેવી 
પ્રભુ અમને નિશ્ચિતપણે ખાતરી કરાવશે. અને અમે 
જાણીએ છીએ કૅ તમે તેમ કરવાનું ચાલુ જ રાખશો. 
પગમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કૅ પ્રભુ તમારા હંદયોને 
દેવના પ્રેમ તરફ અને ખ્રિસ્તના ધૈર્ય તરફ દોરો. 


કૉર્યપરાયણતા 

ધ્માઈઓ અને બહેનો, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 
સામર્થ્ય (અધિકાર) વડે અમે તમને આજ્ઞા કરીએ છીએ 
કૅ જે કોઈ વિશ્વાસુ કામ કરવાનો ઈન્કાર કરે છે તેનાથી 
તમે દૂર રહો. જે લોકો કામ કરવા ઈન્કાર કરે છે, તેઓ 
અમે જે શિક્ષણ આપ્યું છે તેને અનુસરતા નથી. *મે 
પોતે જાણો છો કૅ તમારે એ રીતે જીવવું જોઈએ જે રીતે 
અમે જીવીએ છીએ. તમારી સાથે જ્યારે અમે હતા, 
ત્યારે અમે આળસુ ન હતા. “અને જ્યારે અમે અન્ય 
લોકોનું અન્ન આરોગ્યું હતું ત્યારે અમે હંમેશા તેનું 
મૂલ્ય ચૂકવ્યું હતું. તમારા કોઈ માટે અમે બોજારૂપ ન 
બનીએ તેથી અમે ઘણું કામ કર્યું હતું. અમે રાત દિવસ 
કામ કર્યું હતું. અમને મદદ કરવાનું તમને કહી શકવાનો 
અમને અધિકાર હતો. પરંતુ અમારી જાતની કાળજી 
લેવા પૂરતી તો અમે મહેનત કરી જ હતી, જેથી કરીને 


ર થેસ્સલોનિકીઓ ૩:૧૦-૧૮ 


તમારા માટે અમે એક અનુસરવા યોગ્ય નમૂનો બની 
શકીએ. જ્યારે અમે તમારી સાથે હતા, અમે તમને 
આ નિયમ આપ્યો હતો: "જો વ્યક્તિ કામ ન કરે તો, 
તેણે ખાવું નહિ.” 

૧અમે એવું સાોભળીએ છીએ કૅ તમારા સમૂહમાં 
કૅટલાએક લોકો ઉધોગ કરતા નથી. તેઓ કશું જ કરતા 
નથી. અને તે લોકો બીજા લોકોના જીવનવ્યહારમાં 
ઘાલમેલ કરે છે. અમે આવા લોકોને આજ્ઞા કરીએ 
છીએ કૅ તેઓ બીજા લોકોને હેરાન ન કરે. અમે તેઓને 
આજ્ઞા કરીએ છીએ કૅ ઉધોગ કરીને પોતાની આજીવિકા 
પોતે જ કંમાય. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે અમે તેમને 
આમ કરવા વિનવીએ છીએ. ભાઈઓ અને બહેનો, 
ભલું કરતાં થાકશો મા. 

૧૪જો કોઈ પણ વ્યક્તિ અમે આ પત્રમાં જે કહીએ 


૨૭૬ 


છીએ તે માને નહિ, તો તે વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખજો 
તેની સાથે સંકળાશો નહિ પરિણામે કદાચ તે પોતે જ 
શરમિંદો બને. ૧પતો પણ તેને શત્રુ ન ગણો, ભાઈ જાણીને 
તેને શિખામણ આપો. 


અંતિમ શબ્દો 

૧૬અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કૅ શાંતિનો પ્રભુ તમને 
શાંતિ બક્ષો. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કૅ તે તમને 
પ્રત્યેક સમયે અને પ્રત્યેક પ્રકારે શાંતિ આપો. પ્રભુ 
તમારા બધાની સાથે હો. 

૧%હું પાઉલ છું, અને મારા પોતાના હસ્તાક્ષરથી આ 
પત્રને વિરમવું છું. મારા બધા જ પત્રોમાં એ નિશાની 
છે એવી રીતે હું આ લખું છું. આપણા પ્રભુ ઈસુ 


ખ્રિસ્તની કુપા તમ સર્વ પર હો. 


તિમોથીને પહેલો પત્ર 


ખ્રિસ્ત ઈસુનો પ્રેરિત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. 
દેવ આપણા તારનાર તથા ખ્રિસ્ત ઈસુ જેનામાં 
આપણી આશા છે તેની આજ્ઞાથી હું પ્રેરિત છું. 
સહવે તિમોથીને કહું છું. તું વિશ્વાસી છે, તેથી તું 
મારા ખરા દીકરા સમાન છે. દેવ આપણા બાપ તથા 
ખ્રિસ્ત ઈસુ આપણા પ્રભુ તરફથી તને તેની કૃપા, દયા 
અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 


ખોટા ઉપદેશ સામે ચેતવણી 

ગમારી ઈચ્છા છે કે તું એફેસસમાં રહે. જ્યારે હું 
મકંદોનિયામાં ગયો ત્યારે મેં તને તે આજ્ઞા આપી હતી. 
ત્યાં એકેસસમાં કૅટલાએક લોકો ખોટું શિક્ષણ આપી 
રહ્યા છે. તે લોકો ત્યાં ખોટી બાબતોનું શિક્ષણ ન આપે 
એવો તેઓને હુકમ કરવા તું ત્યાં જ રહેજે. “જે વાર્તાઓ 
સાચી નથી અને વંશાવળીઓમાં આવતાં નામોની લાંબી 
યાદીઓમાં તેઓ તેઓનો સમય ન બગાડે એવું તું તેઓને 
કહેજે કૅમ કૅ તે બાબતો માત્ર દલીલબાજીને જ ઉત્તેજે 
છે. દેવના કાર્યમાં તે બાબતો જરાય ઉપયોગી હોતી 
નથી. વિશ્વાસથી જ દેવનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. "આ 
આજ્ઞાનો હેતુ એ છે કૅ લોકો પ્રેમનો માર્ગ સ્વીકારે. આ 
પ્રેમની પ્રાપ્તિ માટે લોકોનું હદય શુદ્ધ અને પવિત્ર હોવું 
જોઈએ. જે યોગ્ય અને સાચું લાગતું હોય તે જ તેઓએ 
કરવું જોઈએ. અને તેઓમાં સાચો વિશ્રાસ હોવો જોઈએ. 
જટલાએક લોકોએ આ બધું તો કર્યું જ નથી. તેઓ 
ખોટા રસ્તે ભૂલા પડી ગયા છે, અને જે બાબતોની કશી 
કિંમત નથી તેના વિષે તેઓ વાતો કર્યા કરે છે. *તે 
લોકોને તો મૂસાના નિયમશાસના ઉપદેશકો થવું છે. 
પરંતુ તેઓ શાના વિષે બોલી રહ્યા છે, તેનું તેઓને 
ભાન નથી. જે બાબતો વિષે તેઓ ખાતરીપૂર્વક બોલી 
રહ્યા છે તે તેઓ પોતે પણ સમજી શકતા નથી. 

“જો કોઈને નિયમશાસનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતાં 
આવડે તો તે સારું જ છે તે આપણે સારી રીતે જાણીએ 
છીએ. આપણે તે પણ જાણીએ છીએ કૅ ન્યાયી માણસો 
માટે નિયમની રચના કરવામાં આવી નથી. નિયમ તો 
તેઓના માટે છે કૅ જે લોકો નિયમની વિરુદ્ધમાં છે અને 


જેઓ નિયમના પાલનનો ઈન્કાર કરે છે. જે લોકો દેવથી 
વિમુખ હોય, જે પાપી હોય, જેઓ પવિત્ર ન હોય, 
અને જેને કોઈ ધર્મ ન હોય, જે લોકો પિતૃહત્યારા તથા 
માતૃહત્યારા હોય, ખૂની હોય, એવા લોકો માટે નિયમ 
હોય છે. '”જે લોકો વ્યભિચારનું પાપ કરતા હોય, 
જેઓ પુંમેથુનીઓ હોય, જેઓ ગુલામોને વેચતા હોય, 
જેઓ જૂઠું બોલતા હોય, જેઓ ખોટા સોગંદ લેતા હોય 
છે અને દેવના શુદ્ધ ઉપદેશની વિરુદ્ધમાં કંઈ પણ કરતા 
લોકો માટે નિયમ છે. ઉદેવે મને જે સુવાર્તા કહેવા 
મોકલ્યો છે, તેના એકં ભાગરૂપે હું આ ઉપદેશ આપી 
રથો છું. તે મહિમાની સુવાર્તા સ્તુત્ય દેવ તરફથી પ્રાપ્ત 
થઈ છે. 


દેવની દયા માટે આભાર 

૧આપણા ખ્રિસ્ત ઈસુનો હું આભાર માનું છું કૅમ કૅ 
તેણે મારામાં વિશ્વાસ મૂકીને તેની સેવા કરવાનું આ 
કામ મને આપ્યું. તેણે જ મને આ સેવા માટે સામર્થ્ય 
આપ્યું. ૧ગ્મૂતકાળમાં તો હું ખ્રિસ્તની વિરુદ્ધમાં બોલતો 
હંતો, અને બધા પર જુલમ ગુજારતો હતો મેં તેને આઘાત 
આપે તેવા ઘણાં કામો કર્યા. પરંતુ દેવે મને ક્ષમા બક્ષી, 
કૅમ કે હું શું કરતો હતો તેનું મને ભાન નહોતું. જયાં 
સુધી હું વિશ્વાસુ ન થયો, ત્યાં સુધી એવું કર્યા કર્યું. 
૧૪૫રંતુ મને આપણા પ્રભુની સંપૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ. 
અને તે કૃપામાંથી મારામાં ખ્રિસ્ત ઈસુ માટે વિશ્રાસ 
અને પ્રેમ પ્રગટ થયાં. 

૧૫હું જે કહું છું તે સત્ય છે, અને તારે એનો સંપૂર્ણ 
સ્વીકાર કરવો જોઈએ: અને પાપીઓને તારવા માટે 
ખ્રિસ્ત ઈસુ દુનિયામાં આવ્યો. અને એવા પાપીઓમાં 
હું સોથી મુખ્ય છું. 'ધપરંતુ મારા પર દયા કરવામાં 
આવી. મારા પર દયા કરીને ખ્રિસ્ત ઈસુ દર્શાવવા માગતો 
હંતો કૅ તે પૂરી સહનશીલતા દાખવી શકૅ છે. ખ્રિસ્તે 
મારા માટે ધીરજ રાખી બતાવી, જે લોકો અનંતજીવનને 
સારું ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે તેઓને માટે હું 
નમૂનારૂપ થાઉં તેમ ખ્રિસ્તે મારા દ્રારા એક દાખલો 
બેસાડયો. "શજે સનાતન યુગોનો રાજા રાજ કરે છે તેને 


૧ તિમોથી ૧:૧૮-૩:૫ 


માન તથા મહિમા હો. તે અવિનાશી, અદ્રશ્ય તથા 
એકાકી દેવ છે. તેને સદાસર્વકાળ માન તથા મહિમા 
હો. આમીન. 

૧તેમોથી, તું તો મારા દીકરા સમાન છે. હું તને 
આજ્ઞા આપું છું. ભૂતકાળમાં તારા વિષે જે ભવિષ્યકંથનો 
થયેલા તેના અનુસંધાનમાં આ આજ્ઞા છે. એ 
ભવિષ્યકંથનને અનુસરીને સારી રીતે સંઘર્ષ સામે લડી 
શકૅ, તે માટે હું તને આ બધું કહું છું. “તારો વિશ્રાસ 
ટકાવી રાખજે અને તને જે ન્યાયી લાગે તે કરજે. 
કૅટલાએક લોકો આ કરી શક્યા નથી. તેઓનો વિશ્વાસ 
ડગી ગયો છે. ચ૦હુમનાયસ અને આલેકસાંદરે એવું 
કર્યું છે. મેં એ લોકોને શેતાનને સોંપી દીધા છે, જેથી 
તેઓ શીખે કૅ દેવની વિરુદ્ધ બોલાય નહિ. 


પુરુષો તથા સીઓ માટે કેટલાએક નિયમો 

સહુથી પ્રથમ તો સર્વ લોકો માટે પ્રાર્થના કરવાનું 

હું તમને કહું છું. સર્વ લોકો માટે તમે દેવ સાથે 
વાત કરો. લોકોને જે વસ્તુઓની જરૂર છે તે દેવ પાસે 
માગો અને તેનો આભાર માનો. ચરાજાઓ તેમજ સત્તા 
ભોગવતા બધા લોકો માટે તમારે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. 
દેવ માટે ભક્તિભાવ અને માનથી છલકાતું તથા પરમ 
શાંતિ-પ્રદ જીવન આપણને પ્રાપ્ત થાય તે માટે એવા 
અધિકારીઓ સારુ પ્રાર્થના કરો. આ સારી વાત છે અને 
એનાથી આપણા તારનાર દેવ પ્રસન્ન થાય છે. ”દેવ 
ઈચ્છે છે કે દરેક જણનું તારણ થાય. અને તેની ઈચ્છા 
છે કૅ સર્વ લોકો આ સત્ય જાણે. પદેવ તો માત્ર એક જ 
છે. અને લોકો દેવ સુધી પહોંચે એ માટે પણ એક જ 
મધ્યસ્થ છે. તે મધ્યસ્થ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે જે એક માનવ 
પણ છે. ધ્બધા જ લોકોના પાપ માટે ઈસુએ પોતાની 
જાતનું સ્વાર્પણ કર્યું. ઈસુ એ વાતની સાબિતી છે કૅ દેવ 
સર્વ લોકોને બચાવી લેવા માગે છે. અને યોગ્ય સમયે 
જ તે (ઈસુ) આવ્યો. *તેથી જ તો સુવાર્તા કહેવા સારું 
મારી પસંદગી કરવામાં આવી હતી. તેથી જ તો પ્રેરિત 
તરીકે મને પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. (હું તમને સત્ય 
જ કહું છું. હું કંઈ જૂઠું બોલતો નથી.) બિનયહૂદી લોકોને 
શીખવનાર થવા માટે મારી પસંદગી કરવામાં આવી 
હંતી. તેઓ વિશ્વાસ કરી શકૅ અને સત્યને જાણે એવું 
હું તેઓને શિક્ષણ આપું છું. 

“દરેક જગ્યાએ રહેતા માણસો પ્રાર્થના કરે એમ હું 
ઈચ્છું છું. પ્રાર્થનામાં જેઓ હાથ ઊંચા કરતા હોય તેઓ 
પવિત્ર હોવા જોઈએ. તે માણસો એવા ન હોવા જોઈએ 
કૅ જે ગુસ્સે થતા હોય અને દલીલબાજી કરતા હોય. 


૨૭૮ 


લ્હું એ પણ ઈચ્છું છું કે સીઓ એવાં કપડાં પહેરે કૅ 
જે એમના માટે યોગ્ય હોય. સન્માનનીય અને ઉચ્ચ 
વિચારો જળવાય એ રીતે સીઓએ કપડાં ધારણ કરવાં 
જોઈએ. તેમણે પોતાના વાળ કલાત્મક અને આકર્ષક 
રીતે ગૂંથેલા હોવા ન જોઈએ. તેમજ પોતાને સૌંદર્યવાન 
બનાવવા માણેક-મોતી કે સોનાનાં આભૂષણો કૅ કિંમતી 
પોષાકોનો ઉપયોગ નહિ કરવો જોઈએ. 1૦૫પરંતુ સારાં 
કાર્યો કરીને તેમણે સુંદર બનવું જોઈએ. જે સીઓ એમ 
કહેતી હોય કૅ તેઓ દેવને ભજે છે તેમણે એ રીતે 
પોતાને સુંદર બનાવવી જોઈએ. 

૧્રીએ કોઈ પણ વાત શાંતિથી સાંભળીને અને 
આજ્ઞાનું પાલન કરવા સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર રહીને શીખવાનો 
પ્રયાસ કરવો જોઈએ. 1૨સ્ી પુરુષને ભણાવે એ માટે હું 
મંજૂરી આપતો નથી. અને પુરુષ પર સીની સત્તા ચાલે 
એની પણ હું છૂટ આપતો નથી. સીએ શાંતિથી પોતાનું 
કામકાજ કરતા રહેવું. આવું શા માટે? "કારણ કૅ પ્રથમ 
આદમની ઉત્પત્તિ થઈ. ત્યારબાદ હવાનું સર્જન થયું. 
૧જ્ઞેતાને આદમની છેતરપીંડી કરી નહિ, તેણે હવાને 
છેતરી અને તેથી તે પાપી બની. 'પપરંતુ સીઓને બાળકો 
હોવાને કારણે બચાવવામાં આવશે. જો તેઓ યોગ્ય રીતે 
આત્મસંયમ રાખી પવિત્ર જીવન જીવશે તથા વિશ્રાસ 
અને પ્રેમ ચાલુ રાખશે તો તેઓ તારણ પામશે. 


ખ્રિસ્તી મંડળીના અધ્યક્ષો 

ડે હું જે કહું છું તે સાચું છે: જો કોઈ વ્યક્તિ મંડળીનો 

અધ્યક્ષ બનવાનો સખત પ્રયત્ન કરતી હોય, તો 
તેની ઈચ્છા કંઈક સારુ કામ કરી બતાવવાની છે. 
ચંડળીનો અધ્યક્ષ ઘણો સજજન હોવો જોઈએ જેથી 
લોકો તેની ટીકા કરી ન શકે. તેને એક જ પત્ની હોવી 
જોઈએ. તે માણસ આત્મ-સંયમી અને ડાહ્યો હોવો 
જોઈએ. બીજા લોકોની નજરમાં તે માનનીય, આદરણીય 
હોવો જોઈએ. લોકોને પોતાના ઘરમાં આવકારીને તેઓને 
મદદ કરવા તે તત્પર રહેવો જોઈએ. તે એક સારો શિક્ષક 
હોવો જોઈએ. "તે અતિશય મધપાન કરતો હોવો ન 
જોઈએ, અને તે એવી વ્યક્તિ ન જ હોવી જોઈએ કૅ 
જેને ઝઘડવાનું ગમતું હોય. તે વિનમ્ર અને સહનશીલ, 
શાંતિપ્રિય હોવો જોઈએ. એ માણસ એવો ન હોવો 
જોઈએ કૅ જે દ્રવ્યલોભી હોય. *તે તેના પોતાના કુટુંબનો 
પણ એક સારો વડીલ હોવો જોઈએ. આનો અર્થ એ છે 
કૅ તેનાં બાળકો પૂરા આદરભાવથી તેની આજ્ઞા પાળતા 
હોવા જોઈએ. પ(જો કોઈ માણસને તેના પોતાના જ 
કુટુંબનો સારો વડીલ બનતાં ન આવડે, તો તે દેવની 


ર૭૯ 


મંડળીની સંભાળ લઈ શકશે નહિ.) *પરંતુ કોઈ નવો 
વિશ્રાસુ અધ્યક્ષ થઈ ન શકૅ. જો કોઈ નવા વિશ્રાસીને 
મંડળીનો અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે, તો શક્ય છે કે તે 
પોતે અભિમાનથી છકી જાય. એમ થાય તો, જે રીતે 
શેતાન ધિક્કારને પાત્ર થયો હતો, તેમ એના અભિમાની 
વર્તન માટે એનો પણ એ રીતે ન્યાય કરવામાં આવશે. 
તેનું અભિમાન શેતાન જેવું જ થશે. મંડળીના સભ્ય 
ન હોય એવા બહારના લોકોનો પણ આદર તેના પ્રત્યે 
હોવો જોઈએ. તો પછી બીજા લોકો તેની ટીકા કરી 
શકશે નહિ, અને તે શેતાનની જાળમાં ફસાઈ નહિ 
જાય. 


મંડળીના સેવકો 

“એ જ પ્રમાણે, જે માણસો સેવકો તરીકૅ સેવા આપતા 
હોય તેઓ એવા હોવા જોઈએ કે જેમને લોકો માન 
આપી શકે. જે ખરેખર તેઓને સમજાતી ના હોય તેવી 
વાતો આ માણસોએ કહેવી ન જોઈએ, તેઓએ 
સમજી-વિચારીને વાણી ઉચ્ચારવી જોઈએ. અને 
અતિશય મધપાન કરવા પાછળ તેઓએ પોતાનો સમય 
બરબાદ ન કરવો જોઈએ. તેઓ એવા માણસો હોવા ન 
જોઈએ કે જે હંમેશા બીજા લોકોને છેતરીને પૈસાદાર 
થવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. વદેવે જે સત્યનું આપણને 
દર્શન કરાવ્યું છે, તેના તેઓ શિષ્યો હોવા જોઈએ. અને 
તેમણે હંમેશા જે કંઈ ન્યાયી લાગે તે જ કરવું જોઈએ. 
૧૦૫ઉલ તિમોથીને કહે છે એ લોકોની પહેલેથી જ 
તારે પારખ કરી લેવી જોઈએ. જો એમનામાં તને કોઈ 
અપરાધ ન જણાય તો તેઓ મંડળીના સેવકો તરીકે 
સેવા આપી શકે. "એ જ રીતે, જે સ્રી સેવામાં છે તે 
બીજા લોકોની નજરે આદરણીય હોવી જોઈએ. તે સ્રીઓ 
એવી હોવી ન જોઈએ કૅ જે બીજા લોકો વિષે ખરાબ 
નિંદા કરતી હોય. તેઓનામાં આત્મ-સંયમ હોવો જોઈએ 
અને તેઓ એવી હોવી જોઈએ કે દરેક વાતે એમનામાં 
વિશ્રાસ મૂકી શકાય. 1ચસેવકો તરીકૅ સેવા આપનાર 
પુરુષોને એક જ પત્ની હોવી જોઈએ. તેઓનાં પોતાનાં 
બાળકો અને કુટુંબોના તેઓ સારા વડીલ તરીકૅ નીવડેલા 
હોવા જોઈએ. ૧2સારી રીતે સેવા કરતા માણસો પોતાના 
માટે માન-સન્માનભર્યું સ્થાન બનાવે છે. તે લોકોને 
ખ્રિસ્ત ઈસુમાં પોતાના વિશ્વાસ વિષે પાકી ખાતરીનો 
અનુભવ થશે. 


આપણા જીવનનું રહસ્ય 
૧૪મને આશા છે કે હં તારી પાસે જલદી આવી 


ષ્ડ 


૧તિમોથી ૩:૬-૪:૭ 


શકીશ. પરંતુ આ બધી વાતો હું તને અત્યારે લખી 
જણાવું છું. 1પપછી, જો કદાચ હું જલદી આવી ન શકું, 
તો દેવના કુટુંબના સભ્યોએ જે ફરજો બજાવવી જોઈએ 
તે તું જાણી લે તે કુટુંબ તો જીવતા દેવની મંડળી છે. 
અને દેવની મંડળી તો સત્યનો આધાર અને મૂળભૂત 
સ્તંભ અને પાયો છે. ૧5બેશક, સ્તુતિનું આપણા જીવનનું 
રહસ્ય મહાન છે: 


તે (ખ્રિસ્ત) માનવ શરીરમાં આપણી આગળ પ્રગટ 
થયો; તે ન્યાયી હતો એમ પવિત્ર આત્માએ ઠેરવ્યું; 
દૂતોએ તેને દીઠો; બિનયહૂદી રાષ્ટ્રોમાં તેના વિષેની 
સુવાર્તાનો ઉપદેશ થયો; આખી દુનિયાના લોકો 
તેના પર વિશ્રાસ કરવા લાગ્યા. તેને મહિમામાં 
આકાશમાં ઉપર લેવામાં આવ્યો. 


જૂઠા ઉપદેશકો વિષે ચેતવણી 
પવિત્ર આત્મા સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કૅ પાછલા 

ક સમયમાં કૅટલાએક લોકો સાચા વિશ્રવાસમાંથી 
દૂર જશે. તે લોકો ખોટું બોલનારા આત્માઓની આજ્ઞાનું 
પાલન કરશે. વળી તે લોકો ભૂતોના ઉપદેશને અનુસરશે. 
જે લોકો જૂઠું બોલીને લોકોને છેતરતા હોય તેઓના 
દ્વારા ખોટો ઉપદેશ પ્રચાર પામે છે. તે લોકો સારા- 
નરસાનો ભેદભાવ પારખી શકતા નથી. ગરમ લોખંડ 
વડે એમની સમજ-શક્તિને ડામ દઈને બાળી નાખી 
હોય એવી આ વાત છે. "એવા માણસો લોકોને કહેતા 
ફરે છે કૅ તેઓ લગ્ન કરી શકૅ નહિ. અને તેઓ લોકોને 
કહે છે કૅ અમુક અમુક જાતનો ખોરાક ખાવો ન જ 
જોઈએ. પરંતુ તે ખોરાક પણ દેવે જ બનાવ્યો છે. અને 
દેવને માનનારા તથા સત્યને જાણનારા લોકો 
આભાસસ્તુતિ કરીને એ ખોરાક ખાઈ શકે છે. 7દેવે 
સર્જેલી દરેક વસ્તુ સારી છે. દેવની આભારસ્તુતિ કરીને 
સ્વીકારેલી કોઈ પણ વસ્તુનો ઈન્કાર કૅ અનાદર કરવો 
ન જોઈએ. પદેવે જે કહ્યું હોય તે કારણે પ્રાર્થના વડે દેવે 
બનાવેલી દરેક વસ્તુ પવિત્ર બનાવાય છે. 


ખ્રિસ્ત ઈસુના એક સારા સેવક બનો 
“આ બધી વાતો તું ત્યાં ભાઈઓ તથા બહેનોને 
કહેજે. જો તું આ કરીશ તો સાબિત થશે કૅ ખ્રિસ્ત ઈસુનો 
તું એકં સારો સેવક છે. વિશ્વાસથી શબ્દો દ્વારા તથા 
સારા ઉપદેશના તારા અનુસરણને લીધે તું મક્કમ અને 
દઢ બન્યો છે તે તું બતાવી શકીશ. જવના સત્યની 


સાથે સુસંગત ન હોય એવી મૂર્ખાઈભરી વાતો લોકોને 


૧તિમોથી ૪:૮-૫:૧૪ 
કહેતા ફરે છે. એવી વાતોનું શિક્ષણ તું ગ્રહણ કરતો 
નહિ. પરંતુ દેવની સાચી રીતે સેવા કરવા તારી જાતને 
તાલીમ આપ. “શરીરને તાલીમ આપવાના કૅટલાએકં 
ફાયદા છે. પરંતુ દેવની સેવાથી તો દરેક વાતે ફાયદો જ 
છે. દેવની સેવાથી આ જીવનમાં તેમજ ભવિષ્યના 
જીવનમાં પણ એના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. ૯હું જે 
કહું છું તે સાચું છે, અને તારે સંપૂર્ણ રીતે એનો સ્વીકાર 
કરવો જોઈએ. 19એ કારણે જ આપણે સખત મહેનત 
તથા પરિશ્રમ કરી રધા છીએ. આપણે જીવતા દેવમાં 
આશા રાખીએ છીએ. સર્વ લોકોનો તે તારનાર છે. વિશેષ 
કરીને જેઓ તેનામાં વિશ્રાસ કરે છે તે સર્વ લોકોનો 
તારનાર છે. 

૧આ બધી બાબતોની તું આજ્ઞા આપજે તથા 
શીખવજે. ૧ચતને જુવાન જાણીને તારું કંઈ મહત્વ ન 
હોય એ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિને તારી સાથે વર્તવા ન 
દઈશ. વિશ્રાસીઓએ કૅવી રીતે જીવવું જોઈએ તે 
બતાવવા તારી વાણી વડે, તારી જીવન-શૈલી વડે, તારા 
પ્રેમ વડે, તારા વિશ્રાસ વડે, અને તારા સ્વચ્છ જીવન 
વડે જીવવાને લીધે તું લોકોને નમૂનારૂપ થજે. "ચ્લોકોની 
આગળ પવિત્રશાસ વાંચવાનું તું ચાલુ રાખ, તેઓને 
વિશ્રાસમાં દઢ કર, અને તેઓને ઉપદેશ આપ. હું ત્યાં 
આવી પહોંચું ત્યાં સુધી તું એ કાર્યો કરતો રહેજે. ”તારી 
પાસે જે કૃપાદાન છે તેનો ઉપયોગ કરતા રહેવાનું યાદ 
રાખજે. જ્યારે વડીલોએ તારા પર તેઓના હાથ મૂક્યા* 
તે વખતે થયેલ પ્રબોધ દ્વારા એ કૃપાદાન તને આપવામાં 
આવ્યુ હતુ. 'પએ બધી પ્રવૃત્તિઓ તું ચાલુ રાખજે. તે 
પ્રવૃત્તિઓ કરવા તું તારું જીવન આપી દે. પછી બધા 
લોકો જોઈ શકશે કે તારું કાર્ય પ્રગતિ સાધી રહ્યું છે. 
૧૬૦।રા જીવનમાં અને તારા ઉપદેશમાં સાવધ રહેજે. 
યોગ્ય રીતે જીવતો રહેજે અને ઉપદેશ આપતો રહેજે. 
આમ, તારો ઉપદેશ સાંભળનારા લોકોને તથા તારી જાતને 
તું તારીશ. 


અન્ય લોકો સાથે રહેવા માટે કેટલાક નિયમો 
વૃદ્ધને ઠપકો ન આપ, પરંતુ એ તારો પિતા હોય 
પ એ રીતે તેની સાથે વાત કરજે. જુવાનો તારા 
ભાઈઓ હોય એ રીતે વર્તજે. ચવૃદ્ધ સીઓને મા સમાન 
ગણજે અને જુવાન સ્ીઓને બહેનો જેવી ગણજે. તેઓની 
સાથે હંમેશા સારું વર્તન કરજે. 





તેઓના હાથ મૂકયા તિમોથીને દેવનું ખાસ કાર્ય સૉપવામાં 
આવ્યું છે તે દશાવવા માટેનું ચિન્હ. 


ર૮૦ 


"ે વિધવા ખરેખર નિરાધાર હોય તેઓનું માન- 
સન્માન જાળવજે અને તેઓની સંભાળ લેજે. *૪પરંતુ 
જો કોઈ વિધવાને બાળકો હોય અથવા પોત્ર-પોત્રીઓ 
હોય તો પ્રથમ તો તેમણે આ શીખવાની જરૂર છે: એ 
બાળકો અથવા પોત્રોએ પોતાના જ કુટુંબ પ્રત્યેની 
વફાદારી તેઓને મદદરૂપ થઈને બતાવવી જોઈએ. જ્યારે 
તેઓ આમ કરે છે ત્યારે તેઓ પોતાનાં મા-બાપનું ત્રકણ 
અદા કરે છે. એનાથી દેવ પ્રસન્ન થાય છે. પજો કોઈ 
વિધવા ખરેખર નિરાધાર હોય તો તેની સંભાળ માટે તે 
દેવની જ આશા રાખે છે. તે સી રાત-દિવસ હંમેશા 
પ્રાર્થના કરતી હોય છે. તે દેવ પાસે મદદ માગે છે. 
પરંતુ જે વિધવા પોતાને રાજી રાખવા મોજ-મઝામાં 
જીવન વેડફે છે, તે જીવતી હોવા છતાં ખરેખર મરણ 
પામેલી જ છે. *્યયાંના વિશ્વાસીઓને તું આ બધી 
વાત કહેજે (પોતાના ઘરની સંભાળ લેવાનું) જેથી, બીજી 
કૌઈ વ્યક્તિ એમ કહી ન શકૅ કૅ તેઓ ખોટું કરી રહા 
છે. “્યક્તિએ પોતાના બધા માણસોની સંભાળ લેવી 
જોઈએ. પણ, તેમાંય સૌથી અગત્યની વાત એ છે કૅ 
તેણે તેના પોતાનાં કુટુંબની સંભાળ લેવી જોઈએ. જે 
વ્યક્તિ આમ કરતી નથી, તો તે સાચા વિશ્રાસને 
(ઉપદેશ) સ્વીકારતી નથી. તે વ્યક્તિ તો અવિશ્રાસી 
કરતાં પણ ભૂંડો છે. 

લવિધવાઓની તારી યાદીમાં એવી સૌનું નામ ઉમેરજે 
કૅ જે ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધારે ઉમરની હોય. તે તેના 
પતિને વફાદાર રહી ચૂકી હોય. અને પુર્નલગ્ર ના કર્યું 
હોય. “સત્કર્મ દ્વારા કીર્તિ પ્રાપ્ત કરેલી હોય, પોતાનાં 
છોકરાંઓને ઉછેર્યા હોય, મહેમાનોનું સ્વાગત કરનારી 
હોય, સંતોના પગ ધોયા હોય. દુ:ખીઓને મદદ કરી 
હોય, અનેક પ્રકારના સત્કર્મોમાં ખંત રાખતી હોય, 
એવી વિધવાનું નામ તારી યાદીમાં ઉમેરવું. 

૧૧રંતુ એ યાદીમાં જુવાન વિધવાઓનો સમાવેશ 
ન કરીશ. જ્યારે તેઓ ખ્રિસ્તને સમર્પિત થઈ જાય છે, 
ત્યાર બાદ તેઓના તીવ્ર શારીરિક આવેગોને લીધે તેઓ 
ઘણીવાર ખ્રિસ્તથી દૂર ખેંચાઈ જાય છે. પછી તેઓ 
ફરીથી પરણવા ચાહે છે. ૧અને એવું કરનાર જુવાન 
વિધવાઓનો ન્યાય તોળાશે. તેઓએ પહેલા જે કરવાનું 
વચન આપ્યું હતું, તે ન કરવાના કારણે તેઓનો ન્યાય 
તોળવામાં આવશે. ૧ગવળી, તે જુવાન વિધવાઓ ઘેરઘેર 
ભટકવાનું શરૂ કરે છે અને પોતાનો સમય વેડફે છે. 
તેઓ નિંદા અને કૂથલી કરવાનું શરૂ કરી દે છે અને 
બીજા લોકોના જીવનમાં રસ લેતી થઈ જાય છે. જે ન 
બોલવું જોઈએ તે તેઓ બોલવા લાગે છે. ૪તેથી હું 


ર૮૧ 


ઈચ્છું છું કે જુવાન વિધવાઓ ફરીથી લગ્ન કરે, બાળકોને 
જન્મ આપે, અને પોતાનાં ઘરોની સંભાળ લે. જો તેઓ 
આમ કરશે, તો તેઓની ટીકા કરવા દુશ્મનો પાસે કોઈ 
યોગ્ય કારણ નહિ હોય. 'પપરંતુ કૅટલીએક જુવાન 
વિધવાઓ અવળે માર્ગે દોરવાઈ જઈને શેતાનને અનુસરે 
છે. 

૧૧જો કોઈ વિશ્વાસી સીના કુટુંબમાં વિધવાઓ હોય 
તો, તેણે પોતે તેઓની સંભાળ લેવી જોઈએ. તેઓની 
સંભાળ માટે મંડળીએ ભાર ઉઠાવવો જોઈએ નહિ. 
જેથી કુટુંબ વિહોણી નિરાધાર વિધવાઓની સંભાળ 
લેવાનું કામ મંડળી કરી શકશે. 

૧9મંડળીનો સારી રીતે અધિકાર ચલાવનાર વડીલોને 
માન પાત્ર ગણવા જોઈએ. ખાસ કરીને આ સાચું છે કૅ 
વડીલોને માન મળવું જોઈએ. જેઓ ઉપદેશ કરવામાં 
તથા શિક્ષણ આપવામાં શ્રમ લે છે. ૧એવું શા માટે? 
કારણ કૅ શાસ કહે છે કે, "જયારે કામમાં જોતરેલો બળદ 
અનાજ છૂટું પાડવાનું કામ કરતો હોય ત્યારે, એનું મોઢું 
બાંધીને તેને અનાજ ખાતો રોકવો નહિ.”* અને વળી 
શાસ એ પણ કહે છે કૅ, "મજૂરને તેની મજૂરી આપવી 
જોઈએ.”* 

૧૯મુંડળીના વડીલ પર આક્ષેપ મૂકનાર વ્યક્તિની 
વાત સાંભળતો નહિ. એ વડીલે કંઈક ખોટું કર્યું છે એવું 
કહેનાર બીજા બે-ત્રણ માણસો નીકળે તો જ પેલા 
માણસની વાત સૉભળવી. ૨૦પાપ કરનારાઓને કહે જે 
કૅ તેઓ ખોટા છે. આખી મંડળીની સમક્ષ આ કર. 
જેથી બીજા લોકોને પણ ચેતવણી મળી જશે. 

“દવ તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત અને ખાસ પસંદગી પામેલા 
દૂતોની સમક્ષ હું તને આ બધું કરવાની આજ્ઞા આપું છું. 
પરંતુ સત્ય હકીકતો જાણ્યા વિના તું લોકોનો ન્યાય 
તોળવા બેસી ના જતો. અને દરેક વ્યક્તિ સાથે એક 
સરખો વ્યવહાર રાખજે. 

રઈ પણ વ્યક્તિને મંડળીના વડીલ તરીકૅ નિયુક્ત 
કરવા તું તેના પર હાથ મૂકૅ તે પહેલા કાળજીપૂર્વક 
વિચાર કરજે. બીજા લોકોના પાપમાં ભાગીદાર થતો 
નહિ. તું તારી જાતને શુદ્ધ રાખજે. 

રગતેમોથી, આજ સુધી તેં ફક્ત પાણી જ પીધા કર્યું 
છે. હવે પાણી પીવાનું બંધ કરીને થોડો દ્રાક્ષારસ પીજે. 
તેનાથી તારું પેટ સારું થશે, અને તું વારંવાર બિમાર 
નહિ થાય. 





“જયારે કામમાં જોતરેલો ... રોકવો નહિ” પુન. રપ:૪. 
"મજૂરને તેની મજૂરી આપવી જોઈએ” લૂ.૧૦:૭, 


૧ તિમોથી ૫:૧૫-૬:૯ 


ચ૪ક્ેટલાએક લોકોનાં પાપ સહેલાઈથી જણાઈ આવે 
છે. તેઓનાં પાપ જણાવે છે કૅ તેઓનો ન્યાય તોળાશે. 
પરંતુ બીજા કૅટલાએક લોકોનાં પાપ પાછળથી ખબર 
પડે છે. ચપસારાં કામો કૅ જે લોકો કરે છે તે બાબતમાં 
પણ આવું જ છે. લોકોનાં સારાં કામો સહેલાઈથી દેખાય 
આવે છે. પરંતુ જ્યારે એ સારાં કામો સહેલાઈથી ન 
દેખાય, તો પણ તે છુપાવી શકતાં નથી. 
સર્વ દાસોએ પોતાના શેઠ પ્રત્યે સંપૂર્ણ માન 
દર્શાવવું જોઈએ. જો તેઓ આમ કરશે તો, દેવનું 
નામ અને આપણો ઉપદેશ ટીકાને પાત્ર થશે નહિ. 
જછટલાએક દાસોના શેઠો વિશ્વાસીઓ હોય છે. તેથી એ 
દાસો તથા એ શેઠો ભાઈઓ છે. પરંતુ એનો અર્થ એવો 
નથી કે એ દાસો પોતાના શેઠોને ઓછું માન આપે તો 
ચાલે. ના! તેઓએ તો વધારે કામ કરવું જોઈએ કારણ કૅ 
તેઓ કૅ જેને તેની સેવાઓ દ્વારા લાભ થયો છે તેઓ 
વિશ્રાસીઓ છે. જેને તેઓ પ્રેમ કરે. 


ખોટો ઉપદેશ અને સાચું ધન 

તેઓને આ વાતો શીખવ અને સલાહ આપ. 
જટલાએક લોકો એવી બાબતોનો ઉપદેશ આપશે કૅ જે 
ખોટો જ હોય. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનાં સત્ય વચનો 
સાથે એ લોકો સંમત નહિ થાય. અને દેવની સેવાનો 
સાચો માર્ગ દર્શાવતા ઉપદેશનો તેઓ સ્વીકાર નહિ કરે. 
૪ખોટી રીતે ઉપદેશ આપતી વ્યક્તિ અભિમાનથી 
છલકાય છે અને કશું જાણતી હોતી નથી. તે વ્યકિતમાં 
દલીલબાજીની બિમારી હોય છે. અને એ શબ્દો વિષે 
દલીલબાજી કરે છે. એના પરિણામે ઈર્ષ્યા, મુશ્કેલીઓ, 
અપમાનો અને ખોટા વહેમ ઉત્પન્ન થાય છે. પપણ 
ભ્રષ્ટ મતિના લોકોથી પરિણામે સતત દલીલબાજી થાય 
છે. એ લોકોએ સત્ય ખોઈ નાખ્યું છે. તેઓ એવું માનતા 
હોય છે કૅ દેવની સેવા તો કમાઈનું સાધન છે. 

“એ સાચું છે કૅ દેવની સેવા-ભક્તિ માણસને ખૂબ 
ધનવાન બનાવે છે, જો તેને પોતાની ચીજ-વસ્તુઓથી 
સંતોષ હોય તો. ?આ દુનિયામાં આપણે જ્યારે આવ્યા 
ત્યારે, આપણે કશુંય લીધા વગર ખાલી હાથે આવ્યા 
હતા. અને આપણે જ્યારે મરી જઈશું ત્યારે, આપણે 
કશુંય લઈ જઈ શકવાના નથી. “તેથી, આપણને જો 
પૂરતો ખોરાક અને કપડાં મળી રહે, તો તેનાથી આપણે 
સંતોષ માનવો જોઈએ. “ધનવાન થવાની ઈચ્છા રાખતા 
લોકો પોતે જ પ્રલોભનોની જાળમાં પકડાય છે. તેઓને 
ઘણી બધી ચિત્ર-વિચિત્ર વસ્તુઓ મેળવી લેવાની ઈચ્છા 


૧ તિમોથી ૬:૧૦-ર૧ 


થાય છે, કૅ જે ચીજો તેઓને નુક્સાન કે આઘાત આપનારી 
નીવડે છે. એ વસ્તુઓ લોકોને પાયમાલ કરીને તેઓનો 
સર્વનાશ આણે છે. ૧9પૈસા માટેનો લોભ દરેક જાતનાં 
પાપોને જન્મ આપે છે. કૅટલાએક લોકોએ સાચો વિશ્વાસ 
(ઉપદેશ) છોડી દીધો છે કૅમ કૅ તેઓ વધુ ને વધુ ધન 
મેળવવા માગે છે. પરંતુ આમ કરતાં તેઓ પોતાની જાતે 
ઘણી ત્રાસદાયક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી સહન કરે છે. 


તારે યાદ રાખવા જેવી કૅટલીક બાબતો 

૧૧૫રંતુ તું તો ઈશ્વરભક્ત છે. તેથી એ બધી બાબતોથી 
તારે દૂર રહેવું જોઈએ. ન્યાયી માર્ગે જીવવાનો પ્રયત્ન 
કર, ભક્તિભાવ, વિશ્રાસ, પ્રેમ, ધીરજ તથા નમ્રતાના 
સદગુણ કૅળવ. 'પવેશ્વાસ ટકાવી રાખવો એ સ્પર્ધાની 
હરીફાઈમાં ઉતરવા જેવું છે.એ સ્પર્ધા જીતવા તારાથી 
જેમ બને તેમ સખત પ્રયત્ન કરજે. અનંતજીવન તને 
પ્રાપ્ત થાય એની ખાતરી કરજે. એવું જીવન તને મળે 
એ માટે તને તેડવામાં આવ્યો છે. અને ખ્રિસ્ત વિષેના 
મહાન સત્યની તેં એવી રીતે કબૂલાત કરી છે કૅ જેના 
ઘણા લોકો સાક્ષી છે. ૧ગદેવ અને ઈસુ ખ્રિસ્ત આગળ હું 
તને આજ્ઞા આપું છું. જયારે ખ્રિસ્ત ઈસુ પૉતિયુસ પિલાત 
આગળ ઊભો રહ્યો ત્યારે તેણે પણ આજ મહાન સત્ય 
કબૂલ કર્યું હતું. અને પ્રત્યેકને જીવન આપનાર એક 
માત્ર એવો દેવ જ છે. હવે જે હું તને કહું છું: “તને જે 
જે કાર્યો કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તે કર. 
આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરાગમન ન થાય ત્યાં 
સુધી તું એ કાર્યો કોઈ પણ દોષ કૅ ભૂલ કર્યા વગર કરતો 
રહે. પયોગ્ય સમયે એ ઘટના ઘટે એવું દેવ કરાવશે. જે 
ધન્ય તથા એકલો સ્વામી છે. જે રાજાઓનો રાજા અને 


ર૮ર 


પ્રભુઓનો પ્રભુ છે. “જૈવ એકલાને અમરપણું છે. દેવ 
તો એવા ઝળહળતા પ્રકાશમાં રહે છે કૅ માનવો એની 
નજીક જઈ શકતા નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિએ કદી દેવને 
જોયો નથી. દેવને જોવા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ શક્તિમાન 
નથી. તેને સદાકાળ ગૌરવ તથા સામર્થ્ય હો. આમીન. 

૧%૬ન્યવી ચીજ-વસ્તુઓ વડે ધનિક થયેલા લોકોને 
તું કહેજે કેતેઓ અભિમાની ન બને. એ ધનવાન 
લોકોને તું કહે કૅ તેઓ તેઓના ધનમાં નહિ, પરંતુ 
દેવમાં આશા રાખે. પૈસાનો વિશ્વાસ કરી ન શકાય. 
પરંતુ દેવ ખૂબ સારી રીતે આપણી સંભાળ લે છે. તે 
આપણને દરેક વસ્તુ આનંદથી માણવા આપે છે. ૧4તું 
પૈસાદાર લોકોને સારાં કાર્યો કરવાનું કહે. સારાં કાર્યો 
કરીને સમૃદ્ધ થાય. તેઓ ભલું કરે. ઉત્તમ કાર્યો રૂપી 
સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે અને ઉદાર તથા પરોપકારી થાય. 
૧૯એવું કરીને તેઓ પોતાના માટે આકાશમાં એક ખજાનો 
સંગ્રહ કરશે. તે ખજાનો મજબૂત સ્થંભ બનશે-તે ખજાના 
ઉપર તેઓ તે ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકશે. જેથી તેઓ 
જે ખરેખરું જીવન છે તે પ્રાપ્ત કરી શકે. 

રબતેમોથી, દેવે તારામાં વિશ્વાસ મૂકીને તને ઘણી 
વસ્તુઓ સોંપી છે. તે વસ્તુઓને તું સહી-સલામત 
રાખજે. દેવ તરફથી આવતી ન હોય એવી મૂર્ખાઈ 
ભરી વાતો કરતાં લોકોથી તું દૂર રહેજે. સત્યની વિરુદ્ધમાં 
દલીલો કરતાં લોકોથી તું દૂર રહેજે. તેઓ જેને 
"જ્ઞાન”તરીકે ઓળખાવે છે, તેનો તે લોકો ઉપયોગ કરે 
છે-પરંતુ ખરેખર તો તે જ્ઞાન નથી. અકૅટલાએક લોકો 
એવું કહેતા હોય છે કૅ તેઓની પાસે એ "જ્ઞાન” છે. એ 
લોકોએ સત્ય વિશ્રાસ તજયો છે. 

તમ સર્વ પર દેવની કૃપા થાઓ. 


તિમોથીને બીજો પત્ર 


વૃ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેરિત પાઉલ તરફથી કુશળતા હો. 
દેવની ઈચ્છાથી હું પ્રેરિત બન્યો છું. ખ્રિસ્ત ઈસુમાં 
જીવન વિષે જે વચન છે તે વિષે લોકોને જણાવવા દેવે 
મને મોકલ્યો છે. 
હવે તિમોથીને સંબોધન કરું છું. તું તો મારા પ્રિય 
પુત્ર સમાન છે. દેવ-બાપ તથા આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 
તરફથી તને કૃપા, દયા અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 


આભાસસ્તુતિ અને પ્રોત્સાહન 

જત-દિવસ હંમેશા મારી પ્રાર્થનાઓમાં હું તને યાદ 
કરું છું. એ પ્રાર્થનાઓમાં તારા માટે હું દેવની આભારસ્તુતિ 
કરું છું. મારા પૂર્વજો જેની સેવા કરતા હતા તે એ જ દેવ 
છે. હું જે જાણું છું તે સાચું છે એમ સમજી, મેં હંમેશા 
એ દેવની સેવા કરી છે. 7તારાં આંસુઓ સંભારતાં તને 
મળવાનું મને ઘણું મન થાય છે જેથી મારું હૈયું આનંદથી 
છલકાઈ જાય. પ્તારો સાચો વિશ્ચાસ પણ મને યાદ 
આવે છે. તારી દાદી લોઈસ અને તારી માતા યુનિકા સો 
પ્રથમ એવો જ વિશ્ર્વાસ ધરાવતાં હતાં. હું જાણું છું કૅ 
એ જ વિશ્રાસ હવે તું ધરાવે છે. માટે હું તને યાદ 
દેવડાવા ઈચ્છું છું કે, જયારે મૅ મારા હાથો તારા માથા 
પર મૂકયા, દેવે તને તે કૃપાદાન આપ્યુ. જેમ એક નાની 
સરખી જયોત ધીરે ધીરે મોટા અગ્નિમાં પરિવર્તન પામે 
છે, તેમ દેવે તને આપેલ તે ખાસ કૃપાદાન વધુ ને વધુ 
ખીલે અને તું એનો ઉપયોગ કરે એમ હું ઈચ્છું છું. 
9%8મ કે દેવે આપણને ભયનો આત્મા નહિ, પણ 
સામર્થ્યનો તથા પ્રેમનો તથા સાવધ બુધ્ધિનો આત્મા 
આપ્યો છે. 

તેથી આપણા પ્રભુ ઈસુ વિષે લોકોને કહેતાં તું 
શરમ કૅ સંકોચ ન રાખીશ. અને મારા માટે પણ તારે 
શરમિંદા બનવાની જરૂર નથી કૅમ કૅ હું પ્રભુને ખાતર 
જ કૅદમાં છું. પરંતુ એ સુવાર્તાને લીધે તું પણ મારી સાથે 
દુઃખ સહન કર એ સહન કરવા દેવ આપણને સામર્થ્ય 
આપે જ છે. બદેવે આપણને તાર્યા છે અને આપણને 
તેના સંતો બનાવ્યા છે. આપણા પોતાના પ્રયત્નોને કારણે 
એ થયું નથી. ના! તેની કૃપાને કારણે દેવે આપણને 


બચાવ્યા અને આપણને તેના સંતો બનાવ્યા કારણે કૅ 
એવી દેવની ઈચ્છા હતી. સમયનો પ્રારંભ થયો તે પહેલા 
ખ્રિસ્ત ઈસુ ધ્વારા દેવે એ કૃપા આપણને આપેલી હતી. 
૧૦અત્યાર સુધી એ કૃપા આપણને પ્રગટ થઈ ન હતી. 
જયારે આપણો તારનાર ખ્રિસ્ત ઈસુ આવ્યો ત્યારે 
આપણને તેની કૃપા પ્રગટ થઈ. ઈસુએ મરણને નાબૂદ 
કર્યું અને આપણને જીવન મેળવવાનો માર્ગ બતાવ્યો. 
હા! સુવાર્તા દ્રારા ઈસુએ આપણને અવિનાશી જીવન 
પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દેખાડયો. તે સુવાર્તાના પ્રચાર 
માટે, સુવાર્તાના પ્રેરિત તથા ઉપદેશક થવા માટે મારી 
પસંદગી કરવામાં આવી હતી. 19અને અત્યારે હું દુ:ખ 
સહન કરી રહયો છું કૅમ કૅ હું સુવાર્તા બધે કહેતો ફરું 
છું. પણ તેથી કંઈ હું શરમાતો નથી. જેને મેં સ્વીકાર્યો 
છે તે એક (ઈસુ) ને જાણું છું. તે દિવસ આવે ત્યાં સુધી 
મને સૉપેલી વસ્તુઓનું રક્ષણ કરવા તે સમર્થ છે, એની 
મને ખાતરી છે. ૧ગમારી પાસેથી તેં જે સત્ય વચનો 
સાંભળ્યાં છે તેને તું અનુસર. ખ્રિસ્ત ઈસુમાં આપણને 
જે વિશ્રાસ અને પ્રેમ છે તેના ધ્વારા એ ઉપદેશને તું 
અનુસર. એ ઉપદેશ નમૂનારૂપ છે, કૅ જે દર્શાવે છે કૅ 
તારે કૅવો ઉપદેશ આપવો જોઈએ. તને જે સત્ય મળેલ 
છે તેનું તું રક્ષણ કર. પવિત્ર આત્માની સહાય વડે એ 
વસ્તુઓને તું સંભાળી રાખ. એ પવિત્ર આત્મા આપણા 
અંત:કરણમાં જ વસે છે. 

૧પતું તો જાણે જ છે કૅ આસિયાના પ્રાંતના પશ્ચિમની 
દરેક વ્યક્તિએ મને ત્યજી દીધો છે. ફુગિલસ અને 
હર્મોગનેસ પણ મને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. 
૧૬ઓનેસિફરસના કુટુંબ પર પ્રભુ દયા કરે એવી મારી 
પ્રાર્થના છે. ઓનેસિફરસે ઘણી વાર મને મદદ કરી છે. 
મારી કેદની સજાને કારણે તે શરમિંદો થયો ન હતો. 
૧૦ના, તે શરમાયો ન હતો. જયારે તે રોમ આવ્યો ત્યારે 
જયાં સુંધી હું તેને મળ્યો નહિ ત્યાં સુધી તેણે મારી 
ખંતપૂર્વક શોધ કરી. મારી પ્રાર્થના છે કૅ તે દિવસે 
પ્રભુ ઓનેસિફરસને દયા બતાવશે. તું તો જાણે છે જ 
એફેસસમાં ઓનેસિફરસે મને કંઈ કઈ રીતે મદદ કરી 
હંતી. 


ર તિમોથી ૨:૧-ર૪ 


ખ્રિસ્ત ઈસુનો વફાદાર સૈનિક 
તિમોથી, મારા માટે તો તું દીકરા સમાન છે. ખ્રિસ્ત 
ઈસુમાં આપણને જે કૃપા છે તેમાં બળવાન થા. 

ચં જે જે બાબતોનો ઉપદેશ આપ્યો છે તે તેં સાંભળ્યો 
છે. બીજા અનેક લોકોએ પણ એ બધું સાંભળ્યું છે. તારે 
એ જ બાબતો લોકોને શીખવવી જોઈએ. જે કૅટલાએક 
લોકો પર તું વિશ્ચાસ મૂકી શકૅ તેઓને તું એ ઉપદેશ 
આપ. પછી તેઓ બીજા લોકોને એ બાબતો શીખવી 
શકશે. પણને જે મુશ્કેલીઓ પડે છે તેમાં તું સહભાગી 
થા. ખ્રિસ્ત ઈસુના એક સારા સૈનિકની જેમ એ 
મુશ્કેલીઓ તું સ્વીકારી લે. ”જે માણસ સૈનિક હોય તે 
પોતાના ઉપરી અધિકારીને ખુશ રાખવાની ઈચ્છા ધરાવે 
છે. તે પોતાની રોજીંદી જીંદગીમાં પોતાનો સમય બરબાદ 
કરતો નથી. પજો કોઈ અખાડામાં હરીફાઈમાં ઊતરે તો, 
નિયમોના પાલન વિના તેને ઈનામ મળતું નથી.ધસખત 
પરિશ્રમ કરનાર ખેડૂતને તેના ઉગાડેલા અનાજમાંથી 
કૅટલોક ભાગ મેળવવાનો પહેલો હક્ક છે. *હું જે બાબતો 
કહું છું તેના પર તું વિચાર કરજે. આ બધી વાતો સમજવા 
માટે પ્રભુ તને શક્તિ આપશે. 

“ઈસુ ખ્રિસ્તને યાદ રાખ. તે દાઉદના સંતાનનો છે. 
ઈસુ મૃત્યુ પામ્યો પછી તેને મૂએલાંમાંથી ઉઠાડવામાં 
આવ્યો હતો. આજ સુવાર્તા હું લોકોને કહું છું. કારણ 
કૅ એ સુવાર્તા હું કહેતો ફરું છું. તેથી હું ગુનેગારની જેમ 
દુઃખ સહન કરું એમ મને ગુનેગાર વ્યક્તિની જેમ 
સાંકળોથી પણ બાંધી રાખ્યો છે. પરંતુ દેવનો ઉપદેશ 
કંઈ બંધનમાં નથી. ૧૦તેથી આ બધી મુશ્કૅલીઓ હું 
ધીરજપૂર્વક સ્વીકારું છું. દેવે પસંદ કરેલા બધા લોકોને 
મદદ કરવા ખાતર હું આ કરું છું. હું આ યાતનાઓ 
એટલા માટે સ્વીકારું છું. જેથી એ લોકોનું ખ્રિસ્ત ઈસુમાં 
તારણ થાય. એ તારણથી જે મહિમા પ્રાપ્ત થાય છે તે 
અનંત છે. 

૧આ ઉપદેશ સાચો છે: 

જો આપણે તેની (ઈસુ) સાથે મર્યા હોઈશું, તો 

તેની સાથે આપણે જીવીશું પણ ખરા. 

૧૨ જો આપણે યાતનાઓ સ્વીકારીએ, તો આપણે 
પણ ઈસુની સાથે રાજ કરીશું. જો આપણે ઈસુને 
સ્વીકારવાનો નકાર કરીએ, તો તે આપણને 
અપનાવવાનો નકાર કરશે. 


૧૨પણે જો વિશ્વાસુ નહિ હોઈએ, તો પણ તે તો 
વિશ્રાસુ જ રહેશે, કારણ કૅ તે પોતાની જાતને કદી 
બદલી શકતો નથી. 


રત્૪ 


પસંદગી પામેલ કાર્યકર 

૧૪લોકોને આ બધી વાતો કહેવાનું તું ચાલુ રાખજે. 
અને દેવ આગળ એ લોકોને તું ચેતવજે કૅ તેઓ શબ્દો 
વિષે દલીલબાજી ન કરે. શબ્દો વિષે દલીલબાજી કરનાર 
કંઈજ ઉપયોગી કરી શકતો નથી. અને તે સાંભળનાર 
લોકોનો તો સર્વનાશ થાય છે. "દેવ તને પસંદ કરે 
એવી પાત્રતા મેળવવા તું સર્વોત્તમ કાર્યો કર, અને તું 
દેવને પૂર્ણ સમર્પિત થઈ જા. પોતાના કામની બાબતમાં 
જે શરમ અનુભવતો નથી એવો કાર્યકર તું થા-કૅ જે 
કાર્યકર સાચા ઉપદેશનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરે છે. 
૧૧વ તરફથી જે બાબતો કદી આવી જ નથી એવી 
વ્યર્થ વાતો કરનારા લોકોથી તું દૂર રહેજે. એવી વાતો 
માણસને દેવથી વધુ ને વધુ વિરુદ્ધ કરનારી હોય છે. 
૧૬તેઓની વાતો શરીરમાં જેમ રોગ ફેલાય છે તેમ અનિષ્ટ 
ફેલાવે છે. હુમનાયસ અને ફિલેતસ એવા માણસો છે. 
૧૮તેઓએ સાચો ઉપદેશ ત્યજી દીધો છે. તેઓ તો એમ 
કહે છે કૅ મૃત્યુમાંથી લોકોનું પુનુરૃત્થાન તો ક્યારનું થઈ 
ગયું છે. અને તેઓ બંન્ને કેટલાએક લોકોનો વિશ્વાસ 
નષ્ટ કરી રહયા છે. '૯પરંતુ દેવનાં અસ્તિત્વનો પાયો 
સદાને માટે મજબૂત છે, એ પાયા પર આ શબ્દો લખેલા 
છે; “જે લોકો તેના છે તેઓને પ્રભુ ઓળખે છે.”* 
દેવની ઈમારતના પાયા પર આ શબ્દો લખેલા છે: "જે 
જે માણસ એમ કહેતો હોય કૅ તે પ્રભુમાં વિશ્વાસ 
ધરાવે છે, તેણે ખોટાં કામ કરવાનું છોડવું જ પડશે.” 

ચમોટા ઘરોમાં સોના-ચાંદીની વસ્તુઓ હોય છે 
પરંતુ લાકડાની અને માટીની વસ્તુઓ પણ ત્યાં હોય 
છે. કૅટલીક વસ્તુઓ વિશિષ્ટ હેતુ માટે વપરાય છે. બીજી 
અમુક વસ્તુઓ સાફસૂફી કૅ સ્વચ્છતા કરવા બનાવેલી 
હોય છે. “જો કોઈ વ્યક્તિ આ બધા જ દુષ્ટ કર્મોથી 
સ્વચ્છ બનશે તો ખાસ હેતુસર એ વ્યક્તિનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવશે. એ વ્યક્તિને પવિત્ર બનાવવામાં 
આવશે, અને સ્વામી તેનો ઉપયોગ કરી શકશે. કોઈ 
પણ સારું કામ કરવા એ વ્યક્તિ તૈયાર થશે. 

આ્જવાન માણસને જે ખરાબ કામો કરવાનું મન 
થતું હોય છે તેવી બાબતોથી તું દૂર રહેજે. યોગ્ય રીતે જ 
જીવન જીવવાનો અને વિશ્રાસ, પ્રેમ, અને શાંતિ પ્રાપ્ત 
કરવાનો તું ખૂબ પ્રયત્ન કરજે. શુદ્ધ હદયથી પ્રભુમાં 
વિશ્રાસ ધરાવતા લોકોની સાથે રહીને તું આ બધું કરજે. 
અક્કલ વગરની અને મૂર્ખાઈભરી દલીલબાજીથી તું 
દૂર રહેજે. તું જાણે છે કે આવી દલીલોમાંથી મોટી 
દલીલબાજી જન્મે છે. ૨૪પ્રભુના સેવકૅ તો ઝઘડવું ન 





ક, 0 2 


"જે લોકો ... પ્રભુને ઓળખે છે” ગણ. ૧૬:૫ 


રત્પ 


જોઈએ! તેણે તો દરેક વ્યક્તિ પ્રત્યે માયાળુ થવું જોઈએ. 
પ્રભુના સેવકે તો એકં સારા શિક્ષક થવું જોઈએ. તે 
સહનશીલ હોવો જોઈએ. સપપ્રભુના સેવકૅ તો તેની 
સાથે અસંમત થતા વિરોધીઓને નમ્રતાથી ઉપદેશ કરવો 
જોઈએ. શક્ય છે કૅ દેવ એવા લોકોને પસ્તાવો કરવા દે, 
જેથી તેઓ સત્ય સ્વીકારી શકે. ચ્ધશેતાને એવા લોકોને 
પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા છે અને તેઓની પાસે પોતાનું 
ધાર્યું કરાવે છે. પરંતુ શક્ય છે કૅ તેઓ જાગી જાય અને 
સમજે કૅ શેતાન તેઓનો દુરુપયોગ કરી રહયો છે, અને 
અંતે શેતાનની માયાજાળમાંથી પોતાને મુક્ત કરાવે. 


છેલ્લા દિવસો 

આ યાદ રાખજે! છેલ્લા દિવસોમાં ઘણી બધી 
થા મુશ્કેલીઓ આવશે. ચએવો સમય આવશે કૅ જ્યારે 
લોકો પોતાની જાતને જ તથા પૈસાને પ્રેમ કરશે. તેઓ 
બડાશખોર અને અભિમાની બનશે. લોકો બીજાની 
નિંદા-કૂથલી કરતા થઈ જશે. લોકો પોતાનાં મા-બાપની 
આજ્ઞા નહિ પાળે. લોકોમાં આભારની ભાવના મરી 
પરવારશે. દેવને જેવા લોકો ગમે છે તેવા તેઓ નહિ 
હોય. સૈલોકોને એક બીજા માટે પ્રેમ નહિ હોય. તેઓ 
બીજા લોકોને માફ કરી શકશે નહિ. અને તેઓ ખરાબ 
વાતો કરશે. લોકો પોતાની જાત પરનો કાબૂ ગુમાવશે. 
તેઓ ક્રોધી અને હલકી વૃત્તિવાળા અને જે વસ્તુઓ 
સારી હશે તેને ધિક્કારશે. “આવનારા છેલ્લા દિવસોમાં 
લોકો પોતાના મિત્રોના વિશ્વાસઘાતી બની જશે. તેઓ 
જરા પણ વિચાર કર્યા વગર મૂર્ખતાભર્યા કામો કરશે. 
લોકો દેવ પર પ્રીતિ રાખવાને બદલે વિલાસ પર પ્રીતિ 
રાખનારા થશે. "એ લોકો દેવની સેવા કરવાનો ડોળ 
ચાલુ રાખશે, પરંતુ તેઓની જીવન જીવવાની રીત પરથી 
ખ્યાલ આવશે કૅ તેઓ દેવની સેવા ખરેખર કરતાં જ 
નથી. તિમોથી, એવા લોકોથી તું દૂર રહેજે. દતેઓમાંના 
કૅટલાએક લોકો તો પારકાના ઘરમાં ઘૂસી જઈને અબળા 
સીઓને ફસાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એ સીઓમાં 
પણ પુષ્કળ પાપ હોય છે. અનેક અનિષ્ટ કુકર્મો કરવાની 
ઈચ્છા ધરાવતી એ સ્રીઓ પાપોથી ભરપૂર હોય છે. 
?એ સીઓ હંમેશા નવું નવું શિક્ષણ શીખવાનો પ્રયત્ન 
કરે છે, પરંતુ તેઓ સત્યના જ્ઞાન સુધી પહોંચી શકવા 
શક્તિમાન થતી નથી. “યાન્નેસ અને યાંબ્રેસને યાદ 
કર. તેઓ મૂસાના વિરોધીઓ હતા. આ લોકોની બાબતમાં 
પણ એવું જ છે. તેઓ સત્યનો વિરોધ કરે છે. એ એવા 
લોકો છે જેમની વિચાર-શક્તિ ગૂંચવાઈ ગઈ છે. તેઓ 
વિશ્રાસનો માર્ગ અનુસરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. ૯પરંતુ 


ર તિમોથી ર:રપ-૪:ર 


તેઓ જે કાર્યો કરી રહ્યા છે તેમાં સફળ થવાનાં નથી. 


બધા લોકોને ખબર પડશે કૅ તેઓ કૅવા મૂર્ખ છે. યાંન્નેસ 
અને યાંબ્રેસનું આવું જ થયું હતું. 


છેલ્લી સૂચનાઓ 

૧બપરંતુ મારા વિષે તો તું બધું જાણે છે. હું જે શીખવું 
છું અને જે રીતે હું રહું છું તે તને ખબર છે. મારા 
જીવનનો હેતુ તું જાણે છે. મારો વિશ્વાસ, મારો પ્રેમ 
અને મારી ધીરજથી તું પરિચિત છે. હું મારો પ્રયત્ન 
કંદીય છોડતો નથી, એ તું જાણે છે. ધમે જે સતાવણી 
અને યાતનાઓ સહન કરી છે તે વિષે તને ખબર છે. 
અંત્યોખ, ઈકોનિયામાં, અને લુસામાં મારી સાથે જે 
બન્યું હતું તે તું જાણે છે. એ સ્થળોએ મેં કેવી કૅવી 
સતાવણી સહન કરી હતી, એ તને ખબર છે. પરંતુ એ 
બધી મુશ્કેલીઓમાં પ્રભુએ જ મારો છૂટકારો કર્યો છે. 
૧૨૬રેક વ્યક્તિ દેવની ઈચ્છા મુજબ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં જીવન 
સમર્પિત કરી જીવવાનો પ્રયત્ન કરશે તે દરેક વ્યક્તિની 
સતાવણી કરવામાં આવશે. જે દુષ્ટ લોકો બીજાને છેતરે 
છે તે લોકો વધુ ને વધુ ખરાબ થતા જશે. તેઓ બીજા 
લોકોને મૂર્ખ બનાવશે, પરંતુ તેઓ પોતે પણ મૂર્ખ બનશે. 
૧૪પરંતુ જે વાતો તું શીખ્યો છે તેને અનુસરવાનું 
તારે ચાલુ રાખવું જોઈએ. તું જાણે છે કે એ બધી વાતો 
સાચી છે. તું એ બાબતો શીખવનારાઓ પર પૂરો વિશ્વાસ 
રાખી શકૅ છે એની તને ખબર છે. 1પતું બાળક હતો 
ત્યારનો પવિત્ર શાસથી પરિચિત છે. એ પવિત્રશાસ* 
તને વિવેકબુદ્ધિવાળો બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને 
ખ્રિસ્ત ઈસુમાં વિશ્વાસ દ્વારા તારણના માર્ગે જવા એ 
વિવેકબુદ્ધિ તને ઉપયોગી નીવડશે. દરેક શાસ 
ઈશ્રરપ્રેરિત છે. લોકોના જીવનમાં ક્યાં ખોટું થાય છે 
તે બતાવવા અને બોધ આપવા દરેક શાસ ઉપયોગી છે. 
ભૂલો સુધારવા અને ન્યાયી જીવન જીવવાના શિક્ષણમાં 
ભૂલો સુધારવા દરેક શાસ્ર ઉપયોગી છે. ૧*શાસ્રોનો 
ઉપયોગ કરીને જે વ્યક્તિ દેવની સેવા કરશે, તે બધા જ 

સારા કાર્યો કરવા માટે પૂરેપૂરો સુસજજ થશે. 
દેવ તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત સમક્ષ હું તને આદેશ આપું 
છું કે મરણ પામેલા તેમજ જીવતા લોકોનો એક 
માત્ર એવો ખ્રિસ્ત ઈસુ ન્યાય કરશે. ઈસુનું રાજ્ય છે, 
અને તે ફરીથી આવી રલો છે. તેથી હું તને આ આદેશ 
આપું છું: ચ્લોકોને તું સુવાર્તા પ્રગટ કર. તે સંદેશ એ છે 
કૅ, લોકોનાં પાપ માફ થઈ શકૅ અને તેઓ દેવના 


ડડ 


સાન્નિધ્યમાં રહી શકે, એવો માર્ગ દેવે હવે સર્વ માટે 





પવિત્ર શાસ પવિત્ર લખાણો-જૂનો કરાર. 


ર તિમોથી ૪:૩-રર 


ખૂલ્લો કરી દીધો છે. દરેક સમયે તું તૈયાર રહેજે. લોકોએ 
શું શું કરવાની જરૂર છે તે તું તેઓને કહે, તેઓની ભૂલ 
થાય ત્યારે તું તેઓને ધમકાવ અને તેઓને પ્રોત્સાહિત 
કર. આ બધું તું ખૂબ જ ધીરજપૂર્વક તથા કાળજીપૂર્વકના 
ઉપદેશ વડે કર. *એવો સમય આવશે કૅ જ્યારે લોકો 
સાચો ઉપદેશ નહિ સાંભળે. પણ કાનમાં ખંજવાળ 
આવવાથી તેઓ પોતાને મનગમતા ઉપદેશકો પોતાના 
માટે ભેગા કરશે. *લોકો સત્ય તરફ આડા કાન કરશે. 
કાલ્પનિક વાતોના શિક્ષણને અનુસરવાનું શરૂ કરશે. 
પપરંતુ હર ઘડીએ તું સર્વ બાબતોમાં સાવધ રહેજે. 
જ્યારે મુસીબતો આવે ત્યારે તેઓને તું સ્વીકારી લેજે. 
સુવાર્તા પ્રચારનું કામ કરતો રહેજે. દેવના સેવકની બધી 
જ ફરજો તું અદા કરી બતાવજે. 

જમ કૅ હું અત્યારે પેયાર્પણ તરીકે રેડાઉ છું. અને 
મારો પ્રયાણકાળ પાસે આવી ગયો છે. *હું સારી લડાઈ 
લડયો છું. મેં દોડ પૂરી કરી છે. મેં વિશ્રાસ રાખ્યો છે. 
“હવે મારે સારું ન્યાયીપણાનો મુગટ રાખી મૂકૅલો છે, 
તેથી એ મુગટ મને મળશે કારણ કે હું દેવ સાથે ન્યાયી 


છું. પ્રભુ તો એવો ન્યાયાધીશ છે કૅ જે યોગ્ય જ ન્યાય 
કરે છે. તે દિવસે પ્રભુ મને તે મુગટ આપશે. હા! તે મને 
તે મુગટ આપશે. પ્રભુના પ્રગટ થવાની ઈચ્છા રાખનારા 
અને તેની પ્રતિક્ષા કરનારા સર્વ લોકોને પ્રભુ તે મુગટ 


આપશે. 


અંગત વાતો 

લ્જેમ બને એમ જલદી મારી પાસે આવવાનો તું 
પ્રયત્ન કરજે. ૧૦દેમાસે વર્તમાન દુનિયાને પુષ્કળ પ્રેમ 
કર્યો હતો. તેથી જ તો તે મને છોડીને ચાલ્યો ગયો છે. 
તે થેસ્સલોનિકા જતો રલ છે અને ક્રૅસ્કૅેન્સ ગલાતિયા 
ગયો છે. અને તિતસ દલ્મતિયા ગયો છે. "હવે મારી 
સાથે ફક્ત લૂક જ રહ્યો છે. માર્કને શોધી કાઢજે અને તું 
આવે ત્યારે એને તારી સાથે લેતો આવજે. અહીંના મારા 
કાર્યમાં તે મને મદદ કરી શકૅ એવો છે. મેં તુખિકસને 
એફેસસમાં મોકલ્યો છે. 


ર૮૬ 


૧૩હું જ્યારે ત્રોઆસમાં હતો ત્યારે કાર્પસ પાસે મારો 
કૌટ મૂકી આવ્યો છું. તો તું જ્યારે આવે ત્યારે મારો એ 
કૌટ લેતો આવજે. અને મારાં પુસ્તકો પણ લાવજે. જે 
પુસ્તકો વિશિષ્ટ રીતે ચર્મપત્રો પર લખેલા છે તેની મારે 
ખાસ જરૂર છે. 

૧૪આલેકસાંદર કંસારાએ મારું ઘણું નુક્સાન કર્યું છે. 
આલેકસાંદરના કુકર્મો બદલ પ્રભુ તેને શિક્ષા કરશે. ૧પતુ 
તે માણસથી ચેતતો રહેજે જેથી તે તને પણ આઘાત ન 
આપે. તેણે આપણા ઉપદેશની સામે ઘણો વિરોધ દર્શાવ્યો 
છે. 

૧૬૫હેલી વાર જ્યારે મેં મારો બચાવ કર્યો, ત્યારે 
મને કોઈએ મદદ ન કરી. દરેક જણ મને છોડીને ચાલ્યા 
ગયા હતા. મારી પ્રાર્થના છે કૅ દેવ તેઓને માફ કરે. 
૧થ૫રંતુ પ્રભુ મારાં પક્ષમાં ઊભો રહો. બિનયહૂદીઓને 
હું સુવાર્તા સંપૂર્ણ રીતે જણાવી શકું એ માટે પ્રભુએ મને 
પૂરતી શક્તિ આપી. સૌ બિનયહૂદીઓ તે સુવાર્તા સાંભળે 
એવી પ્રભુની ઈચ્છા હતી. સિંહ (દુશ્મન) નાં મોઢાંમાથી 
મને બચાવી લેવામાં આવ્યો. 'જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ 
મને ઈજા કરવાનો પ્રયત્ન કરશે ત્યારે પ્રભુ મારો બચાવ 
કરશે. પ્રભુ મને તેના સ્વર્ગીય રાજ્યમાં સહીસલામત 
રીતે લઈ જશે. પ્રભુનો મહિમા સર્વકાળ હો. 


અંતિમ શુભેચ્છા 

૧૯૫્રિસ્કા અને અકુલાસ તથા ઓનેસિફરસના કુટુંબને 
મારા તરફથી ક્ષેમકુશળ કહેજે. ૨૦એરાસ્તસ કરિથેમાં 
રથો અને મેં ત્રોફિમસને બિમાર હતો તેથી મિલેતસમાં 
રાખ્યો છે. ચશેયાળા પહેલાં તું મારી પાસે આવી પહોંચે 
એવો પ્રયત્ન કરજે. 

યુબૂલસ તને ક્ષેમકુશળ કહે છે. વળી પુદેન્સ, લિનસ, 
કલોદિયા, અને ખ્રિસ્તમાં સર્વ ભાઈઓ તને ક્ષેમકુશળ 
કહે છે. 

ચ્પ્રભુ તારા આત્માની સાથે થાઓ. તારા પર કૃપા 
થાઓ. 


તિતસનો પત્ર 


દેવના દાસ તથા ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેરિત પાઉલ 

તરફથી કુશળતા હો. દેવની પસંદગી પામેલા 
લોકોના વિશ્રાસને મદદરૂપ થઈ શકાય તે માટે અને 
એ લોકો સત્યને જાણી શકૅ તે માટે સહાય કરવા મને 
મોકલ્યો છે. અને તે સત્ય લોકોને બતાવે છે કે કેવી 
રીતે દેવની સેવા કરવી. ચઅનંતજીવનની આપણી 
આશામાંથી જ એ વિશ્રાસ અને જ્ઞાન જન્મે છે. સમયનો 
પ્રારંભ થયો તે પહેલાં દેવે એ જીવનનું વચન આપ્યું 
હંતું અને દેવ કદી જૂઠું બોલી શકતો નથી. ગ્યોગ્ય 
સમયે દેવે એવા જીવન વિષે જગતને જાણવા દીધું. 
દેવે સુવાર્તા દ્રારા દુનિયાને એ વાત જણાવી. એ કાર્ય 
માટે દેવે મારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો. આપણા તારનાર દેવે 
મને આજ્ઞા આપી તેથી એ બધી બાબતોનો મેં ઉપદેશ 
કર્યો છે. 

*હવે હું તિતસને આ લખું છું કૅ જે વિશ્વાસના 
આપણે સહભાગી છીએ, તેમાં તું મારા સગા પુત્ર સમાન 
છે. દેવ જે બાપ તથા આપણા તારનાર ખ્રિસ્ત ઈસુ 
તરફથી તને કૃપા અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 


ક્રીત ટાપુમાં તિતસનું કાર્ય 

પ્નેં તને ક્રીત ટાપુ પર એટલા માટે રાખ્યો છે કૅ ત્યાં 
જે કાર્યો કરવાની જરૂર છે, તે તું પરિપૂર્ણ કરી શકૅ અને 
મેં તને ત્યાં એટલા માટે પણ રાખ્યો છે કૅ જેથી કરીને 
દરેક નગરમાં માણસોની વડીલો તરીકૅ તું પસંદગી કરી 
શકૅ. વડીલ થવા માટે એ વ્યક્તિ કોઈ પણ ખરાબ 
કામ માટે અપરાધી ઠરેલી ન હોવી જોઈએ. એ માણસને 
એક જ પત્ની હોવી જોઈએ. તેનાં બાળકો વિશ્વાસી 
હોવાં જોઈએ. તેનાં બાળકો ઉદ્ધત અને આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન 
કરનારાં હોવાં ન જોઈએ. *દેવના કાર્યની સંભાળ 
રાખવાનું કામ એ અધ્યક્ષનું છે. તેથી કોઈ પણ ખરાબ 
કાર્યનો તે ગુનેગાર હોવો ન જોઈએ. તે વ્યક્તિ એવી ન 
હોવી જોઈએ કૅ જે અભિમાની અને સ્વાર્થી હોય, અથવા 
તો જે વારંવાર ગુસ્સે થઈ જતી હોય. તેણે અતિશય 
મધપાન ન કરવું જોઈએ. તે વ્યક્તિ એવી ન હોવી 
જોઈએ જેને ઝઘડા પસંદ હોય. અને તે વ્યક્તિ એવી 


તો ન જ હોવી જોઈએ કૅ જે હંમેશાં લોકોને છેતરીને 
ધનવાન થવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય. “વડીલ તો એવો 
હોવો જોઈએ કૅ જે લોકોને પોતાના ઘરમાં આવકારવા 
અને તેઓને મદદ કરવા હંમેશાં આતુર હોય. જે કંઈ 
સત્કર્મ હોય તેનો તે ચાહક હોવો જોઈએ. તે વિવેકબુદ્ધિ 
ધરાવતો હોવો જોઈએ. તેણે ન્યાયી જીવન જીવવું 
જોઈએ. તે પવિત્ર જ હોવો જોઈએ. તે પોતાની જાત 
પર અંકુશ રાખી શકંતો હોવો જોઈએ. “આપણે જે 
સત્યનો ઉપદેશ આપીએ છીએ તેનું તે પોતે પણ 
વફાદારીપૂર્વક પાલન કરતો હોવો જોઈએ. તે વડીલમાં 
સારા કૅ શુદ્ધ ઉપદેશ દ્વારા લોકોને સહાય કરવાની ક્ષમતા 
હોવી જોઈએ. જે લોકો સાચા શિક્ષણથી વિમુખ હોય 
તેઓ ખોટા છે, એવું તેઓને સ્પષ્ટ કહેવા શક્તિમાન 
હોવો જોઈએ. 

૧9એવા અનેક લોકો છે કૅ જે આજ્ઞાનું પાલન કરતા 
નથી-એવા લોકો કૅ જે નકામી બાબતો વિષે ચર્ચા કર્યા 
કરતા હોય અને બીજા લોકોને ખોટા માર્ગ દોરતા હોય 
છે. હું ખાસ તો એવા લોકો વિષે ઉલ્લેખ કરવા માગું છું 
કૅ જેઓ એમ કહેતા ફરે છે કૅ સો બિનયહૂદી લોકોની 
સુન્નત કરવી જ જોઈએ. વડીલ એવો હોવો જોઈએ 
કૅ જે એવા લોકોને સ્પષ્ટ બતાવી શકૅ કૅ તેઓની માન્યતા 
ખોટી છે, અને તેઓને નકામી બાબતો વિષે બોલતા 
બંધ કરી દે. જેનો ઉપદેશ તેઓએ આપવા જેવો નથી 
એવી બાબતનો ઉપદેશ આપીને તે લોકો આખાં કુટુંબનો 
નાશ કરી રહયા છે. તેઓ લોકોને માત્ર છેતરવા અને 
પૈસા બનાવવા એવું બધું શીખવી રહયા છે. ૧એમના 
જ ક્રીત ટાપુના તેઓના પોતાના પ્રબોધકોમાંના એકૅ 
આમ કહ્યું પણ છે કે, “ક્રીતના લોકો તો હંમેશા જૂઠું 
બોલનારા હોય છે. તેઓ જંગલી પશુઓ જેવા અને 
આળસુ છે કૅ જેઓ ખાવા સિવાય બીજું કંઈ કરતા 
નથી.” ૧૩એ પ્રબોધકૅ કહેલા શબ્દો સાચા છે. તેથી તું 
એ લોકોને કહે કૅ તેઓ ખોટા છે. તારે એમની સાથે 
કંડક થવું જ પડશે. તો જ એમનો વિશ્વાસ દઢ થશે. 
૧૪ત્યારબાદ તેઓ યહૂદી વાર્તાઓને માની લેવાનું બંધ 
કરશે. અને જે લોકો સત્યને સ્વીકારતા નથી તેઓ 


તિતસ ૧:૧૫-૩:૩ 


આદેશોને અનુસરવાનું પણ તેઓ બંધ કરશે. 1પજે લોકો 
તે શુદ્ધ છે, તેઓના માટે તો બધી વસ્તુઓ શુદ્ધ હોય 
છે. પરંતુ પાપથી ભરેલા અને અવિશ્રાસીઓને માટે 
કંઈ પણ શુદ્ધ હોતું નથી. ખરેખર, એ લોકોના વિચારો 
દુષ્ટ બન્યા છે અને સત્ય શું છે તે જાણવા તેઓનું જ્ઞાન 
નષ્ટ થઈ ગયુ છે. ''એ લોકો તો એમ કહેતા હોય છે કૅ 
તેઓ દેવને જાણે છે, ઓળખે છે. પરંતુ એ લોકો જે 
ખરાબ કાર્યો કરે છે તે બતાવે છે કૅ તેઓ દેવનો નકાર 
કરે છે. તેઓ તો ભયંકર લોકો છે, તેઓ દેવની આજ્ઞાનો 
ભંગ કરે છે, અને તેઓ કોઈ પણ સારાં કામને માટે 
નકામા છે. 


શુદ્ધ ઉપદેશનું પાલન 
શુદ્ધ ઉપદેશનું પાલન કરવા લોકોએ શું શું કરવું 
રે જોઈએ એ વિષે તારે એમને કહેવું જ જોઈએ. 
ચૃદ્ધોને તું આત્મ-સંયમ રાખવાનું, ગંભીર, તથા શાણા 
થવાનું શીખવ. તેઓએ દઢ વિશ્ર્વાસ, ઉત્કટ પ્રેમ તથા 
ધીરજમાં દ્રઢ થવું જોઈએ. 
ળી તું વૃદ્ધ સીઓને પવિત્ર જીવન ગાળવાનું 
શીખવ. તું એમને શીખવ કૅ બીજા લોકોની વિરુદ્ધમાં 
કૂથલી કરનારી નહિ, કૅ ઘણો દ્રાક્ષારસ પીનારી નહિ 
પણ સ્રીઓએ જે સારુ છે તે શીખવવું જોઈએ. 7એ રીતે 
તેઓ જુવાન સીઓને તેમના પતિ અને બાળકોને પ્રેમ 
રાખવાનું શીખવવું જોઈએ. પ્જુવાન સીઓને સમજુ 
અને શુદ્ધ બનવાનું, પોતાનાં ઘરોની સંભાળ રાખવાનું, 
દયાળુ થવાનું અને પોતાના પતિની આજ્ઞા પાળવાનું, 
તેઓએ શીખવવું જોઈએ. તે પછી, પ્રભુએ આપણને 
આપેલા વાતની કોઈ પણ વ્યક્તિ ટીકા કરી શકશે નહિ. 
ધએ જ રીતે, જુવાન માણસોને પણ તું શાણા થવાનું 
કહે. જુવાન માણસો માટે દરેક બાબતમાં નમૂનારૂપ 
થવા તારે સારાં કામો કરવાં જોઈએ. જયારે તું ઉપદેશ 
આપે, ત્યારે પ્રામાણિક અને ગંભીર બન. “અને જ્યારે 
તું બોલે, ત્યારે સત્ય જ ઉચ્ચારજે જેથી કરીને તારી ટીકા 
ન થાય. તે પછી તો તારો દુશ્મન શરમાઈ જશે કૅમ કૅ 
આપણી વિરુદ્ધ ખરાબ કહેવાનું એની પાસે કંઈ પણ 
હશે નહિ. 
૯અને જે લોકો દાસો તરીકૅ સેવા આપે છે તેઓને તું 
આ બધું કહેજે: તેઓએ હંમેશા પોતાના ધણીની આજ્ઞા 
પાળવી જોઈએ, તેઓએ પોતાના ધણીઓને ખુશ 
રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; તેઓએ પોતાના 
ધણીઓ સાથે દલીલબાજીમાં ઉતરવું ન જોઈએ; 
૧૦તેઓએ પોતાના ધણીઓને ત્યાંથી ચોરી ન કરવી 


૨૮૮ 


જોઈએ; અને તેઓએ તેમના ધણીઓને એવું દેખાડવું 
જોઈએ કૅ તેઓ ભરોશાપાત્ર છે. દાસોએ આ રીતે વર્તવું 
જોઈએ, જેથી તેઓ જે કંઈ કરે તેમાં એવું દેખાય કૅ 
આપણા તારનાર દેવનો સુબોધ સારો છે. 

૧આપણે આ રીતે જ જીવવું જોઈએ, કારણ કે દેવની 
કૃપાનું આગમન થયું છે. જે કૃપા દરેક વ્યક્તિનું તારણ 
કરે છે. અને તે કૃપા હવે આપણને આપવામાં આવી 
છે. "તે કૃપા આપણને શીખવે છે કૅ દેવથી વિમુખ 
જીવન જીવવું ન જોઈએ અને દુનિયા આપણી પાસે 
ખોટાં કામો કરાવવા માગતી હોય તે ન કરવાં જોઈએ. 
તે કૃપા આપણને હવે શાણપણથી અને સાચા માર્ગે 
પૃથ્વી પર રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે-જીવવાની એવી 
રીત કૅ જે બતાવે કૅ આપણે દેવની સેવા કરીએ છીએ. 
૧૨આપણા મહાન દેવ તથા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના 
આવવાની રાહ જોતાં આપણે એ રીતે જીવવું જોઈએ. 
તે જ તો આપણી મહાન આશા છે, અને તેનું આગમન 
મહિમાવંત હશે. તેણે આપણા માટે પોતાની જાતનું 
સ્વાર્પણ કરી દીધું. તે બધા અન્યાયથી આપણને 
છોડાવવા મરણ પામ્યો. તે મરણ આપણને પવિત્ર કરીને 
પોતાને સારુ ખાસ પ્રજા તથા સર્વ સારાં કામ કરવાને 
આતુર એવા લોક તૈયાર કરે. 

૧૫આ બધી વાતો તું લોકોને કહે. એ માટે તને સંપૂર્ણ 
સત્તા છે. તેથી લોકોના વિશ્વાસને દઢ કરવા માટે તેઓએ 
શું શું કરવું જોઈએ તે કહેવા તું તારા અધિકારનો ઉપયોગ 
કર. તેઓને પ્રોત્સાહિત કર અને તેઓ કંઈ પણ ખોટું 
કરતા હોય ત્યારે તેઓને સુધાર. અને તારું કોઈ મહત્વ 
ન હોય એમ માનનાર કોઈ પણ વ્યક્તિને તારી સાથે 
એ રીતે વર્તવા ન દઈશ. 


જીવન જીવવાનો સાચો માર્ગ 

તું લોકોને કહે કે તેઓ હંમેશા આ બાબતો યાદ 
રાખે: રાજસત્તાને અને અધિકારીઓની સત્તા હેઠળ 
રહેવું; એ અધિકારીઓની આજ્ઞા પાળવી અને દરેક સારી 
વસ્તુ કરવા તત્પર રહેવું; છોઈ પણ વ્યક્તિના વિષે 
ખરાબ ન બોલવું; બીજા લોકો સાથે શાંતિથી રહેવું; 
બીજા લોકો સાથે વિનખ્ન થવું; અને તેઓની સાથે માયાળુ 
થવું. બીજા લોકો સાથે દયાળુ બનવું. બધા લોકોની 

સાથે આવો વ્યવહાર કરવાનું તું વિશ્વાસીઓને કહે. 
શમૂતકાળમાં તો આપણે પણ મૂર્ખ લોકો હતા. આપણે 
આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરતા હતા, આપણે ખોટા હતા, 
અને આપણાં શરીરની ઈચ્છાને આધીન થઈ આપણે 
અનેક પ્રકારનો ભોગ વિલાસ ભોગવતા હતા, અને 


ર૮્લ 


આપણે તે ઈચ્છાઓ અને વિલાસના ગુલામ હતા. આપણે 
દુષ્ટ કાર્યોવાળું અને ઈર્ષ્યાળુ જીવન જીવતા હતા. લોકો 
આપણને ધિક્કારતા હતા અને આપણે એકબીજાને 
ધિક્કારતા હતા. ”પરંતુ ત્યારબાદ દેવ આપણા તારનારની 
દયા અને પ્રેમ સોને પ્રગટ થયાં. પતેની સાથે ન્યાયી 
થવા માટે આપણે કરેલા કૃત્યોને કારણે તેણે આપણને 
તાર્યા નથી. પરંતુ તેની દયાથી તેણે આપણને પુનર્જન્મના 
સ્નાનથી તેના પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપણું નવીનીકરણ 
કરીને દેવે આપણને તાર્યા છે. “આપણા તારનાર ઈસુ 
ખ્રિસ્ત દ્વારા દેવે એ પવિત્ર આત્મા આપણા ઉપર પુષ્કળ 
રેડયો છે. *આમ, દેવની કૃપા વડે જ આપણે ન્યાયી 
થયા. અને દેવે આપણને આત્મા આપ્યો જેથી આપણને 
અનંતજીવન મળે. આપણે એની જ તો આશા રાખીએ 
છીએ. “આ વાત સાચી છે. 

આ બધી બાબતો લોકો સમજે એની તું ખાતરી કર 
એમ હું ઈચ્છું છું. તો જ દેવમાં વિશ્વાસ કરનારા લોકો 
સારા કાર્યો કરવા માટે પોતાના જીવનને સમર્પિત કરશે. 
આ બધી વાતો સારી છે, અને સૌ લોકોને મદદરૂપ થશે. 

૯એવા લોકોથી દૂર રહેજે જે મૂર્ખાઈભરી દલીલો 
કરતા હોય, જે લોકો નકામી વંશાવળીઓની વાતો કર્યા 
કરતા હોય, જે લોકો મૂસાના નિયમશાસના ઉપદેશ 
વિષે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરીને ઝઘડતા હોય. આ બાબતો 
નકામી છે અને તે લોકોને સહાયરૂપ નહિ થાય. ૧૦જો 
કૌઈ વ્યક્તિ દલીલબાજી કરવાનું કારણ માગતી હોય, 


તિતસ ૩૪-૧૫ 


તો તું એને ચેતવણી આપ. જો એ વ્યક્તિ દલીલબાજી 
કરવાનું કારણ ચાલુ રાખે, તો ફરી એક વાર એને ચેતવજે. 
તેમ છતાં જો તે દલીલબાજી કરવાનું કારણ ચાલુ જ 
રાખે, તો તે માણસ સાથે કોઈ સંબંધ રાખતો નહિ. તું 
જાણે છે કૅ એવી વ્યક્તિ દુષ્ટ અને પાપી હોય છે. તેનાં 
પાપ જ સાબિત કરે છે કૅ તે ખોટો છે. 


યાદ રાખવા જેવી કૅટલીક બાબતો 

૧૨હું આર્તિમાસ અને તુખિકંસને તારી પાસે મોકલીશ. 
જ્યારે તેઓને હું ત્યાં મોકલું ત્યારે, તું નિકોપુલિસમાં 
મારી પાસે આવવાનો પ્રયત્ન કરજે. આ શિયાળા 
દરમિયાન ત્યાં રહેવાનું મેં નક્કી કર્યું છે. ૧૩ત્યાંથી ઝેનાસ 
શાસી (વકીલ) અને અપોલોસ પ્રવાસ કરવાના છે. 
તારાથી થઈ શકૅ એટલી બધી જ મદદ તું એમના પ્રવાસ 
માટે કરજે. જરૂર હોય એવી દરેક વસ્તુ એમને મળી 
રહે એની તું ખાતરી કરજે. '૪આપણા લોકોએ સારા 
કામો કરવા માટે તેમના જીવનનો ઉપયોગ કરવાનું 
શીખવું જ પડશે. જે લોકોને જરૂર હોય એવાનું તેઓએ 
ભલું કરવું જોઈએ. તે પછી તે લોકોના જીવન નકામા 
નહિ રહે. 

૧૫અહીં મારી સાથેના બધા લોકો તને ક્ષેમકુશળ 
કહે છે. વિશ્રાસમાંના જેઓ આપણા પર પ્રેમ રાખે છે 
તેમને તું ક્ષેમકુશળ કહેજે. 

તમ સર્વ પર કૃપા થાઓ. 


ફિલેમોનને પત્ર 


અમારા પ્રિય મિત્ર અને અમારા સહ-કાર્યકર 
ફ્લિમોનને ઉદ્દેશીને આ પત્ર છે. આપણી બહેન આફિયા, 
અમારા એક સહ-કાર્યકર આર્ખિપસ, અને તારા ઘરમાંની 
એકત્રીત મંડળી એ સર્વનાં નામ જોગ લખિતંગ. પૅખ્રસ્ત 
ઈસુનો બંદીવાન પાઉલ તથા આપણો ભાઈ તિમોથી. 

%વ આપણા બાપ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી 
તમને કૃપા તથા શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. 


ફ્લિમોનનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ 

”મારી પ્રાર્થનાઓમાં હું તને યાદ કરું છું. અને તારા 
માટે હું હંમેશા મારા દવની આભારસ્તુતિ ક કરું છું. પદેવ 
અને સર્વ સંતો માટે તને જે પ્રેમ છે અને પ્રભુ | ઈસુમાં 
તને વિશ્રાસ છે, તે વિષે મેં સાંભળ્યું છે. અને તારા એ 
વિશ્વાસ અને પ્રેમ ન લ હું દેવની આભાસસ્તુતિ કરું 
છું. ઘ્મારી પ્રાર્થના છે કૅ જે વિશ્વાસમાં તું સહભાગી 
થયો છે તેને લીધે સની દરેકસારી બાબત આપણામાં 
છે તે આપણને ખ્રિસ્ત તરફ દોરી જાય છે તે સારી બબત 
તું સમજી શકીશ. મારા ભાઈ, તેં દેવના લોકો પ્રત્યે 
પુષ્કળ પ્રેમ દર્શાવ્યો છે. તે તેઓને સુખી કર્યા છે. આથી 

મારા મનને ખૂબ જ આનંદ તથા દિલાસો મળ્યો છે. 


એક ભાઈની જેમ ઓનેસિમસનો સ્વીકાર કરજે 
૮ એક બાબત છે કૅ જે તારે કરવાની છે અને ખ્રિસ્તમાં 
તારા પ્રેમને કારણે તને તે કરવાની આજ્ઞા આપવાની 


મને છૂટ છે. “પણ હું તને આજ્ઞા કરતો નથી; હું તો તને 
તે કામ કરવા જણાવું છું. હું પાઉલ છું, હવે હું હું વૃદ્ધ થયો 
છું, અને ખ્રિસ્ત ઈસુના કારણે હું હું કેદી થયો છું. ૧૦મારા 


પુત્ર સમાન ઓનેસિમસ વિષે હું હું તને કહું છું. હું જ્યારે 
કૅદમાં હતો ત્યારે તે મારો ધર્મપુત્ર થયો છે. . ભુતકાળમાં 
તો તે તારાં માટે નકામો જ હતો. પરંતુ તે હવે આપણા 
બંને માટે ઉપયોગી બન્યો છે. 
૧૨હું તારી પાસે તેને પાછો મોકલું છું. મારું ન 
હૈયું હું ડું તેની સાથે મોકલું છું. ૧૩સુવાર્તાને કારણે હું 
જ્યારે જેલમાં છું એવા સમયે તે મને મદદરૂપ થાય, એ 
માટે હું તેને મારી પાસે જ અહીં રાખવા ઈચ્છતો હતો. 
મને મદદ કરતાં કરતાં એ તારી જ સેવા કરે.૧૪પરંતુ એ 


(લ 


માટે તને અગાઉથી પૂછયા વિના કંઈ પણ કરવું મને ન 
ગમે. તારી પર દબાણ કરીને કામ સોપું છું એમ નહિ 
પરંતુ મારા ખાતર તું જે કંઈ સારું કરે તે તારી સ્વેચ્છાથી 
થાય એમ હું ઈચ્છું છું. 

૧૫ઓનેસિમસ થોડા સમય માટે તારાથી છૂટો પડી 
ગયો હતો, એવું કદાચ એટલા માટે બન્યું કૅ તે જયારે 
પાછો આવે ત્યારે હંમેશને માટે તારો થઈને રહે. ૧દાસ 
તરીકૅ નહિ, પરંતુ દાસ કરતાં કંઈક વધારે સારો, વહાલા 
ભાઈ તરીકૅ હું તેને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. પરંતુ તું એને 
વધારે પ્રેમ કરીશ. કૅવળ એક મનુષ્યનારૂપે અને પ્રભુમાં 
સ્થિર એક ખ્રિસ્તી ભાઈ તરીકૅ પ્રેમ કરજે. *શજો તારા 
મિત્ર તરીકૅ તું મને સ્વીકારતો હોય, તો તું ઓનેસિમસને 
ફરી પાછો અપનાવી લેજે. મારું સ્વાગત કરે તેમ તું 
એને આવકારજે. ““ઓનેસિમસે જો તારા માટે કંઈક 
ખોટું કર્યું હોય અથવા જો તેણે તારું દેવું કર્યું હોય, તો તે 
મારા ખાતે ઉધારજે. “૯હું પાઉલ છું, અને મારા પોતાના 
હાથે હું આ લખી રયો છું. ઓનેસિમસનું જે કૉંઈ દેવું 
હોય તે હું ભરપાઈ કરી આપીશ. અને જો કૅ તારા 
પોતાના જીવન માટે તું મારો કૅટલો ત્કણી છું, તે વિષે 
હું કશું જ નથી કહેતો. ચતેથી, મારા ભાઈ, પ્રભુમાં તું 
મારી ખાતર કંઈક કરી બતાવ. ખ્રિસ્તમાં મારા હદયને 
તું શાંત કર. સહું તને આ પત્ર લખું છું કારણ મને 
ખાતરી છે કૅ હું જે ઈચ્છું છું તે કામ તું કરીશ જ. હું 
જાણું છું કૅ હું જે કહું છું તે કરતાં પણ તું કંઈક વધારે 
કરીશ. 

ચ્ચ્વળી, મારે રહેવા માટે પણ એક ઓરડો તું તૈયાર 
કરાવી રાખજે. મને આશા છે કૅ દેવ તારી પ્રાર્થનાઓનો 
પ્રત્યુતર આપશે અને હું તારી પાસે આવી શકીશ. 


અંતિમ શુભેચ્છાઓ 
ચ્ગખ્રસ્ત ઈસુ માટે કૅદી બનેલો એપાફ્રાસ પણ મારી 
સાથે છે. તે તને ક્ષેમકુશળ કહે છે. ચ૪વળી માર્ક, 
અરિસ્તાર્ખસ, દેમાસ અને લૂક પણ તને ક્ષેમકુશળ કહે 
છે. તેઓ મારી સાથેના કાર્યકરો છે. 
ચપઆપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા તમારા આત્મા 
પર થાઓ. 


હિબૂઓને પત્ર 


દેવનું પુત્ર દ્રારા બોલવું 

ભૂતકાળમાં દેવ આપણા પૂર્વજો સાથે પ્રબોધકો 
૧ દ્વારા અનેકવાર અનેક પ્રકારે બોલ્યો હતો. ચઅને 
હવે આ છેલ્લા દિવસોમાં દેવ જે કંઈ બોલ્યો તે તેના 
પુત્ર દ્રારા આપણી સાથે બોલ્યો છે. દેવે આખી દુનિયા 
તેના પુત્ર દ્વારા બનાવી અને તેમાંનું બધું જ દેવે પોતાના 
પુત્ર દ્વારા ઉત્પન્ન કર્યું છે. અને પુત્રને સર્વસ્વમાં વારસ, 
અને માલિક ઠરાવ્યો છે. ગતે તેના ગોરવનું તેજ તથા 
દેવની પ્રકૃતિની આબેહૂબ પ્રતિમા છે. તે પ્રત્યેક 
વસ્તુઓને પોતાના પરાક્રમી શબ્દો સાથે નિભાવી રાખે 
છે. પુત્રએ લોકોના પાપોનું શુદ્ધિકરણ કર્યું પછી તે મહાન 
પિતા દેવ) ની જમણી બાજુએ આકાશમાં ઉચ્ચસ્થાને 
બિરાજમાન છે. “તેને દૂતો કરતાં જેટલે દરજજે તે વધારે 
ચઢિયાતું નામ વારસામાં દેવ દ્વારા મળ્યું છે, તેટલે દરજ્જે 
તે દૂતો કરતાં ચઢિયાતો બન્યો છે. 

પદેવે કદી કોઈ દૂતોને કહ્યું નથી કૅ: 


ન ઝડ 


તું મારો પુત્ર છે; અને આજથી હું તારો પિતા 


બનું છું.” 
ગઝતથ/સ ર૭ 
દેવે કોઈ દૂતને એવું કદી કહ્યું નથી કે, 


“હું તેનો પિતા હોઈશ, અને તે મારો પુત્ર હશે.” 
ર શચુએલ ૭:૨૪ 


પ્રથમજનિત*ને જગતમાં દેવ રજૂ કરે છે, તે 


ન્ળ્ 


ધ્જ્યા 
કુ 


(વન 
ઉ 


? 


“દેવના બધા જ દૂતો દેવના પુત્રનું ભજન કરો.” 
મુન/નિયક ઝર:૪૭ 





પ્રથમજનિત દેવનાં બધાં બાળકોમાં ખ્રિસ્ત પ્રથમ અને સૌથી 
વધુ મહત્ત્વશીલ હતો. 


*વળી દૂતો સંબંધી દેવ કહે છે કે: 


“દૈવ પોતાના દૂતોને વાયુ* જેવા બનાવે છે, 
અને દેવ તેના સેવકોને અગ્નિની જવાળા જેવા 
બનાવે છે.” ગઝતથ/સ (૦૪૪ 


“પણ દેવ તેના પુત્ર વિષે કહે છે કે: 


“ઓ દેવ, તારું રાજ્યાસન, સનાતન સદાય રહેશે. 
તું જગત પર ન્યાયી રાજ્યશાસન કરશે. 

૯ તુંસત્યને ચાહે છે, અને ખોટાનો દ્વેષ કરે છે. 
તેથી, દેવે, તારા દેવે તને મહા મોટો આનંદ આપ્યો 
છે. અને બીજા કોઈ સાથીઓ કરતાં તને વધારે 
મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે.” 

ગઝતથ/સ ૪૫:૬-૭ 

૧૦૬૧ એમ પણ કહે છે કે, 


“હે પ્રભુ, શરૂઆતમાં તે પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું. 
અને આકાશ તારા હાથની કૃતિ છે. 

૧૧ આ બધી જ વસ્તુઓ નષ્ટ થઈ જશે, બધી જ 
વસ્તુઓ ફાટેલા જૂનાં વસો જેવી જીર્ણ થઈ જશે. 
પણ તું કાયમ રહે છે. 

૧૨ તું તેઓને એક વસની માફક વાળી લેશે. અને 
તેઓ વસની માફક બદલાઈ પણ જશે. પરંતુ તું 
બદલાશે નહિ, તું સદાકાળ એવોને એવો જ 
રહેશે.” 

ગીતથ/સ શ(૦રરપ-ર૭ 


૧%વે પોતાના દૂતને આ કદી નથી કહ્યું કે: 
“જ્યાં સુધી હું તારા દુશ્મનોને તારા પગ તળે 


કંચડી ના નાખું ત્યાં સુધી તું મારી જમણી બાજુ 
બિરાજમાન થા.” ગતથાસ શ૦:૨ 





વાયુ આનો અર્થ આત્માઓ પણ કરી શકાય. 


હિબ્રૂઓ ૧:૧૪-૨ર:૧૭ 


૧૪બધા જ દૂતો તો દેવની સેવા કરનાર આત્માઓ છે 
અને તારણ પામનાર મનુષ્યોની સેવા કરવા માટે તેઓને 
મોકલવામાં આવે છે. 


આપણું તારણ નિયમ કરતાં મહાન છે 

આથી આપણને જે કંઈ સત્ય શીખવવામાં આવ્યું 

છે તેના તરફ ખુબ જ કાળજીપૂર્વક ધ્યાન આપવું 
જોઈએ જેથી આપણે સત્યના માર્ગથી દૂર ફંટાઈ ન 
જઈએ. ચદેવે દૂતો દ્વારા જે શિક્ષણ (નિયમ) આપ્યું તે 
સત્ય કરી બતાવ્યું હતું. અને દરેક વખતે જયારે યહૂદી 
લોકો આ શિક્ષણની વિરુદ્ધમાં કંઈક કરતા તો તેમને 
આજ્ઞાભંગ માટે શિક્ષા કરવામાં આવતી હતી. જે તારણ 
આપણને આપવામાં આવેલું છે તે અતિ મહાન છે. 
તેથી ખાતરી પૂર્વકની વાત છે કૅ જો આપણે પણ તારણની 
ઉપેક્ષા કરીશું તો આપણને પણ શિક્ષા થશે. પ્રભુ (ઈસુ) 
એ પોતે લોકોને પ્રથમ તારણની વાત કરી. અને જેમણે 
તેનું સાંભળ્યું તેમણે એ સાક્ષી પૂરી કે આ તારણ તે સાચું 
તારણ છે. જૈવે પોતે પણ આ સત્યતાને, ચિહનો, અદભૂત 
કૃત્યો, જુદા જુદા ચમત્કારો અને ભેટો વડે પ્રમાણિત 
કરી છે, અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે પવિત્ર આત્મા તરફથી 
દાન મેળવીને સાક્ષી આપતો રહયો છે. 


તેઓને તારવા ખ્રિસ્તે માનવદેહ ધારણ કર્યો 
પન્‌વી દુનિયા જે આવી રહી હતી તેના ઉપર શાસન 
કરવા દેવે દૂતોને પસંદ કર્યા નહિ. આપણે જે ભવિષ્યની 
દુનિયાની વાત કરીએ છીએ તે આ દુનિયા છે. ધમાં 
કૌઈક જગાએ શાસોમાં લખ્યું છે કૅ, 

“હે દેવ તું માણસો (લોકો) ની શા માટે દરકાર 

કરે છે? મનુષ્ય પુત્રની પણ શા માટે દરકાર કરે 
છે? શું તે એટલો બધો અગત્યનો છે? 

9 થોડા સમય માટે તેં તેને દૂતો કરતાં ઊતરતો 
ગણ્યો છે. તેં તેને ગોરવ તથા માનનો મુગટ 
આપ્યો છે. અને તારા હાથનાં કામ પર તેને 
અધિકાર આપ્યો છે. 

૮ સમગ્ર સૃષ્ટિ તે તેના પગ તળે મૂકી છે.” 

ગીતથ/સ ૮:૪-૬ 


તેં તેના પગ તળે સઘળું મૂકયું છે. તો સઘળું તેને સ્વાધીન 
કરવાથી તેને સ્વાધીન ન કર્યું હોય તેવું તેણે કશું ય 
રહેવા દીધું નથી. પણ સઘળું તેને સ્વાધીન કર્યું, એમ 
હજુ સુધી આપણી દષ્િએ દેખાતું નથી. થોડા સમય 


ર૯લર 


માટે ઈસુને દૂતો કરતાં ઊતરતો બનાવ્યો હતો, પણ હવે 
આપણે તેને મહિમા અને માનનો મુગટ પહેરેલો જોઈએ 
છીએ કારણ કૅ તેણે મરણનું દુ:ખ સહન કર્યું અને દેવની 
દયાથી મરણનો અનુભવ સમગ્ર માનવજાત માટે કર્યો 
હંતો. 

૧૦૬વે સર્વસ્વ બનાવ્યું છે. અને તે પોતાના મહિમાને 
અર્થે બનાવ્યું છે. આ મહિમામાં ઘણા લોકો ભાગ લે 
તેવું દેવ ઈચ્છતો હતો. તેથી દેવને એક (ઈસુ) પરિપૂર્ણ 
તારનાર બનાવવો પડ્યો જે ઘણા લોકોને તેમના તારણ 
તરફ દોરી જાય છે. અને તે ઘણાને તે મુક્તિમાર્ગ દોરી 
ગયો. દેવે તે કર્યું. 

૧જે એક (ઈસુ) લોકોને પવિત્ર બનાવે છે અને જે 
લોકો પવિત્ર બનાવાયા છે તે એક જ પરિવારના છે. 
એટલે તે (ઈસુ) તેઓને પોતાના ભાઈઓ અને બહેનો 
કહેતાં જરાપણ શરમ અનુભવતો નથી. 

૧૪સુ કહે છે. 


“હે દેવ, હું મારા ભાઈઓ અને બહેનોને તારા 
વિષે કહીશ. તારા સર્વ લોકો આગળ હું તારાં 
સ્તોત્રો ગાઈશ.” 


ગીતથ/સ રરઃરર 
૧3 એમ પણ કહે છે, 
“હું દેવ પર ભરોસો રાખીશ.” 
૧થ/૧/ ૮:?૭ 
અને તે કહે છે, 


“દેવે મને આપેલાં બાળકો અને હું અહીંયા 
છીએ.” 
૫થ/૫/ ૮૮ 


૧૪તે બાળકો માંસ અને લોહીનાં બનેલાં માનવ દેહ 
ધરાવે છે. તેથી ઈસુએ પણ માનવદેહમાં જન્મ લીધો, 
તેથી કરીને તે મરણ સહન કરીને, દુ:ખો સહીને તે 
શેતાનનો નાશ કરી શકે. ૧ખઈસુ લોકો જેવો થયો અને 
મરણ પામ્યો અને જીવનપર્યત મરણના ભયને લીધે 
દાસ જેવી દશામાં જીવતા મનુષ્યોને છુટકારો અપાવી 
શકે. ૧5એ સ્પષ્ટ છે કૅ ઈસુ દૂતોને નહિ, પરંતુ મનુષ્યો 
જે ઇબ્રાહિમનાં* સંતાનો છે તેમને મદદ કરે છે. "?આ 
કારણે ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના ભાઈઓ અને બહેનોમાં 
બધી બાબતોમાં સમાન બને એ જરૂરી હતું, એ માટે તે 





ઇબ્રાહિમ યહૂદીઓનો સૌથી વધુ માનનિય પૂર્વજ. 


ર૯૩ 


આપણા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવે એવો દયાળુ અને 
આપણા લોકોના પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરીને દેવ સમક્ષ 
સજા ભોગવે એવો વિશ્ચાસુ પ્રમુખ યાજક થાય. “ઈસુ 
જે લોકો પરીક્ષણમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, તેઓને 
મદદ કરવા શક્તિમાન છે કારણ કે તે પોતે જાતે 
યાતનાઓમાંથી પસાર થયો હતો અને તેનું પરીક્ષણ 
થયું હતું. 


ઈસુ મૂસા કરતાં મહાન 

તેથી તમારે બધાએ ઈસુ વિષે વિચાર કરવો 
૩ જોઈએ. દેવે ઈસુને આપણી પાસે મોકલ્યો અને 
તે આપણા વિશ્રાસનો પ્રમુખ યાજક છે. હું તમને આ 
કહું છું, મારા પવિત્ર ભાઈઓ અને બહેનો, તમને સર્વને 
દેવે તેડયા છે. ચદેવે ઈસુને આપણી પાસે મોકલ્યો છે 
અને તેને આપણો મુખ્ય યાજક બનાવ્યો છે. મૂસાની 
માફક ઈસુ પણ દેવને વફાદાર હતો. દેવના ઘરમાં દેવ 
તેની પાસે જે કરાવવા ઈચ્છતો હતો તે બધું તેણે કર્યું. 
જ્યારે મનુષ્ય મકાન બાંધે છે, ત્યારે લોકો મકાન 
બાંધનારને ખુબ માન આપે છે. તેમ ઈસુ મૂસા કરતાં 
માન આપવાને વધુ યોગ્ય ઠર્યો. ”*દરેક મકાન કોઈ 
એક મનુષ્ય બાંધે છે, પરંતુ દેવે તો આખી દુનિયાનું 
સર્જન કર્યું છે. પમૂસા સેવકની માફક ખૂબ જ વફાદાર 
હંતો. દેવ જે ભવિષ્યમાં કહેવાનો છે તે (મૂસાએ) તેણે 
કહ્યું. ધ્પણ ખ્રિસ્ત તો પુત્ર તરીકૅ દેવના ઘર પર વિશ્રાસુ 
હંતો. આપણે વિશ્રાસીઓ દેવનું ઘર (કુટુંબ) છીએ. જો 
આપણે અંત સુધી હિંમત તથા આશાનું અભિમાન ચાલુ 
રાખીએ, તો આપણે દેવનું ઘર છીએ. 


આપણે દેવને અનુસરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ 
9એ માટે જેમ પવિત્ર આત્મા કહે છે તેમ: 


"જો તમે આજે દેવની વાણી સાંભળો તો, 

૮ ઈઝરાએલ પ્રજાએ અરણ્યમાં કર્યું તેમ તમે તમારા 
હંદયો કઠોર કરશો નહિ, અરણ્યમાં પ્રવાસ કરતી 
બળવો કર્યો. 

૯ મેં જે કંઈ કર્યું તે તમારા લોકોએ ૪૦ વરસ 
સુધી અરણ્યમાં જોયું. છતાં તેઓએ મારી 
ધીરજની કસોટી કરી. 

૧0 તેથી હું તે લોકો પર રોષે ભરાયો. અને મેં કહ્યું, 

તે હંમેશા 


'તેઓ તેમના હદયમાં જે વિચારે છે 


હિબ્ૂઓ ર:૧૮-૪:ર 


ખોટું જ છે. તેઓને મારા માર્ગોની કંદી પણ 
સમજણ પડી નથી.' 
૧૧ તેથી ગુસ્સે થઈ મેં પ્રતિજ્ઞા કરી: 'તેઓ મારા 
વિસામામાં કદી પ્રવેશ કરી શકશે નહિ.'” 
ગઝતથ/સ ૯૫:૭-૨? 


૧૨ટે હે ભાઈઓ અને બહેનો, તમે સાવધ રહો. 
રખેને તમારામાંના કોઈનું હદય અવિશ્રાસના કારણથી 
ભૂંડું થાય, અને તેમ તે જીવતા દેવથી દૂર જાય. 1પણ 
જ્યાં સુધી 'આજ' કહેવાય છે, ત્યાં સુધી તમે દિનપ્રતિદિન 
એકબીજાને ઉત્તેજન આપો કૅ પાપના કપટથી 
તમારામાંનો કોઈ કઠણ હદયનો ન થાય. અને દેવ 
વિરુદ્ધનો બને નહિ. ૧૪કેમ કૅ પ્રથમ જે વિશ્વાસ કર્યો 
હંતો તેમાં ટકી રહીને જો આપણે અંત સુધી વિશ્વાસ 
રાખીશું તો ખ્રિસ્તની સાથે સર્વસ્વના ભાગીદાર બનીશું. 
૧૫ણાસમાં કહેલું છે કે: 


"જો આજે તમે દેવની વાણી સાંભળો, તો 
અરણ્યમાં જેમ ઈઝરાએલ પ્રજાએ જે રીતે દેવ 
વિરુદ્ધ બળવો કર્યો, તેમ તમે તમારા હદય દેવ 
વિરુદ્ધ કઠોર કરશો નહિ.” 

ગઝતથ/સ ૯૫:૭-૮ 


૧૬૧ની વાણી સાંભળ્યા છતાં જેમણે (દેવની) તેની 
વિરુદ્ધ બંડ પોકાર્યું. એ કયા લોકો હતા? મૂસાની 
આગેવાની હેઠળ ઈજિપ્તમાંથી નીકળી આવનાર તે લોકો 
હતા.૧9અને ૪૦ વરસ સુધી દેવ કોના ઉપર ક્રોધાયમાન 
થયો? એ જ ઈઝરાએલી લોકો કૅ જેઓ પોતાના પાપને 
કારણે અરણ્યમાં જ મરણ પામ્યા. “દેવની આજ્ઞાનું 
ઉલ્લંઘન કરનાર એ લોકો વિષે દેવે પ્રતિજ્ઞા કરી કહ્યું કે, 
એ લોકો વિશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે નહિ. '“અને 
આપણે જોઈએ છીએ કે એ લોકો પ્રવેશ કરી શકયા 
નહિ. અને દેવનો વિશ્રામ મેળવવા તેઓ શક્તિમાન 
નહોતા. શા માટે? કારણ કે તેઓએ દેવ પર વિશ્વાસ 
કર્યા નહિ. 


સંતોને માટે વિશ્રાતિ 
દેવે તૈયાર કરેલ વિશ્રાંતિનું વચન હજી મોજૂદ 
ક રહ્યું છતાં આપણામાંથી કોઈક ત્યાં પ્રવેશ મેળવવા 
નિષ્ફળ ન જાય માટે આપણે સાવચેત રહેવું જોઈએ. 
જમ કે દેવ આપણું તારણ કરવા ઈચ્છે છે એ સુવાર્તા 


હિબ્રૂઓ ૪:૩-૫:૫ 


જેમ આપણને આપવામાં આવી છે, તેમ તે સમયના 
ઈઝરાએલના લોકોને પણ આપવામાં આવી હતી તેમ 
છતાં તે સુવાર્તા તેમને કોઈ પણ રીતે લાભકર્તા નીવડી 
નહિ કારણ કૅ તેઓએ તે સુવાર્તા સાંભળ્યા છતાં 
વિશ્રાસથી તેનો સ્વીકાર કર્યા નહિ. *અમે જેઓએ 
તેનો સ્વીકાર કર્યો તે દેવના વિશ્રામમાં પ્રવેશ પામ્યા. 


દેવે જેમ કઘ્યું છે, 


“મેં મારા ક્રોધમાં સમ ખાધા કે: તેઓ મારા 
વિશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે નહિ.'” 
ગઝતથ/સ ૯૫:૬૨ 

દેવે આ કહ્યું. પણ સંસારની ઉત્પત્તિ કર્યા બાદ દેવનું 
કામ પૂરૂ થઈ ગયું હતું. ”શાસમાં કોઈક જગ્યાએ 
અઠવાડિયાના સાતમા દિવસ વિષે લખ્યું છે: “તેથી 
સાતમા દિવસે દેવે બધા જ કામ છોડી આરામ કર્યો.”* 
પઉપર જણાવેલ સંબંધમાં પણ તેણે કહ્યું છે, "તેઓ કદી 
પણ મારા વિશ્રામમાં પ્રવેશ પામશે નહિ. 

ક્તે હજુ પણ સત્ય છે કૅ કૅેટલાએક દેવના વિશ્રામમાં 
પ્રવેશ પામશે. અને તેઓ કૅ જેઓને સુવાર્તા સાંભળવાની 
પ્રથમ તક મળી. પરંતુ તેઓએ આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો, 
તેથી તેઓ પ્રવેશ કરી શક્યા નહિ. પરંતુ દેવે આ માટે 
બીજો દિવસ નક્કી કર્યો. અને તે "આજનો દિવસ” 
કહેવાય છે. દેવે આ દિવસની આગાહી ઘણા વર્ષો બાદ 
દાઉદ રાજા મારફતે કરી હતી. તેવું પવિત્રશાસમાં બતાવ્યું 
છે જેનો અમે હમણાં ઉલ્લેખ કર્યોઃ: 


“આજે જો તમે દેવની વાણી સાંભળો, તો જેમ 

ભૂતકાળમાં કર્યું તેમ તમારું હદય તેની વિરુદ્ધ 

કઠણ કરશો નહિ.” 

ગઝતથ/સ ૯૫:૭-૮ 

“આપણે જાણીએ છીએ કૅ યહોશુઆ લોકોને વિસામા 
તરફ દોરી ગયો હોત તો દેવે બીજા એક દિવસની વાત 
કરી ન હોત. “આ બતાવે છે કૅ જે દેવના લોકો માટેના 
વિશ્રામનો સાતમો દિવસ હજુ ય બાકી રહે છે. ૧૦દેવે 
પોતાનાં કામો કર્યા પછી વિશ્રાંતિ પ્રાપ્ત કરી. તે પ્રમાણે 
જો કોઈ દેવના વિશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવે છે તે એનાં 
પોતાનાં કામો દ્વારા વિશ્રામ મેળવી શકૅ છે. "તેથી 
આવો આપણે પણ એ વિશ્રામમાં પ્રવેશ મેળવવા પ્રયત્ન 
કરીએ. આપણે સખત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેથી જે 
લોકો આજ્ઞા ભંગ કરી વિશ્રામમાં સ્થાન મેળવવા નિષ્ફળ 
ગયા તેમ આપણા માટે ન થાય, તેની કાળજી રાખીએ. 





“તેથી સાતમા ... આરામ કર્યો.” ઉત. ર:ર. 


ર૯૪ 


૧૨મ કે દેવનો શબ્દ (સંદેશ) જીવંત છે અને 
ક્રિયાશીલ છે. બેધારી તરવાર કરતાં પણ તે વધુ તીક્ષ્ણ 
છે. તે જીવ અને આત્માને જુદા પાડે છે. સાંધા અને 
મજજાના બે ભાગ કરે છે. અને આપણાં હદયના ઊંડા 
વિચારોનો ન્યાય કરે છે અને હદયના વિચારો અને 
ભાવનાઓને પારખનાર છે. ૧આ દુનિયામાં દેવથી 
કશું જ છુપાવી શકાતું નથી. તે સઘળું સ્પષ્ટ જોઈ શકે 
છે. તેની સમક્ષ બધું જ ઉઘાડું છે. અને તેથી આપણે 
આપણાં બધા જ કૃત્યોનો હિસાબ તેની સમક્ષ આપવો 
પડશે. 


ઈસુ આપણને દેવની સમક્ષ જવામાં મદદ કરે છે 

૧૪દેવનો પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રમુખ યાજક 
છે. જે આપણને મદદ કરવા અર્થે તે આકાશમાં ગયેલો 
છે. તેમનો વિશ્રાસ કરવામાં આપણે જે વિશ્રાસનો 
પૂરેપૂરો સ્વીકાર કરીએ છીએ તેને દઢ પણે ચાલુ રાખવો 
જોઈએ. આપણે કદી પાછા ન પડીએ. 'પઈસુ, પ્રમુખ 
યાજક આપણી નિર્બળતાઓ સંપૂર્ણ રીતે સમજે છે, 
કારણ કૅ તે પૃથ્વી પર જીવ્યો છે, અને આપણા પર 
આવે છે તેવા સર્વ પરીક્ષણોમાંથી પસાર થયો છે, તેણે 
કંદી પાપ કર્યું નથી. ૧ધતેથી હિંમતપૂર્વક આપણે દેવના 
કૃપાસન સુધી પહોંચીએ જ્યાં કૃપા (માફી) પ્રાપ્ત થઈ 
શકૅ તેમ છે. ત્યાં આપણને દયા અને કૃપાની જ્યારે 
જરૂર હોય છે ત્યારે મદદમાં મળે છે. 

પ્રત્યેક પ્રમુખયાજકની પસંદગી મનુષ્યોમાંથી 

પ થાય છે. યહૂદી પ્રમુખ એક સાધારણ માણસ છે 
જે દેવ સંબંધીની બાબતોમાં લોકો વતી દેવ સમક્ષ આવવા 
લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે નિયુક્ત થાય છે. તેથી 
લોકોએ અર્પણ કરેલ ભેટો દેવ સમક્ષ ધરે છે અને 
તેઓના પાપને માટે તે દેવને બલિદાનો અર્પણ કરે છે. 
ચ્રમુખયાજકમાં પણ લોકો જેવી જ નિર્બળતાઓ છે. 
તેથી બીજાની નિર્બળતાઓ સમજે છે અને અણસમજુ 
અને ભૂલ કરનાર લોકો સાથે તે માયાળુપણે વર્તે છે. 
ડથી પ્રમુખયાજકને પોતાની નિર્બળતાઓ છે. તેથી તે 
લોકોનાં પાપો માટે તથા પોતાનાં પાપો માટે બલિદાન 
અર્પણ કરે છે. 

૪ૅક્રોઈ પણ મનુષ્ય પોતાની ઈચ્છાથી પ્રમુખયાજક 
બનવાનું માન પોતાની જાતે મેળવી શકતો નથી. જેમ 
દેવે હારુનની પસંદગી કરી તેમ દરેક પ્રમુખયાજકની 
પસંદગી દેવથી જ થાય છે. પઈસુ ખ્રિસ્તે પણ પોતાની 
જાત માટે પ્રમુખયાજકં થવાની અને મહિમા પ્રાપ્ત 


ર૯પ 


કરવા માટે પસંદગી કરી નહોતી. પરંતુ દેવે તેને પસંદ 


કર્યો. દેવે ખ્િસ્તને ક્યું, 


“તું મારો પુત્ર છે; આજે હું તારો પિતા બન્યો 


ક્ર 


ગઝતથ/સ ર૭ 


“અને શાસમાં દેવે એક જગ્યાએ એમ પણ કઘ્યું હતું 
કે, 
“તું મલ્ખીસદેક* ની માફક સનાતન યાજક 
રહીશ.” 
ગીતથ/સ ₹શ૦:૪ 


ગખ્રસ્ત જ્યારે પૃથ્વી પર હતો ત્યારે તેણે દેવને તેની 
મદદ માટે મોટે ઘાંટે પ્રાર્થના કરી, અને આંસુ સહિત 
મરણમાંથી તેને છોડાવનાર દેવની પ્રાર્થના કરી. તે દરેક 
સમયે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે જ કરતો તેથી દેવે તેની 
પ્રાર્થના સાંભળી. જસુ દેવનો પુત્ર હતો. છતાં 
દુ:ખસહનના અનુભવથી આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું 
શીખ્યો. “આ રીતે પરિપૂર્ણ થઈને, તે પોતાની આજ્ઞા 
પાળનારા સર્વને સારું અનંત તારણનું કારણ થયો. *”અને 
દેવે ઈસુને મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે પ્રમુખયાજકનું 
નામ આપ્યું. 


પતનની વિરુદ્ધ ચેતવણી 

૧આ વિષે અમારે તમને ઘણું જ કહેવાનું છે. પરંતુ 
તે સમજાવવું ઘણું અઘરું છે કારણ કૅ તમે સમજવાની 
ક્રોઈ જ ઈચ્છા દર્શાવી નથી. જો કૅ આ સમયે તો 
તમારે ઉપદેશક થવું જોઈતું હતું. પરંતુ આ સમયે એવું 
દેખાય છે કૅ બીજા લોકો તમને ફરીથી દેવના વચનનાં 
મૂળતત્વો શીખવે. તમારે ભારે ખોરાક નહિ પરંતુ દૂધની 
જરૂરિયાત છે એવા તમે થયા છો. 

૧૨ વ્યક્તિ હજી દૂધ પર જીવે છે તે ન્યાયીપણા 
સંબંધી તે બિનઅનુભવી છે, કૅમ કૅ તે બાળક જ છે. 
૧૪પણ જેઓ પુખ્ત ઉંમરના છે. એટલે જેઓની ઈન્દ્રિયો 
ખરું ખોટું પારખવામાં કૅળવાયેલી છે, તેઓને સારું ભારે 
ખોરાક છે. તેથી આત્મિક જીવનમાં વૃદ્ધે પામ્યા સિવાય 
તમે ભારે ખોરાક એટલે કૅ જ્ઞાન પચાવી શકશો નહિ. 
દ્ર હવે આપણે ખ્રિસ્તના સિદ્ધાંતના પ્રાથમિક 

શિક્ષણની ચર્ચા બંધ કરવી જ જોઈએ. જ્યાંથી 
મલ્ખીસદેક ઇબ્રાહિમનાં સમયમાં થઈ ગયેલ એક યાજક 


અને રાજા. (વાંચો ઉત. ૧૪:૧૭-ર૪) 





હિબૂઓ પ૫:૬-૬:૧૨ 


શરૂઆત કરી, ત્યાં આપણે પાછા ન ફરીએ જેમ કૅ મૃત્યુ 
તરફ લઈ જતાં સારાં કર્મોથી દેવમાં વિશ્વાસ મૂકો. 
અળી બાપ્તિસ્મા * વિષે તે વખતે આપણને શીખવવામાં 
આવ્યું હતું, અને લોકો ઉપર હાથ મૂકવાથી અને મૃત્યુ 
પછી ફરી સજીવન થવું અને અનંતકાળના ન્યાયકરણ 
વિષે આપણને શીખવવામાં આવ્યું હતું, પણ આપણને 
વધુ ઉચ્ચ કક્ષાના શિક્ષણની જરૂર છે. *અને જો દેવની 
ઈચ્છા હશે તો અમે એ પણ કરીશું. 

૪ ૬જે લોકો એક વખત સત્ય જાણવા આવ્યા, જેમને 
સ્વર્ગીય દાનોનો અનુભવ થયો, પવિત્ર આત્માના 
દાનની ભાગીદારી અને દેવના સંદેશના સૌદર્યનો 
અનુભવ કરાવ્યો. અને દેવની નવી દુનિયાની મહાન 
સત્તાને જોઈ. પછી આ બધું હોવા છતાં તેઓનું પતન 
થયું. તેમના જીવનનું તેમના માટે પરિવર્તન ફરીથી 
કરવું અશક્ય છે, શા માટે? કારણ કે આ લોકો ખરેખર 
દેવના પુત્રને ફરીથી વધસ્તંભે જડાવે છે. લોકો સમક્ષ 
તેનું અપમાન કરે છે. 

આ લોકો તે ભૂમિ જેવા છે જે તેના પર વારંવાર 
પડતા વરસાદનું તે શોષણ કરે છે. જેઓ તેને ખેડે છે 
અને તેની કાળજી રાખે છે તેઓ ઉપયોગી પાકની પ્રાપ્તિ 
માટે આશા રાખે છે. જો તે ભૂમિ આવો પાક પેદા કરશે 
તો દેવનો આશીર્વાદ તેના પર ઉતરશે. “પણ જો એ 
જમીન કૉંટા અને ઝાંખરા ઉગાડ્યા કરે તો છેવટે 
બિનઉપયોગી અને શાપિત થઈ બળી જશે. 

લપ્રિય મિત્રો, ભલે હું આમ કહું છું. પરંતુ તમારી 
બાબતમાં તમારી પાસે સારી અપેક્ષા રાખું છું અને અમને 
ખાતરી છે કૅ તમે એવું કૃત્ય કરશો કૅ જે તારણનો એક 
ભાગ હશે. 19પ્રભુ ન્યાયી છે. કારણ કૅ દેવના લોકો 
માટે તમે જે કંઈ કાર્યો કર્યા છે, તે દેવ ભૂલી શકૅ નહિ. 
તમે સંતો પર દર્શાવેલ પ્રેમ અને હાલ જેમની સેવા કરો 
છો તે બધું દેવ ભૂલી શકૅ નહિ. 'અમે ઈચ્છા રાખીએ 
છીએ કે તમે દરેક જણ છેવટ સુધી આ પ્રમાણે ઉત્સાહ 
બતાવવાનું ચાલુ રાખશો જ્યાં સુધી આશા પૂર્ણ થાય. 
તમે જે કંઈ ઈચ્છો છો તે મેળવી શકો. ૧અમે એ નથી 
ઈચ્છતા કૅ તમે આળસુ બનો. અમે ઈચ્છીએ છીએ કૅ 
જે લોકો દેવે આપેલા વચન મુજબનાં વાનાં મેળવે છે 
તેમના જેવા તમે બનો. તે લોકો દેવનાં વચનો પ્રાપ્ત 
કરે છે કારણ કૅ તેઓમાં વિશ્વાસ અને ધીરજ છે. 





બાપ્તિસ્મા બાપ્તિસ્માનો અર્થ અહીં ખિસ્તી બાપ્તિસ્મા (ક્ષણિક 
પાણીમાં દટાવું) થઈ શકે અથવા યહૂદી રીત પ્રમાણે પાણીમાં 
ડૂબાડીને અપાતું બાપ્તિસ્મા. 


હિબ્રૂઓ ૬:૧૩-૭:૧૭ 


૧%વે ઇબ્રાહિમને વચન આપ્યું, ત્યારે પોતાના 
(દેવના) કરતાં કોઈ મહાન નહિ હોવાને લીધે તેણે 
પોતાનાં જ નામે શપથ લીધા. દેવે કહ્યું, "હું તને 
નક્કી ઘણા જ આશીર્વાદો અને ઘણા જ સંતાનો 
આપીશ.”* ૧૫એ વચન પરિપૂર્ણ થાય, ત્યાં સુધી 
ઇબ્રાહિમે ઘણી જ ધીરજ રાખી. અને દેવે જે વચન 
આપ્યું હતું, તે ઇબ્રાહિમે મેળવ્યું. 

૧૬માણસ પોતાના કરતાં મહાન વ્યક્તિના નામે શપથ 
લે છે. અને શપથથી સઘળી તકરારોનો અંત આવે છે. 
૧૭દેવને એ ખાતરી કરાવવી હતી કે તેણે આપેલ વચન 
સત્ય હતું. તેને એ સાબિત કરવું હતું કૅ તેણે જેને જે 
(યોજના) બદલી શકાય તેમ નથી. તેથી વચનના પાલન 
સંબધી સંપૂર્ણ ખાતરી માટે દેવ પોતે પણ શપથથી બંધાયો 
છે. ૧/પેલી બે વસ્તુ કંદી બદલાતી નથી. એક તો દેવ 
કંઈક કહે છે ત્યારે તે કંદી અસત્ય હોતું નથી અને 
જ્યારે તે સોગંદ લે છે ત્યારે તે જૂઠા હોઈ શકૅ નહિ. આ 
બે બાબતો આપણને દિલાસો આપે છે કે આશાને વળગી 
રહેવા દેવ પાસે આશ્રય માટે આવનારને સલામતી 
આશ્રય અને સામર્થ્ય મળે છે. ૧૧આ આશા આપણાં 
આત્માઓના એકં મજબૂત અને વિશ્વાસ યોગ્ય લંગર 
સમાન છે. વળી તે આપણને સૌથી પવિત્ર સ્થાનના 
પડદા પાછળ રહેલાં સ્વર્ગીય મંદિરમાં દેવ સાથે બાંધે 
છે. ચ”ઈસુ ખ્રિસ્તે સ્વર્ગીય સ્થાનમાં આપણી અગાઉ 
પ્રવેશ કર્યો છે. અને આપણા માટે રસ્તો ખુલ્લો કર્યો છે 
અને મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે તે હંમેશને માટે આપણો 
પ્રમુખયાજક થયો છે. 


યાજક મલ્ખીસદેકં 

આ મલ્ખીસદેક શાલેમનો રાજા હતો તથા તે 

પરાત્પર દેવનો યાજક હતો. ઘણા રાજાઓને 
હરાવીને ઇબ્રાહિમ પાછો આવી રહ્યો હતો, ત્યારે 
મલ્ખીસદેક તેને મળ્યો. અને મલ્ખીસદેકૅ ઇબ્રાહિમને 
આશીર્વાદ આપ્યો. ચઇબ્રાહિમ પાસે લડાઈમાં જે કંઈ 
હંતું તે બધામાંથી તેનો દશમો ભાગ તેણે મલ્ખીસદેકને 
આપ્યો, (મલ્ખીસદેક શાલેમ નગરનો રાજા છે, તેના બે 
અર્થ થાય છે પહેલો અર્થ, મલ્ખીસદેક એટલે "ભલાઈનો 
રાજા.” અને "શાલેમનો રાજા,” એટલે "શાંતિનો રાજા” 
પણ છે.) 3મલ્ખીસદેકના માતાપિતા વિષે કોઈને જ 
ખબર નથી અને તેના પૂર્વજો વિષે પણ કોઈ જ માહિતી 





હું તને ... સંતાનો આપીશ ઉત.રર:૧૭. 


ર૯૬ 


નથી, તે ક્યારે જન્મ્યો અને ક્યારે મરણ પામ્યો તે પણ 
કૌઈ જાણતું નથી, પણ તે દેવના પુત્ર જેવો છે અને સદા 
યાજક તરીકે રહે છે. 

૪આ મલ્ખીસદેકની મહાનતાનો વિચાર કરો! 
ઇબ્રાહિમે યુદ્ધમાં જીતીને મેળવેલી તમામ મિલકતમાંથી 
દશમો ભાગ આપી દીધો. પનિયમશાસ્ત કહે છે કૅ લોકો 
લેવી પુત્રમાંથી એટલે પોતાના ભાઈઓમાંથી બનેલા 
યાજકોને દશાંશ આપે. યાજકો અને લોકો પછી ભલે તે 
ઇબ્રાહિમના પરિવારના હોય તો પણ તેમની પાસેથી 
દશાંશ એકઠા કરે. ધ્મલ્ખીસદેક લેવી કુટુંબનો નહોતો. 
છતાં તેને ઇબ્રાહિમ પાસેથી દશમો ભાગ મળ્યો. 
ઇબ્રાહિમે દેવ પાસેથી આશીર્વાદ મેળવ્યા છતાં 
મલ્ખીસદેકૅ તેને આશીર્વાદ આપ્યો. આશીર્વાદ 
આપનાર વ્યક્તિ આશીર્વાદ પામનાર કરતાં વધુ મહાન 
હોય છે તે સર્વ કોઈ જાણે છે. “અહીં મર્ત્ય માણસો 
દશમો ભાગ લે છે, પણ ત્યાં જેના સંબંધી તે જીવતો છે 
એવી સાક્ષી આપેલી છે, તે લે છે. “વળી એમ પણ કહી 
શકાય કે, જે લેવીનો દશમો ભાગ લે છે, તેણે પણ 
ઇબ્રાહિમની મારફતે દશમો ભાગ આપ્યો. *૦કૅમ કે 
જ્યારે મલ્ખીસદેક તેના પિતાને મળ્યો, ત્યારે લેવી હજી 
પોતાના પિતાની કમરમાં હતો. 

૧૧વે જો લેવીના યાજક પદથી પરિપૂર્ણતા થઈ હોત. 
(જેના મારફત લોકોને નિયમશાસ્ મળ્યું હતું) તો 
હારુનના ધારા પ્રમાણે ગણાયેલો નહિ એવો બીજો યાજક 
મલ્ખીસદેકના ધારા પ્રમાણે ઉત્પન્ન થવાની શી અગત્ય 
હતી? ૧કારણ કૅ યાજકંપદ બદલાયાથી નિયમ પણ 
બદલવાની અગત્ય છે. દેવ જ્યારે યાજકંપદ બદલે છે 
ત્યારે તેને સંકળાયેલા નિયમો પણ બદલે છે. 'જેના 
વિષે વાત કરવામાં આવી છે તે કોઈ બીજા કુળના છે. 
આ કુળની કોઈ પણ વ્યક્તિ વેદીનો સેવક નહોતી. 
સિવાય કૅ લેવી કુળની વ્યક્તિ હોય. ૧૪કૅમ કૅ તે સ્પષ્ટ 
છે કૅ આપણો પ્રભુ (ખ્રિસ્ત) યહૂદાના કુળમાં જન્મ્યો 
હંતો. અને મૂસાના નિયમ પ્રમાણે યાજકપદની સેવા 
તેના કુટુંબને સૉપાયેલી નહોતી. 


ઈસુ મલ્ખીસદેક સમાન યાજક 
૧પ જે કંઈ કહ્યું છે તેથી પણ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. 
કૅ મલ્ખીસદેક જેવો બીજો યાજક (ઈસુ) પ્રગટ થઈ 
રહયો છે.૧૬એ પોતે માનવ નિયમ કૅ કાયદાની તાકાતથી 
યાજક બન્યો ન હતો, પણ અવિનાશી જીવનના સામર્થ્ય 
પ્રમાણે યાજક બન્યો છે. ૧શશાસ્રોમાં એના વિષે કહેવામાં 


ર૯૭ 


આવ્યું છે કૅ: “તું મલ્ખીસદેક હતો તેના જેવો જ સનાતન 
યાજક છે.”* 

૧૮૫હેલાનો નિયમ એટલા માટે રદ કરવામાં આવ્યો 
કૅ તે નિર્બળ અને વ્યર્થ હતો. 'ઇમૂસાના નિયમશાસથી 
કશું પૂર્ણ થઈ શકયુ નથી. અને હવે આપણને વધારે 
સારી આશા છે. અને તે આશા દ્વારા આપણે દેવની 
નજીક આવી શકીએ છીએ. 

૨૦એ વાત પણ એટલી જ અગત્યની છે કૅ દેવે 
વચન (સમ) દ્વારા ઈસુને પ્રમુખ યાજક બનાવ્યો. જયારે 
બીજા માણસો યાજક બન્યા, ત્યારે દેવે આવા કોઈ સમ 
લીધા નહોતા. અપણ ઈસુ તો દેવના વચન સાથે યાજક 
બન્યો. દેવે તેને કહ્યું: 


“પ્રભુએ સમ ખાધા છે, તે તેનો વિચાર કંદી 
બદલશે નહિ: તું સનાતન યાજક છે.” 
ગઝતથ/સ ?શ૦:૪ 


રસતેથી દેવના સમ દર્શાવે છે કૅ તેના લોકો માટે દેવ 
તરફથી ઈસુ ઉત્તમ ખાતરીબદ્ધ કરાર છે. 

૨અને જ્યારે આવા ઘણા યાજકો હતા ખરા, કારણ 
કૅ યાજક વર્ગમાં તેમને ચાલુ રહેતા મૃત્યુએ અટકાવી 
દીધા હતા. ચ૪પણ ઈસુ સદાકાળ રહે છે તે માટે એનું 
યાજકપદ અવિકારી છે. ચપઆથી જે લોકો ઈસુ મારફતે 
દેવની નજીક આવશે તેઓને સંપૂર્ણ રીતે તારવાને સમર્થ 
છે અનંત અને અમર હોવાથી આ તે (ખ્રિસ્ત) કરી 
શકશે. તેઓ માટે તેમના તરફથી ઈસુ દેવ સમક્ષ 
મધ્યસ્થતા કરશે. 

ઈસુ એ પ્રમુખયાજક છે કે જેની આપણને જરૂર 
છે. તે પવિત્ર છે તેનામાં પાપ નથી. તે શુદ્ધ છે અને 
કોઈ પણ પાપીઓના પ્રભાવથી દૂર છે અને તેને 
આકાશથી પણ ઉંચું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ચ્થ્તે 
બીજા પ્રમુખયાજકો જેવો ન હતો. તેને પોતાનાં અને 
લોકોનાં પાપો માટે દરરોજ બલિદાન અર્પણ કરવાની 
અગત્ય રહેતી નથી. કારણ કૅ તેણે આ બધા માટે આ 
કામ એક જ વખત કર્યું. જ્યારે તેણે પોતાની જાતનું 
સ્વાર્પણ કર્યું. “જૂના નિયમો પ્રમાણે પસંદ કરવામાં 
આવતા પ્રમુખ યાજકો નિર્બળ અને અધૂરા હતા. પરંતુ 
દેવના સમનું વચન નિયમશાસ પછી આપવામાં આવ્યું 
હતુ. તેણે પોતાના પુત્રને સદાકાળ માટે સંપૂર્ણ 
પ્રમુખયાજક તરીકૅ નીમ્યો છે. 





"તું મલ્ખીસદેક ... યાજક છે” ગી.શા. ૧૧૦:૪. 


હિબ્રૂઓ ૭:૧૮-૮:૧૧ 


ઈસુ આપણો પ્રમુખયાજક 

આપણને જે કંઈ મુખ્ય મુદ્દા કહેવામાં આવ્યા છે 
૮ તે આ પ્રમાણે છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રમુખયાજક 
છે અને તે આકાશમાં દેવ પિતાના રાજયાસનની જમણી 
બાજુએ સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાને બિરાજેલો છે. આપણા 
પ્રમુખયાજકં પવિત્રસ્થાનમાં ખરા મંડપમાં સેવા કરી 
રા છે. જે પવિત્રસ્થાનને દેવે સ્થાપિત કર્યું છે, નહિ કૅ 
લોકોએ. 

%રેક પ્રમુખયાજક દેવ સમક્ષ અર્પણો અને 
બલિદાનો લાવવા માટે નિમાયેલા છે કૅ જે આપણા 
પ્રમુખયાજકૅ પણ કંઈક સમર્પણ કરવાનું છે. “જો આપણા 
પ્રમુખયાજક આજે પૃથ્વી પર જીવતા હોત તો તે યાજક 
બન્યા ન હોત, કારણ કૅ અહીં તો હજુયે નિયમશાસ 
પ્રમાણે દેવને દાનાર્પણ કરનારા યહૂદી યાજકો છે. પપ્રમુખ 
યાજક તરીકૅ તેઓ જે સેવા કાર્ય કરે છે તે તો માત્ર 
આકાશમાંની વસ્તુઓની પ્રતિછાયા છે, મૂસાએ જ્યારે 
મંડપ બનાવવાની તૈયારી બતાવી ત્યારે દેવે તેને જણાવ્યું: 
“પર્વત પર તે જે મંડપ જોયો છે તે પ્રમાણે જ તું પૃથ્વી 
પર મંડપની રચના કર.” 5્પણ ખ્રિસ્તને આકાશમાં 
સૉપાયેલી સેવા જૂના નિયમ પ્રમાણે સેવા કરનાર યાજકો 
કરતાં ઘણી જ ચઢિયાતી છે અને વધુ ચઢિયાતા વચન 
પર આધારીત દેવ અને મનુષ્યો વચ્ચે તેમણે સ્થાપેલો 
નવો કરાર જૂના કરાર કરતાં વધુ ચઢિયાતા વચનો પર 
આધારીત (રચાયેલ) છે. 

જો પ્રથમ કરાર દોષ વગરનો હોત તો, બીજા કરાર 
(નવા કરાર) ની કોઈ જ જરૂરિયાત ન રહેત. દેવની 
દષ્માં લોકો દોષિત ઠરતા હતા તેથી તેણે કહ્યું: 


“પ્રભુ કહે છે, એવો દિવસ આવશે કૅ, જયારે હું 
ઈઝરાએલ અને યહૂદિયાના લોકોને નવો કરાર 
આપીશ. 

૯ જ્યારે તેઓના પૂર્વજોને હાથ પકડીને ઈજિપ્ત 
દેશમાંથી બહાર લઈ આવ્યો ત્યારે જે કરાર મેં 
તેઓની સાથે કર્યો હતો તેનાં કરતાં આ કરાર 
જુદો હશે. 

૧0 દેવ કહે છે: ઈઝરાએલના લોકોને હું નવો કરાર 
આપીશ. ભવિષ્યમાં આ કરાર હું આપીશ. હું 
મારા આ કાયદાઓ તેમના મનમાં મૂકીશ. ને 
તેઓના હદયપટ પર લખીશ. છું તેઓનો દેવ 
થઈશ, અને તેઓ મારા લોકો થશે. 

૧૧ હવે પછી કોઈને પોતાના પ્રજાબંધુ અથવા તેના 
ભાઈને કહેવાની આવશ્યકતા નહિ રહે કે, પ્રભુને 


હિબ્રૂઓ ૮:૧ર-૯:૧૭ 


ઓળખ કારણ કૅ નાનાથી માંડીને મોટા સુધી 
બધા જ લોકો ઓળખશે. 

૧૨ તેઓએ જે કાંઈ અપરાધો મારા વિરુદ્ધ કર્યા હશે 
તેને હું માફ કરીશ, અને તેઓનાં પાપોને કદી 
યાદ નહિ કરું.” 

યમય ૩૬૩૬-૩૪ 
૧%વ આને નવો કરાર કહે છે, તેથી દેવે પહેલા 
કરારને જૂનો ઠરાવ્યો. અને જે કંઈ જૂનું છે તે થોડા 
સમયમાં વિનાશ પામશે. 


જૂના કરાર પ્રમાણે આરાધના 

જુઓ પહેલા કરારમાં પણ ભજનસેવાના 
નિયમો હતા. અને મનુષ્યના હાથે બનાવેલ 
પવિત્રસ્થાનની જગ્યા પણ હતી. ચમંડપનો પ્રથમ ભાગ 
પવિત્રસ્થાન તરીકે ઓળખાતો હતો. ત્યાં દીવી, મેજ 
અને તે પર દેવને અર્પિત રોટલી હતી. બીજા પડદાની 
પાછળ અંદરનો ભાગ પરમપવિત્રસ્થાન તરીકે 
ઓળખાતો હતો. *તેમાં સોથી વધુ પવિત્ર સુગંધિત 
સોનાની ધૂપવેદી અને ચારે તરફ સોનાની મઢેલી પેટી 
હંતી અને તેમાં જૂનો કરાર હતો. તે પેટીમાં સોનાની 
બરણી માન્નાર્થી* ભરેલી હતી. હારુનની કળી ફૂટેલી 
લાકડી તથા શિલાપટ પર જૂના કરારની દસ આજ્ઞાઓ 
લખેલી હતી. પઅને તેના પર મહિમાદર્શક કરૂબો હતા, 
જેઓની છાયા દયાસન પર પડતી હતી. હમણાં તેઓ 

સંબંધી અમારાથી સવિસ્તાર કહેવાય એમ નથી. 
ક્મંડપમાં મેં સમજાવ્યું તે પ્રમાણે દરેક વસ્તુ 
વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવામાં આવી. પછી યાજકો હંમેશા 
પહેલા ઓરડામાં સેવા કરવાનું કામ કરવા જતા. પણ 
બીજા ઓરડામાં ફક્ત પ્રમુખયાજક જ જઈ શકતો, તે 
પણ વર્ષમાં એક જ વખત જતો, તે પોતાની સાથે લોહી 
(રક્ત) લીધા વગર કદી તે ઓરડામાં પ્રવેશતો નહિ. 
પ્રમુખયાજકં તે રક્ત લઈને પોતાના અને લોકો દ્વારા 
અજાણથી પણ પાપકર્મ થયું હોય તેના માટે અર્પણ 
કરતો. “આ બધી બાબતો દ્વારા પવિત્ર આત્મા બતાવે 
છે કે જ્યાં સુધી પ્રથમ ભાગ ત્યાં હતો, ત્યાં સુધી 
પરમપવિત્રસ્થાનમાં પ્રવેશવાનો માર્ગ ખુલ્લો ન હતો. 
૯આ બાબત પરથી આજના માટે આપણે દાખલો લઈ 
શકીએ, જે મુજબનાં બલિદાનો અને અર્પણો આપવામાં 
આવ્યાં હતાં, તેઓ ભજન કરનારનું અંત:કરણ સંપૂર્ણ 
શુદ્ધ કરવા માટે દાવો કરતાં ન હતાં અને પૂર્ણ પણ 
બનાવી શકંતા નહોતાં. આ રીવાજો ફક્ત, ભોજન, 





માનના દેવે યહૂદી લોકોને રણમાં ખાવા આપેલ ખોરાક. 


ર૯૮ 


પાણી અને વિવિધ પ્રકારની સ્નાનક્રિયાનો શિષ્ટાચાર, 
બાલ વિધિઓ હતી અને જ્યાં સુધી નવો માર્ગ આવે 


જ્‌ 


ત્યાં સુધી તેનું પાલન કરવાનો હેતુ હતો. 


નવા કરાર મુજબ આરાધના 

૧હાલમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી ઉત્તમ વ્યવસ્થાના 
પ્રમુખયાજક સારી વસ્તુઓનો પ્રમુખયાજક હતો. 
પ્રમુખયાજકં તરીકે ખ્રિસ્ત આવ્યો. ત્યારે તેણે ખૂબ જ 
ઉત્તમ એવા મંડપમાંથી પ્રવેશ કર્યો. અને તે સંપૂર્ણ 
એવા સ્વર્ગીય મંડપમાં પ્રવેશ્યો જે વધારે મોટો અને 
વધારે પરિપૂર્ણ હતો. તે માનવો દ્વારા બનાવેલો ન હતો 
અને તે આ દુનિયામાં બનાવેલો ન હતો. "હંમેશને 
માટે એક જ વાર રક્ત લઈને ખ્રિસ્ત પરમપવિત્રસ્થાનમાં 
પ્રવેશ્યો. બકરાના તથા વાછરડાના રકત વડે નહિ, પરંતુ 
પોતાના જ રક્ત વડે આપણે માટે સર્વકાલિન આપણા 
ઉદ્ધારની પ્રાપ્તિ માટે તે પ્રવેશ્યો. *ગ્જે લોકો 
પરમપવિત્રસ્થાનમાં પ્રવેશવા માટે શુદ્ધ ન હતા તેઓ 
પર બકરાઓનું તથા ગોધાઓનું રક્ત તથા વાછરડાંની 
રાખ છાંટીને તેઓના ફક્ત શરીરને શુદ્ધ કર્યા. ૧૪ખ્રિસ્તનું 
લોહી આપણે જે દુષ્ટ કાર્યો કર્યા છે, તેમાંથી આપણા 
હંદયોને વિશેષ શુદ્ધ કરશે જેથી આપણે જીવંત દેવની 
(ભજન) સેવા કરી શકીએ. તેથી ખ્રિસ્તે સનાતન 
આત્માની સહાય વડે દોષ વગરનું બલિદાન દેવને આપ્યું 
અને નિષ્કલંક બન્યો. 

૧પતેથી દેવ પાસેથી ઈસુ નવો કરાર* લોકો પાસે 
લાવ્યો. ખ્રિસ્ત નવો કરાર એવા લોકો માટે લાવ્યો કૅ 
જેઓને તેડવામાં આવ્યા છે અને જે ઉત્તરાધિકારીનો 
આશીર્વાદ મેળવે. દેવે આપેલાં વચન પ્રમાણે 
અનંતકાળનો વારસો પામે. કારણ કૅ પ્રથમ કરાર* પ્રમાણે 
લોકોથી થયેલ પાપમાંથી લોકોને ઉદ્ધાર અપાવવા ખ્રિસ્ત 
મરણ પામ્યો. 

૧૬જયારે મનુષ્ય મરણ પામે છે ત્યારે તે પોતાની 
પાછળ વસિયતનામું મૂકતો જાય છે. પરંતુ લોકોએ એ 
સાબિત કરવું પડે છે કે વસિયતનામું લખનાર વ્યક્તિનું 
મરણ થયું છે કે કૅમ? વસિયતનામું કરનાર વ્યક્તિ 
મરણ પામે પછી જ વસિયતનામાંનો અમલ થઈ શકે. 
જ્યાં સુધી તે વ્યક્તિ જીવે છે, ત્યાં સુધી તેનો અમલ 
થઈ શકે નહિ (વ્યક્તિના મરણ પછી જ તેનો અમલ 





નવો કરાર આ "વધુ સારો કરાર” જે દેવે તેના લોકોને ઈસુ 
દ્વારા આપ્યો છે. 


પ્રથમ કરાર જયારે તેઓને મૂસાનું નિયમશાસ આપ્યું ત્યારે 
દેવે યહૂદી લોકોને કરાર આપ્યો. 


ર૯૯ 


થઈ શકે). પહેલા કરાર માટે દેવ અને લોકો વચ્ચે 
આવું જ કંઈક છે. તેનાં રક્ત દ્વારા પહેલાં કરારની 
પ્રતિષ્ઠા થાય એ જરૂરી હતું. “લોકોને બધી જ આજ્ઞાઓ 
કહી સંભળાવ્યા પછી મૂસાએ વાછરડા અને બકરાનાં 
રક્ત સાથે પાણી મેળવ્યું. તે રક્ત લઈને તેણે ઝૂફાની 
ડાળી અને કિરમજી ઊન વડે નિયમના પુસ્તક પર 
તથા બધા લોકો પર નિશાની માટે લોહી છાંટયું. ૨૦૫છી 
મૂસાએ કહ્યું, “આ લોહી એવા કરારનું છે જેને અનુસરવા 
દેવે તમને આદેશ આપ્યો છે.” ચએ જ રીતે મૂસાએ 
પવિત્ર મંડપ પર રક્ત છાંટ્યું અને જે કોઈ વસ્તુઓનો 
સેવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે બધા પર રક્ત 
છાંટયું. ચચનેયમશાસ કહે છે કૅ દરેક વસ્તુ રક્તના 
છંટકાવથી પવિત્ર થાય છે. રક્ત વહેવડાવ્યા વગર 
પાપની માફી મળતી નથી. 


ઈસુખ્રિસ્તનું બલિદાન પાપ નિવારણ માટે 

૨આ બધી વસ્તુઓ આકાશમાં છે તે જ સાચી 
વસ્તુઓની નકલ હતી. અને તે બધાને પશુઓના રક્ત 
વડે શુદ્ધ કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ આકાશની 
વસ્તુઓને વધારે સારા બલિદાન વડે શુદ્ધ કરવાની જરૂર 
હંતી. ચ૪વળી ખરેખર નમૂના પ્રમાણે માનવે બનાવેલ 
પવિત્રસ્થાનમાં ખ્રિસ્ત પ્રવેશ્યો નહિ, પરંતુ ખ્રિસ્ત 
આકાશમાં દેવની હજૂરમાં ગયો જેથી આપણને મદદ 
કરી શકે. ચપઆ સૌથી વધુ પવિત્રસ્થાનમાં પ્રમુખયાજક 
વર્ષમાં એક જ વાર પ્રવેશે છે. તે પોતાની સાથે દેવને 
અર્પણ કરવા રક્ત લાવે છે. પરંતુ ખ્રિસ્તની માફક તે 
પોતાનું રક્ત અર્પણ કરતો નથી. ખ્રિસ્ત તો આકાશમાં 
સીધાવ્યો પણ તેને બીજા પ્રમુખ યાજકની માફક વારંવાર 
રક્ત અર્પણ કરવાની જરૂર રહી નહિ. ચધ્જો એમ હોત 
તો ખ્રિસ્તને જગતની શરૂઆતથી વારંવાર મરણ સહન 
કરવું પડ્યું હોત. પરંતુ સદાને માટે પાપનું સામર્થ્ય નણ 
કરવા તેણે એક જ વાર પોતાનું બલિદાન આપ્યું. ચશજેમ 
માણસ એક જ વાર મરણ પામે છે અને પછી તેનો 
ન્યાય થાય તેવું નિર્માણ થયેલું છે. ચ“તેમ ખ્રિસ્તે પણ 
ઘણા લોકોના પાપ પોતાને માથે લેવા એક જ વખત 
બલિદાન આપ્યું અને હવે તે લોકોના પાપ માટે નહિ 
પરંતુ જેઓ આતુરતાથી તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમનો 
ઉદ્ધાર કરવા ખ્રિસ્ત બીજી વખત આવનાર છે. 


ખ્રિસ્તનું બલિદાન આપણને સંપૂર્ણ બનાવે છે 
વ્‌ નિયમશાસ્ર ભવિષ્યમાં આવનારા શુભ 
કાર્યોની પ્રતિછાયારૂપ છે અને તે વસ્તુઓની 


હિબ્ૂઓ ૯:૧૮-૧૦:૧૫ 


ખરી પ્રતિમાઓ તેમાં નથી. દર વર્ષે એના એ જ બલિદાનો 

સતત અર્પણ કરવામાં આવતાં હતાં, છતાં નિયમશાસ્ 

પ્રમાણે કોઈ વ્યક્તિ પરિપૂર્ણ થઈ શકી નથી. જો જૂના 
નિયમે લોકોને પરિપૂર્ણ બનાવ્યો હોત તો પછી તેઓએ 
બલિદાનો આપવાનું બંધ કર્યું હોત. તેઓ સદાને માટે 
શુદ્ધ થઈ ગયા હોત અને તેઓને તેમના પાપો માટે 
દોષિત થવું પડ્યું ના હોત. પરંતુ નિયમશાસ તે કરી 
શક્યું નહિ. ગ્પરંતુ એ વાર્ષિક બલિદાનો તો તેમના 
મનમાં દર વર્ષે પાપોની યાદ તાજી કરાવે છે.”કારણ કૅ 
ગોધાઓનું તથા બકરાઓનું લોહી પાપ દૂર કરવા સમર્થ 
નથી. 

પઆથી જયારે ખ્રિસ્ત આ દુનિયામાં આવ્યો, ત્યારે 
તેણે કયું: 

“હૈ દેવ પશુઓનું રક્ત તને પ્રસન્ન કરી શકૅ તેમ 

નથી. પણ તેં મારા માટે શરીર બનાવ્યું છે. 

૬ પાપોની માફીને અર્થે અપાતું દહનાર્પણ તથા 
પાપાર્થાર્પણથી તું કંઈ પ્રસન્ન થતો નહોતો. 

9 તેથી તેમણે કહ્યું; 'હે દેવ, હું અહીં શાસમાં મારા 
સંબંધી લખ્યા પ્રમાણે તારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા હું 
અહીં છું.'” 

ગઝતથ/સ ૪૦:૬-૮ 

“પ્રથમ ખિસ્તે કહ્યું છે, "શાસમાં અપાતાં પાપમુકિત 

માટેનાં અર્પણો તથા દહનાર્પણોથી અપાતાં બલિદાનો 

દ્વારા તું પ્રસન્ન થઈ શકૅ તેમ નથી.” (આ બધા 
બલિદાનોની આજ્ઞા નિયમ કરે છે. “પછી તેણે 

(ખ્રિસ્તે) કહ્યું, 'હે દેવ! હું આ રદ્યો, તારી ઈચ્છા પૂર્ણ 

કરવા હું આવ્યો છું.” આ પ્રમાણે તેણે જૂની વ્યવસ્થા 

રદ કરી અને નવી વ્યવસ્થા સ્થાપી. ૧૦દેવની ઈચ્છા 
મુજબ ઈસુ ખ્રિસ્તનાં કાર્યો પ્રમાણે એક જ વારખ્રિસ્તનું 
શરીર અર્પણ થયાથી આપણને પવિત્ર કરવામાં આવ્યા 
છે. 

૧તેમ જ દરેક યાજક નિત્ય સેવા કરતાં તથા એ ને 

એ જ બલિદાનો ઘણીવાર અર્પણ કરતા. પરંતુ તે 

બલિદાનોથી પાપોને કદી દૂર કરી શક્યા નહિ. ૧૨૫ણ 

આપણાં પાપોને માટે ખ્રિસ્તે એક જ વાર બલિદાન 
આપ્યું અને ખ્રિસ્ત દેવની જમણી બાજુએ બિરાજ્યો. 
૧ને તેના દુશ્મનોને તેની સત્તા નીચે મૂકવામાં આવે 
તેથી ખ્રિસ્ત હવે ત્યાં રાહ જોઈ રલ છે. '”જેઓને 

પવિત્ર કરવામાં આવે છે તેઓને ખ્રિસ્તે પોતાના એક જ 

બલિદાનથી બધા જ સમય માટે પરિપૂર્ણ કર્યા. 
૧૫આ વિષે પવિત્ર આત્મા પણ સાક્ષી આપે છે. તે 

પહેલા કહે છે: 


હિબ્ૂઓ ૧૦:૧૬-૩૭ 


૧૬ “આ કરાર છે જે ભવિષ્યમાં હું મારા લોકો સાથે 
કરીશ એમ પ્રભુ કહે છે. હું મારા નિયમો તેઓના 
હદય પર લખીશ. હું મારા નિયમો તેઓના 
મનમાં સ્થાપીશ. ” 

યર્મિય! ૩૬:૩૩ 


૧૭૫છી તે કહે છે: 


“તેઓના પાપકર્મો અને દુષ્કર્મોને હું માફ કરીશ 
અને ભવિષ્યમાં તે હું કંદી યાદ કરીશ નહિ.” 
યર્મિય! ૩૬:૩૪ 


૧૮અને હવે સદાને માટે પાપ માફ થયાં છે ત્યારે પાપ 
મુક્તિ માટે અન્ય કોઈ અર્પણની જરૂર રહેતી નથી. 


દેવની નજીક આવો 

૧૯ભાઈઓ, તેણે આપણા માટે પડદામાં થઈને, એટલે 
પોતાના શરીરમાં થઈને, એક નવો તથા જીવતો માર્ગ 
ઉઘાડો છે, આપણે કોઈ પણ જાતના ભય વિના દાખલ 
થઈ શકીશું. ચજઈસુએ જે નવો માર્ગ બતાવ્યો તે દ્વારા 
આપણે અંદર જઈ શકીશું. “દેવના ઘરમાં રાજ કરવા 
માટે આપણી પાસે એક મોટો યાજક નિમાયેલો છે. 
આપણને શુદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. અને આપણું 
અંત:કરણ દોષિત લાગણીઓથી મુક્ત છે. આપણા 
શરીરનું શુદ્ધ પાણીથી સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું છે તેથી 
શુદ્ધ હદયથી અને ખાતરી જે વિશ્વાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ 
છે માટે આપણે દેવની નજીક આવી શકીએ છીએ. 
ચ%% આશાઓમાં આપણે સંમત છીએ તેને આપણે 
મક્કમતાથી વળગી રહીએ, કારણ કૅ જેણે આપણને 
વચન આપ્યું છે તેનો સંપૂર્ણ ભરોસો આપણે કરી શકીએ 
છીએ. 


એકબીજાને મદદરૂપ બનો 

ર૪આપણે એકબીજાનો વિચાર કરવો જોઈએ અને 
સારા કામ કરી અને પ્રેમ દર્શાવી એકબીજાને એ પ્રમાણે 
કરવા માટે ઉત્તેજન આપીએ. સ્પજેમ કૅટલાક લોકો કરે 
છે તેમ આપણે સમૂહમાં મળવાનું પડતું ન મૂકીએ, 
પણ આપણે સમૂહમાં મળીએ અને એકબીજાને બળ 
આપીએ, આ પ્રમાણે આપણે કરવાનું વધુ અને વધુ 
પ્રયત્ન કરીએ કારણ દહાડો* નજીકને નજીક આવી 
રહ્યો છે. 





દહાડો ખ્રિસ્તનો ફરી પ્રગટ થવાનો સમય 


૩૦૦ 


ખ્રિસ્ત તરફથી મૉં ના ફેરવો 

ચસત્યનું જ્ઞાન થયા પછી જો આપણે પાપમાં 
જીવવાનું ચાલુ રાખીએ, તો પાપના નિવારણ માટે બીજુ 
બલિદાન છે જ નહિ. ચ?જો આપણે પાપ કરવાનું ચાલુ 
જ રાખીશું તો ન્યાયની ભયંકર અપેક્ષા અને દેવના 
વિરોધીઓને ભસ્મ કરી નાખે એવા અગ્રિના તેઓ ભોગ 
બનશે. ચ/જો કોઈ મૂસાના નિયમશાસનો ભંગ કરે અને 
તે બે કૅ ત્રણ સાક્ષીઓ દ્વારા પૂરવાર થાય તો તેને માફી 
નહિ આપતા કોઈ પણ દયા વગર મોતની સજા થતી 
હંતી. ચતો પછી દેવપુત્રને પગ તળે કચડી નાખનાર, 
કરારના જે રક્તથી પવિત્ર થયો હતો તેને અશુદ્ધ ગણનાર 
કૃપાનું ભાન કરાવનાર પવિત્ર આત્માનું અપમાન કરનાર 
વ્યક્તિ કૅટલી ભયંકર સજાને પાત્ર ઠરશે તેનો વિચાર 
કરો. આપણે જાણીએ છીએ કે દેવે કહ્યું છે, “દુ 
કૃત્યો કરનારને હું શિક્ષા કરીશ, હું તેને ભરપાઈ કરીશ.”* 
દેવે એ પણ કહ્યું છે કે, “પ્રભુ તેના લોકોનો ન્યાય 
કરશે.”* ક્રોઈના પણ માટે જીવતા દેવના હાથમાં 
પડવું તે કૅટલું ભયંકર છે! 


તમારો આનંદ અને હિંમત ગુમાવશો નહિ 

ગ્યાદ રાખો. ભૂતકાળના તે દિવસોમાં જયારે તમે 
સત્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ત્યારે તમે ઘણી યાતનાઓ 
સહન કરી સંઘર્ષ કર્યો, પરંતુ તમે બળવાન બનવાનું 
ચાલુ રાખ્યું. ગ્્રણીવાર તમે ઠપકો અને સતાવણી થઈ 
તે સહન કરી. વળી કૅટલીક વાર બીજાંઓને એવાં 
દુઃખોમાંથી પસાર થતા જોઈને તમે તેઓની પડખે ઊભા 
રહ્યા. *હા, જ્યારે કેટલાક લોકો જેલમાં હતા, ત્યારે 
તેવા લોકોને તમે મદદ કરી તેમના દુ:ખના ભાગીદાર 
બન્યા. તમારું સર્વસ્વ પડાવી લેવામાં આવ્યું ત્યારે પણ 
તમે આનંદિતિ રહયા કારણ કૅ તમે જાણતા હતા કૅ તમારી 
પાસે એના કરતાં વધુ સારી અને સદા ને માટે ટકી રહે 
તેવી સંપત્તિ છે. 

ગપમાટે ભૂતકાળમાં હતી તે હિંમત ગુમાવશો નહિ 
કારણ કૅ તમને એનો મહાન બદલો મળવાનો છે. 
ગ્કમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. દેવની ઈચ્છા પૂરી 
કરવાનું કાર્ય ચાલુ રાખો. અને તેથી જ તમને જે વચનો 
આપ્યા છે તે પ્રાપ્ત કરશો. *શ્થોડા સમયમાં, 


“પ્રભુ જે ફરીથી આવનાર છે તે વિલંબ કરશે 
નહિ. 





"દુષ્ટ કૃત્યો ... ભરપાઈ કરીશ” પુન. ૩ર:૩૫. 
"પ્રભુ ...ન્યાય કરશે” ગી.શા. ૧૩૫:૧૪. 


૩૦૧ 


૩/-યાયી માણસ મારામાં (દેવ) વિશ્રાસ રાખીને 
જીવશે. જો તે ભયનો માર્યો પાછો હટી જશે તો 
પછી તેનામાં મને આનંદ થશે નહિ.” 
હબકુક ર-૩-૪ 
૩૯પણ આપણે એ પ્રકારના માણસો નથી, જે પીછે 
હઠ કરે અને ખોવાઈ જાય. ના. આપણે એવા લોકો 
છીએ કે દેવમાં આપણને દઢ વિશ્વાસ છે અને તેનામાં 
આપણે ઉદ્ધાર પામેલાં છીએ. 


વિશ્વાસ 
વ્‌ વિશ્રાસ એટલે આપણે જે વસ્તુની આશા 
રાખીએ છીએ તેની ખાતરી છે. જે વસ્તુઓ 

આપણે જોઈ શકતા નથી છતાં આપણે જાણીએ છીએ 
કૅ તે સત્ય છે, તેનો જ અર્થ વિશ્વાસ. ચપુરાતન સમયમાં 
જીવતા લોકો પર દેવ ખૂબ જ ખુશ હતો કારણ તેઓને 
દેવમાં વિશ્રાસ હતો. 

વેશ્રાસના આધારથી જ આપણે જાણીએ છીએ કૅ 
સમગ્ર જગતની રચના દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે થઈ છે 
એનો અર્થ એ થયો કૅ આપણે જે કાંઈ જાણીએ છીએ તે 
કૌઈ અદશ્ય શક્તિ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે. 

*ક્રાઈન અને હાબેલે દેવને અર્પણ ચઢાવ્યું પણ 
હાબેલને વિશ્વાસ હતો તેથી વિશ્વાસથી તે કાઈનના 
અર્પણ કરતાં વધુ સારું એટલે દેવને પસંદ પડે તેવું 
અર્પણ લાવ્યો. દેવે હાબેલના અર્પણનો સ્વીકાર કર્યો 
અને હાબેલને ન્યાયી ઠરાવતી સાક્ષી આપી. હાબેલ 
મરણ પામ્યો, પણ આજે પણ તે પોતાના વિશ્વાસ દ્વારા 
આપણને કહી રહયો છે. 

પહનોખે પણ દેવ પર વિશ્રાસ રાખ્યો, તેથી તે 
મરણનો અનુભવ કરે તે પહેલા દેવે તેને પૃથ્વી પરથી 
લઈ લીધો. તેથી તે મરણનો અનુભવ કરી શકયો નહિ. 
શાસમાં લખ્યું છે કે હનોખ મનુષ્ય હતો, ત્યારે તેણે 
ખરેખર દેવને પ્રસન્‍ન કર્યો હતો. તે એકાએક અદશ્ય 
થઈ ગયો કૅમ કૅ દેવે તેને ઉપર લઈ લીધો હતો. ધવિશ્રાસ 
રાખ્યા વગર તમે તેને પ્રસન્ન કરી શકો નહિ. દેવ પાસે 
આવનાર વ્યક્તિએ વિશ્રાસ રાખવો જોઈએ કે તેનું 
અસ્તિત્વ છે, અને સાચા હદયથી શોધનારને તે મળે છે 
દેવ તેનો બદલો આપશે. 

9નૂહે પણ દેવમાં વિશ્વાસ રાખ્યો અને જે વસ્તુ 
તેણે જોઈ નહોતી એવી બાબતોની ચેતવણી તેને 
આપવામાં આવી, ત્યારે તેણે પોતાના પરિવારને બચાવવા 
માટે દેવનો ડર રાખીને વિશ્વાસથી પોતાના પરિવારના 
તારણ માટે વહાણ તૈયાર કર્યું. તેથી તેણે જગતને દોપિત 


હિબ્રૂઓ ૧૦:૩૮-૧૧:૧૯ 


ઠરાવ્યું અને વિશ્રાસથી જે ન્યાયીપણું મળે છે તેનો તે 
વારસ થયો. “વિશ્રાસથી ઇબ્રાહિમ જે સ્થળ વારસામાં 
પોતાને મળવાનું હતું ત્યાં જવાનું તેડું મળ્યાથી 
આજ્ઞાધીન થયો; એટલે પોતે ક્યાં જાય છે, એનાથી 
અજ્ઞાત હોવા છતાં તે પોતાનું વતન છોડી ચાલી નીકળ્યો. 
દેવે જે દેશમાં જવાનું વચન આપ્યું હતું ત્યાં જઈને 
રહયો. ઇબ્રાહિમ ત્યાં એક મુસાફરની માફક રહયો. કારણ 
કૅ તેને વિશ્રાસ હતો. ઇસહાક અને યાકૂંબને પણ તે જ 
વચન મળ્યું હતું. તેઓ પણ તંબુમાં રહ્યા હતા. 
૧૦6બ્રાહિમ તે શહેરની રાહ જોતો હતો. જેનો પાયો 
દઢ હોય, એવું શહેર કૅ જેનો શિલ્પી અને બાંધનાર દેવ 
હોય. 

૧ઇબ્રાહિમ ખૂબ ઘરડો હોવાથી બાળકોને પેદા કરવા 
અસમર્થ હતો. અને સારા માતા બની શકૅ તેમ નહતી 
પરંતુ દેવે ઇબ્રાહિમને વચન આપ્યું હતું તેમાં તેને પૂર્ણ 
વિશ્રાસ હતો. છેવટે સારા ગર્ભવતી થઈ અને ઇબ્રાહિમ 
પિતા બન્યો. ૧*આ માણસ એટલો બધો વૃદ્ધ હતો કૅ તે 
મૃત અવસ્થામાં હતો. પણ એ એક જ વ્યક્તિમાંથી 
અનેક પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. તેનાં સંતાન આકાશના તારા 
અને સમુદ્રકિનારાની રેતીના કણ જેટલા અસંખ્ય હતા. 
૧35આ બધા જ માણસો મરણ પામ્યા ત્યાં સુધી દેવે 
વચનો આપ્યાં તેમાંથી કાંઈજ મેળવી શક્યા નહિ છતાં 
વિશ્રાસથી જીવ્યા, તેઓએ પેલાં વચનો દૂરથી જોયા. 
અને તેમનું સ્વાગત કર્યું અને તેઓએ એ પણ જાણ્યું કૅ 
આ પૃથ્વી અમારું કાયમી ઘર નથી, અહીં તો અમે માત્ર 
મુસાફરો જ છીએ. 1₹આ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કૅ તેઓ 
એક દેશની શોધમાં છે જે તેમનો પોતાનો દેશ છે. 'પજો 
તેઓ એવા દેશ વિષે વિચારતા હોય કૅ જેને તેમણે 
છોડી દીધો છે, તો તે એ દેશમાં ફરી પાછા આવી શક્યા 
હોત. ૧૬પણ એ માણસો એક વધુ સારા દેશની કે જે 
સ્વર્ગીય દેશ હશે તેની રાહ જોઈને બેઠા હતા. એટલે 
દેવને તેમનો દેવ કહેવામાં કોઈ સંકોચ ન હતો. તેણે એ 
લોકો માટે એક શહેર તૈયાર કરી રાખ્યું છે. 

૧૦-૧વે ઇબ્રાહિમના વિશ્વાસની કસોટી કરી. જ્યારે 
તેની કસોટી થઈ ત્યારે, ઇબ્રાહિમે વિશ્વાસથી ઇસહાકનું 
બલિદાન આપ્યું. એટલે જેને વચનો આપવામાં આવ્યાં 
હંતાં ને જેને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ઈસહાકથી તારો 
વંશ ગણાશે, તેણે પોતાના એકના એક પુત્રનું બલિદાન 
આપ્યું. ૧૬ઇબ્રાહિમ માનતો હતો કે દેવ મૂએલાંઓને 
પાછા ઉઠાડી શકૅ છે, અને ખરેખર દેવે જયારે ઇબ્રાહિમને 
ઈસહાકનું બલિદાન આપતા રોક્યો, ત્યારે તે તેને 
મૂએલામાંથી પાછા બોલાવવા જેવું હતું. 


હિબ્રૂઓ ૧૧:ર૦-૧૨:૧ 


ચ૦વેશ્રાસના કારણે જ ઇસહાકે તેના દીકરા યાકૂબ 
અને એસાવને ભવિષ્ય સબંધી આશીર્વાદ આપ્યો. 
ચવેશ્રાસના કારણે જ મરણની ઘડીએ યાકૂબે લાકડીના 
ટેકે ઊભા થઈને યૂસફના બંને પુત્રોને આશીર્વાદ આપ્યો 
અને તેણે આરાધના કરી. 

રપવિશ્રાસના કારણે જ યૂસફે પોતાના અંતકાળે 
ઈજિપ્તના ઈઝરાએલના લોકોના છૂટા પડવાની વાત 
કરી, અને તેના શબ વિષે સૂચનો કર્યા. 

ચ્વેશ્રાસના કારણે મૂસાના મા બાપે તેના જનમ્યા 
પછી તેને ત્રણ મહિના સુધી સંતાડી રાખ્યો, કૅમ કે 
તેઓએ જોયું કૅ તે બાળક સુંદર છે અને તેઓ રાજાની 
આજ્ઞાથી ડર્યા નહિ. 

ચ૪વિશ્રાસથી મૂસા મોટો થયો અને મોટા થયા પછી 
પોતાને ફારૂન રાજાની દીકરીનો પુત્ર ગણાવવાની ના 
પાડી. ર૫ મૂસાએ પાપનું ક્ષણિક સુખ ભોગવવાને બદલે 
તેણે વિશ્રાસથી દેવના લોકોની સાથે મુશ્કેલીઓ વેઠવાનું 
આનંદથી પસંદ કર્યું ચ્છઈજિપ્ત દેશની સંપતિના માલિક 
બનવા કરતાં તેણે ખ્રિસ્તનું અપમાન સહન કરવાનું 
વધારે પસંદ કર્યું, કૅમ કૅ ભવિષ્યમાં દેવના તરફથી તેને 
જે મહાન ખજાનો મળવાનો હતો તેના તરફ તેણે લક્ષ 
રાખ્યું. ૨શવેશ્વાસના કારણે મૂસાએ રાજાના ક્રોધની બીક 
રાખ્યા વગર ઈજિપ્ત દેશનો ત્યાગ કર્યો. તેણે દ્રઠ વિશ્વાસ 
ચાલુ રાખ્યો; જેમ કૅ અદશ્ય દેવને તે જોતો હોય. ચ“મૂસાએ 
પાસ્ખા તૈયાર કર્યું અને દરવાજાની બારસાખ ઉપર રક્ત 
છાંટયું. દરવાજા પર રક્ત એટલા માટે છાંટ્યું જેથી 
મરણનો દૂત* ઈઝરાએલ લોકોના પ્રથમ જન્મેલ 
બાળકોને મારી ના નાખે. આમ કરવાનું કારણ મૂસાને 
(દિવમાં) વિશ્વાસ હતો. 

આ૯વિશ્રાસથી ઈઝરાએલી લોકો મૂસાની પાછળ કોરી 
જમીન પર ચાલતા હોય તેમ લાલ સમુદ્ર પસાર કરી 
ગયા તેમની પાછળ પડેલા ઈજિપ્તના લોકો તેમ કરવા 
જતાં ડૂબી (સમુદ્રમાં) ગયા. 

૨૦લોકો વિશ્વાસથી દેવની આજ્ઞા મુજબ યરીખોના 
કોટની આગળ પાછળ સાત દિવસ ફર્યા અને અંતે તે 
કૌટ તૂટી પડ્યો. 

*ણહાબ વેશ્યાએ ઈઝરાએલી જાસૂસ લોકોને 
આવકાર્યા અને મિત્રની માફક મદદ કરી. કારણ કૅ તેને 
વિશ્વાસ હતો એટલે તે અવજ્ઞા કરનાર લોકો સાથે 
મરણ પામી નહોતી. 





મરણનો દૂત અક્ષરસ: "નાશ કરનાર.” ઈજિપ્તવાસીઓને 
શિક્ષા કરવા, દેવે દરેક ઘરમાંથી જયેષ્ઠ પુત્રને મારી નાખવા 
દૂતને મોકલ્યો. (પુન. ૧ર:ર૯-૩ર). 


૩૦ર 


૨આથી વિશેષ હું શું કહું? ગિદિયોન, બારાક, 
સામસૂન, યફતા, દાઉદ, શમુએલ તથા પ્રબોધકોના 
વિશ્રાસની વાત કરવા બેસું તો મને એટલો સમય પણ 
નથી. *3આ બધા લોકોને ઘણો જ વિશ્રાસ હતો અને 
તે વિશ્રાસને કારણે તેમણે રાજ્યોને હરાવ્યા. અને જે 
કાર્યો ન્યાયયુક્ત હતા તે તેમણે કર્યા અને દેવના વચનોનાં 
ફળ પ્રાપ્ત કર્યા, વળી તેઓએ વિશ્રાસ સાથે સિંહના 
જડબા બંધ કરી દીધા. *7આ રીતે કૅટલાક લોકોએ 
શક્તિશાળી અગ્નિને રોક્યો. કૅટલાક તલવારની ધારથી 
બચ્યા, તો કેટલાકને નિર્બળતાઓ હતી જે તાકાતમાં 
પરિવર્તિત થઈ. કૅટલાકૅ લડાઈમાં શૂરવીરતા દાખવી 
અને દુશ્મનોના સૈન્યને ભગાડી મૂક્યા. ગ્પસ્રીઓના 
વિશ્રાસને કારણે કૅટલાક પુરુષો મૃત્યુ પામેલા સજીવન 
થયા અને તેઓને પાછા મળ્યા. કેટલાક રિબાઈને માર્યા 
ગયા, મુક્ત થવાને બદલે તેઓએ મરવાનું પસંદ કર્યું 
તેમને વિશ્વાસ હતો કૅ પુનરુત્થાન દ્વારા તેઓ વધુ સારું 
જીવન પ્રાપ્ત કરશે. "કેટલાકની મશ્કરી કરવામાં આવી 
અને તેમને અસલ્ભ માર મારવામાં આવ્યો. બીજા 
(કૅટલાએક) ને બેડીઓ બાંધીને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. 
થતેઓને પત્થરોથી મારી નાખવામાં આવ્યા અને બે 
ટુકડા કરી નાખવામાં આવ્યા. તેઓને તલવારથી મારી 
નાખવામાં આવ્યા, કૅટલાએક ઘેટાં બકરાના ચામડાં 
પહેરી રખડ્યા. જે ગરીબો હતા તેમને ખુબ જ દુ:ખ 
આપવામાં આવ્યું અને તેમની સાથે અઘટિત વ્યવહાર 
કર્યો. આ દુનિયા આવા માણસો માટે યોગ્ય નહોતી, 
આ માણસો રણમાં, પર્વતો પર, ગુફાઓમાં અને જમીનના 
ભોયરાઓમાં ભટકતા રહયા. 

૩૯આ બધા જ લોકો વિશ્રાસ રાખનાર હતા. છતાં 
કૌઈને પણ દેવનું મહાન વચન મળ્યું નહિ. 79કૅમ કે 
દેવે આપણને કંઈક વધારે સારું આપવા નક્કી કર્યું છે 
જેથી તેઓ ફક્ત આપણી સાથે જ પરિપૂર્ણ થઈ શકૅ. 


આપણે પણ ઈસુના નમૂનાને અનુસરવું જોઈએ 

તો આપણી ચારે બાજુ વિશ્રાસના લોકોનો 
૧૨ મોટો સમુદાય વિંટળાયેલો છે. લોકોના મોટા 
સમુદાયનો વિશ્રચાસ શું છે તે તેમનું જીવન આપણને 
ઉદાહરણ પૂરૂં પાડે છે. માટે આપણે તેમના જેવા થવું 
જોઈએ. જેથી જે કોઈ બાબતો આપણને મંદ બનાવે કૅ 
પાછા પાડી દે તેનો આપણે ત્યાગ કરીએ. આપણને 
પાડી નાખનાર પાપથી આપણે અલગ થઈ જઈએ અને 
દેવે આપણા માટે નક્કી કરેલી દોડમાં ધીરજથી દોડીએ 


૩૦૩ 


(આગળ વધીએ.. ચઆપણે હંમેશા ઈસુનો દાખલો લઈ 
તેને અનુસરીએ. ઈસુ આપણા વિશ્રાસનો અગ્રેસર છે. 
અને તે આપણો વિશ્રાસ પૂર્ણ કરે છે. આપણે ઈસુ 
તરફ દષિ રાખીએ. તેણે પછીથી મળનાર આનંદને નજર 
સમક્ષ રાખીને વધસ્તંભ પર શરમજનક મરણ સહન 
કર્યું અને હાલ તે દેવના રાજયાસનની જમણી બાજુ 
બિરાજમાન છે. ગઈસુ વિષે વિચાર કરો. પાપીઓ તરફથી 
તેણે આવો મોટો વિરોધ સહન કર્યો. તેઓએ તેની સાથે 
ક્રૂર વર્તાવ કર્યો હતો, છતાં તેણે ધીરજ રાખી હતી. તેમ 
તમે પણ પ્રયત્ન છોડીના દો અને ધીરજ રાખો. 


દેવ પિતા તૂલ્ય 
૪પાપની વિરુદ્ધ તમારે એટલું બધું ઝઝૂમવું પડ્યું 
નથી, અને એવી કોઈ આવશ્યકતા ન હતી કે તમારે 
તમારું લોહી વહાવવું પડે. પ્વળી દેવે તમને તેના બાળકો 
ગણીને કહેલાં ઉત્તેજનાદાયકં વચનો ભૂલી ના જાઓ 
અને તેનો તિરસ્કાર પણ ના કરો: 


“મારા દોકરા, દેવ તને શિક્ષા કરે ત્યારે ગુસ્સે ના 
થા, અને જયારે દેવ તને ભૂલ બતાવે ત્યારે 
પ્રયત્ન કરવાનો બંધ ના કર. 

૬ દેવ જેને ચાહે છે તે દરેકને શિક્ષા કરે છે, અને 
જેને તે પુત્ર તરીકે સ્વીકારે છે તે દરેક માણસને 
તે શિક્ષા કરે છે.” 

"તિવચના ૩:૨શ-૨ર 


દેવ પિતાની શિક્ષા સમજી દરેક પીડાઓ સહન 
કરો. દરેક પુત્રોને તેમના પિતા શિક્ષા કરે છે એ રીતે દેવ 
તમને પિતાની માફક શિક્ષા કરે છે. જો તમને શિક્ષા 
થએલ નથી ( દરેક પુત્રને શિક્ષા થશે), તો તમે દાસીપુત્રો 
છો અને ખરા પુત્રો નથી. “આપણા સંસારી પિતા 
આપણને શિક્ષા કરે છે છતાં આપણે તેનું માન જાળવીએ 
છીએ. તો પછી સાચું જીવન જીવવા માટે આપણા 
આત્માઓના પિતાને આપણે વધારે આધિન થવું જ 
જોઈએ. તે વધારે મહત્વનું છે. જે કાંઈ શિક્ષા કરે તે 
આપણે સ્વીકારવી જ જોઈએ. '”પૃથ્વી પરના આપણા 
પિતાએ જે સૌથી ઉત્તમ વિચાર્યું અન આપણને આપણા 
સારા માટે થોડા સમય માટે શિક્ષા કરી. પરંતુ દેવ આપણને 
આપણા ભલા માટે શિક્ષા કરે છે. જેથી આપણે તેના 
જેવા પવિત્ર બનીએ. 'જ્યારે આપણને શિક્ષા કરવામાં 
આવે છે ત્યારે તે આનંદકારક લાગતી નથી. તેના બદલે 
આપણે પીડા ભોગવીએ છીએ. પણ પાછળથી તે 


હિબ્રૂઓ ૧ર:ર-ર૩ 


શાંતિમય અને પ્રામાણિક જીવનનો રસ્તો આપણને આપે 
છે. આપણને શિક્ષા દ્રારા તાલીમ અપાય છે. 


કૅવી રીતે જીવવું તે વિષે સાવધ રહો 

૧સતમે અશક્ત બની ગયા છો માટે તમારી જાતને 
ફરીથી વધુ બળવાન બનાવો. 'સત્યના માર્ગે ચાલો તો 
તમે બચી જશો તેમાં તમારે કાંઈજ ગુમાવવાનું નથી. 

૧૪બધા જ લોકો સાથે શાંતિથી જીવવા પ્રયત્ન કરો 
અને પાપથી મુક્ત જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરો. જેનું 
જીવન પવિત્ર ન હોય તો તેને દેવના દર્શન કદી થશે 
નહિ. 'પસાવધ રહો, તમારામાંથી કોઈ દેવની કૃપા 
મેળવવામાં નિષ્ફળ ન જાય, કોઈ તમારામાં કડવાશના 
બી ના ઉગાડે. કારણ કૅ તેવા માણસો ઘણા લોકોના 
જીવન બરબાદ કરી શકે છે. “તમારામાંથી કોઈ 
વ્યભિચારમાં ન પડી જાય એ માટે સાવધ રહો. એક 
ભોજનના બદલામાં મોટો પુત્ર હોવાને લીધે જયેષ્ઠ હકનો 
સોદો કરનાર એસાવની જેમ તમારામાંથી તમે કોઈ 
સાંસારિક મનવાળો ન બને. ૧*યાદ રાખો, પાછળથી 
એસાવે આશીર્વાદ મેળવવા ભારે રુદન સહિત પસ્તાવો 
કર્યો પણ ત્યારે ઘણું જ મોડું થઈ ગયું હતું અને પિતાએ 
આશીર્વાદ આપવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી કારણ એસાવે 
જે કંઈ કર્યું છે તેમાંથી તે પાછો ફરી શકૅ તેમ નહોતો. 

૧૮તમે કોઈક નવી જગ્યા પર આવ્યા છો. 
ઈઝરાએલના લોકો પર્વતો પાસે આવ્યા હોય તેવી આ 
જગ્યા નથી. તમે એવા પર્વત પર નથી આવ્યા કે જે 
અગ્રિની જવાળાથી સળગતો છે જેને તમે અડકી ન 
શકો. તમે ઘમઘોર અંધકાર, આકાશ અને તોફાન હોય 
તેવી જગ્યાએ નથી આવ્યા. “તે સમયે રણશિંગડાના 
ભયંકર અવાજ સાથે દેવની વાણી સાંભળવામાં આવી 
પછી તે વિષે તેમણે ફરી કાંઈજ સાંભળ્યું નહિ. તે માટે 
લોકોએ પ્રાર્થના કરી. ચબ્ેઓ ફરી આજ્ઞા સાંભળવાનું 
સહન કરી શકૅ તેમ નહોતું: કારણ કૅ, "જો કોઈ જાનવર 
પહાડને અડકૅ તો તે પથ્થરથી માર્યું જાય.”* એવી 
આજ્ઞાથી તેઓ ધુજી ઉઠયા. “લોકોએ જે દશ્ય જોયું તે 
ખૂબ જ ભયાનક હતું કૅ મૂસાએ પોતે પણ કહ્યું, “હું 
ભયથી ધૂજું છું.”* 

રચ્પરંતુ તમે તો સિયોન પર્વત પર એટલે કૅ જીવંત 
દેવના નગર સ્વર્ગીય યરૂશાલેમ અને હજારોહજાર 
દૂતોની પાસે, ચગ્રથમ જન્મેલા જેઓનાં નામ આકાશમાં 
લખેલાં છે તેઓની સાર્વજનિક સભા તથા મંડળીની 





"જો કોઈ જાનવર ... માર્યું જાય” નિર્ગ. ૧૯:૧ર-૧૩. 
"હું ભયથી ધૂજું છું” પુન. ૯:૧૯. 


હિબ્રૂઓ ૧ર:ર૪-૧૩:૧૮ 


પાસે, અને સહુનો ન્યાય કરનાર દેવની પાસે અને 
સંપૂર્ણ થયેલા ન્યાયીઓના આત્માઓની પાસે, ૨*અને 
નવા કરારના મધ્યસ્થ ઈસુની પાસે અને જે છંટકાવનું 
રક્ત હાબેલના કરતાં સારું બોલે છે તેની પાસે આવ્યા 
છો. એ રક્ત હાબેલના રક્તની જેમ વેર લેવાનું કહેતું 
નથી. તેના કરતાં કાંઈક વિશેષ કહેવા માગે છે. 

સપસાવધાન રહો અને જયારે તમારી સાથે દેવ બોલે 
ત્યારે સાંભળવાની ના પાડશો નહિ. યહૂદીઓ ચેતવણી 
સાંભળવાની ના પાડે છે જે તેઓને પૃથ્વી પર અપાઈ 
હતી. અને તેઓ તેમાંથી બચ્યા નથી. હવે દેવ 
આકાશમાંથી આપણને કહે છે. જો આપણે તેને 
સાંભળવાનો અનાદર કરીએ તો આપણે તેમાંથી કેવી 
રીતે બચી શકીશું? ચધસેનાઈ પર્વત પરથી દેવ જ્યારે 
બોલ્યો, તે સમયે તેની વાણીએ પૃથ્વીને પણ ધૂજાવી 
નાખી હતી, હવે તેણે વચન આપ્યું છે. “ફરી એક વાર 
પૃથ્વીની સાથે આકાશને પણ હું ધૂજાવીશ.”૨9આ શબ્દો 
"ફરીથી એકવાર” સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કૅ કંપાયમાન થયેલી 
વસ્તુઓની સાથે જે કાંઈ બનાવેલ છે તેનો નાશ થશે. 
અને જે કાંઈ સ્થિર છે અને જે ધૂજાવી શકાશે નહિ તે 
રહેશે. 

ર૮આપણે દેવનો આભાર માનવો જોઈએ કૅ આપણને 
એવું અવિચળ રાજય આપે છે જેને ધુજાવી શકાતું નથી. 
તેથી આપણે દેવની સેવા ભય અને આદરભાવથી કરવી 
જોઈએ જેથી તે પ્રસન્ન થાય. ચળકેમ કે આપણો દેવ 
ભસ્મ કરી નાખનાર અગ્નિ છે. 

તમે ખ્રિસ્તમાં ભાઈઓ અને બહેનો છો 

૧૩ આથી એકબીજા પર પ્રીતિ કરવાનું ચાલુ 
રાખો. ચમહેમાનોનો સત્કાર કરવાનું ના ભૂલશો. એમ 
કરવાથી કૅટલાક લોકોએ અજાણતા પણ આકાશના દૂતોનું 
સ્વાગત કર્યું છે. “જેઓ જેલમાં છે તેઓને ભૂલો નહિ, 
જાણે તમે તેઓની સાથે જેલમાં હોય એમ તેઓની 
યાતનાઓના સહભાગી બનો. અત્યાચાર સહન કરે છે 
તેઓની સ્થિતિમાં તમે પણ છો એમ માની તેઓના 
દુઃખમાં સહભાગી બનો. 

૪સર્વમાં લગ્ન માન યોગ્ય માનો. લગ્નમાં બે જણ 
વચ્ચેના સંબંધો શુદ્ધ હોવા જોઈએ. જેથી બિછાનું નિર્મળ 
રહે; કૅમ કૅ દેવ લંપટોનો તથા વ્યભિચારીઓનો ન્યાય 
કરશે. પનાણાનાં લોભથી દૂર રહો તમારી પાસે જેટલું 
હોય તેટલામાં સંતોષ માનો. દેવે કહ્યું છે: 


“હું તને કંદી મૂકી દઈશ નહિ; અને તને તજીશ 
પણ નહિ.” પુનર્નિયમ ૩૧:૬ 


૩૦૪ 


ધતેથી જરા પણ સંકોચ રાખ્યા વગર આપણે કહી 
શકીએ કૅ, 
“પ્રભુ મને સહાય કરનાર છે; હું બીહિશ નહિ. 
માણસ મને શું કરનાર છે?” 
ગઝતથ/સ 99૮૬૬ 


*તમને દેવના વચનો શીખવનાર તમારા 
આગેવાનોને યાદ કરો. તેઓ જે રીતે જીવ્યા અને તેમનું 
જીવન પૂર્ણ કર્યું તેનો વિચાર કરો અને તેઓની માફક 
દેવમાં વિશ્વાસ રાખો. “ઈસુ ખ્રિસ્ત ગઈકાલે આજે અને 
સદાને માટે એવો ને એવો જ છે. 

લ્તમે દરેક જાતના વિચિત્ર ઉપદેશથી ભરમાઈ જશો 
નહિ. જે તમને અવળા માર્ગ દોરી જાય, સાચી વસ્તુ એ 
છે કૅ દેવની કૃપાથી જ તમારા હદયને બળવાન બનાવવું. 
ખોરાક વિષેના નિયમો પાળવાથી એ મળતું નથી. આ 
નિયમો પાળનારને કશો જ ફાયદો થતો નથી. 

૧૦અમારી પાસે બલિદાન છે. પરંતુ યાજકો જેઓ 
પવિત્ર મંડપોમાં સેવા કરે છે તેઓ તે બલિદાનમાંથી 
ખાઈ શકતા નથી. "યહૂદી નિયમ પ્રમાણે પ્રમુખયાજકં 
વધ કરેલાં પશુઓનું રક્ત પવિત્ર સ્થાનમાં લઈ તો 
જતાં હતા, પરંતું પાપો માટે તે પશુઓના શરીર શહેર 
બહાર બાળી નાખવામાં આવતા. ૧આ કારણને લીધે 
અને તેના લોકોને તેની પોતાના લોહી સાથે પવિત્ર 
બનાવવાના હેતુથી ઈસુ દુ:ખ ભોગવીને શહેરની બહાર 
મરણ પામ્યો. ૬*આપણે પણ શહેરની બહાર એટલે કૅ 
છાવણીની બહાર તેની પાસે જવું જોઈએ. અને તેની 
સાથે તેણે જે દુ:ખ તથા અપમાન સહન કર્યા છે તે 
આપણે સ્વીકારીએ. ૧૪આ પૃથ્વી પર જે શહેર છે તે 
આપણું કાયમી ઘર નથી. આપણે સદાકાળ થનાર 
ભવિષ્યમાં જે મળવાનું છે તે શહેરની રાહ જોઈ રહયા 
છીએ. પપતેથી ઈસુ દ્રારા આપણા અર્પણો દેવને આપવાનું 
સતત ચાલુ રાખવાનું છે. તેનું નામ કબૂલ કરનારા હોઠોના 
ફળનું અર્પણ એ આપણી સ્તુતિ છે. ૧૬બીજાના માટે 
ભલું કરવાનું ભૂલશો નહિ. તમારી પાસે જે કાંઈ છે તે 
બીજા સાથે વહેંચો. કારણ કૅ દેવ આવાં અર્પણોથી પ્રસન્ન 
થાય છે. ૧*તમારા આગેવાનોની આજ્ઞા માનો અને 
તેમની સત્તાને આધીન થાઓ. તેઓ હિસાબ 
રાખનારાઓની જેમ તમારા આત્માઓની ચોકી કરે છે. 
એ માટે કૅ તેઓ આનંદથી તે કરે. પણ શોકથી નહિ, 
કારણ કૅ એથી તમને ગેરલાભ થશે. 

૧૮અમારા માટે પ્રાર્થના કરો, કૅમ કૅ અમે જે કરીએ 
છીએ, તે અમને ન્યાયી લાગે છે. કારણ કૅ અમારો ધ્યેય 


૩૦૫ 


હંમેશા જે સોથી ઉત્તમ છે તે કરવાનો છે. "જહું તમને 
વિનંતી કરું છું, આના માટે ખાસ પ્રાર્થના કરો અને તમે 
મારા માટે પ્રાર્થના કરો જેથી હું તમારી પાસે જલદી 
પાછો આવી શકું. બીજી કોઈ વસ્તુ નહિ પણ મારે 
આજ જોઈએ છે. ૨૦ હવે આપણા પ્રભુ ઈસુ ધૅટાઓના 
મહાન ભરવાડ છે. તેણે પોતાના રકંતથી સર્વકાળના 
કરાર પર મહોર લગાવી અને દેવે તેને મરણમાંથી 
સજીવન કર્યો. તે શાંતિનો દેવ છે. તમને પ્રત્યેક સારી 
વસ્તુઓમાં પરિપૂર્ણ બનાવો તેથી તમે તેની ઈચ્છાઓ 
પૂર્ણ કરી શકો. વળી આપણામાં ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જે 
વસ્તુઓ તેને પ્રસન્ન કરે છે તે કરવા દો. ઈસુનો ગોરવ 


હિબ્રૂઓ ૧૩:૧૯-રપ 


સદાસર્વકાળ હો. આમીન. રચમારા ભાઈઓ અને બહેનો, 
મેં જે તમને કહ્યું છે તે તમને ધ્યાનથી સાંભળવા વિનંતી 
કરું છું. તમને મજબૂત કરવા મેં કલુ છે અને ટૂંકમાં 
લખ્યું છે. ચશ્માઈઓ મારે તમને એ જણાવવું છે કૅ 
તિમોથી હવે જેલમાંથી છૂટયો છે, જો તે અહીં વહેલો 
આવશે તો, હું તેની સાથે તમારી પાસે આવીને તમને 
મળીશ. 

ચ૪તમારા બધા જ આગેવાનોને તથા દેવના સંતોને 
મારા તરફથી સલામ પાઠવશો. ઈટાલીમાંના સંતો તમને 
સલામ કહે છે. 

રપતમ સર્વના પર દેવની કૃપા (દયા) હો. 


યાડૂંબનો પત્ર 


દેવના તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવક યાકૂબની 
વિશ્રમાં ચારેબાજુએ વિખેરાઈ ગયેલાં પ્રભુના 


જ સમે 


લોકોને શુભેચ્છા. 


વિશ્વાસ અને ડહાપણ 

ચમારા ભાઈઓ અને બહેનો, તમને વિવિધ જાતનાં 
પરીક્ષણો થશે. પરંતુ તમારે ઘણા આનંદથી રહેવું. *શા 
માટે? કારણ કૅ તમે એ જાણો છો કે તમારો વિશ્વાસ 
પરીક્ષણમાંથી સફળ થાય છે ત્યારે તમારી ધીરજ વધે 
છે. “અને અંત સુધી તમારી ધીરજને ચાલુ રહેવા દો. 
જેથી તમે પૂર્ણ બનો. તમારે જેની જરૂરિયાત છે તેની 
ઉણપ ન રહે. પ્પણ જો તમારામાંથી કોઈને પણ 
ડહાપણની જરૂર હશે, અને તમે દેવ પાસે તે માટે 
માગણી કરશો, તો તે તમને આપશે. દેવ સર્વને ઉદારતાથી 
ઠપકો આપ્યા વિના ડહાપણ આપે છે. 'પરંતુ દેવ પાસે 
તમે જે કંઈ પણ માગો ત્યારે તમારે ખૂબ જ વિશ્વાસથી 
અને તમારા મનમાં શંકા રાખ્યા વિના માગવું જોઈએ. 
દેવ વિષે જે કોઈ વ્યકિત શંકા કરે છે તે પવનના ઊછળતા 
તથા સમુદ્રનાં ઊછળતા, અફળાતા મોજા જેવો છે. જે 
વ્યક્તિ શંકા કરે છે તે એક સાથે બે જુદી જુદી વસ્તુઓનો 
વિચાર કરે છે, એ શું કરે છે તે વિષે તે કંઈ જ નક્કી કરી 
શકતો નથી. એવા માણસો પ્રભુ પાસેથી કઈક મેળવશે 
તેવો વિચાર પણ ના કરવો જોઈએ. 


સાચી-સંપતિ 

લજો વિશ્વાસ રાખનાર ગરીબ હોય તો, તેણે ગર્વ 
લેવો જોઈએ કૅમ કૅ દેવે તેને આત્મીક સમૃદ્ધિ આપી 
છે. ૧૦જો કોઈ વિશ્વાસુ માણસ શ્રીમંત હોય તો તેણે 
ગર્વ લેવો જોઈએ કૅ દેવે તેને બતાવ્યું છે કૅ તે આત્માથી 
ગરીબ છે. અને જંગલનાં ફૂલની માફક તે મૃત્યુ પામશે. 
૧૧ર્ય ઊગે છે અને ગરમી વધતી જાય છે. તેની ગરમીથી 
છોડ સુકાઈ જાય છે. ફૂલો ખરી પડે છે. ફૂલ સુંદર હતું 
પણ તે કરમાઈ ગયું તેવું જ શ્રીમંત માણસ માટે છે. 
જયારે તે પોતાના ધંધા માટે યોજનાઓ કરતો હશે તે 
અરસામાં તો તે મૃત્યુ પામશે. 


પરીક્ષણ દેવ તરફથી આવતું નથી 

૧૨જે વ્યક્તિ પરીક્ષણમાં પાર ઊતરે છે તે સુખી થાય 
છે. કારણ પરીક્ષણમાંથી પાર ઊતરનાર વ્યકિત દેવમાં 
વિશ્રાસ વ્યકત કરે છે. તેથી દેવ તેને બદલામાં 
અનંતજીવન આપશે. બધા લોકો જે દેવને ચાહે છે તે 
દરેકને દેવે આ વચન આપ્યું છે. *'જો કોઈ ખરાબ 
કરવા લલચાય, તો તેણે એમ ન કહેવું જોઈએ કૅ, “દેવે 
મારુ પરીક્ષણ કર્યું છે.” કારણ કે દુષ્ટતાથી દેવનું કંદાપિ 
પરીક્ષણ થતું નથી કારણ કે દેવ ખરાબ કરવા કોઈને 
પરીક્ષણમાં નાખતો નથી. 17૪દુછ્ટ વાસનાઓ માણસને 
લલચાવે છે અને તેની પોતાની દુષ્ટ ઈચ્છાઓ તેને 
પરીક્ષણ તરફ ખેંચી જાય છે. પપદુષ્ટ ઈચ્છાઓ પાપ 
કરાવે છે. અને પાપ વધી જાય છે અને તે મોત નિપજાવે 
છે. 

૧૬૧૧થી મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ 
વિષે છેતરાશો નહિ. “રેક ઉત્તમ વસ્તુ દેવ પાસેથી 
જ આવે છે અને બધી જ પરિપૂર્ણ ભેટો પ્રભુ તરફથી 
આવે છે. સર્વ પ્રકાશોના પિતા પાસેથી આ બધી જ 
શુભ વસ્તુઓ (સૂરજ, ચંદ્ર, તારા) આવે છે. દેવ કદી 
બદલાતો નથી. તે સદાય એ જ રહે છે. વે સત્યના 
વચન દ્વારા આપણને જીવન આપવા નિશ્ચય કર્યો છે. 
જગતમાં જે તેણે બનાવ્યું છે તેમાં આપણને એ બધામાં 
ખૂબ જ મહત્વના બનાવ્યા છે. 


સાંભળવું અને અનુસરવું 

૧૯મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, હંમેશા 
બોલવામાં ધીમા રહો. કાળજીપૂર્વક ધ્યાનથી સાંભળવા 
આતુર રહો. સહેલાઈથી ગુસ્સે ના થાઓ. ચદેવની 
ઈચ્છા પ્રમાણે સાચું જીવન જીવવામાં વ્યક્તિનો ગુસ્સો 
મદદ કરતો નથી. ₹માટે તમારા જીવનમાં રહેલી બધાં 
જ પ્રકારની દુષ્ટતાઓ અને બધા જ પ્રકારના દુષ્કૃત્યોથી 
દૂર રહો. નમ્ર બનો અને તમારા હદયમાં રોપેલું દેવનું 
વચન ગ્રહણ કરો. તે જ દેવનું શિક્ષણ તમારા આત્માઓને 
તારવાને શક્તિમાન છે. 

ચ્દેવના શિક્ષણ પ્રમાણે જ વર્તો; સંદેશો ફકત 


૩૦૭૦ 


સાંભળવા માટે નથી પરંતુ અમલમાં મૂકવા માટે છે, 
તેથી તમે તમારી જાતને છેતરશો નહિ. ૨*જે વ્યકિત 
ફક્ત સાંભળે છે પણ અમલમાં મૂકતો નથી, તે પોતાનું 
મુખ આરસીમાં જોનારના જેવો છે. ૨7તે પોતાને જુએ 
છે, પછી ત્યાંથી ખસી જાય છે, એટલે તે પોતે કેવો 
હંતો, એ તે તરત જ ભૂલી જાય છે. ચપપરંતુ ખરેખર 
સુખી માણસ તો એ વ્યકિત છે જે ધ્યાનપૂર્વક સંપૂર્ણ 
નિયમનો અભ્યાસ કરે છે કૅ જે લોકોને મુકત કરે છે. 
અને તે તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે. તેણે જે સાંભળેલું 
છે તે ભૂલતો નથી. તે દેવનાં વચનોને સાંભળે છે. પછી 
તે દેવ જે શિક્ષણ આપે છે તેને અનુસરે છે. અને આમ 
કરવાથી તે તેની જાતને સુખી બનાવે છે. 


દેવની ભકિતનો સાચો રસ્તો 

ચજે વ્યક્તિ પોતાને ધાર્મિક (સારો) માને છે પણ 
જો પોતાની જીભ પર કાબુ રાખતો નથી તો તે પોતાને 
છેતરે છે. અને તેની ધાર્મિકંતાને નિરર્થક બનાવે છે. 
દેવની દૃષ્ટિમાં ધાર્મિક એ છે કૅ જે અનાથ અને 
વિધવાઓની તેમના દુ:ખના સમયે મુલાકાત લે છે 
તથા જગતની દુષ્ટતાથી દૂર રહી પોતાની જાતને નિષ્કલંક 
રાખી, દેવની ઈચ્છાને આધીન રહે છે. 


બધા લોકોને પ્રેમ કરો 
મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમે આપણા 
મહિમાવાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્ચવાસ ધરાવો 
છો. તો એવું ના માનશો કૅ કૅટલાએક લોકો બીજા લોકો 
કરતાં અગત્યના છે. ચધારો કૅ કોઈ વ્યકિત તમારી સભામાં 
સુંદર કપડાં અને સોનાની વિંટી પહેરીને આવે, જયારે 
બીજો ગરીબ માણસ ફાટેલા જૂનાં વસ્રો પહેરીને આવે. 
ડો તમે સારાં કપડાં પહેરેલાં માણસ તરફ ખાસ ધ્યાન 
આપો છો. અને તમે તેને કહો છો કે, "આ સારા આસને 
બેસ;” જ્યારે ગરીબ માણસને તમે કહેશો કૅ, "તું ત્યાં 
ઊભો રહે,” અથવા, "મારા પગના આસન પાસે બેસ!” 
૪આ તમે શું કરો છો? આ રીતે ખરાબ વિચારોથી તમારામાં 
બીજાઓ કરતાં કંયા માણસો અગત્યના છે તે તમે નકંકી 
કરો છો. 
પમારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો! ધ્યાનથી 
સાંભળો, આ દુનિયાના ગરીબ લોકો વિશ્વાસમાં ધનવાન 
બને અને દેવે પોતાના પ્રેમ રાખનારાઓને જે રાજય 
આપવાનું વચન આપ્યું છે તે પ્રાપ્ત કરે માટે દેવે તેઓને 
પસંદ કર્યા છે. પણ તમે ગરીબ લોકોને બિલકુલ માન 
આપતા નથી. અને તમે જાણો છો કૅ શ્રીમંત લોકો જ 


યાકૂબ ૧:૨૩-૨:૧૮ 


તમારું શોષણ કરે છે. અને તમને ન્યાયાસન આગળ 
ઘસડી જાય છે. ?એ તે લોકો છે, જેઓ ઉત્તમ નામથી 
ઓળખાય છે, તેઓની નિંદા કરે છે. 

“જો તમે પવિત્રલેખમાં આપેલા જે રાજમાન્ય નિયમ 
છે તેને અનુસરશો, એટલે કે, “તું પોતાના જેવો પોતાના 
પડોશી પર પ્રેમ રાખ.”* એનું જો તમે પુરેપુરુ પાલન 
કરો છો તો તમે ઘણું સારું કરો છો. “પણ જો તમે એક 
વ્યક્તિને બીજા કરતાં વધુ મહત્વ આપશો, તો તમે 
પાપ કરો છો, એ રીતે તમે દેવના નિયમનો ભંગ કરો 
છો તેમ સાબિત થાય છે. ૧૦કોઈ વ્યકિત આખા 
નિયમશાસનું પાલન કરે, પણ જો એક આજ્ઞાનો ભંગ 
કરે, તો તે નિયમની બધી જ આજ્ઞાઓનો ભંગ કરનાર 
જેટલો જ ગુનેગાર ઠરે છે. પદેવે કહ્યું છે કે, “તું વ્યભિચારનું 
પાપ ન કર.”* તે જ દેવે એમ પણ ક્લયું છે કે, “હત્યા 
ન કર.”* માટે જો તમે વ્યભિચારનું પાપ ન કરો અને 
કોઈકની હત્યા કરો તો તમે દેવના બધા જ નિયમોનો 
ભંગ કરો છો”. ૧રતમે જે કંઈ કરો કૅ કહો ત્યારે યાદ 
રાખો કૅ સ્વતંત્રતા આપનાર તેના આધારે જ નિયમ 
દ્વારા તમારો ન્યાય કરશે. ૧ગ્હા, તમારે બીજા લોકો પર 
દયા બતાવવી જ જોઈએ. જો કોઈ વ્યકિત બીજા લોકો 
તરફ દયા નહિ રાખે તો, દેવ તેને દયા રાખ્યા વગર 
ન્યાય આપશે કારણ ન્યાય પર દયાનો વિજય હોય છે. 


વિશ્રાસ અને સારા કાર્યો 

૧૪મારા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, કોઈ કહે કૅ 
તેને વિશ્વાસ છે, પણ તે પ્રમાણે વર્તનમાં ન મૂકે, તો શો 
ફાયદો? શું એવો વિશ્રાસ તેનો ઉદ્ધાર કરી શકે? ના! 
૧૫ખ્રસ્તમાં કેટલાએક ભાઈઓ અને બહેનોને દિવસ 
દરમિયાન કપડાં પહેરવા ન મળે અને રોજનો પૂરતો 
ખોરાક ન હોય. ૧૬અને તમારામાંનો કોઈ તેઓને કહે 
કે, "દેવ તમારી સાથે રહો, શાંતિથી જાઓ, તાપો અને 
તૃપ્ત થાઓ;” છતાં શરીરને જે જોઈએ તે ખોરાક કૅ 
કપડાં ન આપો તો તમારા શબ્દો નકામાં છે. એવું જ 
વિશ્રાસ માટે છે, વિશ્રાસમાં જો કરણી ન હોય, તો તે 
તેની જાતે મૃતપ્રાય છે, વિશ્વાસ એકલો પૂરતો નથી, 
કારણ કૅ કરણીઓ વિનાનો વિશ્વાસ એ વિશ્વાસ નથી. 

૧૮૬્રોઈ વ્યકિત કહેશે કૅ, "તને વિશ્વાસ છે, પણ 
મારી પાસે કરણીઓ છે.” હું તેને જવાબ આપીશ કૅ, 
"તારી પાસે જે વિશ્વાસ છે તે તારી કરણીઓ વિના મને 





"તું પોતાના ... પ્રેમ રાખ” લે. ૧૯:૧૮. 
"તું વ્યભિચાર ... ન કર” લે. ૧૯:૧૮. 
"હત્યા ન કર” નિ. ર૦:૧૩; પુન. ૫:૧૭. 


યાકૂબ ર:૧૯-૩:૧૮ 


બતાવ અને હું મારો વિશ્વાસ મારી કરણીઓથી તને 
બતાવીશ.” “દેવ એક જ છે એવું તમારુ માનવું તે સારું 
છે! ભૂતો પણ એવો જ વિશ્વાસ કરે છે! અને તેઓ 
બીકથી ધુજે છે. 

ર૦ઓ મૂર્ખ માણસ! શું તારે જાણવું છે? વિશ્વાસ 
વગરનું કામ વ્યર્થ છે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે કામ ન કરવું 
તે પણ નકામું છે. “આપણા પૂર્વજ ઇબ્રાહિમે જયારે 
પોતાના પુત્ર ઇસહાકને યજ્ઞવેદી પર બલિદાન માટે 
આપ્યો. તેના એ કાર્યને લીધે તેને ન્યાયી ઠરાવવામાં 
આવ્યો. રતું જુએ છે કેં, ઇબ્રાહિમ વિશ્વાસને લીધે 
બધું જ કરવા તૈયાર હતો. તેનાં સારા કાર્યોથી તેનો 
વિશ્ર્વાસ સંપૂર્ણ કરાયો. ૨૨આ શાસનો પૂર્ણ અર્થ સમજાવે 
છે કૅ: "ઇબ્રાહિમે દેવ પર વિશ્ચાસ કર્યો. અને દેવે 
ઇબ્રાહિમના વિશ્રાસને સ્વીકાર્યો, તે વિશ્વાસે 
ઇબ્રાહિમને દેવની નજરમાં ન્યાયી ઠરાવ્યો.”* 
ઇબ્રાહિમને “દેવનો મિત્ર”* કહેવામાં આવ્યો. ર7તેથી 
તમે જુઓ માણસ તેના વિશ્વાસ એકલાથી નહિ પરંતુ 
સારી કરણીઓથી માણસને ન્યાયી ઠરાવવામાં આવે 
છે. 

ચ૭પતે જ પ્રમાણે રાહાબ વેશ્યાનું ઉદાહરણ છે. 
જાસૂસોનો સત્કાર કર્યો અને બીજે માર્ગેથી સહીસલામત 
બહાર મોકલી દીધા. આમ તેણે જે કાંઈ કર્યું છે તેથી 
તેને ન્યાયી ઠરાવવામાં આવી. 

૨૬૬ારણ કૅ જે રીતે શરીર આત્મા વિના નિર્જીવ છે, 
તે જ રીતે વિશ્વાસ પણ કરણીઓ વગર નિર્જીવ છે! 


વાણી પર સંયમ 

વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, તમારામાંના ઘણા 

ઉપદેશકો બનવાનું પસંદ ન કરે. કૅમ કૅ ઉપદેશકો 
થઈને તો બીજાઓ કરતાં કડક શિક્ષાને પાત્ર ઠરીએ 
છીએ. ચઆપણે બધા ઘણીજ ભૂલો કરીએ છીએ. જો 
કોઈ એવો માણસ હોય કૅ બોલવામાં કોઈ પણ ભૂલ ન 
કરે, ખરાબ ન બોલે, તો એ એક સંપૂર્ણ વ્યક્તિ છે અને 
તે તેની જીભ ઉપર અંકુશ રાખવા શકિતમાન છે, તે 
સાબિત થાય છે. ઘોડા જેવા પ્રાણીના મોમાં એક નાની 
લગામ રાખીને આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે તેના 
આખા શરીરને ફેરવીએ છીએ. *એજ પ્રમાણે એક સુકાની 
ગમે તેટલા મોટા વહાણને એક નાના સુકાન વડે પોતે 
ધારે તે નિશ્ચિત માર્ગે, ધારે તે દિશામાં ચલાવી શકૅ છે. 
પછી ભલેને ભારે પવન ફુંકાતો હોય. પએજ પ્રમાણે 





"છબ્રાહિમે દેવ ... નજરમાં ન્યાયી ઠરાવ્યો” ઉત. ૧૫:૬. 
"દૃવનો મિત્ર” ર કાળ. ર૦:૭; યશા. ૪૧:૮. 


૩૦૮ 


જીભ પણ એક નાનો અવયવ છે, છતાં તે મોટી વાતો 
કરવા બડાશ મારે છે. 

આગ્રિની નાની ચીનગારી મોટા જંગલને સળગાવી 
શકે છે. જીભ એક અગ્નિની જવાળા જેવી છે. તે આપણા 
શરીરના અવયવોમાં દુષ્તાના જગત જેવી છે. અને 
આપણા અસ્તિત્વને અસર કરે છે તથા આપણા આખા 
શરીરને પ્રદુષિત કરે છે, તે નરકમાંથી અગ્નિ પ્રાપ્ત કરીને 
આગની શરૂઆત કરે છે, જે આપણા સમગ્ર જીવનચક્રને 
અસર કરે છે. માણસ પ્રત્યેક પ્રકારના પશુઓ, પક્ષીઓ, 
પેટે ચાલનારાં અને જળચર પ્રાણીઓને વશ કરી શકે છે 
અને વશ કર્યા છે પણ ખરાં. “પણ કોઈ પણ માણસ 
એવો નથી કે જેણે જીભને કાબુમાં રાખી હોય. તે અંકુશ 
વિનાની ફેલાતી મરકી છે. જી ભ પ્રાણઘાતક ઝેરથી 
ભરપૂર છે જે મારી શકે છે. “એનાથી આપણે પ્રભુની 
અને આપણા પિતાની (દેવ) સ્તુતિ કરીએ છીએ, અને 
એજ જીભ વડે દેવની પ્રતિમા પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલાં 
માણસોને શાપ પણ આપીએ છીએ. ૦એક જ મુખમાંથી 
સ્તુતિ તથા શાપ બંન્ને નીકળે છે. ભાઈઓ અને બહેનો, 
આવું ન જ થવું જોઈએ. પશું ઝરણ એક જ મુખમાંથી 
મીઠું તથા ખારું પાણી આપી શકૅ? ના! ૧મારા ભાઈઓ 
અને બહેનો, શું અંજીરી પરથી જેતફળો અને દ્રાક્ષાવેલા 
પરથી અંજીરી મેળવી શકાય છે! ના! અને એ રીતે તમે 
ખારા પાણીના કૂવામાંથી મીઠું પાણી કદી મેળવી શકો 
નહિ. 


સાચું જ્ઞાન 

૧3મારામાંથી કોઈ ખરેખર જ્ઞાની અને સમજુક 
માણસ છે? જો એમ હોય તો, તેણે ન્યાયી જીવન જીવીને 
તેનું સાચું જ્ઞાન બતાવવું જોઈએ. જ્ઞાની માણસ 
અભિમાન કરતો નથી. તમે સ્વાર્થ અને હદયમાં 
કંડવી અદેખાઈ કરવાનું રાખશો તો તમારે અભિમાનનું 
કૌઈ જ કારણ નથી. તમારુ અભિમાન જૂઠાણું છે જે 
સત્યને ઢાંકી દે છે. 'પઆ એવી જાતનું “જ્ઞાન” નથી કૅ 
જે દેવ પાસેથી પ્રાપ્ત થતું હોય, તેને બદલે તે જ્ઞાન 
જગતમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે એહિક, વિષયી, શેતાન 
પ્રેરિત છે. ૧૧જ્યાં અદેખાઈ તથા સ્વાર્થી મહત્વાકાંક્ષા 
છે, ત્યાં અવ્યવસ્થા તથા સર્વ પ્રકારની ભૂંડાઈ પ્રવર્તતી 
રહેશે. “પણ દેવ તરફથી આવતું જ્ઞાન નિર્મળ, 
શાંતિપ્રિય, નમ્ર અને ખુલ્લા મનનું, દયા અને ભલાઈથી 
ભરપૂર છે. સારાં ફળોથી ભરપૂર નિષ્પક્ષપાત તથા 
દંભરહિત છે. ૧7જે લોકો શાંતિ માટે કાર્ય કરે છે તેઓ 
ન્યાયી જીવનમાંથી આવતાં સારાં વાનાં પ્રાપ્ત કરે છે. 


૩૦૯ 


દેવને તમારી જાત સોંપો 

તમે જાણો છો તમારામાં ઝઘડા અને વાદવિવાદ 

કયાંથી આવે છે? તમારામાં રહેલી સ્વાર્થીવૃત્તિને 
લીધે થાય છે. ચ્તમારી પાસે જે નથી તે પ્રાપ્ત કરવા 
તમે સ્વાર્થી ઈચ્છા રાખો છો અને તે મેળવવા અદેખાઈ 
કરો છો અને તેથી તમે હત્યા કરો છો પરંતુ કશું મેળવી 
શકતા નથી. વળી તે માટે તમે વિવાદ અને ઝઘડા કરો 
છો. તમારે જે જોઈએ છે તે તમને મળતું નથી કારણ 
તમે દેવ પાસે માગતા નથી. જયારે તમે માગો છો, 
છતાં તમને મળતું નથી કૅમ કૅ તમારો ઈરાદો સાચો 
નથી. તમે જે માગો છો તે મોજશોખ માટે માગો છો 
તેથી તે તમને મળતું નથી. *તમે લોકો દેવને વફાદાર 
નથી! તમારે જાણવું જોઈએ કૅ જગતને ચાહવું તે દેવને 
ધિક્કારવા બરાબર છે. તેથી વ્યક્તિ જ્યારે દુનિયાનો 
એક ભાગ* બનવા ઈચ્છે છે, ત્યારે તે પોતાની જાતને 
દેવનો દુશ્મન બનાવે છે. ધતમે શું એમ માનો છો કૅ 
શાસનનો કશો જ અર્થ નથી? શાસ કહે છે કે; "દેવે જે 
આપણામાં આત્મા મૂક્યો છે તેથી તે આત્મા તેની જાત 
માટે જ ઈચ્છે છે.” ધ્પરંતુ તે તો વધુ ને વધુ કૃપા આપે 
છે. અને શાસ કહે છે કૅ; "જે લોકો અભિમાની છે, 
તેઓની વિરુદ્ધ દેવ છે. પરંતુ જેઓ વિનમ્ર છે તેઓના 
પર દેવની કૃપા છે.”* *તેથી તમારી જાત દેવને સોંપી 
દો. શેતાનની સામા થાઓ, અને શેતાન તમારી પાસેથી 
નાસી જશે. દેવની નજીક આવો અને દેવ તમારી 
પાસે આવશે. તમે પાપી છો. તેથી તમારા જીવનમાંથી 
પાપ દૂર કરો. તમે દુનિયા અને દેવ બંનેને એકં સાથે 
અનુસરવા માગો છો. તમારી વિચારધારાને નિર્મળ 
બનાવો. તમે ઉદાસ થાઓ, શોક કરો, અને રડો! તમારા 
હાસ્યને શોકમાં ફેરવો. તમારા આનંદને વિષાદમય 
બનાવો. પ્રભુ આગળ દીન બનો, અને તે તમને 
મહાન બનાવશે. 


તમે ન્યાયાધીશ નથા 
૧૧માઈઓ અને બહેનો, એકબીજાની વિરુધ્ધ કશું 
જ બોલશો નહિ. જો તમે ખ્રિસ્તમાં તમારા ભાઈની 
ટીકા કરો કૅ તેનો ન્યાય કરો તો તમે જે નિયમશાસ્ને 
અનુસરી રહ્યા છો તેની ટીકા કરો છો. જયારે ખ્રિસ્તમાં 
ભાઈઓનો તમે ન્યાય કરો છો ત્યારે હકીકતમાં તે જે 
નિયમશાસને અનુસરે છે, તેનો તમે ન્યાય કરો છો 





ભાગ મિત્ર 
"જે લોકો અભિમાની ... દેવની કૃપા છે” નીતિ. ૩:૩૪. 


યાકૂબ ૪:૧-૫:૭ 


અને જયારે તમે નીતિશાસની મૂલવણી કરવા જાઓ 
ત્યારે તમે તેના શિષ્યો નથી. તમે પોતે જ તેના ન્યાયાધીશ 
બની જાઓ છો. 1રદેવ તે એક જ છે કૅ જે નિયમશાસની 
રચના કરે છે. અને તે માત્ર એક જ ન્યાયાધીશ છે. એક 
દેવ માત્ર તારી શકૅ છે અને નાશ કરી શકે છે. તેથી 
અન્ય વ્યક્તિનો ન્યાય કરનાર તું કોણ છે? 


દેવને તમારા જીવનનું આયોજન કરવા દો 

૧૩તમારામાંના કેટલાએક કહે છે કે, "આજે અથવા 
કાલે આપણે કોઈ એક શહેર તરફ જઈશું. આપણે ત્યાં 
એક વર્ષ રહીશું, વેપાર કરીશું અને પૈસા બનાવીશું,” 
સાંભળો! આ વિષે વિચારો: ૧*કાલે શું થવાનું છે તેની 
તમને ખબર નથી! તમારુ જીવન શાના જેવું છે? તે તો 
ફકત એક ધૂમર જેવુ છે. અલ્પ સમય માટે જુઓ છો, 
અને પછી તે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. 'પતેથી તમારે કહેવું 
જોઈએ કૅ, “પ્રભુની ઇચ્છા હશે, તો અમે જીવીશું અને 
આમ કૅ તેમ કરીશું.” ૧ધપરંતુ અત્યારે તમે અભિમાની 
અને અહંકારી છો. આ બધો જ અહંકાર ખોટો છે. 
૧9અને જે વ્યકિત ભલું કરી જાણે છે અને છતાં તે ન 
કરે તો તે પાપ કરે છે. 


સ્વાર્થી શ્રીમંતો શિક્ષાને પાત્ર 

તમે શ્રીમંતો, સાંભળો! રુદન કરો અને ખૂબ જ 
પ વ્યથિત થાવ. કારણ કૅ ઘણા સંકટો તમારા પર 
આવવાનાં છે. ચ્વળી તમારી સમૃદ્ધિ સડી ગઈ છે, અને 
તેનું મૂલ્ય કશું જ રહ્યું નથી, તમારા વસો જીવજંતુ 
ખાઈ જશે. *તમારું સોનું અને ચાંદી કટાઈ જશે, અને 
તેનો કાટ તમારા ખોટાપણાની સાબિતી બનશે તે કાટ 
અગ્નિની પેઠે તમારાં શરીરને ભરખી જશે. અંતકાળ 
સુધી તમે તમારો ખજાનો સંઘરી રાખ્યો છે. લોકોએ 
તમારાં ખેતરોમાં કામ કર્યું, પરંતુ તમે તેમને વળતર 
ચૂકવ્યું નહીં તે લોકો તમારી વિરુદ્ધ રુદન કરી રહ્યાં છે તે 
લોકોએ તમારા પાકની લણણી કરી. હવે આકાશના 
લશ્કરોના પ્રભુએ તેઓની બૂમો સાંભળી છે. પતમે પૃથ્વી 
પર મોજશોખ અને વિલાસી જીવન જીવો છો. તમે 
કાપાકાપીના દિવસ માટે તૈયાર પ્રાણીની જેમ તમારી 
જાતને સ્થૂળ બનાવી દીધી છે. ઉ્યાયી પ્રત્યે તમે કોઈ 
દયા બતાવી નથી. તેઓ તમારી વિરુદ્ધ નહોતા, છતાં 
તમે તેઓને મારી નાખ્યાં છે. 


ધીરજવાન બનો 
9માઈઓ અને બહેનો, ધીરજ રાખો, પ્રભુ ઈસુ 


યાકૂબ ૫:૮-ર૦ 


આવશે; તેથી તે સમય સુધી ધીરજ રાખો. ખેડૂતો 
ધીરજવાન છે. ખેડૂત પોતાનો મૂલ્યવાન પાક 
જમીનમાંથી ઊગે ત્યાં સુધી રાહ જુએ છે. ખેડૂત ધીરજથી 
પોતાના પાકને મળનાર પ્રથમ વરસાદ અને અંતિમ 
વરસાદની રાહ જુએ છે. “તમારે પણ ધીરજવાન થવું 
જોઈએ, આશા ન છોડશો. પ્રભુ ઈસુ ઘણો જલ્દી આવી 
રથો છે. ભાઈઓ અને બહેનો, એકબીજાની વિરુદ્ધ 
ફરિયાદ ન કરો. જો તમે ફરિયાદ કરતા નહિ અટકંશો, 
તો તમે દોપિત થશો. ન્યાયાધીશને આવવાની તૈયારી 
છે! ૧૦માઈઓ અને બહેનો, જે પ્રબોધકો એ પ્રભુ વિશે 
વાત કરેલી તેના ઉદાહરણને અનુસરો. તેઓએ ઘણી 
ખરાબ વસ્તુઓ સહન કરી, પણ તેઓએ ધીરજ રાખી. 
૧જેઓએ ધીરજ રાખી છે તે લોકોને ધન્ય છે. તેઓ 
અત્યારે સુખી છે. અયૂબની ધીરજ વિષે તમે સાંભળ્યું 
છે અને પ્રભુથી જે પરિણામ આવ્યું તે ઉપરથી તમે 
જોયું છે કે, પ્રભુ ઘણો દયાળુ તથા કૃપાળુ છે. 


તમારી વાણી અંગે સાવધ રહો 

૧૨રા ભાઈઓ અને બહેનો, જયારે તમે વચન 
આપો ત્યારે સમ ન ખાઓ. તે ખૂબ જ મહત્વનું છે કૅ 
તમે જે કહો છો તેને સાબિત કરવામાં આકાશ, ધરતી 
અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્તુના નામના સમ ન ખાઓ. 
જયારે તમે હકારાત્મક છો ત્યારે માત્ર “હા” કહો અને 
નકારાત્મક છો, ત્યારે માત્ર “ના” કહો. આમ કરો કૅ 
જેથી તમે ગુનેગાર ન ઠરો. 


૩૧૦ 


પ્રાર્થનાનું સામર્થ્ય 
૧૩જો તમારામાં કોઈ દુ:ખી હોય, તો તેણે પ્રાર્થના 
કરવી જોઈએ. અને જો કોઈ આનંદિત બને તો, તેણે 
સ્તોત્ર ગાવું જોઈએ. '*જો તમારામાંનું કોઈ માંદુ પડે 
તો, તેણે મંડળીના વડીલોને બોલાવવા જોઈએ. 
વડીલોએ પ્રભુના નામે તેને તેલ ચોળીને તેને માટે 
પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પપ્અને વિશ્વાસથી કરેલી પ્રાર્થના 
માંદા માણસને સાજો કરે છે. પ્રભુ તેને સાજો કરશે. 
અને આ માણસે જો પાપ કર્યા હશે તો દેવ તેને માફ 
કરશે. “તમે જે ખરાબ કામ કર્યા હોય તે એકબીજાને 
કહો. અને પછી એકબીજા માટે પ્રાર્થના કરો. આમ કરો 
કૅ જેથી દેવ તમને સાજા કરી શકે. જો સારો માણસ 
આગ્રહથી પ્રાર્થના કરે તો મહાન કાર્યો થાય છે.૧૨એલિયા 
સ્વભાવે આપણા જેવી જ વ્યકિત હતી. તેણે પ્રાર્થના 
કરી કૅ વરસાદ ન પડે. અને સાડા ત્રણ વરસ સુધી 
પૃથ્વી પર વરસાદ ન પડયો! ૧પછી એલિયાએ પ્રાર્થના 
કરી કૅ વરસાદ પડે. અને આકાશમાંથી વરસાદ પડયો, 

અને ધરતીમાંથી પાક ઊગી નીકળ્યો. 


આત્માનો ઉધ્ધાર 
૧૯મારા ભાઈઓ અને બહેનો, જો તમારામાંનો કોઈ 
સત્યમાંથી ભૂલો પડે તો બીજી વ્યકિત તેને સત્ય તરફ 
પાછા વળવા મદદરૂપ બને. ચ૦યાદ રાખો: જે વ્યકિત 
પાપીને ખોટા માર્ગેથી પાછી વાળે છે, તે વ્યકિત તે 
વ્યકિતના પ્રાણને મોતમાંથી બચાવે છે. આમ તે પાપોની 
ક્ષમા માટે નિમિત્ત બને છે. 


પિતરનો પહેલો પત્ર 


વ્‌ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત પિતર, તરફથી કુશળતા હો. 

દેવની પસંદગી પામેલા લોકો જોગ જેઓ તેઓના 
ઘરથી દૂર પોન્તસ, ગલાતિયા, કંપ્પદોકિયા, આસિયા 
અને બિથૂનિયાના વિવિધ વિસ્તારોમાં પથરાયેલા છે. 
દૈવ બાપે ઘણા સમય પહેલા તેના પવિત્ર લોકો બનાવવા 
તમને પસંદ કર્યા હતા. તમને પવિત્ર કરવાનું કામ 
આત્માનું છે. દેવ ઈચ્છતો હતો કૅ તમે તેને આજ્ઞાંક્તિ 
બનો. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્ત (મરણ) દ્વારા તમે શુદ્ધ 
બનો. તમારા પર કુપા (દયા) અને શાંતિ પુષ્કળ થાઓ. 


જીવંત આશા 

પણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દેવ તથા બાપને 
ધન્યવાદ હો. દેવ ઘણો કૃપાળુ છે, અને તેની દયાથી 
આપણને નવજીવન પ્રાપ્ત થયું છે. અને ઈસુ ખ્રિસ્તના 
મૂએલાંમાંથી પુનરુત્થાન દ્રારા આ નવજીવન આપણામાં 
જીવંત આશા અંકુરિત કરે છે. *હવે દેવનાં બાળકો 
પ્રત્યેના તેના આશીર્વાદોની આપણને આશા છે. તમારા 
માટે આ આશીર્વાદો આકાશમાં સ્થાપિત કરાયા છે. આ 
આશીર્વાદો અવિનાશી છે. તેને નષ્ટ ન કરી શકાય. તે 
તેમની સુંદરતા ગુમાવતા નથી. પતમારા વિશ્વાસ થકી 
દેવનું સામર્થ્ય તમારું રક્ષણ કરે છે, અને તમારું તારણ 
થાય ત્યાં સુધી તે તમને સલામત રાખે છે. અંતિમ 
સમયે તમને એ તારણ પ્રાપ્ત થવાની તૈયારીમાં છે. 
આ તમને આનંદિત બનાવે છે. પરંતુ હમણા થોડા 
સમય પૂરતા વિવિધ પ્રકારના પરીક્ષણ તમને કદાચ 
દુઃખી બનાવશે. ?આ મુશ્કેલીઓ શાથી ઉદભવશે? એ 
સાબિત કરવા કૅ તમારો વિશ્રાસ શુદ્ધ (સાચો) છે. 
વિશ્રાસની આ શુદ્ધતા સોના કરતાં પણ વધુ મૂલ્યવાન 
છે. દેવ અગ્નિથી સોનું પારખી શકૅ છે, પરંતુ આમ 
કરવાથી સોનાનો નાશ થશે. તમારા વિશ્વાસની શુદ્ધતા 
જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત ફરીથી આવશે ત્યારે તમારે માટે સ્તુતિ, 
માન તથા મહિમા યોગ્ય થાય. #તમે ખ્રિસ્તને જોયો 
નથી, છતાં તમે તેના પર પ્રીતિ રાખો છો. તમે તેને 
અત્યારે જોઈ શકતા નથી, છતાં તમે તેના પર વિશ્વાસ 
રાખો છો. ન સમજાવી શકાય તેવા અવર્ણનીય આનંદમાં 


તમે તરબોળ છો. અને આ આનંદ મહિમાથી ભરપૂર 
છે. લતમારા વિશ્વાસનું ફળ તે તમારા આત્માનું તારણ 
છે. અને તમે તે ફળ દ્વારા તમારું તારણ મેળવી રહયા 
છો. 1૦પ્રબોધકોએ ખંતથી અભ્યાસ કરીને આ તારણ 
વિષે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પ્રબોધકોએ તમારા પર 
થવાની કૃપા (દયા) વિષે વાત કરી છે. ખ્રિસ્તનો આત્મા 
તે પ્રબોધકોમાં હતો. અને તે આત્મા ખ્રિસ્તને સહન 
કરવાની વ્યથા વિષે તેમજ તે વ્યથા પછી આવનાર 
મહિમા વિષે વાત કરતો હતો. આ આત્મા જે દર્શાવતો 
હતો તે વિષે સમજવાનો તે પ્રબોધકોએ પ્રયત્ન કર્યો 
હતો. તેઓ આ ઘટના ક્યારે ઘટશે અને તે વખતે દુનિયા 
કેવી હશે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. *એ 
પ્રબોધકોને સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ જે સેવા 
કરે છે તે તેઓના પોતાના માટે નહિ, પરંતુ તમારા માટે 
કરે છે. તેઓએ જે કહ્યું તે તમે જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે 
તેઓ તમારી સેવા જ કરી રહ્યા હતા. જે માણસોએ 
તમને સુવાર્તા આપી તેઓએ તમને આ બધી બાબતો 
કંહી છે. તેઓએ આકાશમાંથી મોકલેલા પવિત્ર 
આત્માની મદદથી તમને આ કલ્યું હતું. તમને જે વાત 
કહેવામાં આવી હતી તે વિષે દૂતો પણ જાણવા ઉત્સુક 
છે. 


પવિત્ર જીવન માટે આહવાન 

૧૫થી સેવા માટે તમારા મન તૈયાર કરો, અને 
તમારી જાતને નિયંત્રણમાં રાખો. ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રગટ 
થવાની વેળાએ તમને પ્રાપ્ત થનાર કૃપા પર તમારી 
પૂર્ણ આશા રાખો. ૧*ભૂતકાળમાં તમે આ બધું સમજયા 
નહિ, તેથી તમે ઈચ્છતા હતા તેવા દુષ્ટ કાર્યો તમે કર્યા, 
પરંતુ હવે તમે દેવના આજ્ઞાંકિત છોકરાં છો. તેથી 
ભૂતકાળમાં જીવતા હતા તેવું હવે ન જીવશો. 'પપરંતુ 
જે કંઈ કરો તેમાં દેવ જેવા પવિત્ર બનો. દેવ એક જ છે 
કૅ જેણે તમને તેડયા છે. '*પવિત્ર શાસમાં લખેલું છે કે, 
“તમે પવિત્ર થાઓ, કારણ કૅ હું (દેવ) પવિત્ર છું.”* 





"તમે પવિત્ર ... પવિત્ર છું” લે. ૧૧:૪૪,૪૫; ૧૯:ર; ર૦:૭ 


૧ પિતર ૧:૧૭-૨:૧૦ 


૧૪તમે દેવની પ્રાર્થના કરો અને તેને બાપ તરીકૅ 
સંબોધો. દેવ દરેક વ્યક્તિના કાર્યનો સમાન ન્યાય કરે 
છે. તેથી જ્યારે તમે અહીં પૃથ્વી પરના પ્રવાસમાં છો, 
ત્યારે દેવનો ભય (માન) રાખીને જીવો. “તમે જાણો 
છો કૅ ભૂતકાળમાં તમે નિરર્થક જીવન જીવતા હતા. 
તમારા પહેલા જીવી ગયેલા લોકો પાસેથી તમને આવું 
જીવન વારસામાં મળ્યું હતું. પરંતુ તે પ્રકારની જીવન 
પદ્ધતિમાંથી તમને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, તમને 
ખરીદવામાં આવ્યા છે. પરંતુ સોના કૅ ચાંદી જેવી નાશવંત 
વસ્તુઓથી નહિ. "તમે તો ખ્રિસ્તના અમૂલ્ય રક્ત 
(મૃત્યુ) થી ખરીદાયા છો કૅ જે નિષ્કલંક તથા નિર્દોષ 
હલવાન છે. *૦આ જગતની રચના પહેલા ખ્રિસ્તની 
પસંદગી થઈ હતી. પરંતુ આ અંતિમ સમયમાં તમારી 
ખાતર જગતમાં ખ્રિસ્ત પ્રગટ થયો. “ખ્રિસ્ત થકી તમે 
દેવમાં વિશ્વાસ કરો છો. દેવે ખ્રિસ્તને મૂએલાંમાંથી 
ઉઠાડયો અને તેને મહિમા બક્ષ્યો. તેથી તમારો વિશ્વાસ 
અને તમારી આશા દેવમાં છે. ચચ્હવે સત્યને અનુસરીને 
તમે તમારી જાતને નિર્મળ બનાવી છે. હવે તમે તમારા 
ભાઈઓ અને બહેનો માટે સંપૂર્ણ હદયથી તથા બળથી 
પ્રીતિ કરો. તમે પુનર્જન્મ પામ્યા છો. આ નવજીવન 
વિનાશી બીજમાંથી આવ્યું નથી. પરંતુ અવિનાશીથી 
તમને આ નવજીવન પ્રાપ્ત થયું છે. દેવના જીવંત તથા 
સદાકાળ રહેનાર વચન વડે તમને પુનર્જન્મ આપવામાં 
આવ્યો છે. ૨૪પવિત્રશાસ્ત કહે છે કૅ, 


“લોકો અમર નથી, તેઓ તો ઘાસ જેવા છે. અને 
તેઓનું સઘળું ગૌરવ ઘાસના ફૂલ જેવું છે. ઘાસ 
સુકાઈ જાય છે. અને ફૂલ ખરી પડે છે. 
૨૫ પરંતુ પ્રભુનું વચન સદાકાળ રહે છે.” 
૧થ૨/૫/ ૪૦:૬-૮ 
અને જે સુવાર્તાનું વચન તમને પ્રગટ કરવામાં આવ્યું 


હ 

6-- 
ત 
કક 
ત્ર 
શ 


જીવંત પથ્થર અને પવિત્ર પ્રજા 
તેથી બીજા લોકોને નુકંસાન પહોંચે કૅ તેમને 
માનસિક દુ:ખ થાય તેવું કશું જ ન કરો. અસત્ય 
ન બોલશો, લોકોને મૂર્ખ બનાવવા માટે કોઈ કાર્ય ન 
કરો. ઈર્ષાળુ ન થાઓ, અદેખાઈ ન કરો. આ બધી જ 
વસ્તુઓ તમારા જીવનમાંથી દૂર કરો. ચ્નવાં જન્મેલાં 
બાળકોની પેઠે નિષ્કપટ આત્મિક દૂધ (શિક્ષણ) માટે 
ભૂખ્યા રહી આતુર બનો. આનું પાન કરવાથી તમારો 
વિકાસ અને તારણ થશે. -પ્રભુની દયાનો અનુભવ 


૩૧૨ 


તમે ક્યારનો ય કર્યો છે. તેથી તેના વડે તારણ મેળવવા 
આગળ વધો. 

૪પ્રભુ ઈસુ તે જીવંત “પથ્થર” છે. દુનિયાના લોકોએ 
નિર્ણય કર્યો કે તેઓને આ પથ્થર (ઈસુ) ની જરૂર નથી. 
પરંતુ તે તો દેવ દ્વારા પસંદગી પામેલ પથ્થર હતો. અને 
દેવ આગળ તેનું ઘણું મૂલ્ય હતું. તેથી તેની નજીક 
આવો. પ્તમે પણ જીવંત પથ્થર જેવા છો. આત્મિક ઘર 
ચણવા દેવ તમારો ઉપયોગ કરે છે. તે મંદિરમાં દેવની 
સેવા કરવા પવિત્ર યાજકો થયા છો. તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત 
થકી દેવને પ્રસન્ન છે એ આત્મિક યજ્ઞો આપો. 
ધ્પવિત્રશાસ્ કહે છેકે: 


"જુઓ, મેં મૂલ્યવાન એવો ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર 
પસંદ કર્યો છે, અને તે પથ્થરને (ઈસુ) હું 
સિયોનમાં મૂકું છું; જે વ્યક્તિ તેના પર વિશ્વાસ 
કરશે તે કંદી પણ શરમાશે નહિ.” 

૧૨/૧/ ર૮૬૬ 


તેથી તમે વિશ્વાસ કરનારાઓના માટે તે પથ્થર (ઈસુ) 
મૂલ્યવાન છે પણ અવિશ્રાસીઓ માટે તે પથ્થર-તે 
એક એવો પથ્થર છે: 


"જેને સ્થપતિઓએ અવગણ્યો છે. તે પથ્થર ઘણો 
જ મહત્વનો પથ્થર બન્યો.” 
ગઝતથ/સ ?%:રર 


“અવિશ્રાસીઓ માટે, તે છે: 
“તે એક એવો પથ્થર છે કે જે લોકોને ઠોકર 
ખવડાવે છે, એ પથ્થર જે લોકોને ઠોકર 
ખવડાવનાર ખડક થયો છે.” 
ય૨// ૮૪ 


ઉત. હ. 
૨ : 


લોકો ઠોકર ખાય છે કારણ કૅ તેઓ દેવ જે કહે 
વચનોનું પાલન કરતા નથી. તેઓને માટે દેવે આ 
આયોજન કર્યું હતું. 

લ્પરંતુ તમે પસંદ કરાયેલી જાતિ, રાજમાન્ય 
યાજક્વર્ગ, પવિત્ર પ્રજા, તથા પ્રભુના ખાસ લોક છો, 
તમે પવિત્ર રાષ્ટ્રના લોક છો. દેવે તમને અદભૂત પરાક્રમો 
કહેવા માટે પસંદ કર્યા છે. દેવે તમને અંધકારમાંથી 
તેના આશ્ચર્યકારક પ્રકાશમાં બોલાવ્યા છે. "૦કોઈ એક 
સમયે તમે પ્રજા જ ન હતા. પરંતુ હવે તમે દેવની પ્રજા 


૩૧૩ 


છો. ભૂતકાળમાં તમને દયા પ્રાપ્ત થઈ નહોતી. પરંતુ 
હવે તમને દયા પ્રાપ્ત થઈ છે. 


દેવ માટે જીવો 

૧૧પ્રેય મિત્રો, આ દુનિયામાં તમે અજાણ્યા પરદેશી 
અને પ્રવાસી જેવા છો. તેથી હું તમને વિનંતી કરું છું કૅ 
તમારું શરીર જે કંઈ ઈચ્છે છે તે વિષયોથી દૂર રહો. તે 
વસ્તુઓ તમારા આત્માની વિરુદ્ધ લડે છે. *'તમારી સાથે 
આજુબાજુ અવિશ્રાસીઓ રહે છે. તેઓ કહેશે કૅ તમે 
ખોટું કરી રહયા છો. તેથી સારું જીવન જીવો. પછી તમે 
જે સત્કર્મો કરો છો તેને તેઓ જોશે, અને પુનરાગમનના 
દિવસે દેવનો મહિમા વધારશે. 


દરેક માનવીય સત્તાને આધિન રહો 

૧5 દુનિયામાં જેઓની પાસે સત્તા છે તે લોકોને 
આજ્ઞાંક્તિ બનો. પ્રભુ માટે આમ કરો. રાજા કૅ જે સર્વોપરી 
છે તેને આજ્ઞાંકિત બનો. 1૪રાજા દ્વારા મોકલવામાં 
આવેલા અધિકારીઓને આજ્ઞાંકિત બનો. જે લોકો ખોટું 
કરે છે તેઓને શિક્ષા કરવા અને જે લોકો સારું કરે છે, 
તેઓના વખાણ કરવા આ લોકોને દેવે મોકલ્યા છે. 
૧પતેથી જ્યારે તમે સારું કરો ત્યારે તમારા વિષે મૂર્ખાઈ 
ભરેલી વાતો કરતા મૂર્ખ લોકોને તમે બંધ કરી દો. દેવ 
જે ઈચ્છે છે તે આ છે. ૧5સ્વતંત્ર લોકોની જેમ જીવો. 
પરંતુ દુષ્ટ કાર્ય કરવા માટે સ્વતંત્રતાને બહાનું ન બનવા 
દેવની સેવામાં જીવન વીતાવો. '*દરેક લોકોનો આદર 
કરો. દેવના કુટુંબના દરેક ભાઈઓ અને બહેનોને પ્રેમ 
કરો. રાજાનું સન્માન કરો અને દેવથી ડરો, અને રાજાને 
માન આપો. 


ખ્રિસ્તની વેદનાનું દષાંત 

૧૮ચાકરો, તમારા માલિકોની સત્તાનો સ્વીકાર કરો. 
અને તે પણ સંપૂર્ણ સન્માનસહિત કરો. તમારે ભલા 
અને દયાળુ માલિકની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. 
તેમજ ખરાબ માલિકની આજ્ઞાનું પણ પાલન કરવું 
જોઈએ. “પોતે કશું જ ખરાબ ન કર્યું હોય છતાં કોઈ 
વ્યક્તિને દુ:ખ સહન કરવું પડે. તો તે વ્યક્તિ દેવનો 
વિચાર કરીને દુ:ખ સહન કરે તો તેનાથી દેવને આનંદ 
થાય છે. ચબપરંતુ કશું દુષ્ટ કાર્ય કરવા જો તમને શિક્ષા 
કરવામાં આવે, તો એ શિક્ષા સહન કરવા બદલ તમને 
કૌઈ ધન્યવાદ ન મળવા જોઈએ. પરંતુ સારું કરવા 
છતાં, તમને દુ:ખ પડે અને તમે તે દુ:ખ સહન કરો છો, 


ક્ર 


તો તે દેવની નજરમાં પ્રસંશાપાત્ર છે. “પણ તમને 


૧ પિતર ૨ર:૧૧-૩:૬ 


આહવાન આપવામાં આવ્યું છે. ખ્રિસ્તે તમને એક નમૂનો 
આપ્યો. તેણે જે કર્યું તેને અનુસરો. જયારે તમે દુ:ખી 
થાઓ, ત્યારે ધીરજ રાખો કારણ કૅ ખ્રિસ્ત તમારા માટે 
દુ:ખી થયો હતો. 


ર૨ "તેણે (ખ્રિસ્ત) કોઈ પાપ નહોતું કર્યું, અને તેના 
મુખેથી કોઈ અસત્ય ઉચ્ચારયું નહોતું.” 
૧૨/૫/ ૪૩૯ 


ચ્ગખ્રસ્ત વિષે લોકો ખરાબ બોલ્યા, પરંતુ ખ્રિસ્ત 
તેઓના માટે કશું જ ખરાબ ન બોલ્યો. ખ્રિસ્તે સહન 
કર્યું પરંતુ લોકોને તેણે ધમકાવ્યા નહિ. અદલ ન્યાય 
કરનારને પોતાને સોપી દીધો. ખ્રિસ્તે દેવને તેની કાળજી 
લેવા દીધી. દેવ તે યોગ્ય ન્યાય કરે છે. ૨?વધસ્તંભ પર 
ખ્રિસ્તે તેના શરીરમાં આપણાં પાપ લીધા. તેણે આમ 
કર્યું કે જેથી આપણે પાપી જીવન જીવવાનું છોડી જે 
યથાર્થ છે તેને માટે જીવીએ. તેના (ખ્રિસ્તના) ઘાઓથી 
તમે સાજા થયાં. રપતમે ખોટા રસ્તે દોરવાઈ ગયેલા 
ઘેંટા જેવાં હતાં. પરંતુ હવે તમે તમારા જીવોના પાળક 
અને તમારા આત્માના રક્ષક પાસે પાછા આવ્યા છો. 


પત્નીઓ અને પતિઓ 

તે જ રીતે પત્નીઓએ પતિઓની સત્તાને 

સ્વીકારવી જોઈએ. તેથી જો તમારામાંના 
કૅટલાએક પતિઓ દેવની સુવાર્તાને અનુસરવા ના પાડે, 
તો તેઓને અનુસરવા સમજાવી શકાય. તમારે કંઈ જ 
કહેવાની જરૂર નથી. તેઓ પોતાની સ્રીઓના આચરણથી 
સમજી શકશે. જૈવ પ્રત્યેના સન્માન સાથે તમે જે જીવન 
જીવો છો તે તમારા પતિઓ જોશે. *તમારો બાલ શણગાર 
કલાત્મક રીતે ગુંથેલા કૅશ, સોનાના ઘરેણાંનો કે સુંદર 
વસ્ોનો એવો ના હોય. 7ના! તમારી સુંદરતા તો એવી 
હોવી જોઈએ જે તમારા અંત:કરણમાંથી આવતી હોય. 
નમ્ર અને શાંત આત્માની આ સુંદરતા કંદી અદશ્ય 
નહિ થાય. તે દેવ માટે ઘણી જ મૂલ્યવાન છે. પઘણા 
વખત પહેલા દેવને અનુસરનારી પવિત્ર નારીઓ સાથે 
પણ આમ જ હતું. એ જ રીતે તેમણે તેઓની જાતને 
સુંદર બનાવી હતી અને તેમના પતિઓની સત્તાને તેમણે 
સ્વીકારી હતી. જ્હું સારા જેવી સીની વાત કરું છું. તે 
પોતાના પતિ ઇબ્રાહિમને આજ્ઞાંકિત રહી અને તેને 
પોતાનો સ્વામી ગણ્યો. અને જો તમે હંમેશા યોગ્ય 
વર્તન કરો અને ભયભીત ન બનો તો તમે પણ સારાનાં 
સાચાં સંતાન છો. 


૧ પિતર ૩:૭-૪:૪ 


તે જ રીતે તમારે પતિઓએ પણ તમારી પત્નીઓ 
સાથે સમજણપૂર્વક રહેવું જોઈએ. તમારી પત્નીઓ પ્રત્યે 
તમારે માન દર્શાવવું જોઈએ. તેઓ તમારા કરતાં નબળું 
પાત્ર છે. પરંતુ જે દેવના આશીર્વાદ તમને લભ્ય છે તે 
તેઓને પણ લભ્ય છે, અને એ કરુણા પણ જે તમને 
સાચું જીવન બક્ષે છે. આમ કરો કૅ જેથી તમારી પ્રાર્થનામાં 
કૌઈ મુશ્કેલી ઊભી નહિ થાય. 


સત્કર્મ કરવાને કારણે પડતું દુઃખ 

તેથી તમારે બધાએ એક્ય ભાવથી રહેવું જોઈએ. 
અને એકબીજાને સમજવાનો અને ભાઈની જેમ 
એકબીજાને પ્રેમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દયાળુ 
અને વિનમ્ર બનો. એક વ્યક્તિ કૅ જેણે તમારું ભૂંડું 
કર્યું હોય તો તેનો બદલો વાળવા તમે ભૂંડું ન કરો. 
તમારા માટે નિંદા કરનારની સામે બદલો વાળવા તમે 
નિંદા ન કરો. પરંતુ દેવ પાસે તેને માટે આશીર્વાદ માગો. 
આમ કરો કારણ કૅ તમને જ આવું કરવા દેવે બોલાવ્યા 
છે. તેથી જ તમે દેવના આશીર્વાદને પાત્ર બન્યા છો. 
૧૦પવિત્રશાસ્ત કહે છે કે; 


"જે વ્યક્તિ જીવનને પ્રેમ કરવા માગે છે અને 
સારા દિવસોનો આનંદ માણવા માગે છે તો તેણે 
દુષ્ટ બોલવા માટે પોતાની જીભ બંધ કરી દેવી 
જોઈએ, અને જૂઠું બોલવાથી પોતાના હોઠ બંધ 
કરી દેવા જોઈએ. 
તે વ્યક્તિએ દુષ્ટ કાર્ય કરવાં ન જોઈએ અને 
સત્કર્મ કરવાં જોઈએ; તેણે શાંતિની શોધ કરવી 
જોઈએ અને તેપ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 
૧ર પ્રભુની નજર સારા લોકો પર હોય છે, અને દેવ 
તેઓની પ્રાર્થનાઓ સાંભળે છે; પરંતુ દેવ દુષ્ટતા 
કરનારની વિરુદ્ધ છે.” 


૧ 


ઝુ 


ગઝતથ/સ ૭૪:૨ર-૨૬ 


૧% તમે હંમેશા સત્કર્મને સમર્પિત હો તો કોઈ 
પણ વ્યક્તિ તમને નુકંસાન પહોંચાડી શકશે નહિ. 
૧૪પરંતુ સત્કર્મ કરવા છતાં પણ તમારે દુ:ખ સહન 
કરવું પડે. જો આમ થાય તો તમને ધન્ય છે. તમને 
દુ:ખી કરનાર લોકોથી ગભરાશો નહિ કે મુશ્કેલી 
અનુભવશો નહિ. 'પપરંતુ ખ્રિસ્તને તમારા પ્રભુ તરીકે 
તમારાં હદયમાં પવિત્ર માનો. તમારી આશા માટે સંદેહ 
કરે તેને પ્રત્યુત્તર આપવા હંમેશા તૈયાર રહો. પરંતુ 
તમારો પ્રત્યુત્તર વિનષ્ર અને માનસહિત હોવો જોઈએ. 


૩૧૪ 


તમે હંમેશા સારું કરો છો તેવી લાગણી અનુભવવા માટે 
સામર્થ્યવાન બનો. તમે જયારે આમ કરશો ત્યારે, તમારા 
માટે ખરાબ બોલનાર લોકો શરમાશે. ખ્રિસ્તમાંની તમારી 
સારી ચાલની તેઓ નિંદા કરે છે અને તેથી તમારા વિષે 
ખરાબ બોલવા માટે તેઓ શરમાશે. *શખરાબ કામ કરી 
અને સહન કરવું એના કરતાં સારું કામ કરી અને સહન 
કરવું તે વધારે સારું છે. હા, જો દેવ તેમ ઈચ્છતો હોય 
તો તે વધારે સારું છે. 

૧ખ્રસ્ત પોતે તમારા માટે મરણ પામ્યો. અને મરણ 
તે તમારા પાપની એક ચૂકવણી હતી. તે ગુનેગાર નહોતો. 
પણ ગુનેગાર લોકો માટે તે મરણ પામ્યો. તમને બધાને 
દેવની નજીક લાવવા તેણે આમ કર્યું તેનું શરીર મરણ 
પામ્યું, પરંતુ આત્મા દ્વારા તે સજીવન થયો. “તે 
બંદીખાનામાં ગયો અને આત્માઓને આત્મામાં ઉપદેશ 
કર્યો. બે એ આત્માઓ હતા કૅ જેમણે ઘણો વખત 
પહેલા એટલે કૅ નૂહના સમયમાં દેવની અવજ્ઞા કરનારા 
હંતા. જયારે નૂહ વહાણ બાંધી રહ્યો હતો ત્યારે દેવ 
ધીરજપૂર્વક રાહ જોઈ રદ હતો. તે વહાણમાં માત્ર 
થોડાક જ લોકોને બચાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ આઠ 
જણ હતા. તે લોકો પાણીથી બચાવી લેવાયા. ચએ દષ્ટાંત 
પ્રમાણે તે પાણી બાપ્તિસ્મા સમાન છે જે તમને અત્યારે 
બચાવે છે. બાપ્તિસ્મા એ શરીરનો મેલ દૂર કરવાની 
પ્રક્રિયા નથી. બાપ્તિસ્મા તો ઈશ્વર પાસે શુદ્ધ હદય 
માટેની એક યાચના છે. તે તમને બચાવે છે કારણ કૅ 
ઈસુ ખ્રિસ્ત મૂએલામાંથી પુનરુત્થાન પામ્યો હતો. રહવે, 
ઈસુ આકાશમાં ગયો છે. તે દેવની જમણી બાજુએ છે. 
તે દૂતો, અધિકારીઓ, અને પરાક્રમીઓ પર રાજ કરે છે. 


જીવન પરિવર્તન 

જયારે ખ્રિસ્ત તેના શરીરમાં હતો ત્યારે તેણે 
ક વેદનાઓ સહન કરી તેથી જે રીતે ખ્રિસ્ત વિચારતો 
હતો તેવા વિચારોમાં તમારે સુદ્દઢ થવું જોઈએ. જે 
વ્યક્તિએ શરીરમાં દુ:ખો સલ્યાં છે તે પાપથી મુકંત થયો 
છે. ચ્તમારી જાતને સુદઢ બનાવો કૅ જેથી આ પૃથ્વી પર 
દેવ જેવું ઈચ્છે છે તેવું બાકીનું જીવન તમે જીવો અને 
નહિ કૅ લોકો ઈચ્છે છે તેવાં દુષ્ટ કાર્યો કરો. *ભૂતકાળમો 
અવિશ્રાસીઓ જે પસંદ કરે છે તેવા કાર્યો કરીને તમે 
તમારો ઘણો જ સમય વેડફી નાખ્યો. તમે વ્યભિચાર 
અને તમારી ઈચ્છા મુજબનાં દુષ્ટ કાર્યો કર્યા હતાં. તમે 
મધપાન કરીને છકી ગયા હતા અને મોજશોખમાં અને 
મૂર્તિઓની પૂજા કરીને ખોટું કામ કર્યું હતું. “તે 
અવિશ્રાસીઓને આશ્ચર્ય થાય છે કૅ તેઓ કરે છે તેવું 


૩૧૫ 


જંગલી અને નિરર્થક કૃત્ય તમે કૅમ નથી કરતા! અને 
તેથી તેઓ તમારી ર્નિંદા કરે છે. પપરંતુ તે લોકોએ જે 
કર્યું છે તેનું તેઓએ સ્પષ્ટીકરણ કરવું પડશે. તેઓએ આ 
સ્પષ્ટીકરણ તે એક (ખ્રિસ્ત) જીવતાંઓનો તથા 
મૂએલાઓનો ન્યાય કરવાને તૈયાર છે તેની આગળ 
કરવું પડશે. જેઓ હાલ મૂએલાં છે તેઓને સુવાર્તા 
પ્રગટ કરવામાં આવી હતી, કારણ કૅ બધાની જેમ તે 
લોકોનો પણ ન્યાય કરવામાં આવશે. તેઓ જ્યારે જીવંત 
હંતા ત્યારે તેઓએ જે બાબતો કરી હતી તેનો ન્યાય 
તોળવાનો હતો. પરંતુ તેઓને સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં 
આવી કૅ જેથી તેઓ દેવના જેવા આત્મામાં જીવે. 


દેવના કૃપાદાનોના સારા કારભારી બનો 

એ સમય નજીક છે કૅ જ્યારે બધી જ વસ્તુઓનો 
અંત થશે. તેથી તમારા મન શુદ્ધ રાખો, અને તમારી 
જાત ઉપર નિયંત્રણ રાખો. તમને પ્રાર્થના કરવામાં આ 
મદદરૂપ બનશે. “વધુ મહત્વનું એ છે કે, એકબીજા પર 
આગ્રહથી પ્રીતિ કરો. પ્રીતિ બધા પાપોને ઢાંકૅ છે. “કોઈ 
પણ જાતની ફરિયાદ વગર એકબીજાને પરોણા રાખો. 
૧૦તમારામાંના દરેકને દેવ તરફથી આત્મિક કૃપાદાન 
પ્રાપ્ત થયું છે. દેવે તેની કૃપા (દયા) વિવિધ રીતે તમને 
દર્શાવી છે. અને તમે એવા સેવક છો કે જે દેવના 
કૃપાદાનના ઉપયોગ માટે જવાબદાર છો. તેથી સારા 
સેવકો બનો. અને એકબીજાની સેવા કરવા કૃપાદાનનો 
ઉપયોગ કરો. ઉજો કોઈ વ્યક્તિ બોધ કરે તો તેણે દેવના 
વચન પ્રમાણે બોધ કરવો જોઈએ. અને જે સેવા કરે છે 
તેણે દેવ થકી પ્રાપ્ત થયેલ સામર્થ્ય વડે સેવા કરવી 
જોઈએ. તમારે એવાં જ કાર્યો કરવાં જોઈએ કે જેથી 
બધી બાબતોમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા દેવ મહિમાવાન થાય 
તેને સદાસર્વકાળ મહિમા તથા સત્તા છે. આમીન. 


એક ખ્રિસ્તી જેવી યાતનાઓ 

૧૨મારા મિત્રો, જે વેદનાઓ અત્યારે તમે સહી રહયા 
છો તેનાથી આશ્ચર્ય નપામશો. તે તો તમારા વિશ્વાસની 
કંસોટી છે. એવું ના વિચારશો કૅ તમારા પ્રત્યે કશુંક નવું 
થઈ રું છે. ૧ગ્પરંતુતમે ખ્રિસ્તની યાતનાના સહભાગી 
છો તે માટે તમારે આનંદ અનુભવવો જોઈએ. જ્યારે 
ખ્રિસ્ત તેનો મહિમા પ્રગટ કરશે ત્યારે તમે બહુ 
ઉલ્લાસથી ખૂબ જ આનંદિત બનશો. ૧*જ્યારે ખ્રિસ્તને 
અનુસરવાને કારણે લોકો તમારા વિષે ખરાબ બોલે છે, 
તો તમને ધન્ય છે, કારણ કૅ મહિમાનો આત્મા તમારી 
સાથે છે. તે આત્મા દેવનો છે. 'પખૂની, દુષ્કમી, ચોર 


૧ પિતર ૪:૫-૫:પ 


અથવા બીજા લોકોના કામમાં દખલ કરનારના જેવા 
ન થશો, આમ કરનાર વ્યક્તિ દુઃખી થશે પરંતુ 
તમારામાંથી કોઈ દુ:ખી નહિ થાય. "પરંતુ ખ્રિસ્તી 
હોવાને લીધે તમે જો સહન કરો, તો તેનાથી શરમાશો 
નહિ. પરંતુ તે નામ (ખ્રિસ્તી) માટે તમારે દેવની સ્તુતિ 
(આભાર) કરવી જોઈએ. '9કૅમ કે ન્યાય માટેનો સમય 
આવી ગયો છે. તે ન્યાયની શરૂઆત દેવના કુટુંબ 
(મંડળી) થી થશે. ન્યાયની શરૂઆત આપણાથી થાય 
તો જેઓ દેવની સુવાર્તાના આજ્ઞાંકિત નથી તેઓનું શું 
થશે? ૧૮“જો સારા માણસનો ઉદ્ધાર મુશ્કેલીથી થાય છે 
તો પછી જે માણસ દેવની વિરુદ્ધ છે અને જે પાપી છે 
તેનું શું થશે?”* ૧૯માટે જે લોકો દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે 
દુ:ખો સહન કરે છે તેઓ સારું કરીને પોતાના આત્માઓને 
વિશ્રાસ ઉત્પન્ન કરનારને સુપ્રત કરે. દેવ એક છે જેણે 
તેઓને ઉત્પન્ન કયી છે, અને તેઓ તેનામાં વિશ્વાસ 
કરી શકૅ છે. તેથી તેઓએ સારા કામો કરવાનું ચાલું 
રાખવું જોઈએ. 


દેવનું ટોળું 
હવે તમારા સમૂહના વડીલોને મારે કંઈક કહેવું 
પ છે. હું પણ વડીલ છું. મેં પોતે ખ્રિસ્તની યાતનાઓ 
જોઈ છે. અને જે મહિમા આપણને પ્રગટ થનાર છે 
તેનો હું પણ ભાગીદાર છું, તેથી તેઓને વિનંતી કરું છું 
કે, ચદેવનું જે ટોળું તમારામાં છે તેનું પ્રતિપાલન કરો. 
અધ્યક્ષનું કામ ફરજ પડયાથી નહિ પણ ખુશીથી કરો. 
નીચ લોભને માટે નહિ, પણ હોંસથી કરો, દેવની આવી 
ઈચ્છા છે. તમે સેવા કરવાથી પ્રસન્ન થાઓ છો તેથી 
આમ કરજો. પૈસાને માટે ન કરતા. “જે લોકો પ્રત્યે તમે 
જવાબદાર છો, તેઓના સત્તાધીશ ન બનશો. પરંતુ તે 
લોકોને આદર્શરૂપ થાઓ. *પછી જ્યારે મુખ્ય ઘેટાંપાળક 
(ખ્રિસ્ત) આવશે ત્યારે, તમને મુગટ મળશે. તે મુગટ 
ઘણો જ મહિમાવંત હશે અને તેની સુંદરતા કંદી પણ 
નાશ પામશે નહિ. 
પજુવાનો, મારે તમને પણ કંઈક કહેવું છે. તમારે 
વડીલોની સત્તાને સ્વીકારવી જોઈએ અને એકંબીજા 
પ્રત્યે તમારે બધાએ વિનમ્ર બનવું જોઈએ. 


“દેવ અભિમાની લોકોની વિરુદ્ધ છે. પરંતુ વિનખ્ર 
લોકો પ્રતિ તે કૃપા (દયા) રાખે છે.” 
નતિવચનો ૩:૩૪ 





"જો સારા માણસનો ... પાપી છે તેનું શું થશે” નીતિ. ૧૧:૩૧ 


૧ પિતર ૫:૬-૧૪ 


ધ્તેથી દેવના સમર્થ હાથો નીચે પોતાને વિનષ્ર બનાવો 
પછી યોગ્ય સમયે તે તમને ઉચ્ચપદે મૂકશે. શતમારી 
બધી જ ચિંતાઓ તેને સૉપી દો, કારણ કૅ તે તમારી 
સંભાળ રાખે છે. 

“તમારી જાતને નિયંત્રિત કરો અને સાવધાન રહો! 
શેતાન તમારો દુશ્મન છે, અને તે ગાજનાર સિંહની પેઠે 
કોઈ મળે તેને ખાઈ જવા માટે શોધતો ફરે છે. “શેતાનનો 
વિરોધ કરો. અને તમારા વિશ્વાસમાં સુદઢ બનો. તમે 
જાણો છો કૅ તમારા જેવી જ યાતના દુનિયાભરમાં તમારા 
ભાઈઓ અને બહેનો ભોગવી રહ્યા છે. 

૧૦હા, થોડા સમય માટે તમારે સહન કરવું પડશે. 
પરંતુ તે પછી, દેવ બધું જ સારું કરશે. તે તમને શક્તિશાળી 
બનાવશે. તમારું પતન ન થાય તે માટે તમારો આધાર 
બની રહેશે. તે જ સર્વ કૃપાનો દેવ છે. તેણે તમને 
ખ્રિસ્તમાં પોતાના મહિમામાં સહભાગી થવા બોલાવ્યા 


૩૧૬ 


છે. આ મહિમા સદાસર્વકાળ પર્યત રહેશે. ઉપેને 
સદાસર્વકાળ સત્તા હોજો. આમીન. 


અંતિમ શુભેચ્છાઓ 

૧રસિલ્વાનુસ, મને ખબર છે કૅ તે ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસુ 
ભાઈ છે. તમને આદર સાથે હિંમત અને પ્રોત્સાહન 
આપવા તેની હસ્તક મેં ટૂંકમાં આ લખ્યું છે. મારે તમને 
કહેવું હતું કે આ તો દેવની ખરી કૃપા છે. અને તે 
કૃપામાં સ્થિર ઊભા રહો. 

૧5આબિલોનની મંડળી તમને સલામ કહે છે. તમારી 
જેમ તે લોકો પણ પસંદ કરાયેલા છે. ખ્રિસ્તમાં મારો 
પુત્ર માર્ક પણ તમને સલામ કહે છે. 

૧૪જ્યારે તમે મળો ત્યારે પ્રીતિના ચુંબનથી 
એકબીજાને સલામ કરજો. 

ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમ સર્વને શાંતિ થાઓ. 


પિતરનો બીજો પત્ર 


ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવક અને પ્રેરિત સિમોન પિતર 
૧ તરફથી તમને કુશળતા હો. અમારામાં છે તેવો 
મૂલ્યવાન વિશ્વાસ જે બધા લોકોમાં છે, તે સર્વને આપણા 
દેવ અને તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના ન્યાયીપણાથી અમારા 
જેવો મૂલ્યવાન વિશ્વાસ જેઓ પામ્યા છે, તેઓ જોગ. 
અપા અને શાંતિ વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં તમને પ્રદાન 
થાઓ. તમને કૃપા અને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે કારણ કૅ તમે 
ખરેખર દેવ અને આપણા પ્રભુ ઈસુને ઓળખો છો. 


જેની આપણને આવશ્યકતા હોય તે બધું જ દેવે 
આપણને આપ્યું છે 

ઝસુ ઈશ્રરી સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેના સામર્થ્યે 
આપણને એ દરેક વાનાં આપ્યાં છે જેની આપણને 
જીવવા અને ઈશ્રરની સેવા માટે આવશ્યકતા છે. 
આપણે તેને જાણીએ છીએ તેથી આપણી પાસે આ 
વાનાં છે. ઈસુએ તેના મહિમા અને સાત્તિકતાથી 
આપણને બોલાવ્યા. *તેના મહિમા અને સાત્તવિકતાથી, 
ઈસુએ આપણને આપેલાં તે ઘણા મહાન અને સમૃદ્ધ 
દાનો પ્રદાન કર્યા અને તેથી મૂલ્યવાન તથા અતિશય 
મોટાં વચનો આપ્યાં છે જેથી તે દ્રારા જગતમાંની જે 
દુર્વાસનાથી દુષ્ટતા થાય છે, તેથી છૂટીને ઈશ્વરી 
સ્વભાવના ભાગીદાર તમે થાઓ. પકારણ કૅ તમને આ 
આર્શીવાદો પ્રાપ્ત થયા છે, તેથી તમારે શકય હોય તેટલા 
તમામ પ્રયત્નો દ્વારા આ બાબતોને તમારા જીવનમાં 
ઉમેરવી જોઈએ: તમારા વિશ્રાસમાં ચારિત્ર ઉમેરો; અને 
તમારા ચારિત્રમાં જ્ઞાન અને તમારા જ્ઞાનમાં સ્વ- 
નિયંત્રણ; અને તમારા સ્વ-નિયંત્રણમાં ધીરજ ઉમેરો 
અને તમારી ધીરજમાં ઈશ્રરની સેવા; ?અને દેવ પ્રત્યેની 
તમારી સેવામાં તમારા ખ્રિસ્તમય ભાઈઓ-બહેનો માટે 
કરૂણા; અને ભાઈ-બહેનો માટેની કરૂણામાં પ્રેમ ઉમેરો. 
“જો આ બધી બાબતો તમારામાં હોય અને તે વિકાસ 
પામતી રહે, તો આ બાબતો તમને કયારેય નિરુપયોગી 
બનવા દેશે નહિ. આ બાબતો આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 
જ્ઞાનમાં કદાપિ અયોગ્ય ઠરવા દેશે નહિ. “પરંતુ જો 
વ્યકિત પાસે આ બાબતો ન હોય, તો તે સ્પષ્ટપણે જોઈ 


શક્તી નથી. તે વ્યકિત અંધ છે. તે ભુલી ગઈ છે કે તે 
તેના ભૂતકાળના પાપોથી શુદ્ધ (માફ) થયો હતો. 
૧૦મારા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રભુએ તમને તેડયાં છે 
અને તેના બનવા માટે તમને પસંદ કર્યા છે. એવું 
દર્શાવવા વિશેષ પ્રયત્ન કરો કૅ જેથી સાબિત થાય કૅ 
ખરેખર તમે જ પ્રભુના પસંદ કરાયેલ અને તેડાયેલ 
લોકો છો. જો તમે આ બધી બાબતો કરશો તો તમે કદો 
ઠોકર ખાશો નહિ. “અને આપણા પ્રભુ અને તારનાર 
ઈસુ ખ્રિસ્તના રાજયમાં તમારું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત 
કરવામાં આવશે. તે રાજય સર્વકાળ છે. 

૧સતમે આ બાબતો જાણો છો. તમને જે સત્ય પ્રગટ 
થયું છે તેમાં તમે ઘણા સ્થિર છો. પરંતુ આ બાબતોનું 
સ્મરણ કરાવવામાં હું હંમેશ તમને મદદ કરીશ. ૧3જયાં 
સુધી હું અહીં આ પૃથ્વી પર જીવિત હોઉ ત્યાં સુધી હું 
માનું છું કે મારા માટે તમને આ બાબતોનું સ્મરણ 
કરાવવું તે યોગ્ય જ છે. '#હું જાણું છું કે મારે ખૂબ 
ઝડપથી આ શરીરનો ત્યાગ કરવાનો છે. આપણા પ્રભુ 
ઈસુખ્વિસ્તે મને તે દર્શાવ્યું છે. 'પહંમેશા તમને મદદરૂપ 
બનવા આ બાબતોનું સ્મરણ કરાવવા શકય તેટલા શ્રેષ્ઠ 
પ્રયત્નો હું કરતો રહીશ. મારા ચાલ્યા ગયા પછી તમે 
આ બાબતોને હંમેશા યાદ રાખવા શકિતિમાન બનો 
એમ હું ઈચ્છું છું. 


અમે ખ્રિસ્તનો મહિમા નિહાળ્યો 

૧૬આપણા પ્રભુ ઈસુ ખિસ્તનું સામર્થ્ય અને આગમન 
વિષે અમે તમને જણાવ્યું છે. તેના આગમન વિષે અમે 
તમને જણાવ્યું હતું. જે બાબત વિષે અમે તમને જણાવેલ 
તે લોકો ધ્વારા ઘડી કાઢવામાં આવેલી ચતુરાઈથી કલ્પેલી 
કહાણીઓ ન હતી. ના! અમારી પોતાની આંખો ધ્વારા 
અમે ઈસુની મહાનતા જોઈ. ઈસુએ સોથી મોટા 
ભવ્ય મહિમા (દેવ) ની વાણી સાંભળી હતી. દેવ બાપ 
તરફથી જયારે ઈસુએ માન અને મહિમા પ્રાપ્ત કર્યો 
ત્યારે તેમ બન્યું. તે વાણીએ કહ્યુ કે, “આ મારો વહાલો 
પુત્ર છે, અને હું તેને ચાહું છું. તેનાથી હું ખૂબ પ્રસન્ન 
છું.” ૧અને અમે તે વાણી સાંભળી હતી. જયારે અમે 


સઝ 


ર પિતર ૧:૧૯-ર:૧૫ 


પવિત્ર પર્વત પર ઈસુની સાથે હતા ત્યારે તે આકાશવાણી 
સાંભળી હતી. 

૧પ્રબોધકોએ જે બાબતો જણાવી છે તે આપણને 
વધારે ખાતરી આપે છે, જે બાબતો તેઓએ કહી તે 
અંધકારના કોઈક સ્થળે પ્રકાશ આપનાર દીવા સમાન 
હતી. જયાં સુધી દિવસ ન થાય અને પરોઢનો તારો 
તમારા અંત:કરણોમાં ન ઊગે ત્યાં સુધી તે દીવો તમારી 
પાસે રહેશે. ચ૦”સોથી મહત્વપૂર્ણ, તમારે સમજવું જ 
પડે કૅ: પવિત્ર લેખમાંનું કોઈ પણ ભવિષ્યવચન કોઈ 
એક વ્યકિતએ કરેલું પોતાનું અર્થઘટન નથી. અના! 
કોઈ પણ ભવિષ્યવચન કંદાપિ કોઈ પણ વ્યકિતની 
સ્વેચ્છાથી પ્રગટ થયેલ નથી. પરંતુ લોકો પવિત્ર 
આત્માની પ્રેરણાથી દેવનાં વચન બોલ્યાં. 


જૂઠાં ઉપદેશકો 

ભૂતકાળમાં દેવના લોકો વચ્ચે ખોટા પ્રબોધકો 

ઊભા થયા હતા. અત્યારે પણ એવું જ છે. તમારા 
સમૂહમાં કૅટલાએક જૂઠાં ઉપદેશકો છે. તેઓ જે વસ્તુ 
ખોટી છે તેનો ઉપદેશ આપશે કૅ જેનાથી લોકો ખોવાઈ 
જાય. આ ખોટા ઉપદેશકો એ રીતે ઉપદેશ આપશે કૅ 
જેથી તેઓ ખોટા છે તે શોધવું તમારા માટે મુશ્કેલ બની 
જશે. તેઓ સ્વામી (ઈસુ) કૅ જેના દ્વારા તેઓને સ્વતંત્રતા 
મળી છે. તેનો પણ સ્વીકાર કરવાનો નકાર કરશે. અને 
આથી તેઓ પોતાની જાતે ઉતાવળે નાશ વહોરી લેશે. 
ચઘણા લોકો અનિષ્ટ વસ્તુઓમાં તેઓને અનુસરશે. ઘણા 
લોકો આ ખોટા ઉપદેશકોને કારણે સત્યના માર્ગ વિષે 
નિંદા કરશે. *આ ખોટા ઉપદેશકો માત્ર નાણાની ઈચ્છા 
રાખે છે. તેથી તેઓ જે વસ્તુ સાચી નથી તે તમને 
કહીને તેનો દુરૂપયોગ કરશે. પરંતુ ઘણા સમયથી આ 
ખોટા ઉપદેશકોનો ન્યાય તોળાઈ ચૂકયો છે. અને તેઓ 
તે જે એક (દેવ) થી છટકી શકશે નહિ અને તે તેઓનો 
નાશ કરશે. 

*જયારે દૂતોએ પાપ કર્યું ત્યારે, દેવે તેઓને પણ 
શિક્ષા કર્યા વગર છોડ્યા નહિ. ના! દેવે તેઓને નરકમાં 
ફેંકી દીધા. અને દેવે તે દૂતોને અંધકારના ખાડાઓમાં 
ન્યાયકરણનો દિવસ આવે ત્યાં સુધી ત્યાં રાખ્યા. પજે 
અનિષ્ટ લોકો બહુ વખત પહેલા જીવતા હતા, દેવે તેઓને 
પણ શિક્ષા કરી. અધર્મી દુનિયાને પણ દેવે છોડી નહિ. 
દેવ જગત પર જળપ્રલય લાવ્યો. પરંતુ દેવે નૂહ અને 
તેની સાથેનાં સાત માણસોને બચાવી લીધા. નૂહ એ 
વ્યક્તિ હતો કૅ જેણે લોકોને ન્યાયી જીવન જીવવા કહ્યું 
હતું. “દેવે સદોમ અને ગમોરા જેવાં દુષ્ટ શહેરોને પણ 


૩૧૮ 


શિક્ષા કરી. ભસ્મ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ શહેરોને 
દેવે બળવા દીધા અને જે લોકો દેવની વિરુદ્ધ છે તેઓનું 
ભવિષ્યમાં શું થશે તે માટેનું ઉદાહરણ દેવે આ શહેરો 
દ્વારા પૂરુ પાડ્યું. પરંતુ દેવે તે શહેરોમાંથી લોતને બચાવી 
લીધો. લોત ન્યાયી માણસ હતો. તે દુષ્ટ લોકોના 
દુરાચારથી ત્રાસ પામતો હતો. “લોત ન્યાયી માણસ 
હંતો, પરંતુ દુષ્ટ લોકો સાથે પ્રતિદિન રહેવાને કારણે તે 
જે દુષ્કર્મો જોતો તેને કારણે તેના ન્યાયી આત્મામાં તે 
ખિન્ન થતો હતો.) જહા, દેવે આ બધું જ કર્યું. અને પ્રભુ 
દેવની સેવા કરનાર બધા જ લોકોને જ્યારે પરીક્ષણ 
આવશે ત્યારે પ્રભુ દેવ દ્વારા તેઓને હંમેશા બચાવાશે. 
જ્યારે પ્રભુ અનિષ્ટ કાર્યો કરનારાં લોકોને ધ્યાનમાં રાખશે 
અને ન્યાયના દિવસે તેઓને શિક્ષા કરશે. 1૧૦આ શિક્ષા 
ખાસ કરીને એ લોકોને આપવામાં આવશે જે લોકો 
પોતાની પાપી જાતને સંતોષ આપવા ખરાબ કાર્યો કરે 
છે, અને જેઓ પ્રભુના અધિકારનો અનાદર કરે છે. 
અને જેઓ પ્રભુની સત્તાને ધિક્કારે છે. 

આ ખોટા ઉપદેશકો પોતાની ઈચ્છા મુજબ ગમે 
તેમ કરશે, અને તેઓ પોતાના વિષે બડાશો મારશે. 
તેઓ મહિમાવાન દૂતોની વિરુદ્ધ બોલતા પણ ગભરાશે 
નહિ. ખોટા ઉપદેશકો કરતાં દૂતો ઘણા બળવાન અને 
શક્તિશાળી છે. છતાં દૂતો પણ ખોટા ઉપદેશકો પ્રતિ 
આક્ષેપ નથી કરતો કૅ તેઓની વિરુદ્ધ પ્રભુની આગળ 
ખરાબ નથી બોલતા. "પરંતુ આ ખોટા ઉપદેશકો તો જે 
નથી સમજી શકતાં તેના માટે પણ નિંદા કરે છે. આ 
ઉપદેશકો પશુઓ સમાન છે કૅ જે વિચાર્યા વગર કાર્ય 
કરે છે. જંગલી પશુઓની જેમ તેઓ તો ઝડપાવા તથા 
નાશ પામવા જ જન્મેલા છે. અને જંગલી જાનવરોની 
જેમ, આ ખોટા ઉપદેશકોનો વિનાશ થશે. **આ ખોટા 
ઉપદેશકોએ ઘણા માણસોને હેરાનગતિ પહોંચાડી છે. 
તેથી તેઓ પોતે જ યાતનાગ્રસ્ત થવાના છે. તેઓએ જે 
દુષ્કૃત્ય કર્યા છે તેનો તે જ બદલો તેઓને મળ્યો છે. 
આ ખોટા ઉપદેશકો માને છે કૅ જાહેરમાં દુષ્કૃત્યો કરવામાં 
મઝા છે જ્યાં બધા જ લોકો તેમને નિહાળી શકૅ. તેઓને 
આનંદ આપે તેવા દુષ્કર્મો કરવામાં તેઓ આનંદ અનુભવે 
છે. તેથી તેઓ તમારામાં ગંદા ડાઘા અને ધાબા જેવા 
છે-તેઓ તમારી સાથે ભોજન કરીને તમને શરમાવે છે. 
૧૪તેઓની આંખો વ્યભિચારથી ભરેલી છે. આ ખોટા 
ઉપદેશકો હંમેશા આ જ રીતે પાપકર્મો કર્યા કરે છે. 
તેઓ નિર્બળ માણસોને પાપ કરવા લલચાવે છે. તેઓએ 
તો તેમના પોતાના હદયને સ્વાર્થી બનવાનું શીખવ્યું 
છે. તેથી તેઓ શાપિત છે. 'પઆ લોકોએ સત્યનો પંથ 


૩૧૯ 


ત્યાગી દીધો છે અને તેઓએ ખરાબ માર્ગ પસંદ કર્યો 
છે. બલામ ગયો હતો તે જ રસ્તાને તેઓ અનુસર્યા છે. 
બલામ બયોરનો પુત્ર હતો. ખોટા કામ કરવા માટે જે 
વળતર ચૂકવાતું હતું તેના પર તે મોહિત થયો. 'ધપરંતુ 
મૂંગા ગધેડાએ બલામને કહ્યું કૅ તે ખોટું કરી રથો હતો. 
અને ગધેડું એક એવું પ્રાણી છે કૅ જે બોલી શકતું નથી. 
પરંતુ તે ગધેડાએ મનુષ્યની વાણીમાં કહ્યું અને 
પ્રબોધકની (બલામની) ઘેલછાને અટકાવી. 

૧9તે ખોટા પ્રબોધકો એવી નદીઓ સમાન છે જેમાં 
પાણી નથી. તેઓ વાદળા જેવા છે જે વંટોળિયામાં ફૂંકાઈ 
જાય છે, તેઓના માટે ઘોર અંધકારવાળું સ્થાન રાખવામાં 
આવ્યું છે. ૧૧તે ખોટા ઉપદેશકો અર્થહીન શબ્દોની 
બડાશો મારે છે. તેઓ લોકોને પાપના છટકામાં દોરી 
જાય છે. તેઓ ખોટા રસ્તે જીવતા લોકોથી દૂર થવાની 
શરૂઆત કરતાં હોય તેઓને દોરે છે. તે ખોટા ઉપદેશકો 
લોકોને પાપ કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા દેહિક વિષયોથી 
તથા ભ્રષ્ટાચારથી મોહ પમાડે છે. ૧૧આ ખોટા ઉપદેશકો 
તેઓને સ્વતંત્રતાનું વચન આપે છે. પરંતુ પોતે જ પાપનાં 
દાસ છે. કારણ કે માણસને જે કંઈ જીતે છે, તે જ તેને 
પોતાનો દાસ કરી લે છે. તેઓ જે વસ્તુઓનો વિનાશ 
થવાનો છે, તેના જ દાસ છે, વ્યક્તિ તેને નિયંત્રિત કરી 
શકૅ તેવી વસ્તુનો તે દાસ છે. ચ૦તે લોકોને જગતની 
અનિષ્ટ બાબતોથી મુક્ત રાખવામાં આવ્યા હતા. તેઓને 
આપણા પ્રભુ અને તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્ઞાન વડે 
મુક્ત રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ જો તે લોકો ફરી 
પાછા તે દુષ્કર્મો તરફ વળે, અને તેઓ તેનાં અધિપત્ય 
નીચે આવી જાય, તો પહેલા હતાં તે કરતાં પણ તેઓની 
દશા બૂરી છે. ચહા, તેઓના માટે તો કંદાપિ સત્યપંથ 
મળ્યો જ ન હોત તો તે વધારે સારુ હોત. સત્યપંથ 
જાણવો અને જે પવિત્ર ઉપદેશ તેઓને સોંપવામાં 
(આપવામાં) આવ્યો છે તેનાથી વિમુખ થઈ જવું તેના 
કરતાં તો તે જ સારું છે કે સત્યપંથ જાણ્યો જ ન હોત. 
રસતે લોકોએ જે કર્યું તે આ સત્ય ઉક્તિ જેવું જ છે: 
“જ્યારે કૂતરું ઓકે છે, ત્યારે તે પોતાની ઓક તરફ પાછો 
ફરે છે,”* અને “જ્યારે ભૂંડ સ્વચ્છ બને છે, ત્યારે તે 
પાછું કાદવમાં જાય છે અને આળોટે છે.” 


ઈસુનું આગમન થશે 
મારા મિત્રો, તમને લખેલ મારો આ બીજો પત્ર 
છે. તમારા પ્રામાણિક માનસને કંઈક સ્મરણ 
કરાવવા મેં બંને પત્રો તમને લખ્યા છે. સ્‍પવિત્ર 





“જયારે કૂતરું ... પાછો ફરે છે” નીતિ. ર૬:૧૧. 


ર પિતર ર:૧૬-૩:૧૨ 


પ્રબોધકોએ ભૂતકાળમાં જે વાણી ઉચ્ચારેલી તેનું હું તમને 
સ્મરણ કરાવવા ઈચ્છું છું. અને આપણા પ્રભુ અને 
તારનારે આપણને જે આજ્ઞા આપેલી તેનું પણ સ્મરણ 
કરાવવા ઈચ્છું છું. તમારા પ્રેરિતો દ્રારા તે અમને આપી 
હંતી. અંતિમ દિવસોમાં શું થશે તે સમજવું તમારા 
માટે મહત્વનું છે. લોકો તમારી સામે હસશે. તેઓ 
પોતાને ગમતી દુર્વાસના પ્રમાણે ચાલશે જેનો તેઓ 
આનંદ માણશે. *એ લોકો કહેશે કેં, “તેણે (ઈસુએ) 
આગમનનું વચન આપ્યું હતું. તે ક્યાં છેઃ? આપણા 
પૂર્વજો અવસાન પામ્યા. પરંતુ દુનિયા તો જે રીતે તેનું 
સર્જન કરવામાં આવ્યું ત્યારે હતી તે જ રીતે ચાલુ છે.” 
પપરંંતુ ઘણા લાંબા સમય પહેલા જે બન્યું હતું તેને તે 
લોકો યાદ રાખવા માંગતા નથી. આકાશ ત્યાં હતું, અને 
દેવે પાણી વડે પાણીમાંથી પૃથ્વીનું સર્જન કર્યું. આ બધું 
જ દેવના વચન દ્વારા બન્યું. પછી તે જગત પાણીમાં 
ડૂબીને નાશ પામ્યું. *અને અત્યારે દેવનું તે જ વચન 
આકાશ અને પૃથ્વીને ટકાવી રાખે છે કે જે આપણી 
પાસે છે. આ પૃથ્વી અને આકાશ અગ્નિથી નાશ કરવા 
માટે ટકાવી રાખવામાં આવ્યા છે. પૃથ્વી અને આકાશ 
ન્યાયના દિવસ સુધી ટકાવી રખાશે અને પછી તેનો 
અને જેઓ દેવની વિરુદ્ધ છે તે બધા જ લોકોનો નાશ 
થશે. 

“પરંતુ મારા પ્રિય મિત્રો, આ એક વાત ન ભૂલશો કૅ 
પ્રભુની નજરમાં એક દિવસ એક હજાર વરસો બરાબર 
છે, અને એક હજાર વરસો એક દિવસ બરાબર છે. 
લ્પ્રભુએ જે વચન આપ્યું છે તે કરવામાં તે વિલંબ 
કરતો નથી-જે રીતે કૅટલાએક લોકો વિલંબને સમજે છે 
તે રીતે. પરંતુ પ્રભુ તમારા માટે ધીરજ રાખે છે. અને તે 
કૌઈ પણ વ્યક્તિ ભટકી જાય તેમ ઈચ્છતો નથી. દેવની 
ઈચ્છા છે કે દરેક વ્યક્તિ પશ્ચાત્તાપ કરે અને તે પાપ 
કરતા અટકે. 

૧બપરંતુ જ્યારે પ્રભુનો એ દિવસ આવશે ત્યારે તે 
ચોરના જેવો આશ્ચર્યજનક હશે. મોટી ગર્જનાસહિત 
આકાશ અદશ્ય થઈ જશે. આકાશમાંથી બધી વસ્તુઓ 
અગ્નિમાં નાશ પામશે. પૃથ્વી અને તેમાંની બધી વસ્તુઓ 
બાળી નાંખવામાં આવશે. "અને મેં કહ્યું તે પ્રમાણે 
બધી વસ્તુઓનો વિનાશ થશે. તેથી તમારે કૅવા પ્રકારના 
લોકો બનવું જોઈએ? તમારે પવિત્ર જીવન જીવવું 
જોઈએ અને દેવની સેવા કરવી જોઈએ. "તમારે દેવના 
દિવસ માટે આતુરતાથી રાહ જોવી જોઈએ. અને તેને 
માટે ખૂબ જ ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. જ્યારે એ દિવસ 
આવશે, ત્યારે આકાશ અગ્રિથી નાશ પામશે, અને 


ર પિતર ૩:૧૩-૧૮ 


આકાશમાંની બધી વસ્તુ ગરમીથી પીગળી જશે. “પરંતુ 
દેવે આપણને એક વચન આપ્યું છે. અને તે વચન 
પ્રમાણે નવાં આકાશ તથા નવી પૃથ્વી જેમાં ન્યાયીપણું 
વસે છે, તેની આપણે રાહ જોઈએ છીએ. 

૧જપ્રિય મિત્રો, આમ બનવાની આપણે રાહ જોઈ 
રહ્યા છે. તેથી પાપહિન અને ક્ષતિહિન બનવા માટે 
શક્ય તેટલા વધારે પ્રયત્નશીલ રહો. દેવ સાથે શાંતિમાં 
રહેવાને યત્ન કરો. 'પયાદ રાખો કૅ આપણો પ્રભુ 
ધીરજવાન હોવાથી આપણું તારણ થયું છે. આપણા 
વહાલા ભાઈ પાઉલે પણ દેવે તેને આપેલી બુદ્ધિથી 
તમને આ જ બાબત લખી હતી. ૧૬પાઉલ તેના બધા 
જ પત્રોમાં આ જ રીતે આ બધી વાતો લખે છે. પાઉલના 


૩ર૦ 


પત્રોમાં કૅટલીક એવી વાતો છે કૅ જે સમજવામાં અઘરી 
છે. અને કૅટલાએક લોકો તેને ખોટી રીતે સમજાવે છે. 
તે લોકો અજ્ઞાત છે, અને વિશ્રાસમાં નિર્બળ છે. તે જ 
લોકો બીજા શાસ્રો* ને પણ ખોટી રીતે સમજાવે છે. 
પરંતુ આમ કરીને તેઓ પોતાનો જ વિનાશ નોતરે છે. 

૧૭૫્રેય મિત્રો, તમે આ બધી જ વાતો અગાઉથી 
જાણો છો. તેથી સાવધ રહો. તે અનિષ્ટ લોકોને તમને 
દુરાચારના માર્ગ દોરી ન જવા દો. સાવચેત રહો કૅ જેથી 
તમે તમારા સુદઢ વિશ્વાસમાંથી ચલિત ન થાવ. ૧/પરંતુ 
આપણા પ્રભુ અને તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્ઞાન અને 
કૃપા (દયા) માં તમે વધતા જાઓ. તેને હમણાં તથા 
સદાસર્વકાળ મહિમા હો! આમીન. 





બીજા શાસ પવિત્ર લખાણો-જૂનો કરાર. 


યોહાનનો પહેલો પત્ર 


હવે અમે તમને જગતના આરંભકાળ પહેલા જે 
કોઈ વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ હતું તે વિષે કહીએ 
છીએ: 


આ અમે સાંભળ્યું છે, 

અમે પોતાની આંખો વડે જોયું છે, 
અમે નિહાળ્યું છે, 

અમે અમારા હાથે સ્પર્શ કર્યો છે. 


અમે તમને તે શબ્દ (ખ્રિસ્ત) જે જીવન આપે છે તે 
વિષે લખીએ છીએ. ચ્તે જીવન અમને બતાવ્યું છે. 
અમે તે જોયું છે. અમે તે વિષે સાક્ષી આપી શકીએ 
છીએ. હવે અમે તમને તે જીવન વિષે કહીએ છીએ. 
તે જીવન જે અનંતકાળનું છે. આ તે જીવન છે જે દેવ 
બાપ સાથે હતું. દેવે આપણને આ જીવન બતાવ્યું છે. 
“ડવે અમે તમને જે કંઈ જોયું છે અને સાંભળ્યું છે તે 
કહીએ છીએ. શા માટે? કારણ કૅ અમે તમને અમારી 
સાથે ભાગીદાર બનાવવા ઈચ્છીએ છીએ. જેથી દેવ 
બાપ અને તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે અમને જે આનંદ 
અને સંગત મળ્યાં છે તેના તમે પણ ભાગીદાર બનો. 
૪અમે તમને આ બાબત લખીએ છીએ તેથી તમારો 
પણ આનંદ અમારી સાથે સંપૂર્ણ થાય. 


દેવ આપણા પાપો માફ કરે છે 

પઅમે દેવ પાસેથી સાચો સંદેશો સાંભળ્યો છે. હવે 
અમે તે તમને કહીએ છીએ: દેવ પ્રકાશ છે. દેવમાં 
અંધકાર નથી. તેથી જો આપણે કહીએ કૅ આપણને 
દેવ સાથે સંગત છે અને આપણે અંધકારમાં (પાપ) 
જીવીએ તો પછી આપણે જૃઠાં છીએ. આપણે સત્યને 
અનુસરતા નથી. જવ પ્રકાશમાં છે. આપણે પણ 
પ્રકાશમાં જીવવું જોઈએ, જો આપણે પ્રકાશમાં જીવીએ 
તો, પછી આપણે એકબીજાની સાથે સંગતમાં છીએ. 
અને જ્યારે આપણે પ્રકાશમાં જીવીએ છીએ, તો તેના 
પુત્ર ઈસુનું રકત આપણને સઘળૉ પાપમાંથી શુદ્ધ કરે 
છે. (ઈસુ દેવનો દીકરો છે.) 


“જો આપણે કહીએ કે આપણામાં પાપ નથી તો, 
આપણે આપણી જાતને મૂર્ખ બનાવીએ છીએ, અને 
સત્ય આપણી અંદર નથી. પણ જો આપણે આપણાં 
પાપો કબૂલ કરીએ છીએ, તો દેવ આપણાં પાપ માફ 
કરશે. આપણે દેવ પર વિશ્વાસ કરી શકીએ છીએ. દેવ 
જે સત્ય છે તે જ કરે છે. આપણે કરેલા બધાં ખોટાં 
કામોમાંથી દેવ આપણને શુદ્ધ કરે છે. “જો આપણે 
કહીએ કૅ આપણે પાપ કર્યું નથી, તો આપણે દેવને જૂઠાં 
ઠરાવીએ છીએ આપણે દેવનાં સાચા વચનનો સ્વીકાર 
કરતાં નથી. 


ઈસુ આપણો મદદગાર છે 

મારાં વહાલાં બાળકો, હું આ પત્ર તમને લખું છું 

જેથી તમે પાપ કરશો નહિ. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ 
પાપ કરે છે, તો આપણી પાસે આપણી મદદમાં ઈસુ 
ખ્રિસ્ત જે ન્યાયી છે તે ઈસુ દેવ બાપ આગળ આપણો 
બચાવ કરે છે. ચઈસુના દ્વારા આપણા પાપો દૂર કરવામાં 
આવે છે. અને કૅવળ આપણાં જ નહિ, સમગ્ર જગતનાં 
પાપો દૂર કરનાર તે જ છે. 

“ો આપણે દેવે જે આપણને કલ્યું છે તેનું પાલન 
કરીશું, તો પછી આપણને ખાતરી છે કૅ આપણે ખરેખર 
દેવને ઓળખીએ છીએ. *એક વ્યક્તિ કહે છે કે, "હું 
દેવને જાણું છું!” પણ જો તે વ્યક્તિ દેવની આજ્ઞાઓનું 
પાલન કરતો નથી, તો પછી તે વ્યક્તિ જૂઠો છે. તેનામાં 
સત્ય નથી. પપણ જ્યારે એક વ્યક્તિ દેવના વચનનું 
પાલન કરે છે, તો તેનામાં દેવ પરનો પ્રેમ તેના લક્ષ્યાંક 
સુધી પહોંચ્યો છે. આ રીતે આપણે જાણીએ છીએ કૅ 
આપણે દેવને અનુસરીએ છીએ. '્જો કોઈ વ્યક્તિ કહે 
કૅ તે દેવમાં જીવે છે, તો પછી તેણે ઈસુ જેવું જીવન 
જીવ્યો તેવું જીવન જીવવું જોઈએ. 

દેવે બીજા લોકોને પ્રેમ કરવા આપણને આજ્ઞા કરી છે 
9મારા વહાલા મિત્રો, હું તમને નવી આજ્ઞા લખતો 
નથી. જે તમને શરૂઆતથી આપવામાં આવી છે તે એ 
જ આજ્ઞા છે. જે વચન તમે સાંભળ્યું છે તેની તે જ આ 


૧ યોહાન ર:૮-ર૯ 


આજ્ઞા છે. “પણ હું આ નવી આજ્ઞા તરીકૅ તમને લખું 
છું. આ આજ્ઞા સત્ય છે. તમે તેનું સાચાપણું ઈસુમાં 
અને તમારી જાતમાં જોઈ શકશો. અંધકાર (પાપ) દૂર 
જઈ રહો છે અને ખરો પ્રકાશ આ સમયે હમણા પ્રકાશી 
ર્યો છે. 

૯ક્રોઈ વ્યક્તિ કહે છે કે, "હું પ્રકાશમાં છું, પણ જો તે 
વ્યક્તિ તેના ભાઈને ધિક્કારે છે, તો પછી તે હજુ 
અંધકારમાં (પાપ) જ છે. ૧9જે વ્યક્તિ તેના ભાઈને 
પ્રેમ કરે છે તો તે પ્રકાશમાં જીવે છે, અને તે વ્યક્તિમાં 
એવું કશું નથી જેથી તે ખોટું કરી શકે. ઉપરંતુ જે વ્યક્તિ 
તેના ભાઈને ધિક્કારે છે તે અંધકારમાં છે. તે અંધકારમાં 
જીવે છે. તે વ્યક્તિ જાણતો નથી કે તે ક્યાં જાય છે. શા 
માટે? કારણ કૅ અંધકારે તેને આંધળો બનાવી દીધો છે. 


૧૨ વહાલા બાળકો, હું તમને લખું છું, કારણ કૅ તમારાં 
પાપો ખિસ્ત દ્વારા માફ કરવામાં આવ્યાં છે. 

૧3 પિતાઓ, હું તમને લખું છું, કારણ કૅ આરંભથી 
તમે તે કોણ છે તે જાણો છો, જુવાનો, હું તમને 
લખું છું, કારણ કૅ તમે દુષ્ટ વ્યક્તિ (શેતાન) પર 
વિજય મેળવ્યો છે. 

૧૪ બાળકો, હું તમને લખું છું, કારણ કૅ તમે પિતાને 
ઓળખો છો. પિતાઓ, મેં તમને લખ્યું છે, કારણ 
કૅ જે આરંભથી ત્યાં હતો તેને તમે ઓળખો છો. 
જુવાનો, મેં તમને લખ્યું છે, કારણ કૅ તમે બળવાન 
છો; દેવનું વચન તમારામાં છે, અને તમે દુષ્ટ 
વ્યક્તિ પર વિજય મેળવ્યો છે. 
૧પજગત પર અથવા જગતમાંના વાનાં પર પ્રેમ ના 

રાખો. જો કોઈ જગત પર પ્રેમ રાખે છે, તો તેનામાં 

બાપ પરનો પ્રેમ નથી. ૧૧જગતમાં આ દુષ્ટ વસ્તુઓ છે: 


આપણા પાપી સ્વભાવને પ્રસન્‍ન કરવા માટેની 
ઈચ્છા, આંખોની લાલસા માટેની ઈચ્છા, આપણી 
સંપત્તિનું ખૂબ અભિમાન હોવું, 


આ બધું બાપ (દેવ) પાસેથી આવતું નથી, આ સર્વ 
જગતમાંથી આવે છે. **જગત અને દુનિયાની જે બધી 
વસ્તુઓ લોકો ઈચ્છે છે તેનો પણ લય થશે જ. પરંતુ જે 
વ્યક્તિ દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે તે અનંતકાળ જીવે 
છે. 


ખ્રિસ્તવિરોધીઓને અનુસરો નહિ 
૧૮મારાં વહાલાં બાળકો, અંત નજીક છે! તમે સાંભળ્યું 


ડ૩રર 


છે કૅ ખ્રિસ્તવિરોધી આવે છે. અને હવે ખ્રિસ્તવિરોધીઓ 
ઘણા અહીં છે. તેથી અમે જાણીએ છીએ કૅ હવે અંત 
નજીક છે. 'બખ્રિસ્તના તે વિરોધીઓ આપણા સમૂહમાં 
હતા. પણ તેઓ આપણામાંથી નીકળી ગયા. તેઓ ખરેખર 
આપણી સાથે ન હતા. જો તે ખરેખર આપણા સમૂહના 
હોત, તો તેઓ આપણી સાથે રહયા હોત. પણ તેઓ 
નીકળી ગયા. આ તે બતાવે છે કૅ તેમાંનો કોઈ પણ 
ખરેખર આપણામાંનો હતો નહિ. 

ચ૦તમે જે પવિત્ર છે (દેવ કે ખ્રિસ્ત) તેના દ્વારા 
અભિષિક્ત થયા છો. તેથી તમે બધા સત્યને જાણો છો. 
અમારે તમને શા માટે લખવું? તમે સત્યને જાણતા 
નથી તેથી મારે લખવું? ના! હું આ પત્ર લખું છું કારણ 
કૅ તમે સત્યને જાણો છો. અને તમે જાણો છો કે કોઈ 
પણ જૂઠાણું સત્યમાંથી આવતું નથી. 


રસ્તેથી જૂઠો કોણ છે? તે એ વ્યક્તિ છે જે કહે છે કૅ 
ઈસુ, ખ્રિસ્ત નથી. જે વ્યક્તિ કહે છે કૅ ઈસુ, ખ્રિસ્ત 
નથી, તે તો ખ્રિસ્તવિરોધી છે. તે વ્યક્તિ પિતામાં (દેવ) 
વિશ્રાસ કરતો નથી. અથવા તેના પુત્રમાં (ખ્રિસ્ત) 
વિશ્રાસ કરતો નથી. ચગજો કોઈ વ્યક્તિ પુત્રમાં વિશ્વાસ 
કરતો નથી, તો તેને બાપ હોતો નથી, પરંતુ જે વ્યક્તિ 
પુત્રને સ્વીકારે છે તો તેને બાપ પણ છે. 

ચતમે આરંભથી જે સાંભળ્યું છે તે તમારામાં રહો, 
આરંભથી જે તમે સાંભળ્યું છે તે જો તમારામાં રહે તો 
તમે પણ પુત્ર (ખ્રિસ્ત) માં તથા પિતા (દેવ) માં રહેશો. 
તેની ખાતરી રાખજો. ચ્પપુત્રએ આપણને અનંતકાળનું 
જીવન આપવાનું વચન આપ્યું છે. 

ચે લોકો તમને ખોટા રસ્તે દોરવાનો પ્રયત્ન કરે 
છે તે લોકો વિષે હું આ પત્ર લખું છું. ચશખ્રસ્તે તમારો 
અભિષેક કર્યો છે તે હજુ તમારી સાથે રહે છે. તેથી 
તમને ઉપદેશ આપવા માટે કોઈ વ્યક્તિની તમને જરૂર 
નથી. તમને ખ્રિસ્તે આપેલ ભેટ બધી બાબતો વિષે 
શીખવે છે. આ અભિષેક ખરો છે. તે ખોટો નથી. તેથી 
તેના અભિષેકૅ જે શીખવ્યું છે તે પ્રમાણે ખ્રિસ્તમાં 
જીવવાનું ચાલુ રાખો. 

રહા, મારાં બાળકો, તેનામાં જીવો. જો આપણે આ 
કરીશું, તો આપણે ખ્રિસ્ત ઈસુ જ્યારે પાછો આવવાનો 
છે તે દિવસે નિર્ભય બનીશું જયારે તે આવે ત્યારે આપણે 
છુપાઈ જવાની કૅ શરમાઈ જવાની જરૂર નથી. ચ્૯તમે 
જાણો છો કૅ ઈસુ ન્યાયી છે. તેથી તમે એ બધા લોકોને 
જાણો છો જે સાચું હોય તે જ તે કરે છે. તે દેવનાં છોકરાં 
છે. 


૩ર૩ 


આપણે દેવનાં છોકરાં છીએ 

પડે પિતાએ (દેવ) આપણા પર કૅટલો બધો પ્રેમ કર્યો 

છે! એ જ બતાવે છે કૅ તેણે આપણને કૅટલો પ્રેમ 
કર્યા છે! આપણે દેવનાં છોકરાં કહેવાઈએ છીએ અને 
ખરેખર આપણે તેનાં છોકરાં છીએ. પરંતુ જગતના લોકો 
સમજતા નથી કૅ આપણે દેવનાં છોકરાં છીએ, કારણ કૅ 
તેઓએ તેને (દેવ) ઓળખ્યો નથી. ચ્વહાલા મિત્રો, હવે 
આપણે દેવનાં છોકરાં છીએ. અને ભવિષ્યમાં આપણે 
કૅવા થઈશું તે હજી સુધી પ્રગટ થયું નથી. પણ આપણે 
જાણીએ છીએ કૅ જ્યારે ઈસુ ફરીથી આવશે ત્યારે આપણે 


ષ્ડ ષ્ડ 


ગખ્રસ્ત પવિત્ર છે. અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ જેને ખ્રિસ્તમાં 
આશા છે તે પોતાની જાતને ખ્રિસ્ત જેવી પવિત્ર રાખે 
છે. 

”જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાપ કરે છે, ત્યારે તે દેવના 
નિયમને તોડે છે. હા, પાપ કરવું તે દેવના નિયમ 
વિરુદ્ધ જીવવા જેવું છે. પતમે જાણો છો કૅ ખ્રિસ્ત લોકોનાં 
પાપોને દૂર કરવા આવ્યો હતો. ખ્રિસ્તમાં કોઈ પાપ 
નથી. ઘતેથી જે વ્યક્તિ ખ્રિસ્તમાં જીવે છે તે પાપ કરતો 
નથી. જે કોઈ વ્યક્તિ પાપ કરે છે, તે ખરેખર ખ્રિસ્તને 
સમજ્યો નથી અને કદી તેણે ખ્રિસ્તને ઓળખ્યો નથી. 

ડવહાલાં બાળકો, કોઈ તમને ખોટા રસ્તે દોરે નહિ. 
ખ્રિસ્ત ન્યાયી છે. ખ્રિસ્તની જેમ સારા થવા માટે, 
વ્યક્તિએ જે ન્યાયી છે તે કરવું જોઈએ. શેતાન 
આરંભકાળથી જ પાપ કરે છે. જે વ્યક્તિ પાપ કરવાનું 
ચાલુ રાખે છે તે શેતાનનો છે. દેવનો પુત્ર (ખ્રિસ્ત) 
શેતાનનાં કામોનો નાશ કરવા માટે આવ્યો. 

૯જ્યારે દેવ એક વ્યક્તિને તેનો બાળક બનાવે છે, 
ત્યારે તે વ્યક્તિ પાપ કરવાનું ચાલુ રાખતો નથી. શા 
માટે? કારણ કૅ દેવે તેનામાં જે બીજ રોપ્યું છે તે તેની 
અંદર રહે છે અને તે પાપ કરી શકંતો નથી. કારણ કૅ તે 
દેવથી જન્મેલો છે. ૧૦તેથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ 
કૅ દેવનાં છોકરાં કોણ છે. વળી, આપણે જાણી શકીએ 
છીએ કૅ શેતાનનાં છોકરાં કોણ છે. જે લોકો સાચું જે છે 
તે કરતાં નથી તે દેવનાં છોકરાં નથી. અને જે વ્યક્તિ 
તેના ભાઈને પ્રેમ કરતો નથી. તે પણ દેવનું બાળક 
નથી. 


આપણે એકબીજા પર પ્રેમ કરવો જોઈએ 
૧આરંભથી જે ઉપદેશ તમે સાંભળ્યો છે તે આ જ 
છે: આપણે એકબીજા પર પ્રેમ કરવો જોઈએ. ૧કાઈન* 
જેવા ન થાઓ. કાઈન દુષ્ટનો હતો. કાઈને તેના ભાઈ 


૧ યોહાન ૩:૧-૨૩ 


હાબેલને* મારી નાખ્યો. પણ શા માટે કાઈને તેના 
ભાઈને મારી નાખ્યો? કારણ કૅ કાઈનનાં કામો ભૂંડાં 
હતાં, અને તેના ભાઈ હાબેલનાં કામો સારાં હતાં. 

૧%માઈઓ અને બહેનો, આ જગતના લોકો જયારે 
તમને ધિક્કારે ત્યારે નવાઈ પામશો નહિ. ૧૪ આપણે 
જાણીએ છીએ કૅ આપણે મરણમાંથી (પાપ) નીકળીને 
જીવનમાં આવ્યા છીએ. આપણે આ જાણીએ છીએ 
કારણ કે આપણે આપણા ભાઈઓ અને બહેનોને પ્રેમ 
કરીએ છીએ. જે વ્યક્તિ પ્રેમ કરતો નથી તે હજુ મરણમાં 
છે. "પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે તેના ભાઈનો દ્વેષ કરે છે તે 
ખૂની છે. અને તમે જાણો છો કૅ કોઈ ખૂનીમાં 
અનંતજીવન રહેતું નથી. ૧૧એથી આપણે જાણીએ છીએ 
કૅ સાચો પ્રેમ શું છે: ઈસુએ પોતાનો પ્રાણ આપણા માટે 
આપ્યો. તેથી આપણે ખ્રિસ્તમાં આપણા ભાઈઓ અને 
બહેનો માટે આપણું જીવન સમર્પણ કરવું જોઈએ. 
૧થઘારો કૅ એક વિશ્વાસી કૅ જે ખૂબ ધનવાન હોવાથી 
તેની પાસે જરૂરી બધી જ વસ્તુઓ હોય છે. તે ખ્રિસ્તમાં 
તેના ભાઈને જુએ છે જે ગરીબ છે અને તેની જરૂરી 
વસ્તુઓ તેની પાસે નથી. તો પછી જો વિશ્વાસી પાસે 
વસ્તુઓ હોય અને ગરીબને મદદ ન કરે તો શું? પછી 
જે વિશ્રાસી પાસે જરૂરી વસ્તુઓ છે પરંતુ તેના હદયમાં 
દેવની પ્રીતિ હોતી નથી. “મારાં બાળકો, આપણો પ્રેમ 
ફક્ત શબ્દોમાં અને વાતોમાં હોવો જોઈએ નહિ. ના! 
આપણો પ્રેમ સાચો પ્રેમ હોવો જોઈએ. આપણે આપણો 
પ્રેમ આપણાં કાર્યો દ્વારા દર્શાવવો જોઈએ. 

૧૯-ર૦તેથી આ એ જ રસ્તો છે જે આપણે જાણીએ 
છીએ કૅ આપણે સત્ય માર્ગના છીએ. અને જ્યારે 
આપણને આપણું હદય દોષિત ઠરાવે છે, છતાં દેવ 
આગળ આપણને શાંતિ મળી શકેૅ છે. શા માટે? કારણ 
કૅ દેવ આપણા હદય કરતાં મહાન છે. તે દેવ બધું જ 
જાણે છે. 

અમારા વહાલા મિત્રો, જો આપણું અંત:કરણ આપણને 
દોષિત ન ઠરાવે તો જ્યારે આપણે દેવ પાસે આવીએ 
છીએ ત્યારે આપણે નિર્ભય થઈ શકીએ છીએ. ચઅને 
દેવ આપણને આપણે જે માગીએ તે આપે છે. આપણે 
આ વાનાં પ્રાપ્ત કરીએ છીએ કેમ કે આપણે દેવની 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરીએ છીએ અને આપણે દેવ પ્રસન્ન 
થાય તેવાં કામો કરીએ છીએ. **વે આપણને જે આજ્ઞા 
કરી છે તે આ છે કૅ, "આપણે તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તમાં 
વિશ્રાસ કરીએ અને આપણે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ.” 





કાઈન, હાબેલ આદમ અને હવાના પુત્રો. કાઈન હાબેલની 
ઈર્ષા કરતો હતો અને તેને મારી નાખ્યો. ( ઉત. ૪:૧-૧૬) 


૧ યોહાન ૩:ર૪-પ૫:ર 


તેણે જે આજ્ઞા કરી છે તે આ છે. *૪તે વ્યક્તિ જે દેવની 
આજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે તે દેવમાં રહે છે. અને દેવ તે 
વ્યક્તિમાં રહે છે. આપણે કૅવી રીતે જાણીએ કે દેવ 
આપણામાં રહે છે? દેવે આપણને જે આત્મા આપ્યો છે 
તેના કારણે આપણે જાણીએ છીએ. 


યોહાન જૂઠાં પ્રબોધકોથી ચેતવે છે 
મારા વહાલા મિત્રો, હમણા જગતમાં ઘણા જૂઠા 
પ્રબોધકો છે. તેથી પ્રત્યેક આત્માઓ પર વિશ્વાસ 
કરવો નહિ પરંતુ તે આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કૅ નહિ 
તે પારખી જુઓ. ચએથી તમે દેવનો આત્મા ઓળખી 
શકો છો. આત્મા કહે છે, "હું માનું છું કૅ ઈસુ તે ખ્રિસ્ત 
છે જે પૃથ્વી પર આવ્યો અને માનવ બન્યો.” તે આત્મા 
દેવ તરફથી છે. *બીજા આત્માએ ઈસુ વિષે આ કહેવાની 
ના પાડી. તે આત્મા દેવ તરફથી નથી. આ આત્મા 
ખ્રિસ્તવિરોધીનો છે. તમે સાંભળ્યું છે કૅ ખ્રિસ્તવિરોધી 
આવે છે. અને હવે તે ખ્રિસ્તવિરોધી જગતમાં છે. 
૪મારાં વહાલાં બાળકો, તમે દેવના છો. તેથી તમે 
તેઓને (જૂઠા પ્રબોધકો) હરાવ્યા છે. શા માટે? કારણ કૅ 
(દેવ) જે તમારામાં છે તે (શેતાન) જે જગતના લોકોમાં 
છે તેના કરતાં વધારે મોટો છે. “અને પેલા લોકો (જૂઠા 
પ્રબોધકો) જગતના છે. તેથી જે વાતો તેઓ કહે છે તે 
જગતની છે. અને જગત તેઓ જે કહે છે તે ધ્યાનથી 
સાંભળે છે. ધપણ આપણે દેવના છીએ. તેથી જે લોકો 
દેવને જાણે છે તેઓ આપણને ધ્યાનથી સાંભળે છે. 
પરંતુ જે લોકો દેવના નથી તેઓ આપણને સાંભળતા 
નથી. આ રીતે આપણે સત્યના આત્માઓને ભ્રાંતિના 
આત્માઓથી જુદા તારવી શકીએ છીએ. 


પ્રેમ દેવ પાસેથી આવે છે 

વહાલા મિત્રો, આપણે એકબીજાને પ્રેમ કરવો 
જોઈએ, કારણ કૅ પ્રેમ દેવ પાસેથી આવે છે. જે વ્યકિત 
પ્રેમ કરે છે તે દેવનું બાળક બને છે અને દેવને ઓળખે 
છે. “જે વ્યકિત પ્રેમ કરતો નથી તે દેવને ઓળખતો 
નથી કૅમ કે દેવ પ્રેમ છે. “આ રીતે દેવે તેનો પ્રેમ 
આપણને બતાવ્યો છે: દેવે તેના એક માત્ર પુત્રને તેના 
મારફત આપણને જીવન આપવા માટે આ દુનિયામાં 
મોકલ્યો છે. ૧૦સાચો પ્રેમ એ દેવનો આપણા પ્રત્યેનો 
પ્રેમ છે, આપણે દેવ પર પ્રેમ રાખ્યો એમ નહિ. પણ 
તેણે આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો અને પોતાના પુત્રને આપણાં 
પાપનું પ્રાયશ્ચિત થવા માટે મોકલ્યો એમાં પ્રેમ છે. 

૧જો દેવો આપણને આટલો બધો પ્રેમ આપ્યો તો, 


૩ર૪ 


વહાલા મિત્રો! તેથી આપણે પણ એકબીજાને પ્રેમ કરવો 
જોઈએ. પસ્રોઈ વ્યક્તિએ હજુ સુધી દેવને જોયો નથી. 
પણ જો આપણે એકબીજાને પ્રેમ કરીશું, તો દેવ 
આપણામાં રહે છે. જો આપણે એકબીજાને પ્રેમ કરીએ, 
તો દેવનો પ્રેમ આપણામાં સંપૂર્ણ થયેલો છે. આપણે 
જાણીએ છીએ કૅ આપણે દેવમાં રહીએ છીએ અને દેવ 
આપણામાં રહે છે. આપણે આ જાણીએ છીએ કૅમ કે 
દેવે આપણને તેનો આત્મા આપ્યો છે. 'અમે જોયું છે 
કૅ પિતાએ તેના પુત્રને જગતનો તારનાર થવા મોકલ્યો 
છે. હવે આપણે લોકોને જે કહીએ છીએ તે આ છે. 
૧પજો કોઈ વ્યકિત કહે છે કૅ, “મને વિશ્વાસ છે કૅ ઈસુ 
દેવનો પુત્ર છે.” તો દેવ તે વ્યકિતમાં રહે છે. અને તે 
વ્યક્રિત દેવમાં રહે છે. "અને તેથી આપણે જાણીએ 
છીએ કે દેવે આપણને કેટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે. 
અને આપણે તે પ્રેમ પર વિશ્વાસ કર્યો છે. 

દેવ પ્રેમ છે. જે વ્યકિત પ્રેમમાં રહે છે તે દેવમાં રહે 
છે, અને દેવ તે વ્યકિતમાં રહે છે. ૧?જો દેવનો પ્રેમ 
આપણામાં સપૂર્ણ થાય તો, પછી જયારે દેવ આપણો 
ન્યાય કરશે તે દિવસે આપણે ભયરહિત રહી શકીશું. 
આપણે નિર્ભય રહીશું, કારણ કે આ જગતમાં આપણે 
તેના (ખ્રિસ્ત કે દેવ) જેવા છીએ. 1“જયાં દેવનો પ્રેમ 
છે, ત્યાં ભય નથી. શા માટે? કારણ કૅ દેવનો સંપૂર્ણ 
પ્રેમ ભય દૂર કરે છે. દેવની શિક્ષા વ્યકિતને ભયભીત 
બનાવે છે. તેથી જે વ્યકિતમાં ભય છે તેનામાં દેવનો 
પ્રેમ સંપૂર્ણ થતો નથી. 

૧૯આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ કારણ કૅ પહેલા દેવે 
આપણા પર પ્રેમ કર્યો. ૨૦જો કોઈ વ્યકિત કહે કે: “હું 
દેવને પ્રેમ કરું છું.” પરંતુ તે વ્યકિત ખ્રિસ્તમાં તેના 
ભાઈ કૅ બહેનનો દ્વેષ કરે છે. તો તે વ્યક્તિ જૂઠો છે. તે 
વ્યકિત તેના ભાઈને જોઈ શકે છે, છતાં તે તેનો દ્વેષ કરે 
છે. તેથી તે વ્યકિત દેવને પ્રેમ કરી શકતો નથી, કારણ કૅ 
તેણે દેવને કંદી જોયો નથી. “અને તેણે (દેવ) આપણને 
આ આજ્ઞા કરી છે: જે વ્યક્તિ દેવને પ્રેમ કરે છે તેણે 
ખ્રિસ્તમાં તેના ભાઈઓ અને બહેનોને પણ પ્રેમ કરવો 
જોઈએ. 


દેવનાં છોકરાં જગત પર વિજય મેળવે છે 

ઈસુ એ જ ખ્રિસ્ત છે એવો જે કોઈ વિશ્વાસ કરે 
પ છે તેઓ દેવનાં છોકરાં છે. જે વ્યકિત પિતાને 
(દેવ) પ્રેમ કરે છે તે પિતાનાં છોકરાંઓને પણ પ્રેમ કરે 
છે. આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કૅ આપણે દેવનાં 


ડ૩્રપ 


છોકરાંઓને પણ પ્રેમ કરીએ છીએ? આપણે જાણીએ 
છીએ કૅમ કૅ આપણે દેવને પ્રેમ કરીએ છીએ અને 
આપણે તેની આજ્ઞાઓનું પાલન કરીએ છીએ. "દેવને 
પ્રેમ કરવો તેનો અર્થ તેની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું. 
અને દેવની આજ્ઞાઓ આપણા માટે એટલી બધી કઠિન 
નથી. *શા માટે? કારણ કૅ પ્રત્યેક વ્યકિત જે દેવનું 
બાળક છે તે જગતમાં વિજય મેળવવા શકિતમાન છે. 
પતે આપણો વિશ્વાસ છે કે જેણે જગત સામે વિજય 
મેળવ્યો છે. ફક્ત તે વ્યક્તિ જે વિશ્વાસ કરે છે કૅ ઈસુ 
દેવનો દીકરો છે તેના વિના બીજો કોણ જગતને જીતે 
છે? 


દેવ આપણને તેના પુત્ર વિષે કહે છે 

કે આવ્યો તે ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. ઈસુ પાણી* સાથે 
અને રકંત* સાથે આવ્યો. ઈસુ માત્ર પાણીથી આવ્યો 
નથી. ના, ઈસુ પાણી અને રકત બંનેથી આવ્યો અને 
આત્મા આપણને કહે છે કૅ આ સાચુ છે. આત્મા સત્ય 
છે. થતેથી ત્યાં ઈસુ વિષે આપણને કહેનારા ત્રણ સાક્ષીઓ 
છે: જૈમ કૅ સાક્ષી પૂરનાર ત્રણ છે, એટલે આત્મા, પાણી 
અને લોહી. આ ત્રણ સાક્ષીઓ છે. તેઓ જે કહે છે તે 
કંઈક સાચું હોય એવો વિશ્વાસ આપણે લોકો પર કરીએ 
છીએ. પરંતુ દેવ જે કહે છે તે વધારે મહત્વનું છે. અને 
દેવે આપણને તેના પોતાના પુત્ર વિષે સાચું કહ્યું છે. 
૧9જે વ્યક્તિ દેવના પુત્ર પર વિશ્રાસ રાખે છે તેની 
પાસે તે સત્ય છે જે દેવે આપણને કહ્યું છે. જે વ્યક્તિ 
દેવમાં વિશ્વાસ કરતી નથી તે દેવને જૂઠો પાડે છે. શા 
માટે? કારણ કે દેવે આપણને તેના પુત્ર વિષે જે કહ્યું 
તેમાં તે વ્યક્તિ વિશ્વાસ કરતી નથી. "દેવે આપણને 
કહયું છે: દેવે આપણને અનંતજીવન આપ્યું છે. અને 
આ અનંતજીવન તેના પુત્ર (ઈસુ) માં છે. ૧ઃજે વ્યક્તિ 
પાસે પુત્ર છે તેની પાસે સાચું જીવન છે. પરંતુ જે 
વ્યક્તિની પાસે દેવનો પુત્ર નથી, તેની પાસે જીવન 
નથી. 





પાણી મોટે ભાગે ઈસુના બાપ્તિસ્માના પાણીનો સંદર્ભ છે. 
રક્ત ઈસુના મરણ વખતનું વહેવડાવેલું રકત. 


૧ યોહાન ૫:૩-૨૧ 


હવે આપણી પાસે અનંતજીવન છે 

૧3હું આ પત્ર, જે દેવના પુત્રમાં વિશ્વાસ કરે છે 
એવા તમને લોકોને લખું છું. હું લખું છું જેથી તમે 
જાણશો કૅ હવે તમારી પાસે અનંતજીવન છે. 1૧₹આપણે 
દેવ પાસે શંકા વગર આવી શકીએ છીએ. એનો અર્થ 
એ છે કૅ આપણે દેવ પાસે તેની ઈચ્છાનુસાર કંઈ પણ 
માગીએ તો દેવ આપણને સાંભળે છે. પદરેક વખતે 
આપણે તેની પાસે જે માગીએ છીએ ત્યારે દેવ આપણને 
ધ્યાનથી સાંભળે છે. તેથી આપણે જાણીએ છીએ કૅ 
તેની પાસે આપણે જે માગીએ તે વસ્તુઓ તે આપણને 
આપે છે. 

૧૧ઘારો કૅ કોઈ વ્યક્તિ ખ્રિસ્તમાં તેના ભાઈ અથવા 
બહેનને પાપ કરતાં જુએ છે (પાપ કૅ જે મરણકારક 
નથી) તો તે વ્યક્તિએ તેની બહેન અથવા ભાઈ જે 
પાપ કરે છે તેઓના માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પછી 
ભાઈ કૅ બહેનને દેવ જીવન આપશે. જેમનું પાપ અનંત 
મૃત્યુમાં દોરી જતું નથી એવા લોકો વિષે હું વાત કરુ છું. 
એવું પણ પાપ છે જે મરણકારક છે. તે વિષે હું કહેતો 
નથી કૅ પ્રાર્થના કરવી. ૧*ખોટું કરવું તે હંમેશા પાપ છે. 
પરંતુ એવું પણ પાપ છે જે અનંત મૃત્યુ તરફ દોરી જતું 
નથી. 

૧૮આપણે જાણીએ છીએ કૅ કોઈ પણ વ્યક્તિ જે 
દેવનો બાળક બન્યો છે તે પાપ કર્યા કરતો નથી. દેવનો 
પુત્ર દેવના બાળકને સલામત રાખે છે.* શેતાન પણ તે 
વ્યક્તિને ઈજા કરી શકંતો નથી. "*આપણે જાણીએ 
છીએ કૅ આપણે દેવનાં છીએ. પરંતુ શેતાન આખી 
દુનિયાને કાબુમાં રાખે છે. ૦અને આપણે જાણીએ છીએ 
કૅ દેવનો પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યો છે. દેવના પુત્રએ 
આપણને સમજ આપી છે. હવે આપણે દેવને ઓળખી 
શકીએ છીએ. દેવ જે સાચો છે. અને આપણું જીવન તે 
સાચા દેવ અને તેના પુત્રમાં છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત તે જ ખરો 
દેવ છે, અને તે અનંતજીવન છે. “તેથી, વહાલાં બાળકો, 
તમારી જાતને જૂઠા દેવોથી દૂર રાખો. 





દેવનો પુત્ર ... સલામત રાખે છે ગ્રીક શાબ્દીક અર્થ, "દેવથી 
જે જન્મેલો છે તે બચાવી રાખે છે અથવા "પોતાને બચાવી 
રાખે છે.” 


ણ 


દેવની પસંદગી પામેલ બાઈ * 
તથા તેનાં છોકરાં જોગ લખિતંગ વડીલ: 

હું તમને બધાંને સત્યમાં પ્રેમ કરું છું. અને એ બધાં 
લોકો જે સત્યને જાણે છે તે બધા પણ તમને પ્રેમ કરે 
છે. ચ્સત્યના કારણે અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ-તે 
સત્ય જે આપણામાં રહે છે. આ સત્ય આપણી સાથે 
સદાકાળ રહેશે. 

આપણા પર દેવ પિતા અને તેના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્તની 
કૃપા, દયા અને શાંતિ રહેશે. આપણે આ આશીર્વાદો 
સત્ય અને પ્રેમ દ્વારા પ્રાપ્ત કરીશું. 

“તમારાં કૅટલાંએક બાળકો વિષે જાણીને હું ઘણો 
ખુશ હતો. હું ખુશ છું કે પિતાએ આપણને આપેલી 
આજ્ઞાઓ પ્રમાણે તેઓ સત્યના માર્ગે ચાલે છે. "અને 
હવે, વહાલી બાઈ, હું તને કહું છું: આપણે બધાએ 
એકબીજાને પ્રેમ કરવો જોઈએ. આ નવી આજ્ઞા નથી. 
તે એ જ આજ્ઞા છે જે આરંભથી જ આપણને મળી છે. 
ધઅને પ્રેમનો અર્થ એ છે કૅ જે રીતે જીવન જીવવાની 
આપણને આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે જીવવું. અને આ 
દેવની આજ્ઞા છે: તમે પ્રેમનું જીવન જીવો. આ આજ્ઞા 
તમે આરંભથી સાંભળી છે. 

હમણા જગતમાં ઘણા જૂઠા ઉપદેશકો છે. આ જૂઠા 
ઉપદેશકો ઈસુ ખ્રિસ્ત પૃથ્વી પર આવ્યો અને માણસ 





બા" સી માટેનો આદરસૂચક શબ્દ. અહીં 'મંડળી' અર્થ 
લઈ શકાય અને 'તેના બાળકો: તે મંડળીના સભ્યો. 


[હાનનો બીજો પત્ર 


થયો તે સ્વીકારવા (કહેવા) ની ના પાડે છે. જે વ્યક્તિ 
આ સત્ય સ્વીકારવાની ના પાડે છે તે જૂઠો ઉપદેશક 
અને ખ્રિસ્તનો દુશ્મન છે. “સાવધ રહો! તમે જે કામ 
કર્યું છે તે બધાનો બદલો ગુમાવશો નહિ. સાવધ રહો, 
જેથી તમે તમારા બધાં પ્રતિફળ પામશો. 

લ્પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ફક્ત ખ્રિસ્તે આપેલા ઉપદેશને 
જ અનુસરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ 
ઈસુએ આપેલા બોધને બદલે છે, તો પછી તે વ્યક્તિ 
પાસે દેવ નથી. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ ખ્રિસ્તના બોધને 
અનુસરવાનું ચાલુ રાખે છે, તો તે વ્યક્તિને પિતા (દેવ) 
અને પુત્ર (ખ્રિસ્ત) બંને મળે છે. ૧જજો કોઈ વ્યક્તિ 
તમારી પાસે આવે છે, પરંતુ આ બોધ લાવતો નથી, તો 
તમારા ઘરમાં તેનો સ્વીકાર કરો નહિ. તેને આવકારો 
નહિ. ૧જો તમે તેને સ્વીકારો છો તો, તમે તેના દુષ્ટ 
કામોમાં મદદ કરો છો. 

૧૨મારી પાસે તમને કહેવાનું ઘણું છે. પરંતુ મારી 
ઈચ્છા કાગળ અને શાહીનો ઉપયોગ કરવાની નથી. 
તેને બદલે, તમારી મુલાકાત કરવાની હું આશા રાખું છું. 
પછી આપણે ભેગા મળીને વાતો કરી શકીશું. જે આપણને 
વધારે આનંદિત બનાવશે. *ગતારી બહેનનાં બાળકો જે 
દેવની પસંદગી પામેલ છે તે તમને તેઓનો પ્રેમ મોકલે 
છે. 


ણ. 


જેના પર હું સત્યમાં પ્રેમ રાખું છું, 
તે પ્રિય ગાયસ જોગ લખિતંગ વડીલ તરફથી કુશળતા: 

સારા પ્રિય મિત્ર, હું જાણું છું તારો આત્મા કુશળ 
છે. તેથી હું પ્રાર્થના કરું છું કૅ તું બધી રીતે કુશળ રહે. 
અને હું પ્રાર્થના કરું છું કૅ તું તંદુરસ્ત રહે. *કૅટલાએકં 
ખ્રિસ્તમાં ભાઈઓ આવ્યા અને તારા જીવનના સત્ય 
વિષે મને કહ્યું. તેઓએ મને કહ્યું કૅ તું સત્યના માર્ગને 
અનુસરી રહયો છે. તેથી હું ઘણો ખુશ થયો. ”જ્યારે હું 
સાંભળું છું કૅ મારાં બાળકો સત્યના માર્ગને અનુસરે છે 
ત્યારે મને હંમેશા સૌથી વધુ આનંદ થાય છે. 

પમારા પ્રિય મિત્ર, તું ખ્િસ્તમાં ભાઈઓને માટે હા, 
પારકા ભાઈઓને માટે પણ, તું જે કંઈ કરે છે તે તું 
વિશ્રાસ કરનારને યોગ્ય કામ કરે છે. તું જેને જાણતો 
નથી. એવા ભાઈઓને પણ તું મદદ કરે છે. 'આ 
ભાઈઓએ મંડળીને તારા પ્રેમ વિષે વાત કરી છે. કૃપા 
કરીને તેઓનો પ્રવાસ ચાલુ રાખવામાં તેઓને મદદ 
કર. દેવ પ્રસન્ન થાય તે રીતે તેઓને મદદ કર. આ 
ભાઈઓ ખ્રિસ્તની સેવા કરવા માટે આજુબાજુ પ્રવાસ 
કરી રહયા છે. તેઓ જે લોકો વિશ્વાસીઓ નથી તેઓની 
કૌઈ પણ પ્રકારની મદદનો સ્વીકાર કરતા નથી. “તેથી 
આપણે આ ભાઈઓને મદદ કરવી જોઈએ. જયારે આપણે 
તેઓને મદદ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે તેઓના સત્ય 
માટેના કાર્યમાં સહભાગી થઈએ છીએ. 

લમે મંડળીને પત્ર લખ્યો છે. પણ દિયોત્રફેસ અમે 


[હાનનો ત્રીજો પત્ર 


જે કહીએ છીએ તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતો નથી. તે હંમેશા 
તેઓનો આગેવાન થવા ઈચ્છે છે. જ્યારે હું આવીશ, 
ત્યારે હું દિયોત્રફેસ શું કરે છે તે વિષે કહીશ. તે જૂઠુ 
બોલે છે અને અમારા વિષે ભૂંડું બોલે છે. પરંતુ તે જે 
બધું કરે છે તે એટલું જ નથી! તે જે ભાઈઓ ખ્રિસ્તની 
સેવાનાં કામો કરે છે તેઓને મદદ કરવાની પણ ના 
પાડે છે. દિયોત્રફેસ પેલા લોકો જે ભાઈઓને મદદ 
કરવા ઈચ્છે છે તેઓને પણ અટકાવે છે. અને તે લોકોને 
મંડળીમાંથી (વિશ્રાસીઓનો સમૂહ) બહિષ્કૃત કરે છે. 

૧૧ારા પ્રિય મિત્ર, જે ખરાબ છે તેને અનુસરો નહિ; 
જે સારું છે તેને અનુસરો. જે વ્યક્તિ સારું છે તે કરે છે તે 
દેવથી છે. પણ જે વ્યક્તિ દુષ્ટ કાર્ય કરે છે તેણે કદી 
દેવને ઓળખ્યો નથી. 

૧અધા લોકો દેમેત્રિયસ વિષે સારું બોલે છે. અને 
તેઓ જે કહે છે તે સાથે સત્ય સંમત થાય છે. આપણે 
પણ તેના માટે સારું કડીએ છીએ. અને તમે જાણો છો 
કૅ આપણે જે કહીએ છીએ તે સાચું છે. 

૧3મારી પાસે ઘણું છે જે મારે તમને કહેવું છે. પણ 
હું શાહી અને કલમનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતો નથી. 
૧૪હું જલદીથી તારી મુલાકાત લેવાની આશા રાખું છું. 
પછી આપણે સાથે મળીને વાતો કરી શકીશું. 'પતને 
શાંતિ થાઓ. જે મિત્રો અહીં મારી સાથે છે તેઓ તને 
ક્ષેમકુશળ કહે છે. મહેરબાની કરીને ત્યાંના દરેક મિત્રોને 
વ્યક્તિગત રીતે અમારો પ્રેમ અને ક્ષેમકુશળ કહેજે. 


યહૂંદાનો પત્ર 


દેવનું નિમંત્રણ પામેલા જે કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તની સુરક્ષા 
માટે રાખવામાં આવ્યા હોય તે સર્વ વિશ્રાસીઓ અને 
તેડવામાં આવેલાઓ જોગ લખિતંગ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો 
સેવક. યાકૂંબનો ભાઈ યહૂદા. 

અમારા પર દયા, શાંતિ તથા પ્રેમ પુષ્કળ થાઓ. 


ખોટું કરનારા લોકોને દેવ શિક્ષા કરશે 

“હાલા મિત્રો, હું આપણા તારણ વિષે તમારા પર 
લખવા માટે ઘણો આતુર હતો. પરંતુ બીજું કશુંક તમને 
લખવાની મને જરૂર લાગી: દેવે તેના સંતોને વિશ્વાસ 
આપ્યો છે તે માટે તથા તે વિશ્વાસ ચાલુ રાખવા સખત 
સંઘર્ષ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવાની મારી ઈચ્છા છે. દેવે 
આ વિશ્રાસ એક વખત આપ્યો છે, તે બધા સમય 
માટે સારો છે. ”કૅટલાએક લોકો ગુપ્ત રીતે તમારા 
સમૂહમાં પ્રવેશ્યા છે. તેઓ જે કામ કરી રહ્યા છે તે માટે 
તે લોકોનો ન્યાય હમણા જ થયો છે ને તેઓને દોપિત 
ઠરાવેલ છે. ઘણા લાંબા સમય પહેલાં પ્રબોધકોએ આ 
લોકો વિષે લખ્યું હતું. આ લોકો દેવની વિરુદ્ધ છે. તેઓએ 
આપણા દેવની કૃપાનો ઉપયોગ ખોટી રીતે પાપ કરવા 
માટે કર્યો છે. આ લોકો ઈસુ ખ્િસ્તને, આપણો એકલો 
સ્વામી અને પ્રભુ તરીકે સ્વીકારવા ના પાડે છે. પ્મારી 
તમને મદદ કરવાની ઈચ્છા છે. કેટલીક બાબતો યાદ 
રાખો જે તમે બધી જ રીતે જાણો છો: યાદ રાખો પ્રભુએ 
તેના લોકોને ઈજિપ્તની (મિસરની) ભૂમિમાંથી બહાર 
લાવીને તેઓનો બચાવ કર્યો. પરંતુ પાછળથી પ્રભુએ 
જે લોકો અવિશ્રાસીઓ હતા, તે બધાનો નાશ કર્યો. 
ધને દૂતોને પણ યાદ રાખો જેઓની પાસે અધિકાર 
હંતો પણ તેઓએ તે રાખ્યો નહિ. તેઓએ તેઓનાં 
પોતાનાં રહેવાનાં સ્થાન છોડાં. તેથી પ્રભુએ આ દૂતોને 
અંધકારમાં રાખ્યા છે. તેઓને સનાતન બંધનની સાંકળે 
બાંધ્યા. તેણે તેઓને મોટા દિવસના ન્યાયીકરણ સુધી 
રાખ્યા છે. સદોમ અને ગમોરા અને તેઓની 
આજુબાજુનાં બીજા શહેરોને પણ યાદ રાખો. તેઓ પણ 
પેલા દૂતો જેવાં જ છે. આ શહેરો એ જ રીતે વ્યભિચારમાં 
અને અનુચિત દુરાચારમાં ગરક થઈને નિરંતર 


અગ્રિદંડની શિક્ષા સહન કરે છે. તેઓની શિક્ષા આપણા 
માટે ઉદાહરણરૂપ છે. “એ લોકો સાથે બન્યું છે એ જ 
રીતે તમારા સમૂહમાં પ્રવેશ્યા છે તેઓ સ્વપ્નોથી દોરાયા 
છે. તેઓ પાપ વડે તેઓની જાતને ગંદી બનાવી રહા 
છે. તેઓ દેવના નિયમની અવગણના કરે છે. અધિકાર 
અને દૂતોના ગોરવની નિંદા કરે છે. “પ્રમુખ દૂત મિખાયેલે 
જ્યારે શેતાનની સાથે મૂસાના શબ વિષે તકરાર કરીને 
વિવાદ કર્યો, ત્યારે તેણે નિંદા કરીને તહોમત મૂકવાની 
હિંમત કરી નહિ, પણ મિખાયેલે કહ્યું કે; "પ્રભુ તને 
શિક્ષા કરે.” ૧૦૫રંતુ આ લોકો જે વિષે સમજતા નથી 
તેની ટીકા કરે છે. તેઓ કેટલીક બાબતો સમજ્યા. પણ 
તેઓ આ વિષે વિચાર કરીને સમજ્યા નહોતા, પરંતુ 
લાગણીથી, જે રીતે મૂંગા પ્રાણીઓ વસ્તુઓ સમજે તેમ 
સમજ્યા હતા. અને આ બાબતો જ તેઓને તેઓના 
વિનાશ તરફ દોરી જાય છે. તેઓને અફસોસ! આ 
લોકો કાઈન જે માર્ગે ગયો તેને અનુસર્યા. પૈસા 
બનાવવાની ઈચ્છાથી તેઓ પોતે બલામ જે ખોટા માર્ગે 
ગયો તેની પાછળ ગયા. કોરાહની જેમ આ લોકો દેવની 
વિરુદ્ધમાં લડ્યા છે. અને કોરાહની માફક જ, તેઓનો 
નાશ થશે. ૧આ લોકો તમે જે વિશિષ્ઠ ભોજનમાં સાથે 
સહભાગી બનો છો તેમાં ગંદા ડાઘ જેવા છે. તેઓ ભય 
વિના તમારી સાથે ખાય છે. તેઓ ફક્ત પોતાની જાતની 
જ સંભાળ રાખે છે. તેઓ વરસાદ વિનાનાં વાદળાં છે. 
પવન તેઓને આજુબાજુ ઘસડે છે. તેઓ ફળ વિનાનાં 
વૃક્ષો જેવાં છે જ્યારે ફળનો સમય આવે ત્યારે તેઓને 
ફળ આવતાં નથી તેથી જમીનમાંથી ઉખેડી કાઢવામાં 
આવે છે. તેથી તેઓ બે વખત મરણ પામે છે. 'ગેઓ 
સમુદ્રમાં આવતાં જંગલી મોજાં જેવા છે. મોજાઓ ફીણ 
બનાવે છે. આ લોકો, મોજાંઓ જેમ ફીણ બનાવે છે 
તેમ આ લોકો શરમજનક કાર્યો કરે છે. આ લોકો તારાઓ 
જેવા છે જે ભટકનારા છે. આવા લોકો માટે ઘોર અંધકાર 
સર્વકાળ માટે રાખવામાં આવેલો છે. ૧૧આદમથી સાતમા 
પુરૃષ હનોખે આ લોકો વિષે ભવિષ્યકથન કર્યું છે કે: 
“જુઓ, પ્રભુ હજારોની સંખ્યામાં તેના પવિત્ર દૂતો સાથે 
આવે છે. 'પપ્રભુ પ્રત્યેક વ્યક્તિનો ન્યાય કરશે. પ્રભુ 


૩્ર૯ 


બધા લોકોનો ન્યાય કરવા અને જે લોકો દેવની વિરુદ્ધ 
છે તેઓને શિક્ષા કરવા આવે છે. તે આ લોકોને દેવની 
વિરુદ્ધ તેઓએ કરેલાં દુષ્ટ કાર્યો માટે શિક્ષા કરશે. અને 
દેવ આ પાપીઓ જે દેવની વિરુદ્ધ છે તેઓને શિક્ષા 
કરશે. તે તેઓને તેમણે દેવની વિરુદ્ધ કહેલાં બધાં સખત 
ટીકાત્મક વચનો માટે શિક્ષા કરશે.” ૧૧આ લોકો હંમેશા 
બીજા લોકોમાં ભૂલો શોધે છે અને ફરિયાદ કરે છે. 
તેઓ હંમેશા તેઓની ઈચ્છા મુજબ દુષ્ટ કૃત્યો કરે છે. 
તેઓ પોતાની જાત વિષે દંભ કરે છે. તેઓ ફક્ત પોતાની 
ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરવા, સ્વાર્થ સાધવા માટે બીજા 
લોકો માટે સારું બોલે છે. 


ચેતવણી અને કરવાનાં કાર્યો 

૧%૫્રેય મિત્રો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેરિતોએ પહેલા 
શું કહ્યું છે તે યાદ કરો. “પ્રેરિતોએ તમને કહ્યું છે, "અંત 
સમયે દેવના વિષે મશ્કરી કરનારા લોકો ત્યાં હશે.” આ 
લોકો ફક્ત તેઓની ઈચ્છા મુજબ કરવાનાં કાર્યો જે 
દેવની વિરુદ્ધ છે તે જ કરે છે. ૧આ લોકો જ તમારામાં 
ભાગલા પાડે છે. આ લોકો પોતાની પાપી સ્વાર્થી અધર્મી 
ઉત્કંઠા પ્રમાણે જ ફક્ત કાર્યો કરે છે. તે લોકોમાં આત્મા 
નથી. 


યહૂદા ૧૬-રપ 


રબપણ પ્રિય મિત્રો, તમે તમારું જીવન પવિત્ર 
વિશ્વાસના પાયા પર વધારે દઢ બનાવો અને પવિત્ર 
આત્મા વડે પ્રાર્થના કરો. “તમારી જાતને દેવના પ્રેમમાં 
રાખો. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની દયા વડે તમને જે 
અનંતજીવન પ્રાપ્ત થવાનું છે તેની રાહ જુઓ. 

ચછજેઓને શંકા છે તે લોકોને મદદ કરો. ૨૩તમારે 
કૅટલાએક લોકોને બચાવવાની જરૂર છે. તમે તેઓને 
અગ્નિમાંથી ખેંચી કાઢીને બચાવશો. પણ જ્યારે તમે બીજા 
લોકો જે પાપીઓ છે તેઓને મદદ કરવા ઈચ્છો છો 
ત્યારે સાવધ રહો. તેમનાં વસ્રો જે પાપથી ગંદા થયેલાં 
છે તેને પણ ધિક્કારો. 


દેવની સ્તુતિ થાઓ 

ચ૪તૃમને ઠોકર ખાતાં બચાવીને ભરપૂર આનંદના 
ગૌરવ સહિત પોતાના મહિમાવંત સાન્નિધ્યમાં નિર્દોષ 
રજૂ કરવા તે (દેવ) સમર્થ છે. રતે જ ફકત દેવ છે. તે 
જ એક જે આપણો ઉદ્ધાર કરે છે. તેને મહિમા, ગૌરવ, 
પરાક્રમ તથા અધિકાર, અનાદિકાળથી હમણા તથા 
સર્વકાળ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખિર્ત દ્વારા હોજો. 
આમીન. 


પ્રકટીકરણ 


યોહાન આ પુસ્તક વિષે કહે છે 

આ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પ્રકટીકરણ છે. હવે ટૂંક સમયમાં 

શું બનવાનું છે, તે તેના સેવકોને દર્શાવવા દેવે 
ઈસુને તે અંગેની માહિતી આપી. ખ્રિસ્તે પોતાના સેવક 
યોહાનને આ વાતો બતાવવા માટે પોતાના દૂતને 
મોકલ્યો. ચ્યોહાને જે કંઈ જોયું હતું તે વિષે જણાવ્યું. 
ઈસુ ખ્રિસ્તે યોહાન સમક્ષ જે પ્રગટ કર્યું તે સત્ય છે. તે 
તો દેવ તરફનો સંદેશ છે. ગજે વ્યક્તિ દેવ તરફથી મળેલ 
આ સંદેશનાં વચનો વાંચે છે, તેઓને ધન્ય છે. અને જે 
લોકો આ સંદેશ સાંભળે છે અને તેમાં લખેલું છે તે 
પ્રમાણે કરે છે તેઓને પણ ધન્ય છે. હવે વધુ સમય 
બાકી રહયો નથી. 


યોહાન મંડળીઓ માટે ઈસુના સંદેશાઓ લખે છે 

૪આસિયામ્પ્રાંતમાંની સાત મંડળીઓ જોગ લખિતંગ 
યોહાન: 

જે (દેવ) છે જે હતો અને જે આવી રહ્યો છે તેના 
તરફથી અને તેના રાજયાસનની આગળ જે સાત આત્મા 
છે, તેઓના તરફથી; "અને ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસેથી, તમને 
કૃપા અને શાંતિ થાઓ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશ્રાસુ સાક્ષી છે. 
મૂએલાંમાંથી સજીવન થનાર તે સર્વ પ્રથમ હતો. ઈસુ 
પૃથ્વીના રાજાઓનો અધિપતિ છે. ઈસુ એક જ છે જે 
આપણને પ્રેમ કરે છે. અને ઈસુ એ એક છે જેણે પોતાના 
રકત વડે આપણને આપણા પાપમાંથી મુકત કર્યા; 
જંસુએ આપણને એક રાજય તથા તેના પિતા દેવની 
સેવાને અર્થ યાજકો બનાવ્યા. ઈસુનો મહિમા તથા 
અધિકાર સદાસર્વકાળ પર્યત હોજો! આમીન. 

9જુઓ, ઈસુ વાદળાંસહિત આવે છે! પ્રત્યેક વ્યક્તિ 
અને જેઓએ તેને વીધ્યો* છે તેઓ પણ તેને જોશે. 
પૃથ્વી પરની બધી જ જાતિઓ તેને લીધે વિલાપ કરશે. 
હા, આ બનશે જ! આમીન. 





આસિયા એસિયા માઈનોરનો એક પ્રાંત 
જેઓએ તેને વિધ્યોં જૂઓ યોહા. ૧૯:૩૪. 


6 
નક 
ઠ્્2 
નં 
રક 
દા 
પ 


આપણે ઈસુમાં સાથે છીએ, રાજયમાં, વિપત્તિમાં તથા 
ધેર્યમાં ભાગીદાર, દેવના વચનને લીધે તથા ઈસુની 
સાક્ષીને લીધે હું પાત્મસ* ટાપુ પર હતો કારણકૅ હું 
દેવના વચનમાં અને ઈસુના સત્યમાં વિશ્ચાસ ધરાવતો 
હતો. '૦પ્રભુને દહાડે આત્માએ મને કાબુમાં રાખ્યો. 
મેં મારી પાછળ મોટી વાણી સાંભળી, તે વાણી 
રણશિંગડાના અવાજ જેવી હતી. તે વાણીએ કહયું કે; 
“તે જે બધુ જોયુ છે તે પુસ્તકમાં લખ. અને તેને 
એફેસસમાં, સ્મુર્નામાં, પર્ગામનમાં, થુવાતિરામાં, 
સાર્દિસમાં, ફિલાદેલ્ફિયામાં તથા લાવદિકિયામાં જે સાત 
મંડળીઓ છે તેઓને મોકલ.” 

૧૨મારી સાથે કોણ વાત કરે છે તે જોવા માટે હું પાછો 
વળ્યો. જયારે હું પાછો ફર્યો, ત્યારે મેં સોનાની સાત 
દીવીઓ જોઈ. મેં દીવીઓની વચમાં "મનુષ્યપુત્ર 
જેવા” કોઈ એકને જોયો. તેણે એક લાંબો ઝભ્ભો પહેર્યો 
હંતો, તેની છાતી પર સોનાનો પટો બાંધેલો હતો. “તેનું 
માથું અને તેના કૅશ ધોળા ઊનના જેવાં, બરફ જેવા 
શ્રેત હતાં. તેની આંખો અગ્રિની જવાળાઓ જેવી હતી. 
૧પતેના પગ ભટ્ટીમાં શુદ્ધ થયેલા ચળકતા પિત્તળના 
જેવા હતા. તેનો અવાજ ઘુઘવતા ભરતીનાં પાણીના 
અવાજ જેવો હતો. 'ધ્તેણે જમણા હાથમાં સાત તારાઓ 
પકડયા હતા. તેના મુખમાંથી બેધારી પાણીદાર તલવાર 
નીકળતી હતી જે સમયે સૂર્ય સૌથી વધારે તેજસ્વી 
હોય છે તેના જેવો પ્રકાશમાન દેખાંતો હતો. 

૧%જયારે મેં તેને જોયો, હું તેનાં ચરણોમાં મૃતપ્રાય 
માણસની જેમ પડી ગયો. તેણે પોતાનો જમણો હાથ 





આલ્ફા તથા ઓમેગાગ્રીક મૂળાક્ષરનો પહેલો અને છેલ્લો 
અક્ષર અર્થાત પ્રથમ તથા છેલ્લો. 


પાત્મસ એસિયા માઈનોરના તટ પાસે આવેલ એજિયન 
સાગરનો એક નાનો ટાપુ (જે અત્યારનું તુર્કી કહેવાય છે). 


૩૩૧ 


મારા પર મૂકીને કહ્યુ કે; "ગભરાઈશ નહિ! હું પ્રથમ 
અને છેલ્લો છું. “હું એક જે જીવંત છું. હું મૃત્યુ પામ્યો 
હંતો, પરંતુ જુઓ: હું અનંતકાળ જીવતો છું! અને મૃત્યુ 
તથા હાદેસ* ની ચાવીઓ હું રાખું છું. “તેથી તું જે 
ઘટનાઓ જુએ છે તે લખ. હમણા જે કંઈ ઘટનાઓ 
બને છે તે અને હવે પછી જે જે થશે તે સર્વ લખ. 
ચ૦મારા જમણા હાથમાં તેં જે સાત તારા અને સાત 
દીવાઓ જોયા, તેનું રહસ્ય આ છે: એ સાત તારા તે 
સાત મંડળીઓના દૂતો છે, અને સાત દીવાઓ તો સાત 
મંડળીઓ છે. 


એફેસસમાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 
એફેસસમાંની મંડળીના દૂતને આ પત્ર લખ 
રે કૅ: “જે પોતાના જમણા હાથમાં સાત તારા રાખે 
છે, અને જે સોનાની સાત દીવીઓની વચમાં ચાલે છે 
તે તમને આ વાતો કહે છે. સું શું કરે છે તે હું જાણું છું, 
તું સખત કામ કરે છે અને તું કદી છોડી દેતો નથી. હું 
જાણું છું કૅ દુષ્ટ લોકોને તું સ્વીકારતો નથી. અને જેઓ 
પ્રેરિતો હોવાનો દાવો કરે છે પણ તે ખરેખર એવા નથી. 
તેવા લોકોને તે પારખી લીધા છે. તને ખબર પડી છે કૅ 
તેઓ જૂઠા છે. તેં તારા પ્રયત્નો સતત ચાલુ રાખ્યા છે, 
મારા નામને ખાતર તેં મુશ્કેલીઓ સહન કરી છે. અને 
તું આ કામ કરવામાં થાકી ગયો નથી. 

૪“પણ તારી વિરુદ્ધ મારે આટલું છે કે, તેં તારા 
શરૂઆતના પ્રેમનો ત્યાગ કર્યો છે.” પએ માટે તું હમણા 
જયાંથી પડયો છે તે યાદ કર, પસ્તાવો કર, અને પ્રથમનાં 
જેવાં કામો કર. જો તું પસ્તાવો નહિ કરે તો હું તારી 
પાસે આવીશ અને તારી દોવીને તેની જગ્યાએથી લઈ 
જઈશ. ધ્પણ તું જે કંઈક કરે છે તે બરાબર છે: 
નિકલાયતીઓ* જે કરે છે તેને તમે ધિક્કારો છો, તેઓ 
જે કરે છે તેને હું પણ ધિક્કારું છું. 

"પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે, આત્મા 
મંડળીઓને જે કહે છે તે સાંભળવું જોઈએ. જે વ્યકિત 
વિજય મેળવે છે તેને હું જીવનનાં વૃક્ષ પરનું ફળ 
ખાવાનો અધિકાર આપીશ. આ વૃક્ષ દેવના પારાદેસમાં 


છે.” 


સ્મુર્નામાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 
“સ્મુર્નામાંની મંડળીના દૂતને આ લખ કૅ: 





હાદેસ મૃત્યુ પામ્યા પછી જયાં લોકો જાય છે તે જગ્યા. 


નિકલાયતીઓ એશિયા માઈનોરનો એક ધાર્મિક જૂથ જે 
ખોટા મતોમાં માનતો હતો. 


પ્રકટીકરણ ૧:૧૮-ર:૧૭ 


“એક જે પ્રથમ અને છેલ્લો છે તે આ હકીકતો 
તમને કહે છે. તે એક છે જે મૃત્યુ પામ્યો અને ફરી 
જીવતો થયો છે. તારી મુસીબતો હું જાણું છું, અને તું 
ગરીબ છે તે પણ જાણું છું પરંતુ ખરેખર તું ધનવાન છે! 
તારા વિષે કૅટલાક લોકો ખરાબ વાતો કરે છે તે પણ હું 
જાણું છું. પેલા લોકો કહે છે કે તેઓ યહૂદીઓ છે. પણ 
તેઓ સાચા યહૂદીઓ નથી તેઓ શેતાનની સભા છે. 
૧૦તારી સાથે જે કંઈ બનશે તેથી તું ડરતો નહિ. હું 
તમને કહું છું શેતાન તમારામાંના કૅટલાકને બંદીવાન 
બનાવશે. તે તમારું પરીક્ષણ કરવા માટે આમ કરશે. 
તમારે દશ દિવસ સુધી સહન કરવું પડશે. જો તારે 
મૃત્યુ પામવું પડે તો પણ વિશ્ચાસુ રહેજે. જો તું વિશ્વાસુ 
બની રહેશે તો પછી હું તને જીવનનો મુગટ આપીશ. 

૧૧૫પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આ વાતો સાંભળે છે, તે આત્મા, 
મંડળીઓને જે કહે છે તે સાંભળે. જે વ્યકિત વિજય 
પ્રાપ્ત કરે છે તેને બીજા મૃત્યુનું નુકશાન થશે નહિ. 

પર્ગામનમાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 
૧રપર્ગામનમાંની મંડળીના દૂતને આ લખ કૅ: 

“જેની પાસે બેધારી પાણીદાર તલવાર છે, તે આ 
હકીકત તમને કહે છે. *3તું કયાં વસે છે તે હું જાણું છું. 
તું જયાં શેતાનની પોતાની ગાદી છે ત્યાં રહે છે, પણ 
મને તો તું વિશ્વાસુ છે. અંતિપાસના સમય દરમિયાન 
પણ તેં મારામાં વિશ્રાસ હોવા વિષેની ના પાડી નહિ. 
અંતિપાસ મારો વિશ્વાસુ સાક્ષી હતો જેને તમારા શહેરમાં 
મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. જયાં શેતાન રહે છે તે 
તમારું શહેર છે. 

૧૪“છતાં પણ મારી પાસે તારી વિરુદ્ધ થોડી એક 
વાતો છે: તારી સાથે કેટલાક લોકો છે. જે બલામના 
બોધને અનુસરે છે. બલામે બાલાકને શીખવ્યું કે 
ઈઝરાએલના લોકોને પાપ કરતાં શીખવે, તે લોકોએ 
મૂર્તિઓના નૈવેદ ખાઈને અને વ્યભિચાર કરીને પાપ 
કર્યું, ૧પત્મારા સમૂહમા પણ આવું જ છે. તમારી પાસે 
એવા લોકો છે, જે નિકલાયતીઓના બોધને અનુસરે 
છે. 'ધેથી પસ્તાવો કરો. જો તમે પસ્તાવો નહિ કરો તો, 
હું તમારી પાસે જલદી આવીશ અને તે લોકોની સામે 
મારા મુખમાંથી નીકળતી તલવાર વડે લડીશ. 

૧૬"પ્રત્યેક વ્યકિત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે 
આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે સાંભળવું જોઈએ! 

“પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને હું ગુપ્ત 
રાખેલ માનના આપીશ. વળી હું તેને શ્વેત પથ્થર આપીશ. 


ષ્ડ 


આ પથ્થર પર એક નવું નામ લખેલું છે, જે નવા 


પ્રકટીકરણ ર:૧૮-૩:૯ 


નામને કોઈ વ્યકિત જાણતી નથી. ફકંત જે વ્યકિત તે 
પથ્થર પ્રાપ્ત કરશે તે જ તે નવું નામ જાણશે. 


થુવાતિરામાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 

૧થુવાતિરામાંની મંડળીના દૂતને આ લખ કૅ: 

“દેવનો પુત્ર એક છે જેની આંખો અગ્નિની જવાળા 
જેવી છે. અને જેના પગ ચળકતા પિત્તળના જેવા છે, તે 
તમને જે કહે છે તે આ છે. ૧“તું જે કરે છે તે હું જાણું 
છું. હું તારો પ્રેમ, તારો વિશ્વાસ, તારી સેવા અને તારી 
ધીરજને જાણું છું. તેં પ્રથમ જે કર્યું તેનાથી હમણાં તે 
વધારે કર્યું છે તે પણ હું જાણું છું. ૨૦છતાં પણ મારે તારી 
વિરુદ્ધ આટલું છે કૅ; તું ઈઝબેલ નામની સ્રીને તેની 
ઈચ્છા મુજબ કરવા દે છે. તે કહે છે કૅ તે એક પ્રબોધિકા 
છે. પણ તે મારા લોકોને તેના ઉપદેશ વડે ભમાવે છે. 
ઈઝબેલ મારા લોકોને વ્યભિચારનું પાપ કરવાને તથા 
મૂર્તિઓના નૈવેદ ખાવા માટે દોરે છે. ચમ તેને પસ્તાવો 
કરવા તથા પોતાના પાપમાંથી પાછા ફરવાનો સમય 
આપ્યો છે. પરંતુ તે પસ્તાવો કરવા ઈચ્છતી નથી. અને 
તેથી હું તેને પીડાની પથારીમાં પાડીશ. અને બધા લોકો 
જેઓ તેની સાથે વ્યભિચાર કરે છે તેઓ ખૂબ સહન 
કરશે. તે જે કંઈ કરે છે તેનાથી તેઓ અટકશે નહિ, તો 
હવે હું આ કરીશ. રગ્હું તેના છોકરાંને પણ મારી નાખીશ. 
પછી બધી જ મંડળીઓ જાણશે કૅ મન તથા અંત:કરણનો 
પારખનાર હું છું. અને હું તમારાંમાંના દરેકને તમે જે 
કામ કર્યું છે તેનો બદલો આપીશ. 

ચજપણ તમે બીજા લોકો જેઓ થુવાતિરામાં તેનાં 
બોધને અનુસર્યા નથી અને જેઓ શેતાનનાં ઉંડા મર્મોનો 
જે દાવો કરે છે, તેને જેઓ શીખ્યા નથી તે તમોને હું 
આ કહું છું કૅ: હું તમારા પર બીજો બોજો મૂકતો નથી. 
ચપકુકુત હું આવું નહિ ત્યાં સુધી તમારી પાસે જે છે તેને 
વળગી રહો. 

ચ્ઘ્ષ્પ્રત્યેક વ્યકિત જે વિજય મેળવે છે અને હું ઈચ્છું 
છું તે કામો અંત સુધી ચાલુ રાખે છે તેને હું અધિકાર 
આપીશ. હું તે વ્યક્તિને રાષ્ટો પર અધિકાર આપીશ: 


૨9 'લોખંડના દંડથી તે તેઓ પર શાસન કરશે. 
માટીનાં વાસણની જેમ તેમના તે ટૂકડે ટૂકડા 
કરશે.' 

ગઝતથ/સ. ર:૯ 


રઆ તે જ અધિકાર છે જે મેં મારા પિતા પાસેથી 
પ્રાપ્ત કયો છે. હું તે વ્યકિતને પ્રભાતનો તારો પણ 


ડ૩્ડર 


આપીશ. ચ્€પ્રત્યેક વ્યકિત જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે 
આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે સાંભળવું જોઈએ. 


સાર્દિસમાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 

“સાર્દિસમાંની મંડળીના દૂતને આ લખ કે: "તે 
૩ એક કૅ જેની પાસે સાત આત્મા અને સાત તારા 
છે તે તમને આ વાતો કહે છે. તું જે કામો કરે છે તે હું 
જાણું છું. લોકો કહે છે કૅ તું જીવે છે. પણ તું ખરેખર 
મૃત્યુ પામેલ છે. ચ્જાગ્ૃત થા! હજુ જયારે તારે કંઈક 
છોડવાનું હોય તો તારી જાતને વધારે મજબૂત બનાવ. 
તે સંપૂર્ણ રીતે મૃત્યુ પામે તે પહેલા તારી જાતને વધુ 
મજબૂત બનાવ. મેં શોધ્યું છે કૅ તું જે કામો કરે છે તે 
મારા દેવ માટે સંપૂર્ણ થયેલાં નથી. તેથી તને જે મળ્યું 
છે અને તેં જે સાંભળ્યું છે, તેને યાદ કર અને તેને 
અનુસર. ને પસ્તાવો કર. તારે જાગૃત થવું જોઈએ. 
અથવા હું તારી પાસે આવીશ અને તને ચોરની જેમ 
નવાઈ પમાડીશ. હું કયારે આવીશ તે તને માલૂમ પડશે 
નહિ. *પણ તારા સમૂહમાં સાર્દિસમાં તારી પાસે થોડા 
લોકો છે જેઓએ તેમની જાતને શુદ્ધ રાખી છે. તે લોકો 
મારી સાથે ફરશે. તેઓ ઊજળાં વસો પહેરશે કારણકૅ 
તેઓ લાયક છે. પપ્રત્યેક વ્યકિત જે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે 
તેને આ લોકોની જેમ ઊજળાં વસ્રો પહેરાવવામાં આવશે. 
હું તે વ્યક્તિનું નામ જીવનના પુસ્તકમાંથી કાઢી નાખીશ 
નહિ. હું મારા પિતા અને તેના દૂતોની આગળ કહીશ કૅ 
તે વ્યક્તિ મારી છે. ઘપ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આ વાતો સાંભળે 
છે તેણે આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે સાંભળવું 
જોઈએ. 


ફ્લાદેલ્ફિયામાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 

*"[ફેલાદેલ્ફિયામાંની મંડળીના દૂતને આ લખ કે: 

“જે એક પવિત્ર અને સત્ય છે તે તમને આ શબ્દો 
કહે છે. તેની પાસે દાઉદની ચાવી છે. જયારે તે કંઈક 
ઉઘાડે છે, તે બંધ થઈ શકતું નથી. અને જયારે તે કંઈક 
બંધ કરે છે, તે ઉઘાડી શકાતુ નથી. વ્તુ જે કામો કરે છે 
તે હું જાણું છું. મેં તારી સમક્ષ બારણું ઉઘાડું મૂકયું છે. 
કૌઈ પણ વ્યકિત તેને બંધ કરી શકૅ તેમ નથી. હું જાણું 
છું કૅ તું અશકત છે. પરંતુ તું મારા ઉપદેશને અનુસર્યો 
છે. તું મારું નામ બોલતાં ડર્યો નથી. ધ્યાનથી સાંભળ! 
ત્યાં એક સભાસ્થાન છે જે શેતાનની માલિકીનું છે. તે 
લોકો એમ કહે છે કૅ તેઓ યહૂદીઓ છે. પણ તેઓ જૂઠા 
છે. તે લોકો સાચા યહૂદીઓ નથી. હું તેઓની પાસે 
એમ કરાવીશ કૅ તેઓ તારી આગળ આવીને તારા પગે 


૩૩૩ 


પડશે. તેઓ જાણશે કૅ તમે એવા લોકો છો જેમને મેં 
ચાલ્યા છે. '૦તું ધીરજથી મારી આજ્ઞાને અનુસયો છે, 
તેથી આખી પૃથ્વી પર આવનારી વિપત્તિના સમયમાં 
હું તને બચાવીશ. આ વિપત્તિ જે લોકો પૃથ્વી પર રહે 
છે તેમનું પરીક્ષણ કરશે. 

૧૧હું જલ્દી આવી રહયો છું, હમણાં તું જે રીતે જીવે 
છે તેને વળગી રહે. પછી કોઈ વ્યકિત તારો મુગટ લઈ 
લેશે નહિ. "જે વિજય પ્રાપ્ત કરશે તે વ્યકિત મારા 
દેવના મંદિરમાં સ્તંભ બનશે. જે વ્યકિત વિજય મેળવે 
છે તેને માટે હું તે કરીશ. તે વ્યકિત ફરીથી કદાપિ 
દેવના મંદિરને છોડશે નહિ. હું મારા દેવનું નામ તે 
વ્યકિત પર લખીશ. અને મારા દેવના શહેરનું નામ તે 
વ્યકિત પર લખીશ. તે શહેર એ નવું યરૂશાલેમ છે. તે 
શહેર મારા દેવની પાસેથી આકાશમાંથી નીચે ઊતરે છે. 
હું તે વ્યક્તિ પર મારું નવું નામ પણ લખીશ. 'પ્રત્યેક 
વ્યક્તિ જે આ વાતો સાંભળે છે તેણે, આત્મા મંડળીઓને 
જે કહે છે તે સાંભળવું જોઈએ. 


લાવદિકિયામાંની મંડળીને ઈસુનો પત્ર 
૧૪લાવદિકિયામાંની મંડળીના દૂતને લખ કૅ: 

“જે આમીન* છે તે તમને આ વાતો કહે છે. તે 
વિશ્રાસુ તથા સાચો સાક્ષી છે. દેવે જે બધું બનાવ્યું છે 
તેનો તે શાસક છે. તે જે કહે છે તે આ છે: 'પ્તું શું કરે છે 
તે હું જાણું છું. તું ગરમ કે ઠંડો નથી; હું ઈચ્છું છું કે તું 
ગરમ કે ઠંડો થાય! ૧*પણ તું માત્ર હૂંફાળો છે, નથી 
ગરમ કે નથી ઠંડો. તેથી હું મારા મુખમાંથી તને થૂંકી 
નાખીશ. ૧*વું કહે છે કૅ તું શ્રીમંત છે. તું વિચારે છે કે તું 
ધનવાન બન્યો છે અને તને કશાની જરૂર નથી. પણ 
તને ખબર નથી કૅ તું ખરેખર કંગાલ, બેહાલ, દરિદ્રી, 
આંધળો, અને નગ્ન છે. “હું તને સલાહ આપું છું કૅ તું 
મારી પાસેથી અગ્નિમાં શુદ્ધ કરેલું સોનું વેચાતું લે. પછી 
તું સાચો શ્રીમંત થઈ શકીશ. હું તને આ કહું છું. ઊજળાં 
વસો જે છે તે ખરીદ. પછી તું તારી શરમજનક નગ્રતાને 
ઢાંકી શકીશ. હું તને આંખોમાં આંજવાનું અંજન પણ 
ખરીદવાનું કહું છું. પછી તું ખરેખર જોઈ શકીશ. 

૧૯"હું જે લોકોને ચાહું છું તે સર્વને હું સુધારું છું 
અને શિક્ષા કરું છું. માટે તું ઉત્સાહી થા, પસ્તાવો કર. 
રહું અહી છું! હું બારણાં આગળ ઊભો રહીને ખખડાવું 
છું. જો કોઈ વ્યક્તિ મારી વાણી સાંભળે છે અને બારણું 





આમીન આમીન શબ્દનો અર્થ જે પરમ સત્ય છે તેને 
અનુરૂપ થવું તેમ થાય પરંતુ અહીં ઈસુના નામના રૂપે ઉલ્લેખ 
કયો છે. 


પ્રકટીકરણ ૩:૧૦-૪:૮ 


ઉઘાડે છે તો હું અંદર આવીશ અને તે વ્યક્તિ સાથે 
જમીશ અને તે મારી સાથે જમશે. 

અ"જે વ્યક્તિ વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તેને હું મારી સાથે 
મારા રાજયાસન પર બેસવા દઈશ. મારી સાથે પણ 
એમ જ હતું. મેં વિજય મેળવ્યો અને મારા બાપ સાથે 
તેના રાજયાસન પર બેઠેલો છું. ચ્સ્રત્યેક વ્યક્તિ જે 
વાતો સાંભળે છે. તેણે આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે 
સાંભળવું જોઈએ.” 


યોહાનને આકાશી દર્શન 
પછી મે જોયું, ત્યાં મારી આગળ આકાશમાં એકં 
દ્વાર ઉઘડેલું હતું. અને અગાઉ મને કહી હતી તે 

જ વાણી મેં સાભળી. તે વાણી રણશિંગડાના અવાજ 
જેવી હતી. તે વાણીએ કહ્યું, "અહીં ઉપર આવ, અને 
હવે પછી જે જે થવું જ જોઈએ તે હું તને બતાવીશ.” 
ચછી તે આત્માએ મારા પર કાબુ કરી લીધો. ત્યાં મારી 
આગળ આકાશમાં એક રાજયાસન હતું. રાજ્યાસન પર 
કોઈ એક માણસ બેઠેલો હતો. -તે રાજ્યાસન પર જે 
બેઠો હતો તે યાસપિસ અને લાલ કીમતી પથ્થર જેવો 
દેખાતો હતો. અને રાજ્યાસનની ચારે બાજુ લીલમ જેવું 
સ્વચ્છ રંગીન પ્રકાશનું એક મેઘધનુષ્ય હતું. 
૪રાજ્યાસનની આસપાસ બીજાં ર૪ રાજ્યાસનો હતા. 
તે ર૪ રાજ્યાસનો પર ર૪ વડીલો બેઠા હતા. તે વડીલોએ 
ઊજળાં વસો પહેર્યા હતા. અને તેઓના માથા પર 
સોનાના મુગટ હતા. પરાજયાસનમાંથી વીજળીઓ અને 
ગર્જનાઓ અને વાણીઓ આવી. રાજયાસનની આગળ 
અગ્રિના સાત દીવાઓ સળગતા હતા. આ દીવાઓ દેવના 
સાત આત્મા છે. ધ્ત્યાં રાજયાસનની આગળ કાચના 
સમુદ્ર જેવું કાંઈક હતું. તે સ્ફટીકના જેવું સ્વચ્છ હતું. 

રાજ્યાસનની સામે અને તેની દરેક બાજુએ ત્યાં 
ચાર જીવતાં પ્રાણીઓ હતાં. આ જીવતાં પ્રાણીઓને 
તેમની બધી બાજુએ આગળ પાછળ આંખો હતી. *પહેલું 
જીવતું પ્રાણી સિંહ જેવું હતું. બીજું એક વાછરડાના 
જેવું હતું. ત્રીજાને મનુષ્ય જેવું મુખ હતું. ચોથું ઊડતા 
ગરુડના જેવું હતું. આ ચાર જીવતાં પ્રાણીઓને છ છ 
પાંખો હતી. અને આ બધાં જીવતાં પ્રાણીઓ અંદર 
અને બહાર બધી બાજુએ આંખોથી ભરપૂર હતાં. આ 
જીવતાં ચાર પ્રાણીઓ દિવસ અને રાત કદી આ રીતે 
કહેતા વિસામો લેતાં નથી: 

“પવિત્ર, પવિત્ર, પવિત્ર, પ્રભુ દેવ, 

સર્વશક્તિમાન. જે હંમેશા હતો, જે છે, અને જે 

આવનાર છે.” 


પ્રકટીકરણ ૪:૯-૬:૪ 


૯જે રાજ્યાસન પર બેઠેલો છે તેને આ જીવતાં 
પ્રાણીઓ મહિમા આપશે અને સ્તુતિ ગાશે. તે એક છે 
જે સદાસર્વકાળ જીવંત છે. અને જ્યારે તે જીવતાં 
પ્રાણીઓ આ કરે છે. ૧૦ત્યારે ર૪ વડીલો* જે રાજ્યાસન 
પર બેસે છે તેને પગે પડશે. જે સદાસર્વકાળ જીવંત છે 
તેની વડીલો આરાધના કરે છે. તે વડીલો રાજ્યાસન 
આગળ પોતાના મુગટો મૂકી દઈને કહેશે કે: 


૧ “અમારા પ્રભુ અને દેવ! તું મહિમા, માન તથા 
સામર્થ્ય પામવાને યોગ્ય છે. કારણ કૅ તેં સર્વને 
ઉત્પન્ન કર્યા, અને તારી ઈચ્છાથી તેઓ હતાં, 
ને ઉત્પન્ન થયાં.” 


પછી રાજ્યાસન પર જે બેઠા હતા તે એકના જમણા 
પ હાથમાં મેં એક ઓળિયું* જોયું, ઓળિયાની બંને 
બાજુએ લખાણ હતું. ઓળિયું સાત મુદ્રાઓથી મુદ્રિત 
રાખવામાં આવ્યું હતું. અને મેં એક શક્તિશાળી દૂતને 
જોયો. તે દૂતે મોટા સાદે કહ્યું કે, "આ ઓળિયું ઉઘાડવાને 
અને તેની મુદ્રાઓ તોડવાને કોણ સમર્થ છે?” ગપરંતુ 
આકાશમાં કૅ પૃથ્વી પર કૅ પૃથ્વી નીચે ત્યાં એવું કોઈ ન 
મળ્યું કે જે તે ઓળિયું ઉઘાડવા કૅ તેની અંદરની બાજુએ 
જોવા સમર્થ હોય. *હું ખૂબ ખૂબ રડ્યો કારણ કૅ તે 
ઓળિયું ઉઘાડવાને કૅ તેમાં જોવાને કોઈ યોગ્ય હતું 
નહિ. પપરંતુ વડીલોમાંના એકૅ મને કહ્યું કે, "રડીશ 
નહિ! યહૂદાના કુટુંબના સમૂહમાંથી તે સિંહે (ખ્રિસ્તે) 
વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. તે દાઉદનો વંશજ છે. તે ઓળિયું 
તથા તેની સાત મુદ્રાઓને ખોલવાને શક્તિમાન છે.” 
ધપછી રાજયાસનની સમક્ષ ચાર જીવતાં પ્રાણીઓની 
વચમાં મેં એક હલવાનને ઊભું રહેલું જોયું. જેની 
આજુબાજુ વડીલો પણ હતા. તે હલવાન મારી નંખાયેલા 
જેવું હલવાન લાગતું હતું. તેને સાત શિંગડા તથા સાત 
આંખો હતી. આ દેવના સાત આત્મા છે જેઓને આખી 
પૃથ્વી પર મોકલવામાં આવ્યા છે. શતે હલવાન આવ્યું 
અને રાજયાસન પર બેઠેલા એકના જમણા હાથમાંથી 
તે ઓળિયું લીધું. “હલવાને ઓળિયું લીધા પછી તે ચાર 
જીવતાં પ્રાણીઓ અને ર૪ વડીલો હલવાનની આગળ 
પગે પડ્યાં. તેમાંના દરેકની પાસે વીણા હતી. તેઓએ 
ધૂપથી ભરેલા સોનાના પ્યાલા પણ પકડ્યા હતા. આ 





વડીલો દેવના સંતોના મહાન આગેવાનો હતા. તેઓ કંદાચ 
બાર યહૂદી કૂળોના આગેવાનો હતા, તથા ઈસુના બાર પ્રેરિતો 
હતા. 


ઓળિયું લખવા માટે વપરાતું લાંબુ લપેટેલું પેપર કૅ ચામડું. 


૩૩૪ 


ધૂપના પ્યાલા દેવના પવિત્ર લોકોની પ્રાર્થનાઓ છે. 
૯અને તે બધાએ હલવાન પાસે એક નવું ગીત ગાયું: 


“તું ઓળિયું લેવાને તથા તેની મુદ્રાને ખોલવાને 
યોગ્ય છે, કારણ કે તને મારી નાખવામાં આવ્યો 
હતો. અને તેં તારા લોહીથી દેવને માટે સર્વ 
કૂળોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશોના લોકોને 
ખરીધા છે. 

૧૦ અમારા દેવ માટે તેં લોકોને રાજ્ય બનાવ્યા છે, 
અને આ લોકોને અમારા દેવને સારુ યાજકો 
બનાવ્યા છે. અને તેઓ પૃથ્વી પર રાજ કરશે.” 


૧પ૫છી મેં જોયું અને મેં ઘણા દૂતોની વાણી સાંભળી. 
તે દૂતો રાજ્યાસનની, તે જીવતાં ચાર પ્રાણીઓની, અને 
વડીલોની આજુબાજુ હતા. ત્યાં હજારો દૂતો હતા-અને 
તે લાખો લાખ અને હજારોહજારની સંખ્યામાં હતા. 
૧સે દૂતોએ મોટા સાદે કહ્યું કે: 


“જે હલવાનને મારી નાખવામાં આવ્યું હતું તે 
પરાક્રમ, સંપત્તિ, શાણપણ અને શકિત, માન, 
મહિમા મેળવવા તથા સ્તુતિને યોગ્ય છે!” 


૧ગ૫છી મે પ્રત્યેક જીવતાં પ્રાણી કે જે આકાશમાં, 
અને પૃથ્વી પર અને પૃથ્વીની નીચે અને સમુદ્રમાં છે 
તેમને સાંભળ્યાં. મેં આ બધી જગ્યાઓએ દરેક વાતો 
સાંભળી. મેં તેમને બધાને કહેતાં સાંભળ્યા કે: 


“જે રાજ્યાસન પર બેઠેલો છે તેને તથા હલવાનને 
સ્તુતિ, માન અને મહિમા તથા સત્તા સદાસર્વકાળ 
હો!” 


૧૪તે ચારે જીવતા પ્રાણીઓએ કહ્યું; “આમીન!” અને 
વડીલોએ પગે પડીને આરાધના કરી. 
જ્યારે હલવાને તે સાત મુદ્રામાંની પહેલી ઉઘાડી 
ત્યારે મેં જોયું. મેં ચાર જીવંત પ્રાણીઓમાંના એકને 
ગર્જના જેવા અવાજથી બોલતા સાંભળ્યું. તેણે કહ્યું કે, 
“આવ!” સમે જોયું તો ત્યાં મારી આગળ એક સફેદ ઘોડો 
હતો. ઘોડા પરના સવાર પાસે એક ધનુષ્ય હતું; તે 
સવારને એક મુગટ આપવામાં આવ્યો હતો. તે ફરીથી 
વિજય મેળવવા જતો હોય તે રીતે સવાર થઈને નીકળ્યો. 
“ડલવાને બીજી મુદ્રા ઉઘાડી. પછી મેં બીજા જીવતા 
પ્રાણીને કહેતાં સાંભળ્યું કે. “આવ!” પછી બીજો એક 


૩૩૫ 


ઘોડો બહાર આવ્યો. આ એક લાલ ઘોડો હતો. તે ઘોડા 
પર જે સવાર હતો તેને પૃથ્વી પરથી શાંતિ લઈ લેવાની 
સત્તા આપવામાં આવી હતી. લોકો એકબીજાને મારી 
નાખે તેવી તેને સત્તા આપવામાં આવી હતી. આ સવારને 
એક મોટી તલવાર આપવામાં આવી હતી. 

પહલવાને ત્રીજી મુદ્રા ઉઘાડી. પછી મેં ત્રીજા જીવતા 
પ્રાણીને કહેતા સાંભળ્યું કે, "આવ!” મેં જોયું, અને ત્યાં 
મારી આગળ એક કાળો ઘોડો હતો. ઘોડા પર બેઠેલા 
સવાર પાસે તેના હાથમાં ત્રાજવાંની જોડ હતી. ધ્પછી 
મેં કંઈક વાણીના જેવો અવાજ સાંભળ્યો. જ્યાં ચાર 
જીવતાં પ્રાણીઓ હતાં ત્યાંથી તે વાણી આવી. તે વાણીએ 
કહ્યું કે, "એક દિવસના વેતનમાં અડધો કિલો ઘઉં, 
અને એક દિવસના વેતનમાં દોઢ કિલો જવ, પણ તેલ 
કૅ દ્રાક્ષારસને તું વેડફીશ નહિ!” 

*હલવાને ચોથી મુદ્રા ઉઘાડી. પછી મેં ચોથા જીવતાં 
પ્રાણીની વાણી સાંભળી કૅ, “આવ!” “મેં જોયું તો ત્યાં 
મારી આગળ એક ફિક્કા રંગનો ઘોડો હતો. ઘોડા પરના 
સવારનુ નામ મરણ હતું. હાદેસ તેની પાછળ પાછળ 
આવતું હતું. તેઓને પૃથ્વીના ચોથા હિસ્સા પર અધિકાર 
આપવામાં આવ્યો હતો. તેઓને તલવારથી, દુકાળથી, 
રોગચાળાથી, અને પૃથ્વીના જંગલી પશુઓથી લોકોને 
મારી નાખવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો હતો. 

લ્તે હલવાને પાંચમી મુદ્રા ઉઘાડી. પછી મેં કૅટલાક 
આત્માઓને વેદી નીચે જોયા. તે એ લોકોના આત્માઓ 
હતા જેઓ દેવના સંદેશને વફાદાર હતા. તથા જે સત્ય 
તેઓને પ્રાપ્ત થયું હતું, તેમાં તેઓ વિશ્વાસુ હતા તેથી 
તેઓને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. 19આ 
આત્માઓએ મોટા સાદે પોકાર કર્યો કૅ, "ઓ, પવિત્ર 
અને સત્ય પ્રભુ. તું ક્યાં સુધી ઈન્સાફ કરવાનું તથા 
પૃથ્વી પરનાં રહેનારાંઓની પાસેથી અમારા રક્તનો 
બદલો લેવાનું મુલત્વી રાખીશ?” 'તેઓમાંના દરેક 
આત્માને શ્રેત ઝભ્ભો આપવામાં આવ્યો. તે 
આત્માઓને જ્યાં સુધી આ બધા લોકોને મારી નાખવાનું 
પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવા કહ્યું. તમારા સાથી 
સેવકો તથા તમારા ભાઈઓ, જેઓ તમારી પેઠે માર્યા 
જવાના છે. તેઓની સંખ્યા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી 
હજુ વિસામો લો. 

૧જઘારે તે હલવાને છઠ્ઠી મુદ્રા તોડી પછી મેં જોયું. 
તો ત્યાં મોટો ધરતીકંપ થયો હતો. વાળમાંથી બનાવેલા 
કાળા કામળા જેવો સૂર્ય કાળો બની ગયો. આખો ચંદ્ર 
લોહી જેવો લાલ થઈ ગયો. *ગજેમ ભારે તોફાની પવનથી 
અંજીરના કૌમળ ફળો તૂટી પડે છે, તેમ આકાશમાંના 


પ્રકટીકરણ ૬:૫-૭:૮ 


તારાઓ પૃથ્વી પર પડ્યા. '**આકાશના ભાગલા પડ્યા 
હંતા. તે ઓળિયાની પેઠે વીંટાઈ ગયું. અને દરેક પહાડ, 
અને ટાપુને તેની જગ્યાએથી ખસેડવામાં આવ્યા. 

૧પપછી બધા લોકો ગુફાઓમાં અને ખડકોની પાછળ 
છુપાઈ ગયા. ત્યાં જગતના રાજાઓ, શાસકો, 
સેનાપતિઓ, ધનવાન લોકો તથા પરાક્રમી લોકો હતા. 
દરેક વ્યક્તિ ગુલામ કૅ સ્વતંત્ર સંતાઈ ગયા. 'ધતે લોકોએ 
પહાડો અને ખડકોને કહ્યું કે; “અમારા પર પડો, 
રાજ્યાસન પર બેઠેલાની નજર આગળથી તથા 
હલવાનના કોપથી અમને છુપાવી દો! *કારણ કૅ 
તેઓના મહાન કોપનો દિવસ આવ્યો છે. તેની સામે 
કોઈ વ્યક્તિ ઊભો રહી શકશે નહિ. ” 


ઈઝરાએલના ૧,૪૪,૦૦૦ લોકો મુદ્રિત 

આબતન્યા પછી મેં ચાર દૂતોને પૃથ્વીના ચાર 

ખૂણા પર ઊભા રહેલા જોયા. તે દૂતોએ પૃથ્વી 
પર કૅ સમુદ્ર પર કૅ કોઈ વૃક્ષ પર પવન ન વાય માટે 
ચાર વાયુઓને અટકાવી રાખ્યા હતા. ચ્પછી મેં બીજા 
એક દૂતને પૂર્વમાંથી આવતા જોયો. તે દૂત પાસે જીવતા 
દેવની મુદ્રા હતી. તે દૂતે મોટા સાદે બીજા ચાર દૂતોને 
બોલાવ્યા. આ તે ચાર દૂતો હતા જેમને દેવે પૃથ્વી અને 
સમુદ્રને ઉપદ્રવ કરવાની સત્તા આપી હતી. તે દૂતે ચાર 
દૂતોને કહ્યું કે, “જ્યાં સુધી આપણા દેવના સેવકોને 
અમે મુદ્રિત ન કરી રહીએ. ત્યાં સુધી તમે પૃથ્વીને 
અથવા સમુદ્રને અથવા વૃક્ષોને નુક્સાન કરશો નહિ. 
આપણે તેઓના કપાળ પર મુદ્રા અંકિત કરવાની છે.” 
કેટલા લોકોને મુદ્રિત કરવાના છે તેની સંખ્યા પછી મેં 
સાંભળી; ઈઝરાએલના પુત્રોનાં સર્વ કુળોમાંના 
૧,૪૪,૦૦૦ મુદ્રિત થયા. 


પ યહૂદાના કુળમાંથી ૧ર,૦૦૦ 
રૂબેનના કુળમાંથી ૧ર,૦૦૦ 
ગાદના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 

૬ આશેરના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 
નફતાલીના કુળમાંથી ૧ર,૦૦૦ 
મનાશ્શાના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 

9 શિમયોનના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 
લેવીના કુળમાંથી ૧ર,૦૦૦ 
ઈસ્સાખારના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 

૮ ઝબુલોનના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 
યૂસફના કુળમાંથી ૧૨,૦૦૦ 
અને બિન્યામીનના કુળમાંથી ૧ર,૦૦૦ 


પ્રકટીકરણ ૭:૯-૯:૧ 


મોટો સમૂદાય 

લ્પછી મેં જોયું, તો ત્યાં ઘણા, ઘણા લોકો હતા. ત્યાં 
એટલા બધા લોકો હતા કૅ કોઈ વ્યક્તિ તે બધાને ગણી 
શકૅ નહિ. તેઓ પૃથ્વી પરના સર્વ દેશોમાંથી લોકોની 
જાતિમાંથી, અને ભાષાના હતા આ લોકો રાજ્યાસન 
તથા હલવાન (ઈસુ) ની આગળ ઊભા હતા. તે બધાએ 
શ્વેત ઝભ્ભા પહેર્યા હતા અને તેઓના હાથમાં ખજૂરીની 
ડાળીઓ હતી. ૧બતેઓએ મોટે સાદે પોકાર કર્યો કે, 
“આપણો દેવ જે રાજ્યાસન પર બેસે છે તેનો અને 
હલવાનનો વિજય થાઓ.” ઉત્યાં વડીલો અને ચાર 
જીવતા પ્રાણીઓ હતા. બધા જ દૂતો તેમની આજુબાજુ 
અને રાજ્યાસનની આજુબાજુ ઊભા હતા, તે દૂતોએ 
રાજ્યાસન આગળ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને દેવની 
આરાધના કરી. ૧તતેઓએ કહ્યું કે, “આમીન! અમારા 
દેવને ધન્યવાદ તથા મહિમા તથા જ્ઞાન તથા 
આભાસસ્તુતિ તથા માન તથા પરાક્રમ તથા સામર્થ્ય 
સદાસર્વકાળ હો. આમીન!” 

૧ગ૫છી વડીલોમાંના એકૅ મને પૂછયું કે, “આ શ્વેત 
ઝભ્ભાવાળા લોકો કોણ છે? તેઓ ક્યાંથી આવ્યા છે?” 

૧૪મેં કહ્યું કે, “સાહેબ, તેઓ કોણ છે તે તમે જાણો 
છો.” અને તે વડીલે કહ્યું કે, “જેઓ મોટી આફતમાંથી 
પસાર થયા તે આ લોકો છે. તેઓએ હલવાનના રક્તથી 
તેમના ઝભ્ભા ધોયા છે. હવે તેઓ ઊજળાં અને સ્વચ્છ 
છે. “પતે માટે આ લોકો દેવના રાજ્યાસન આગળ છે. 
તેઓ મંદિરમાં રાતદિવસ દેવની આરાધના કરે છે અને 
તે એક જે રાજ્યાસન પર બેઠેલો છે તે તેઓનું રક્ષણ 
કરશે. “તેઓને ફરીથી કદી ભૂખ લાગશે નહિ, તેઓને 
ફરીથી કંદી તરસ લાગશે નહિ. સૂર્ય તેમને ઈજા કરશે 
નહિ, કોઈ પણ પ્રકારની ગરમી તેમને બાળશે નહિ. 
૧૭ર।જ્યાસનની મધ્યે જે હલવાન છે તે તેઓનો પાળક 
થશે. તે તેઓને જીવનજળનાં ઝરણાંઓ પાસે દોરી લઈ 
જશે. અને દેવ તેઓની આંખોમાંનાં બધા જ આંસુ 
લૂછી નાખશે.” 


સાતમી મુદ્રા 
જ્યારે હલવાને સાતમી મુદ્રા તોડી. ત્યારે ત્યાં 
આકાશમાં લગભગ અડધા કલાક સુધી શાંતિ 
હંતી. અને મે દેવ આગળ ઊભા રહેનારા તે સાત 
દૂતોને જોયા. તેઓને સાત રણશિંગડાં આપવામાં આવ્યા 
હતાં. 
૩યાર પછી બીજો એક દૂત વેદી પાસે આવ્યો અને 
ઊભો રલયો. આ દૂત પાસે સોનાની ધૂપદાની હતી. તે 


૩૩૬ 


દૂત પાસે દેવના સર્વ પવિત્ર લોકોની (વિશ્વાસુઓની) 
પ્રાર્થનાઓ સાથે અર્પણ કરવા માટે પૂરતું ધૂપદ્રવ્ય હતું. 
તે દૂતે રાજ્યાસનની આગળ સોનાની વેદી પર તે ધૂપદાની 
અર્પણ કરી. ”*દૂતના હાથમાંથી ધૂપની ધૂણી દેવના 
સંતોની પ્રાર્થનાઓ સાથે દેવની આગળ ઊચે ચડી. પપછી 
દૂતે ધૂપદાનીને વેદીના અગ્નિથી ભરી. તે દૂતે ધૂપદાની 
જમીન પર ફેંકી દીધી. પછી ત્યાં વીજળીઓના ચમકારા, 
ગર્જનાઓ અને વાણીઓ સાથે ધરતીકંપ થવા લાગ્યાં. 


તે સાત દૂતો તેમનાં રણશિંગડાં ફૂંકે છે 

ધપછી જેમની પાસે સાત રણશિંગડાં હતાં. તે સાત 
દૂતો તેમનાં રણશિંગડાં વગાડવા માટે તૈયાર થયા. 

પ્રથમ દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડ્યું. પછી રક્તમિશ્રિત 
કરા તથા અગ્નિ પૃથ્વી પર ફેંકવામાં આવ્યાં; અને પૃથ્વીનો 
ત્રીજો ભાગ, વૃક્ષોનો ત્રીજો ભાગ અને બધું જ લીલું 
ઘાસ બળી ગયું. 

“બીજા દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડ્યું પછી મોટી આગથી 
સળગતા પહાડ જેવું કંઈક સમુદ્રમાં ફેંકવામાં આવ્યું. 
અને સમુદ્રનો ત્રીજો ભાગ લોહી થઈ ગયો. ૯જેથી 
સમુદ્રમાંનાં જીવતાં પ્રાણીઓનો ત્રીજો ભાગ મૃત્યુ પામ્યો; 
અને વહાણોનો ત્રીજો ભાગ નાશ પામ્યો. 

૧૦તે પછી ત્રીજા દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડ્યું. પછી 
એક મોટો તારો સળગતા દીવાની જેમ આકાશમાંથી 
પડ્યો. તે તારો ત્રીજા ભાગની નદીઓ પર અને પાણીનાં 
ઝરણાંઓ પર પડ્યો. 'ે તારાનું નામ કડવાદોના * છે; 
અને સમગ્ર પાણીનો ત્રીજો ભાગ કડવો બન્યો. ઘણા 
લોકો તે કડવું પાણી પીવાથી મૃત્યુ પામ્યા. 

૧સતે ચોથા દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડ્યું. પછી સૂર્યનાં 
ત્રીજા ભાગ પર અને ચંદ્રના ત્રીજા ભાગ પર તથા 
તારાઓના ત્રીજા ભાગ પર પ્રહાર થયો, તેથી તેઓનો 
ત્રીજો ભાગ અંધકારરૂપ થાય. દિવસ અને રાતનો ત્રીજો 
ભાગ પ્રકાશરહિત થાય. 

૧%વયારે મેં જોયું તો અંતરિક્ષમાં ઊંચે ઊડતાં એક 
ગરૂડને સાંભળ્યું, તે ગરૂડે મોટે સાદે કલ્યું કે, "અફસોસ! 
અફસોસ! પૃથ્વી પર રહેનારા લોકોને માટે અફસોસ! 
બીજા ત્રણ દૂતો વગાડશે અને તેઓનાં રણશિંગડાંના 
અવાજ પછી આફતો આવશે.” 

તે પાંચમા દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડયું. પછી 
ક મેં આકાશમાંથી એક તારાને પૃથ્વી પર પડેલો 
જોયો. તે તારાને અતિ ઊંડા ખાડાની કૂચી આપવામાં 





કંડવાદોના બહુ જ કડવા છોડનું નામ, અહીં ગહેરા શોકના 
પ્રતિકરૂપે વાપર્યું છ. 


૩૩૭ 


આવી હતી. જે નીચે અસીમ ઊંડાઈ તરફ દોરે છે. 
ચપછી તે તારાએ અસીમ ઊંડાઈ તરફ દોરતા ખાડાને 
ઉઘાડયો. તે ખાડામાંથી મોટી ભટ્ટીના ધુમાડા જેવો 
ધુમાડો નીકળ્યો; ખાડામાંથી નીકળતા ધુમાડાને કારણે 
સૂર્ય અને આકાશમાં અંધારાં થયાં. પછી ધુમાડામાંથી 
તીડો નીકળીને પૃથ્વી પર આવ્યાં. તેઓને વીછુઓ જેવી 
ડંખ મારવાની શકિત આપવામાં આવી હતી. *તીડોને 
પૃથ્વી પરના ઘાસને કૅ કોઈ છોડને કે વૃક્ષને નુકસાન 
નહિ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. ફકત જે લોકોની 
પાસે તેમના કપાળ પર દેવની મુદ્રા ન હોય એ લોકોને 
જ ઈજા કરવાની હતી. પઆ તીડોને લોકોને પાંચ મહીના 
સુધી પીડા આપવાની શકિત આપવામાં આવી હતી. 
પરંતુ તીડોને લોકોને મારી નાખવાની શકિત આપવામાં 
આવી નહોતી. અને પીડા જે લોકોએ અનુભવી તે 
વીછુ વ્યક્તિને કરડે અને જે પીડા થાય તેવી હતી. ઇતે 
દિવસો દરમિયાન લોકો મરવાનો રસ્તો શોધશે પણ 
તેઓને તે જડશે નહિ, અને તેઓ મરવાની બહું ઈચ્છા 
રાખશે, પણ મરણ તેઓની પાસેથી નાસી જશે. 

તે તીડો યુધ્ધ માટે તૈયાર કરેલા ઘોડાઓનાજેવા 
હંતા. તેઓનાં માથાં પર તેઓએ સોનાના મુગટો જેવી 
વસ્તુઓ પહેરી હતી. તેઓના મુખ માણસોના મુખ 
જેવાં હતાં. “તેઓના કૅશ સ્રીઓના કૅશ જેવા દેખાતા 
હતા. તેઓના દાંતો સિંહના દાંતો જેવા હતા. “તેઓની 
છાતીઓ લોખંડના બખતર જેવી દેખાતી. તેઓની 
પાંખોનો અવાજ લડાઈમાં દોડતા ઘણા ઘોડા અને રથોના 
ગડગડાટ જેવો હતો. ૧૦તીડોને વીંછુઓના ડંખ જેવી, 
ડંખવાળી પૂંછડીઓ હતી, તેઓની પૂંછડીઓમાં પાંચ 
મહિના સુધી લોકોને પીડા આપવાની શક્તિ હતી. 
૧તીડોને તેઓનો એક રાજા છે. તે રાજા અસીમ ઊડાણની 
ખાઈનો દૂત છે. હિબ્રૂ ભાષામાં તેનું નામ અબદ્દોન* 
છે, ગ્રીક ભાષામાં તેનું નામ અપોલ્યોન (સંહારક) છે. 

૧પ્રથમ મહાન મુસીબત પૂરી થઈ ગઈ છે. હજુ 
પણ બે મહાન મુસીબતો છે જે આવનાર છે. 

૧3 છઠ્ઠા દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડ્યું. પછી દેવની 
આગળની સોનાની વેદીનાં રણશિંગડામાંથી મે એક વાણી 
સાંભળી. જતેણે જે છઠ્ઠા દૂતની પાસે રણશિંગડું હતું 
તેને કહ્યું કે, “મહા નદી યુફ્રેટિસ પર જે ચાર દૂતોને 
બાંધેલા છે તેઓને છોડી મૂક.” ૧પઆ ચાર દૂતોને આ 
વર્ષના આ મહિનાના આ દિવસના અને આ કલાકં 
માટે તૈયાર રાખેલા હતા. આ દૂતોને પૃથ્વી પરના ત્રીજા 





અબદ્દોન જૂના કરારમાં વિનાશના સ્થળ માટે વપરાએલું 
નામ (અયૂ. ર૬:૬; ગી.શા. ૮૮:૧૧). 


પ્રકટીકરણ ૯:ર-૧૦:૪ 


ભાગના લોકોને મારી નાખવા મુક્ત કરવામાં આવ્યાં. 
૧મેં સાંભળ્યું હતું તેઓના લશ્કરમાં ઘોડેસવારોની 
કૅટલીય ટુકડીઓ હતી. તેઓ ર૦૦,૦૦૦,૦૦૦ (વીસ 
કરોડ) હતા. ૧*મૅ મારા દર્શનમાં ઘોડાઓને તથા તેઓના 
પર બેઠેલા સવારોને જોયા. તેઓ આવા દેખાતા હતા; 
તેઓનાં બખતર અગ્નિ જેવાં રાતાં તથા જાંબુડા તથા 
ગંધક જેવાં પીળાં હતાં. તે ઘોડાઓનાં માથાં સિંહોનાં 
માથાંઓ જેવાં દેખાતાં હતાં. તે ઘોડાઓનાં મોંમાંથી 
અગ્નિ, ધુમાડો તથા ગંધક નીકળતા હતા. આ 
ઘોડાઓના મુખમાંથી બહાર નીકળતી ત્રણ ખરાબ 
વસ્તુઓ અગ્નિ, ધુમાડો તથા ગંધકથી પૃથ્વી પરના બધા 
લોકોના ત્રીજા ભાગને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. 
૧૯કારણ કૅ ઘોડાઓનું સામર્થ્ય તેના મોઢાંમાં અને 
પૂંછડીઓમાં છે. લોકોને ઈજા કરવા અને કરડવા માટે 
તેઓને સાપના જેવી પૂંછડીઓ અને પૂંછડીઓને માથાં 
હોય છે. 

ર૦પૃથ્વી પરના બીજા લોકોને આ ખરાબ વસ્તુઓથી 
મારી નાખવામાં આવ્યા નહિ. છતાં આ લોકોએ હજુ 
પણ પસ્તાવો કર્યો નથી. અને તેઓ પોતાના હાથની 
બનાવેલી કૃતિઓ તરફથી પાછા ફર્યા નહિ. તેઓએ 
ભૂતોની તથા સોનાચાંદી, પિત્તળ, પથ્થરની મૂર્તિઓ અને 
લાકડાની વસ્તુઓ જે જોવા કૅ સાંભળવા કૅ ચાલવા 
શક્તિમાન નથી, તેઓની પૂજા કરવાનું બંધ કર્યું નથી. 
*આ લોકોએ પસ્તાવો કર્યો નહિ. તેઓએ બીજા લોકોને 
મારી નાખવાનું બંધ કર્યું નથી. તેઓએ તેમની દુષ્ટ 
જાદુક્રિયા, પોતાના વ્યભિચારનાં પાપો અને પોતાની 
ચોરીઓ વિષે પસ્તાવો કર્યો નહિ. 


દૂત અને નાનું ઓળિયું 

પછી મેં બીજા એકં શક્તિશાળી દૂતને 
૧૦ આકાશમાંથી નીચે ઊતરતો જોયો. તે 
વાદળાથી વેષ્ટિત હતો. તેના માથા પર મેઘધનુષ્ય હતું. 
તે દૂતનું મૉ સૂર્યના જેવું હતું. અને તેના પગો અગ્નિના 
સ્તંભો જેવા હતા. ચૂતે એક નાનું ઓળિયું રાખ્યું હતું. 
તે ઓળિયું તેના હાથમાં ખુલ્લું હતું. તે દૂતે તેનો જમણો 
પગ દરિયા પર અને તેનો ડાબો પગ ભૂમિ પર મૂકયો; 
ડવ દૂતે મોટા સાદે સિંહની ગર્જનાની જેમ પોકાર કર્યો, 
દૂતના પોકાર પછી સાત ગર્જના બોલી. “તે સાત ગર્જના 
જે બોલી તે લખવાનું મેં શરૂ કર્યુ, પણ પછી મેં 
આકાશમાંથી વાણી સાંભળી. તે વાણીએ કહ્યું કે, “તે 
સાત ગર્જનાએ જે કહ્યું તે લખીશ નહિ. તે વસ્તુઓ ને 
ગુપ્ત રાખ.” 


પ્રકટીકરણ ૧૦:૫-૧૧:૧૫ 


પપછી મેં જે દૂતને જોયો તેણે સમુદ્ર પર અને જમીન 
પર ઊભા રહીને તેનો જમણો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો 
કર્યા. ધ્તે જે સર્વસદાકાળ જીવંત છે તેના અધિકારથી તે 
દૂતે પ્રતિજ્ઞા કરી. તે દેવ એક છે જેણે પૃથ્વી અને પૃથ્વી 
પર જે બધું છે તે અને આકાશ તથા તેમાં જે કંઈ છે તે, 
સમુદ્રો, તથા તેમાં જે બધું છે તેનું સર્જન કર્યું. તે દૂતે 
કહ્યું કે; "હવે વધારે વિલંબ થશે નહિ! *તે દિવસોમાં 
જયારે તે સાતમો દૂત તેનું રણશિંગડું વગાડવા માંડશે, 
ત્યારે દેવની ગુપ્ત યોજના પૂર્ણ થશે. આ યોજના એકં 
તે સુવાર્તા છે જે દેવે તેના સેવકો એટલે પ્રબોધકોને કહી 
હતી.” 

“પછી મેં ફરીથી આકાશમાંથી તે જ વાણી સાંભળી. 
તે વાણીએ મને કહ્યું કે, “જા અને દૂતના હાથમાંથી જે 
ખુલ્લું ઓળિયું છે તે લે. આ તે દૂત છે જે સમુદ્ર પર 
તથા જમીન પર ઉઊંભેલો છે.” 

લ્તેથી હું તે દૂત પાસે ગયો અને મને તે નાનું 
ઓળિયું આપવા કહ્યું. તે દૂતે મને કહ્યું કે, "આ ઓળિયું 
લે અને તેને ખા. તે તારા પેટમાં કડવું બનશે પણ તે 
તારા મોંમાં મધ જેવું મીઠું લાગશે.” ૧9તેથી મેં તે નાનું 
ઓળિયું દૂતના હાથમાંથી લીધું. મેં તે ઓળિયું ખાધું. 
મુખમાં તેનો સ્વાદ મધ જેવો મીઠો લગ્યો પણ મારા 
ખાધા પછી તે મારા પેટમાં કડવું લાગ્યું. "પછી મને 
કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "તારે ફરીથી ઘણી જાતિના 
લોકો, ઘણાં દેશો, ભાષાઓ અને રાજાઓ વિષે પ્રબોધ 
કરવો જોઈએ.” 


બે સાક્ષીઓ 
પછી મને ચાલવા માટેની લાકડી જેટલો 
૧૧ લાંબો એક માપદંડ આપવામાં આવ્યો. મને 
કહેવામાં આવ્યું કૅ, “જા અને દેવના મંદિરનું અને વેદીનું 
માપ લે, અને ત્યાં ઉપાસના કરનારા લોકોની ગણતરી 
કર. પણ મંદિરની બહારના આંગણાનું માપ લઈશ 
નહિ. તે એકલું છોડી દે. તે જે લોકો યહૂદી નથી તેઓને 
આપવામાં આવેલ છે. તેઓ ૪ર મહિના સુધી પવિત્ર 
શહેરને ખૂંદી વળશે. “અને હું મારા બે સાક્ષીઓને 
અધિકાર આપીશ અને તેઓ ૧,ર૬૦ દિવસ માટે પ્રબોધ 
કરશે. તેઓ શણના કપડાં પહેરશે.” ૪આ બે સાક્ષીઓ, 
જેતૂનનાં જે બે વૃક્ષ, તથા બે દીવીઓ જે પૃથ્વીના પ્રભુની 
સમક્ષ ઊભા રહે છે તે છે. પજો કોઈ વ્યકિત સાક્ષીઓને 
નુકશાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો તેઓનાં મુખોમાંથી 
આગ્રિ નીકળે છે અને તેઓના દુશ્મનોનો નાશ કરે છે. 
જો કોઈ વ્યકિત તેઓને ઈજા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો 


૩૩૮ 


આ રીતે તે મૃત્યુ પામશે. તેઓના પ્રબોધ કરવાના 
સમય દરમિયાન આ સાક્ષીઓને વરસાદને આકાશમાંથી 
વરસતો રોકવાની સત્તા છે. આ સાક્ષીઓને પાણીનું 
લોહી કરવાની સત્તા છે. તેઓને પૃથ્વી પર દરેક પ્રકારની 
વિપતિ મોકલવાની સત્તા છે. તેઓ જેટલી વખત ઈચ્છે 
તેટલી વખત આ કરી શકે છે. 

જયારે તે બે સાક્ષીઓ પોતાનો સંદેશ કહેવાનું પૂર્ણ 
કરશે, ત્યારે શ્રાપદ તેઓની વિરુદ્ધ લડશે. આ તે પ્રાણી 
છે જે અસીમ ઊંડી ખાઈમાંથી બહાર આવે છે. તે 
પ્રાણી તેઓને હરાવશે, અને તેઓને મારી નાખશે. “તે 
બે સાક્ષીઓના મૃતદેહો મોટા શહેરની શેરીમાં પડયાં 
રહેશે. આ શહેર સદોમ અને મિસર કહેવાય છે. તે 
શહેરનાં આ નામો હોવાનો વિશિષ્ઠ અર્થ છે. આ તે 
શહેર છે જયાં તેઓના પ્રભુને મારી નાખવામાં આવ્યો 
હંતો. “દરેક જાતિઓ, કુળો, ભાષાઓ અને દેશોમાંથી 
આવેલા લોકો બે સાક્ષીઓના મૃતદેહોને સાડા ત્રણ 
દિવસો સુધી જોશે. લોકો તેઓને દફનાવવાની ના પાડશે. 
૧% લોકો પૃથ્વી પર રહે છે, તેઓ ખુશ થશે. કારણકે 
આ બે મૃત્યુ પામેલ છે. તેઓ મિજબાનીઓ કરશે અને 
એકબીજાને ભેટ મોકલશે. તેઓ આ બધું કરશે કારણકૅ 
આ બે પ્રબોધકોએ જે લોકો પૃથ્વી પર રહે છે તેઓને 
ખૂબ દુ:ખ દીધું છે. 

૧૧રંતુ સાડા ત્રણ દિવસ પછી આ બંને પ્રબોધકોના 
શરીરમાં દેવ તરફથી જીવનનો શ્રાસ આવ્યો. તેઓ 
પોતાના પગો પર ઊભા થયા. જે બધા લોકોએ તેઓને 
જોયા તેઓ ભયભીત થયા. *પછી તે બે પ્રબોધકોએ 
આકાશમાંથી મોટા સાદે વાણીને પોતાને કહેતા સાંભળી 
કે; "અહીં ઉપર આવ!” અને તે બે પ્રબોધકો આકાશમાં 
ઊંચે એક વાદળમાં ગયા. તેઓનાં શત્રુઓએ તેઓને 
ચઢતાં જોયા. "તે જ સમયે ત્યાં એક મોટો ધરતીકંપ 
થયો. શહેરનો દશમો ભાગ નાશ પામ્યો. અને ૭,૦૦૦ 
લોકો ધરતીકંપમાં મૃત્યુ પામ્યા. જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા 
નહોતા તે ઘણા ગભરાયા હતા. તેઓએ આકાશના દેવને 
મહિમા આપ્યો . 

૧૪બીજી મોટી આપત્તિ પૂરી થઈ છે. હવે ત્રીજી 
મોટી આપત્તિ જલદીથી આવી રહી છે. 


સાતમું રણશિંગડું 
૧૫સાતમા દૂતે તેનું રણશિંગડું વગાડયું. પછી 
આકાશમાં મોટા સાદે વાણીઓ થઈ. વાણીઓએ 
કહ્યુ કે: 


૩૩૯ 


“આ જગતનું રાજય હવે આપણા પ્રભુ, અને 
તેના ખ્રિસ્તનું છે; તે સદાસર્વકાળ રાજ કરશે.” 


૧૧૫છી ર૪ વડીલોએ દેવની સમક્ષ નીચે નમીને 
દેવની આરાધના કરી. આ તે વડીલો છે જે દેવ સમક્ષ 
તેનાં રાજયાસન પર બેઠા છે. ૧થતે વડીલોએ કથ્યું કે: 


કરીએ છીએ. તું તે એક છે, જે છે અને જે હતો. 
હવે તેં મહાસામર્થ્ય ધારણ કર્યું છે 

રાજય સ્થાપન થયું છે! 

જગતના લોકો ગુસ્સે થયા હતા; પરંતુ હવે તારા 
ગુસ્સાનો સમય છે. હવે મૂએલાંનો ઈનસાફ 
કરવાનો સમય છે. તારા સેવકોને, તે પ્રબોધકોને 
તારા સંતો તથા નાના મોટા લોકોને જે તારા 
નામથી ડરનારા છે, તેઓને પ્રતિફળ આપવાનો 
સમય આવ્યો છે, જેઓ પૃથ્વીનો વિનાશ કરે છે 
તે લોકોનો વિનાશ કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો 
છે!” 


૧ 


હિ 


૧૯તયાર પછી આકાશમાં દેવનું મંદિર ઉઘાડવામાં 
આવ્યું અને તેના મંદિરમાં તેના કરારનો કૌશ જોવામાં 
આવ્યો, પછી ત્યાં વીજળીઓના ચમકારા, વાણીઓ, 
ગર્જનાઓ તથા ધરતીકંપ થયો, તથા પુષ્કળ કરા પડયા. 


સી અને અજગર 

અને પછી આકાશમાં એક મોટું આશ્ચર્ય દેખાયું. 
૧૨ ત્યાં એક સી હતી, જે સૂર્યથી વેષિત હતી. ચંદ્ર 
તેના પગ નીચે હતો. તેના માથા પર બાર તારાવાળો 
મુગટ હતો. ચ્તે સી ગર્ભવતી હતી. તેણે પીડા સાથે બૂમ 
પાડી. તે જન્મ આપવાની તૈયારીમાં હતી. ગપછી 
આકાશમાં બીજું એક ચિહન દેખાયું: ત્યાં એક મોટો 
લાલ અજગર હતો. તે અજગરને સાત માથાં પર સાત 
મુગટ, દરેક માથાં પર એક મુગટ હતો. તે અજગરને 
દસ શિંગડાં પણ હતાં. *તે અજગરના પૂંછડાએ 
આકાશના તારાઓનો ત્રીજો ભાગ ખેંચીને પૃથ્વી પર 
નીચે ફેંકયો. તે અજગર તે સ્રીની સામે આવ્યો અને 
ઊભો રલો જે બાળકને જન્મ આપવાની તૈયારીમાં 
હતી. તે અજગરની ઈચ્છા જયારે તે સૌનું બાળક જન્મે 
ત્યારે તેને ખાઈ જવાની હતી. પતે સીએ એક પુત્રને 
જન્મ આપ્યો, તે તમામ દેશો પર લોઢાના દંડથી રાજ 
કરશે. અને તેના બાળકને દેવ પાસે અને તેના રાજયાસન 


પ્રકટીકરણ ૧૧:૧૬-૧૨:૧૭ 


પાસે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ધ્તે સી અરણ્યમાં એક 
જગ્યા જે દેવે તેના માટે તૈયાર કરી હતી, ત્યાં નાસી 
ગઈ. ત્યાં અરણ્યમાં ૧,૨૬૦ દિવસો સુધી તેની સંભાળ 
રાખવામાં આવશે. 

*પછી ત્યાં આકાશમાં યુદ્ધ થયું. મિખાયેલ તથા 
તેના દૂતો અજગરની સાથે લડયા. તે અજગર અને 
તેના દૂતો તેમની સામે લડયા. “પણ તે અજગર જોઈએ 
તેટલો બળવાન ન હતો. તે અજગર અને દૂતોએ 
આકાશમાં તેઓનું સ્થાન ગુમાવ્યું. «લતે મોટા અજગરને 
આકાશની બહાર કૅંકી દેવામાં આવ્યો. (તે અજગર જે 
જૂનો સાપ છે જે દુષ્ટાત્મા તથા શેતાન કહેવાય છે. તે 
આખા જગતને ખોટા માર્ગે દોરે છે.) તે અજગરને તેના 
દૂતો સાથે પૃથ્વી પર ફેંકવામાં આવ્યો હતો. 

૧૦પછી મેં આકાશમાં મોટા સાદે વાણીને કહેતા 
સાંભળી કૅ; “હવે તારણ અને પરાક્રમ અને અમારા 
દેવનું રાજય અને તેના ખ્રિસ્તની સત્તા આવ્યાં છે; આ 
વસ્તુઓ આવી છે કારણકૅ અમારા ભાઈઓ પર દોષ 
મૂકનાર, જે અમારા દેવની આગળ રાતદિવસ તેઓના 
પર દોષ મૂકૅ છે. તેને નીચે ફેકી દેવામાં આવ્યો છે. 
૧અમારા ભાઈઓએ તેને હલવાનના રકંતથી અને 
સાક્ષીઓના વચનથી હરાવ્યો છે. તેઓ પોતાના જીવનને 
વધારે વહાલું ગણતા નહિ. તેઓ મૃત્યુથી ડરતા નહોતા. 
૧સતેથી તે બધા જે ત્યાં રહે છે તે સુખી થાઓ. પરંતુ 
પૃથ્વી અને સમુદ્ર માટે તે ખરાબ થશે કારણ કૅ શેતાન 
તમારી પાસે નીચે ઉતરી આવ્યો છે. તે શેતાન ક્રોધથી 
ભરેલો છે. તે જાણે છે તેની પાસે હવે વધારે સમય રદયો 
નથી.” 

૧3 અજગરે જોયું કૅ તેને પૃથ્વી પર ફેંકી દેવામાં 
આવ્યો છે. તેથી તે, સ્રીની પાછળ ગયો જેણે એક દીકરાને 
જન્મ આપ્યો હતો. *”પરંતુ તે સ્રીને મોટા ગરૂડની બે 
પાંખો આપવામાં આવી હતી જેથી તે તે સ્થળેથી ઊડીને 
અરણ્યમાં જઈ શકૅ જયાં તેના માટે જગા તૈયાર કરવામાં 
આવી હતી. તે સ્થળેથી તેની સંભાળ સાડા ત્રણ વર્ષ 
સુધી રાખવામાં આવે છે. અજગર તેની પાસે પહોંચી 
શકૅ નહિ. 1પપછી તે અજગરે તેના મોઢામાંથી નદીની 
જેમ પાણી બહાર કાઢયું તે અજગરે તે સ્રીના તરફ 
પાણી કાઢયું તેથી પૂર તેને દૂર તાણી જાય. 'પરંતુ 
પૃથ્વીએ તે સીને મદદ કરી. પૃથ્વીએ તેનું મોં ખોલ્યું 
અને નદીને ગળી ગઈ જે અજગરના મુખમાંથી નીકળતી 
હંતી. '*પછી અજગર તે સ્રી પર ઘણો ગુસ્સે થયો હતો. 
તે અજગર તેનાં બીજા બાળકો સામે યુદ્ધ કરવા માટે 
ચાલી નીકળ્યો. જે દેવની આજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે 


પ્રકટીકરણ ૧ર:૧૮-૧૪:૩ 


અને ઈસુએ જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેના સત્યને વળગી 
રહે છે, તે લોકો તેનાં બાળકો છે. 
૧૮તે મોટો અજગર સમુદ્રકિનારે ઊભો રહયો. 


બે પ્રાણીઓ 
પછી મેં એક શ્રાપદને સમુદ્રમાંથી નીકળતું 

૧૩ જોયું. તેને દસ શિંગડાં અને સાત માથાં હતાં, 
તેના દરેક શિંગડા પર મુગટ હતો. તેના દરેક માથાં પર 
ઈશ્રવરનિંદક નામ લખેલું હતું. આ શ્ાપદ ચિત્તા જેવું 
દેખાતું હતું તેના પગ રીંછના પગ જેવા હતા. તેને સિંહના 
જેવું મોં હતું તે અજગરે તે શ્રાપદને તેની બધી જ 
સત્તા તેનું રાજયાસન અને મહાન અધિકાર આપ્યાં. 
પૈ પ્રાણીનાં માથાંમાનું એક મરણતોલ ઘાયલ થયેલા 
જેવું દેખાયું. પણ આ પ્રાણઘાતક ઘા રૂઝાઈ ગયો હતો. 
દુનિયાના બધા લોકો નવાઈ પામ્યા હતા. અને તેઓ 
બધા તે પ્રાણી પાછળ ગયા. ”લોકોએ તે અજગરની 
આરાધના કરી. કારણ કૅ તેણે તેનો અધિકાર પ્રાણીને 
આપ્યો હતો અને તે લોકોએ તે પ્રાણીની પણ આરાધના 
કરી. તેઓએ પૂછયું કૅ, "તે પ્રાણીના જેટલું પરાક્રમી 
કૌણ છે? તેની સામે યુદ્ધ કોણ કરી શકે?” 

પતે પ્રાણીને ઘમંડી શબ્દો અને ઘણી દુષ્ટ વસ્તુઓ 
કહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. તે પ્રાણીને 
તેની શકિતનો ૪ર મહિના માટે ઉપયોગ કરવાની 
પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. ધ્તે પ્રાણીએ દેવની 
નિંદા કરવા માટે તેનું મોં ઉઘાડયું. તે પ્રાણીએ દેવના 
નામની, દેવ જયાં રહે છે તે જગ્યાની અને આકાશમાં 
જે બધા લોકો રહે છે તેઓની નિંદા કરી. *તે પ્રાણીને 
સંતો (વિશ્રાસીઓ) સાથે યુદ્ધ કરે અને તેઓને પરાજિત 
કરે તેવું સામર્થ્ય આપવામાં આવ્યું. તે પ્રાણીને દરેક 
કુંળ, જાતિના લોકો, ભાષા અને દેશ પર અધિકાર 
આપવામાં આવ્યો. “બધા જ લોકો જે પૃથ્વી પર રહે છે, 
તેઓ તે પ્રાણીની આરાધના કરશે. આ એ લોકો છે 
જેઓનાં નામો જગતનું સર્જન થયું ત્યારથી હલવાનના 
જીવનના પુસ્તકમાં લખેલાં નથી. તે હલવાન કૅ જેને 
મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. 

લ્જો કોઈ વ્યકિત આ વાતો સાંભળે છે, તો પછી 
તેણે આ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ: 


૧૦ જો કોઈ વ્યકિત બીજાને બંદીવાન કરવા જાય 
છે, તો તે વ્યક્તિ પોતે જ બંદીવાન થશે. જો કોઈ 
બીજાને તલવારથી મારી નાખવા માટે જાય છે 
તો તેને પોતાને તલવારથી માર્યા જવું પડશે. 


૩૪૦ 


આનો અર્થ એ છે કૅ સંતો (વિશ્વાસીઓ) પાસે ધીરજ 
અને વિશ્રાસ હોવા જોઈએ. 

૧પછી મેં બીજા એક પ્રાણીને પૃથ્વીમાંથી બહાર 
નીકળતું જોયું. તેને હલવાનની જેમ બે શિંગડાં હતાં 
પણ તે અજગરની જેમ બોલતું હતું. ૬*આ પ્રાણી પ્રથમ 
પ્રાણી પાસે જે અધિકાર હતો તે જ અધિકારનો ઉપયોગ 
કરીને પ્રથમ પ્રાણીની સામે ઉભું રહે છે. તેને આ 
અધિકારનો ઉપયોગ પૃથ્વી પર રહેનારા બધા લોકોને 
પ્રથમ પ્રાણીની આરાધના કરાવવા માટે કર્યો. તે પ્રથમ 
પ્રાણી તે એક કૅ જેનો પ્રાણઘાતક ઘા રુઝાયો હતો. **આ 
બીજુ પ્રાણી મોટા ચમત્કારો કરે છે. તે લોકોની નજર 
આગળ તેઓના દેખતા આકાશમાંથી પૃથ્વી પર અગ્નિ 
વરસાવે છે. ૧7આ બીજું પ્રાણી છે જે પૃથ્વી પર રહે છે 
તે લોકોને મૂર્ખ બનાવે છે. તે તેઓને ચમત્કારોનો ઉપયોગ 
કરીને મૂર્ખ બનાવે છે, કૅ જે કરવાનો અધિકાર તેને 
આપવામાં આવ્યો છે. તે આ ચમત્કારો પ્રથમ પ્રાણીની 
સેવા માટે કરે છે. તે બીજું પ્રાણી, પ્રથમ પ્રાણીને સન્માનવા 
લોકોને તેની મૂર્તિ બનાવવા હુકંમ કરે છે આ તે પ્રાણી 
હતું જે તલવારથી ઘાયલ થયું હતું, છતાં પણ તે મૃત્યુ 
પામ્યું નથી. પપ્તે બીજા પ્રાણીને પ્રથમ પ્રાણીની મૂર્તિમાં 
પ્રાણ મૂકવા માટેનું સામર્થ્ય આપવામાં આવ્યું હતું. 
પછી તે મૂર્તિ બોલી શકૅ અને જે બધા લોકો પૂજા કરતાં 
નથી. તેઓને હુકમ કરીને મારી નંખાવે. 1૬તે બીજા 
પ્રાણીએ, નાના અને મોટા, ધનવાન અને ગરીબ, સ્વતંત્ર 
અને ગુલામ, બધા લોકોને તેઓના જમણા હાથ પર કૅ 
તેઓના કપાળ પર છાપ લેવા પણ દબાણ કર્યું. "આ 
છાપ વિના કોઈ વ્યકિત ખરીદી કૅ વેચાણ કરી શકૅ 
નહિ. આ છાપ પ્રાણીના નામની કૅ તેના નામની 
સંખ્યાની હોય છે. “જે વ્યક્તિ પાસે સમજશકિત હોય 
છે તે પ્રાણીની સંખ્યાનો અર્થ સમજી શકે છે આમાં 
ડહાપણની જરૂર પડે છે. આ સંખ્યા તે એક માણસની 
સંખ્યા છે; અને તેની સંખ્યા ૬૬૬ છે. 


ઉદ્ધાર પામેલાઓનું ગીત 

વૃ પછી મેં જોયું તો ત્યાં મારી આગળ હલવાન 

હંતું. તે સિયોન પહાડ પર ઊંભું હતું. ત્યાં 
તેની સાથે ૧,૪૪,૦૦૦ લોકો હતા. તેઓ બધાનાં કંપાળ 
પર તેનું નામ અને તેના પિતાનું નામ લખેલું હતું. 
અને મેં પાણીના પૂર જેવો ઘોંઘાટ અને મોટી ગર્જના 
જેવો અવાજ સાંભળ્યો. મેં જે અવાજ સાંભળ્યો તે લોકો 
પોતાની વીણા વગાડતા હોય તેવો હતો. "તે લોકોએ 


૩૪૧ 


રાજયાસનની આગળ અને ચાર પ્રાણીઓની અને 
વડીલોની આગળ એક નવું ગીત ગાયું. તે નવું ગીત 
ગાઈ શકે તેવા ફકત ૧,૪૪,૦૦૦ લોકો હતા. જેઓનો 
પૃથ્વી પરથી ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો. બીજું કોઈ તે 
ગીત ગાઈ શકયું નહિ. આ ૧,૪૪,૦૦૦ એવા લોકો 
છે, જેઓએ સીઓ સાથે કોઈ કુકર્મ કર્યું નથી. તેઓએ 
પોતાની જાતને શુદ્ધ રાખી છે. તેઓ જયાં જતા ત્યાં 
હલવાનને અનુસરતા. પૃથ્વી પરના લોકોમાંથી આ 
૧,૪૪,૦૦૦નો ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો. દેવને 
અને હલવાનને અર્પિત થનાર તેઓ પહેલા હતા. "આ 
લોકો અસત્ય બોલવાના દોષિત ન હતા. તેઓ નિર્દોષ 
છે. 
ત્રણ દૂતો 

ધ્પછી મેં બીજા એક દૂતને આકાશમાં ઊંચે ઊડતો 
જોયો. તે દૂત પાસે સનાતન સુવાર્તા હતી. જે પૃથ્વી પર 
રહેતા હતા, તે લોકો, દરેક રાજય, જાતિ, ભાષા અને 
પ્રજાના લોકોને બોધ આપવા માટે હતી. *તે દૂતે મોટા 
સાદે વાણીમાં કહ્યુ કે, "દેવનો ડર રાખો અને તેની 
આરાધના કરો. તેના માટે દરેક લોકોનો ન્યાય કરવાનો 
સમય આવી પહોચ્યો છે. દેવની આરાધના કરો, તેણે 
આકાશો, પૃથ્વી, સમુદ્ર અને પાણીનાં ઝરાઓ ઉત્પન્ન 
કર્યા છે.” 

“પછી તે બીજો દૂત પ્રથમ દૂતને અનુસર્યો અને કહ્યું 
કે, "તેનો વિનાશ થયો છે! તે મહાન બેબિલોનનો વિનાશ 
થયો છે. તેણે (બેબિલોને) પોતાનો વ્યભિચાર (ને લીધે 
રેડાયેલો) અને દેવનો કોપરૂપી દ્રાક્ષારસ સર્વ દેશોને 
પીતાં કર્યા છે.” 


૯એ ત્રીજો દૂત પહેલા બે દૂતોને અનુસર્યો, આ 
ત્રીજા દૂતે મોટા સાદે વાણીમાં કલ્યું કે, “જે તે પ્રાણી 
અને પ્રાણીની મૂર્તિને પૂજે છે અને તેના કપાળ પર કૅ 
તેના હાથ પર તે પ્રાણીની છાપ પ્રાપ્ત કરે છે તે વ્યકિતઓ 
માટે ખરાબ સમય હશે. ૧૦તે વ્યક્તિ દેવનો કોપરૂપી 
દ્રાક્ષારસ પીશે. આ દ્રાક્ષારસ દેવના કોપના પ્યાલામાં 
તેની પૂર્ણ શક્તિથી તૈયાર થયો છે. તે વ્યકિત પવિત્ર 
દૂતો અનેહલવાનની આગળ સળગતા ગંધકથી રિબાશે. 
૧અને તેઓના ત્રાસમાંથી નીકળતો ધુમાડો સદા 
સર્વકાળ ઊચે ચઢશે. જે લોકો પ્રાણીની તથા તેની મૂર્તિની 
પૂજા કરે છે તથા જે કોઈ તેના નામની છાપ લે છે, 
તેઓને રાતદિવસ આરામ નથી.” ૧૨આનો અર્થ એ છે 
કૅ સંતો (વિશ્રાસીઓ) ધૈર્યવાન હોવા જોઈએ. તેઓએ 


પ્રકટીકરણ ૧૪:૪-૧૫:૧ 


દેવની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું જોઈએ અને ઇસુમાં 
તેઓએ વિશ્રાસ રાખવો જોઈએ. 

૧ગ૫છી મેં આકાશમાંથી વાણી સાંભળી. તે વાણીએ 
કહ્યું કે "આ લખ, કૅ હવે પછી જે મૃત્યુ પામનારાઓ 
પ્રભુમાં મૃત્યુ પામે છે. તેઓને ધન્ય છે.” 

આત્મા કહે છે, "હા, તે સાચું છે. તે લોકો તેઓનાં 
સખત શ્રમથી આરામ કરશે. તેઓએ જે કંઈ કર્યું છે તે 
તેઓની સાથે રહે છે.” 


પૃથ્વી પરની કાપણી 

૧૪જ્યારે મેં નજર કરી ત્યારે મેં ત્યાં મારી આગળ 
એક ઊજળું વાદળ જોયું તે ઊજળા વાદળ પર બેઠેલો 
એક દૂત માણસના પુત્ર*જેવો દેખાતો હતો. તેના માથા 
પર સોનાનો મુગટ અને હાથમાં ધારદાર દાતરડું હતું. 
૧પપછી બીજો એક દૂત મંદિરમાંથી બહાર આવ્યો. આ 
દૂતે જે વાદળ પર બેઠો હતો તેને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે, 
“તારું દાતરડું ચલાવ અને બધો પાક ભેગો કર, કાપણી 
કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. પૃથ્વીનાં ફળ પાકયાં 
છે.” ૧૬તેથી જે વાદળ પર બેઠો હતો તેણે પૃથ્વી પર 
દાતરડું ચલાવ્યું અને પૃથ્વીની ફસલ લણાઈ ગઈ. 

૧9૫છી બીજો એક દૂત મંદિરની બહાર આવ્યો જે 
આ આકાશમાં હતું. આ દૂત પાસે પણ એક ધારદાર 
દાતરડું હતું. “પછી બીજો એક દૂત વેદીમાંથી આવ્યો. 
આ દૂતને અગ્રિ પર અધિકાર છે. આ દૂતે મોટા અવાજે 
તે દૂતને ધારદાર દાતરડાં સાથે બોલાવ્યો. તેણે કહ્યું કે, 
“તારું ધારદાર દાતરડું લે અને પૃથ્વીની દ્રક્ષામાંથી દ્રાક્ષનાં 
ઝૂમખાંને ભેગાં કર. પૃથ્વીની દ્રાક્ષો પાકી ચૂકી છે.” ૧૯તે 
દૂતે તેનું દાતરડું પૃથ્વી પર ચલાવ્યું. તે દૂતે પૃથ્વીની 
દ્રાક્ષોના ઝૂમખાં ભેગા કરીને દેવના કોપના મોટા 
દ્રાક્ષાકુંડમાં નાખ્યાં. ૦અને દ્રાક્ષાકુંડમાં જે હતું તે 
શહેરની બહાર ખૂંદવામાં આવ્યું, ર૦૦ માઈલ સુધી 
ઘોડાઓના માથાં જેટલી ઊંચાઈએ પહોંચે એટલું લોહી 
દ્રાક્ષાકુંડમાંથી બહાર વહી નીકળ્યું. 


છેલ્લા અનર્થ સાથે દૂત 
પછી મેં આકાશમાં બીજું એક આશ્ચર્યકારક 
૧૫ ચિહન જોયું, તે મહાન અને આશ્ચર્યકારક 
હતું. ત્યાં સાત દૂતો સાત વિપત્તિઓ લાવ્યા હતા. આ 





માણસનો પુત્ર આ નામ દાનિ. ૭:૧૩-૧૪માંથી છે. ઈસુ 
જયારે પોતાના સંબંધી કહે છે ત્યારે આ નામનો ઉપયોગ 
કરે છે. 


પ્રકટીકરણ ૧૫:ર-૧૬:૧૫ 


છેલ્લી વિપત્તિઓ છે, કારણ કૅ આ વિપત્તિઓ પછી 
દેવનો કોપ પૂર્ણ થાય છે. સમે જોયું, જે અગ્રિમિશ્રિત 
કાચના સમુદ્ર જેવું હતું. બધા લોકો જેઓએ પ્રાણી પર, 
અને તેની મૂર્તિ અને તેના નામની સંખ્યા પર વિજય 
મેળવ્યો. તેઓ તે સમૂદ્રની બાજુમાં ઊભા હતા. આ 
લોકો પાસે વીણા હતી જે દેવે તેઓને આપી હતી. 
ગ્વૈઓએ દેવના સેવક મૂસાનું અને હલવાનનું ગીત 
ગાયું: 
“હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ દેવ, તારાં કાર્યો મહાન 
તથા અદભૂત છે. હે યુગોના રાજા તારા માર્ગો 
ન્યાયી અને સત્ય છે. 
૪ હે પ્રભુ, બધા લોકો તારાથી બીશે. બધા લોકો 
તારા નામની સ્તુતિ ગાશે! કારણ કૅ માત્ર તું એક્લો 
જ પવિત્ર છે. બધા લોકો આવશે અને તારી 
આગળ આરાધના કરશે, કારણ કે તે સ્પષ્ટ છે કે 
તું જે કરે છે તે ન્યાયી છે.” 


પઆ પછી મેં આકાશમાં એક મંદિર (દેવની હાજરીની 
પવિત્ર જગ્યા) જોયું, તે મંદિર ઉઘાડું હતું. અને સાત 
વિપત્તિઓ સાથે સાત દૂતો મંદિરમાંથી બહાર આવ્યા. 
તેઓએ સ્વચ્છ ચળકતાં શણનાં વસ્નો પહેરેલાં હતાં. 
તેઓએ તેઓની છાતીની આજુબાજુ સોનાના પટ્ટા પહેર્યા 
હતા. *પછી ચાર જીવંત પ્રાણીઓમાંથી એક જીવંત 
પ્રાણીએ સાત દૂતોને સોનાનાં સાત પ્યાલા આપ્યા. તે 
પ્યાલાંઓ સદાસર્વકાળ જીવંત એવા દેવના કોપથી 
ભરેલાં હતા. “તે મંદિર દેવ મહિમાના તથા તેના 
પરાક્રમના ધુમાડાથી ભરાયેલું હતુ. જ્યાં સુધી સાત 
દૂતોની સાત વિપત્તીઓ પૂરી ન થઈ ત્યાં સુધી મંદિરમાં 
કૌઈ પ્રવેશ કરી શક્યું નહિ. 


દેવના કોપથી સાત પ્યાલા ભરાયા 
વ્‌ પછી મેં મંદિરમાંથી મોટા સાદે વાણી 
સાંભળી. તે વાણીએ સાત દૂતોને કહ્યું; 
“જાઓ અને દેવના પૂર્ણ કોપથી ભરેલા સાત પ્યાલાં 
પૃથ્વી પર રેડી દો.” 
ચ્રથમ દૂતે જગ્યા છોડી. તેણે તેનું પ્યાલું જમીન 
પર રેડી દીધું. પછી બધા લોકો જેઓના પર પ્રાણીની 
છાપ હતી અને જેઓએ તેની મૂર્તિની પૂજા કરી તેઓને 
પીડાકારક અને ત્રાસદાયક ગુમડાં થયાં. 
જા દૂતે તેનું પ્યાલું સમુદ્ર પર રેડી દીધું. પછી તે 
સમુદ્ર મૃત્યુ પામેલા એક માણસના લોહીના જેવો થઈ 
ગયો. સમુદ્રમાંનાં દરેક જીવંત પ્રાણી મૃત્યુ પામ્યાં. 


૩૪ર 


*તે ત્રીજા દૂતે તેનું પ્યાલું નદીઓ તથા પાણીના 
ઝરાઓ પર રેડી દીધું. તે નદીઓ અને તે ઝરાઓ લોહી 
થઈ ગયા. પપછી મે પાણીના દૂતને દેવને એમ કહેતા 
સાંભળ્યો કૅ: 

“તું તે એક છે, જે છે, અને હંમેશા હતો. તું 

પવિત્ર છે, તું જે ન્યાય કરે છે તે યોગ્ય છે. 

૬ તે લોકોએ તારા સંતોનું (વિશ્ચાસીઓનું), અને 
તારા પ્રબોધકોનું, લોહી વહેવડાવ્યું છે. હવે તેં 
પેલા લોકોને લોહી પીવા આપ્યું છે. તેઓ એ 
માટે લાયક છે.” 


9અને મેં વેદીને એમ કહેતાં સાંભળી કે: 


"હા, પ્રભુ દેવ, સર્વશકિતમાન, તારા ન્યાયના 
ચૂકાદા સત્ય તથા યથાર્થ છે.” 


હતે ચોથા દૂતે તેનું પ્યાલું સૂર્ય પર રેડી દીધું. તે સૂર્ય 
ને અગ્રિથી લોકોને બાળી નાખવાની શકિત આપવામાં 
આવી. વતે લોકો અતિશય ગરમીથી દાઝી ગયા હતા. 
તે લોકોએ દેવના નામની નિંદા કરી. જે દેવનો આ 
વિપત્તિઓ પર કાબું છે. પરંતુ તે લોકોએ પસ્તાવો કર્યો 
નહિ તથા દેવને મહિમા આપ્યો નહિ. 

૧૦તે પાંચમા દૂતે તેનું પ્યાલું પ્રાણીના રાજયાસન 
પર રેડી દીધું. અને પ્રાણીના રાજયમાં અંધકાર છવાઈ 
ગયો. લોકોએ વેદનાને કારણે તેઓની જીભ કરડી. 
૧લોકોએ પોતાના દુ:ખોના અને પોતાને પડેલા ઘા ને 
કારણે આકાશના દેવની નિંદા કરી. પણ તે લોકોએ 
પસ્તાવો કરવાની તથા તેઓએ પોતે કરેલાં ખરાબ 
કામોમાંથી પાછા ફરવાની ના પાડી. 

૧સતે છઠ્ઠા દૂતે તેનું પ્યાલું મહાન નદી યુફ્રેટિસ પર 
રેડી દીધું. નદીમાં પાણી સુકાઈ ગયું. આથી પૂર્વના 
રાજાઓ માટે આવવાનો માર્ગ તૈયાર થયો. ૧ગ૫છી મેં 
ત્રણ અશુદ્ધ (શેતાન) આત્માઓ જે દેડકાઓ જેવા દેખાતા 
હંતા તે જોયા. તેઓ અજગરના મુખમાંથી, તે પ્રાણીના 
મુખમાંથી, અને ખોટા પ્રબોધકના મુખમાંથી બહાર 
આવ્યા. ૧૪આ અશુદ્ધ આત્માઓ શેતાનના આત્માઓ 
તરફથી છે. તેઓ પાસે ચમત્કારો કરવાની શકિત છે. 
આ દુષ્ટ આત્માઓ આખી દુનિયાના રાજાઓ પાસે જવા 
નીકળ્યા. જેઓ સર્વશકિતમાન દેવના મહાન દિવસની 
લડાઈને માટે રાજાઓ ને ભેગા કરવા બહાર નીકળ્યા. 

૧“ધ્યાનથી સાંભળ! અચાનક એક ચોર આવે છે, 
તેવી રીતે હું આવું છું. તે વ્યક્તિને ધન્ય છે જે તેનાં 


ષ્ડ ષ્ડ 


૩૪૩ 


વસ્નો તેની પાસે રાખે છે અને જાગૃત રહે છે. જેથી તેને 
વસો વિના બહાર જવું ન પડે. અને લોકો એવું તો નહિ 
જુએ કૅ જે જોવાથી તેમને શરમાવું પડે.” 

૧૧૫છી તે અશુદ્ધ આત્માઓએ રાજાઓને એકં 
જગ્યાએ ભેગા કર્યા. જે હિબૂ ભાષામાં હર-મગિદોન 
કહેવાય છે. 

૧9૫છી સાતમા દૂતે રાજગાદી પરથી મંદિરની બહાર 
તેનું પ્યાલું હવામાં રેડી દીધું. રાજયાસનમાંથી મંદિરની 
બહાર એક મોટા સાદે વાણી બહાર આવી. તે વાણીએ 
કહ્યું કે; “તે પૂર્ણ થયું છે!” “પછી ત્યાં વીજળીની 
જવાળાઓ, ગર્જનાઓ, ઘોંઘાટો સાથે એક મોટો ધરતીકંપ 
થયો. આવો મોટો ધરતીકંપ કદી પણ થયો ન હતો. 
પૃથ્વી પર જયારથી લોકો ઉત્પન્ન થયા, ત્યારથી આજ 
સુધી આવું બન્યું ન હતું.૧૯તે મહાન શહેર ત્રણ ભાગમાં 
વહેંચાઈ ગયું. રાષ્ટોનાં તે શહેરોનો નાશ થયો હતો. 
અને દેવ મહાન બાબિલોનને શિક્ષા કરવાનું ભૂલ્યા 
નહિ. તે શહેરને તેના ભયંકર કોપના દ્રાક્ષારસનું ભરેલું 
પ્યાલું આપ્યુ. *૦દરેક ટાપુ અદશ્ય થઈ ગયા. અને ત્યાં 
કોઈ પર્વત રલો ન હતો. “રાક્ષસી કરા આકાશમાંથી 
લોકો પર પડયા. આ કરા લગભગ ૧૦૦ પૉંડના વજનના 
હતા. લોકોએ આ કરાની મુસીબતોને કારણે દેવની નિંદા 
કરી; કૅમ કે આ મુસીબત ભયંકર હતી. 


પ્રાણી પરની સી 

સાત દૂતોમાંનો એક આવ્યો અને મારી સાથે 
૧૭ વાત કરી. આ દૂતોમાંનો એક હતો જેની 
પાસે સાત પ્યાલા હતા. તે દૂતે કલુ, “આવ, અને હું 
તમને વિખ્યાત વેશ્યાને જે શિક્ષા કરવામાં આવશે તે 
બતાવીશ. તે એક કૅ જે ઘણી નદીઓના પાણી પર બેસે 
છે. રપૃથ્વીના રાજાઓએ તેની સાથે વ્યભિચારનું પાપ 
કર્યું છે. પૃથ્વી પરના લોકો તેના વ્યભિચારના પાપના 
દ્રાક્ષારસથી છાકટા થયા છે.” 

*પછી તે દૂત મને આત્મામાં રણમાં લઈ ગયો. ત્યાં 
મેં એક સીને લાલ પ્રાણી પર બેઠેલી જોઈ. તે પ્રાણી 
તેના પર લખાયેલા ઈશ્રરર્નિંદક નામોથી ઢંકાયેલું હતું. 
તે પ્રાણીને સાત માથાં અને દસ શિંગડાં હતાં. 7તે સીએ 
જાંબલી અને લાલ રંગના વસો પહેર્યા હતાં. તે સોનાનાં 
અલંકારો અને કિંમતી પથ્થરોથી શણગારેલી હતી. તેના 
હાથમાં સોનાનું પ્યાલું હતું. આ પ્યાલું ભયંકર વસ્તુઓ 
અને તેનાં અશુદ્ધ વ્યભિચારનાં પાપોથી ભરાયેલું હતું. 
પતેના કપાળ પર એક શીર્ષક (નામ) લખાયેલું હતું, આ 
શીર્ષકનો ગુપ્ત અર્થ છે. જેનું લખાણ આ પ્રમાણે હતું: 


પ્રકટીકરણ ૧૬:૧૬-૧૭:૧૫ 


હે મહાન બાબિલોન 
વેશ્યાઓની માતા 
અને પૃથ્વી પરની દુષ્ટ બાબતોની માતા 


ક્મેં જોયું કૅ તે સી પીધેલી હતી. તેણે સંતોનું લોહી 
પીધેલું હતું. જે લોકો ઈસુમાંના તેઓના વિશ્વાસ વિષે 
કહેતા હતા તે લોકોનું લોહી તેણે પીધું હતું. 

જયારે મેં તે સીને જોઈ ત્યારે હું અતિશય આશ્ચર્ય 
પામ્યો. પછી તે દૂતે મને કહ્યું કે, "તું શા માટે આશ્ચર્ય 
પામે છે? હું તને આ સીનો અને જે પ્રાણી પર તે સવારી 
કરે છે, તે સાત માથાં અને દસ શિંગડાંવાળા પ્રાણીનો 
મર્મ કહીશ. “તું જે પ્રાણી જુએ છે તે એક વખત જીવતું 
હંતું પણ તે પ્રાણી હમણા જીવતું નથી. પણ તે પ્રાણી 
જીવતું થશે તે અસીમ ઊંડાણમાંથી બહાર નીકળશે 
અને વિનાશના માર્ગ જશે. પૃથ્વી પર જે લોકો રહે છે. 
તે આશ્ચર્ય પામશે. કારણ કૅ તે એક વખત જીવતું હતું, 
હમણા તે જીવતું નથી. પણ ફરીથી આવશે. પણ આ તે 
લોકો છે કૅ જેમનાં નામો દુનિયાના આરંભથી જીવનનાં 
પુસ્તકમાં લખેલા નથી. 

જતને આ વાત સમજવા માટે જ્ઞાની મનની જરૂર 
છે, તે પ્રાણી પરનાં સાત માથાં તે સ્રી જયાં બેસે છે તે 
સાત ટેકરીઓ છે. તેઓ સાત રાજાઓ પણ છે. 
૧૦રાજાઓમાંના પાંચ તો મરી ગયા છે. રાજાઓમાંનો 
એક હમણા જીવે છે. અને તે એક જે હજી સુધી આવ્યો 
નથી. જયારે તે આવશે, તે ફકંત થોડો સમય જ રહેશે. 
૧ે પ્રાણી જે એક વખત જીવતું હતું પણ તે હાલમાં 
જીવતું નથી. તે જ આઠમો રાજા છે. આ આઠમો રાજા 
પણ તે પહેલાના સાત રાજાઓમાંનો એક છે. અને તેનો 
વિનાશ થશે. 

૧રતે દસ શિંગડાઓ જે તમે જોયાં તે આ દસ રાજાઓ 
છે. જેઓને હજુ તેઓનું રાજય મળ્યું નથી. પણ તેઓ 
એક કલાક માટે તે પ્રાણી સાથે શાસન કરવા અધિકાર 
મેળવશે. ૧*આ રાજાઓમાંના બધા દસનો હેતુ એક જ 
છે અને તેઓ તેઓની સત્તા અને અધિકાર તે પ્રાણીને 
આપશે. 'તેઓ હલવાનની સાથે યુદ્ધ કરશે. પરંતુ 
હલવાન તેઓને હરાવશે. કારણ કૅ તે પ્રભુઓનો પ્રભુ 
અને રાજાઓનો રાજા છે. તે તમને પોતે પસંદ કરેલા 
અને વિશ્વાસી જેઓને તેણે બોલાવ્યા છે તેઓના વડે 
તેને હરાવશે.” 

પપછી તે દૂતે મને કહ્યું કે, " જે પ્રાણી તે જોયું છે 
તેના પર તે વેશ્યા બેસે છે. આ પ્રાણી તે ઘણા લોકો, 
જુદી જુદી જાતિઓ, રાષ્ટ્રો અને દુનિયાની ભાષાઓ છે. 


પ્રકટીકરણ ૧૭:૧૬-૧૮:૧૫ 


૧૬તેં જે દસ શિંગડાઓ અને પ્રાણી જોયાં તેઓ તે વેશ્યાને 
ધિક્કારશે. તેઓ તેની પાસેથી બધું જ લઈ લેશે અને 
તેને નગ્ર છોડી દેશે. તેઓ તેના શરીરને ખાશે અને તેને 
અગ્નિ વડે બાળી નાખશે. *%વે તેનો હેતુ પૂરો કરવાની 
ઈચ્છાથી દસ શિંગડાંઓ બનાવ્યા: તેઓ તેની શાસન 
કરવાની સત્તા પ્રાણીને આપવા સંમત થયા. દેવે કહેલાં 
વચનો પૂર્ણ થશે ત્યાં સુધી તેઓ શાસન કરશે. તમે 
જે સીને જોઈ તે એક મોટું શહેર છે. જે પૃથ્વીના રાજાઓ 
પર શાસન કરે છે.” 


બાબિલોનનો વિનાશ 
પછી મેં બીજા એક દૂતને આકાશમાંથી નીચે 

૧૮ આવતા જોયો. આ દૂત પાસે વધારે સત્તા 

હતી. તે દૂતના મહિમાથી પૃથ્વી પ્રકાશિત થઈ. તે દૂતે 

મોટા શક્તિશાળી અવાજ સાથે બૂમ પાડી કૅ: 

“તેનો વિનાશ થયો છે! તે મોટાં શહેર 
બાબિલોનનો નાશ થયો છે! તે (બાબિલોન) 
ભૂતોનું ઘર બન્યું. તે શહેર દરેક અશુદ્ધ 
આત્માઓને રહેવા માટેનું સ્થળ બન્યું છે. તે 
બધી જાતના અશુદ્ધ પક્ષીઓથી ભરેલું શહેર બન્યું 
છે. તે બધા અશુદ્ધ તિરસ્કૃત પ્રાણીઓનું શહેર 
બન્યું છે. 

3 પૃથ્વી પરના બધા લોકોએ તેના વ્યભિચારના 
પાપનો તથા દેવના કોપનો દ્રાક્ષારસ પીધો છે. 
પૃથ્વી પરના રાજાઓએ તેની સાથે વ્યભિચારનાં 
પાપ કર્યા છે અને પૃથ્વી પરના વેપારીઓ તેની 
સમૃદ્ધ સંપતિ અને મોજશોખમાંથી શ્રીમંત થયા 
છે.” 


૪પછી મેં બીજો એક અવાજ આકાશમાંથી કહેતા 
સાંભળ્યો કે: 


“મારા લોકો, તે શહેરમાંથી બહાર આવો, જેથી 
તમે તેનાં પાપોના ભાગીદાર ના થાઓ. પછી 
તમે તેના પર આવનારી વિપત્તિઓને તમારે 
સહન કરવી પડશે નહિ. 

પ તે શહેરનાં પાપો દૂર આકાશ સુધી પહોંચ્યા છે. 
તેણે જે ખરાબ કૃત્યો કર્યા છે તે દેવ ભૂલ્યો નથી. 

૬ તે શહેરને એટલું ભરી આપો, જેટલું તેણે 
બીજાઓને ભરી આપ્યું છે. તેણે જેટલું કર્યું છે 
તેનાથી બમણું આપો; તેને માટે દ્રાક્ષારસ જેટલો 


૩૪૪ 


તેણે બીજાઓ માટે તૈયાર કર્યો હતો તેનાથી બમણો 
તેજ તૈયાર કરો. 

9 તેણે (બાબિલોને) પોતાને મોટી કીર્તિ અને 
મોજશોખ જીવનમાં પ્રાપ્ત કર્યા, તેટલાં દુ:ખો 
અને વેદનાઓ પણ તેને આપો; તે તેની જાતને 
કહે છે, 'હું મારા રાજયાસન પર બેઠેલી એક 
રાણી છું. હું વિધવા નથી, હું કદી ઉદાસ થનાર 
નથી.” 

૮ તેથી એક દિવસમાં આ બધી ખરાબ બાબતો 
મૃત્યુ, શોક અને દુકાળ તેની પાસે આવશે. તેનો 
અગ્નિથી નાશ થશે, કારણ કૅ પ્રભુ દેવ જે તેનો 
ન્યાય કરે છે તે શકિતશાળી છે. 


જપૃથ્વીના રાજાઓ, જેમણે તેની સાથે વ્યભિચારનાં 
પાપ કર્યા અને તેની સંપત્તિમાં ભાગ પડાવ્યો તેઓ 
તેની આગનો ધૂમાડો જોશે. પછી તે રાજાઓ તેના મૃત્યુને 
કારણે રડશે અને દુ:ખી થશે. ૦તેની વેદનાના ભયથી 
તે રાજાઓ દૂર ઊભા રહેશે. તે રાજાઓ કહેશે કૅ: 


'અરેરે! ભયંકર! કૅવું ભયંકર, મહાન બાબિલોન 

નગર, બાબિલોનનું બળવાન નગર! તારી શિક્ષા 

એક કલાકમાં થઈ!' 

૧૧અને પૃથ્વી પરના વેપારીઓ તેના માટે શોક કરશે 
અને તેને માટે દુ:ખી થશે. તેઓ દિલગીર થશે કારણકૅ 
હવે તેઓ જે વેચે છે તેને ખરીદનારા ત્યાં કોઈ નથી. 
૧સતેઓ સોનું, રૂપું, કિંમતી રત્નો, મોતીઓ, સુંદર બારીક 
શણના કંપડા, જાંબુડી કાપડ, રેશમી તથા કિરમજી 
કાપડ સર્વ જાતના સુગંધીદાર કાણ, હાથીદાંતની 
મૂલ્યવાન કાષ્ટની, પિતળની, લોઢાની તથા 
સંગેમરમરની, સર્વ જાતની વસ્તુઓ વેચતાં. *3તે 
વેપારીઓ, તજ, તેજાનાં, ધૂપદ્રવ્યો, અત્તર, લોબાન, 
દ્રાક્ષારશ, તેલ, ઝીણો મેંદો, ઘઉં, તથા ઢોરહાંકર, ઘેટાં, 
ઘોડા, રથો, ગુલામો તથા માણસોના પ્રાણ, પણ તેઓ 
વેચતા. તે વેપારી માણસો રડશે અને કહેશે કે: 


૧૪ ઓ બાબિલોન, તને જે સારી વસ્તુઓની ઈચ્છા 
છે તે તારી પાસેથી દૂર થઈ છે. તારી બધી કિમતી 
અને સુંદર વસ્તુઓ અદશ્ય થઈ ગઈ છે. તને 
ફરીથી તે વસ્તુઓ કંદાપિ મળશે નહિ.' 


૧પ"તે વેપારી માણસો તેની વેદનાથી ભયભીત થશે 
અને તેનાથી દૂર ઊભા રહેશે. આ તે માણસો છે જે 


૩૪૫ 


વસ્તુઓ વેચીને તેમાંથી ઘનવાન થયા. તે માણસો રડશે 
અને શોક કરશે. “તેઓ કહેશે કે: 


'અરેરે! ભયંકર! કૅવું ભયંકર! બારીક શણનાં, 
જાંબુડી તથા કિરમજી રંગનાં વસોથી વેષ્િત 
અને સોનાથી, કિંમતી પથ્થરો અને મોતીઓથી 
અલંકૃત મહાન નગરને હાય હાય! 

૧૭ આ બધી સંપતિ એક કલાકમાં નષ્ટ થઈ!' 


“સર્વ નાખુદા, બધા લોકો જે વહાણોમાં સફર કરનારા 
છે, બધા જ ખલાસીઓ અને તે બધા લોકો જે સમુદ્ર 
માર્ગે પૈસા કમાનારા છે તેઓ બાબિલોનથી દૂર ઊભા 
રહયા. “તેઓએ તેના બળવાનો ધુમાડો જોયો. તેઓએ 
મોટે સાદે કહ્યું કે: 'ત્યાં આના જેવું મહાન નગર કંદાપિ 
હંતું નહિ!' ૧૧તેઓએ પોતાનાં માથાં પર ધૂળ ફેંકી. 
તેઓ રડયા અને વિલાપ કરવા લાગ્યા. તેઓએ મોટા 
સાદે કલુ કે: 


'અરેરે! ભયંકર! કૅવું ભયંકર તે મહાન નગર! તે 
બધા લોકો જેમની પાસે સમુદ્ર પર વહાણો છે, 
તેઓ તથા તેની સંપતિને કારણે તેઓ ધનવાન 
થયા. પરંતુ તેનો વિનાશ એક કલાકમાં થયો છે! 

ર૦ ઓ આકાશ! આના કારણે આનંદિત થાઓ. સંતો 
(વિશ્વાસીઓ), પ્રેરિતો અને પ્રબોધકો, આનંદ કરો. 
તેણે તમારી સાથે જે કાંઈ કર્યું તેને કારણે દેવે 
તેને શિક્ષા કરી છે.”” 


પછી એકં શકિતશાળી દૂતે એકં મોટો પથ્થર 
ઉઠાવ્યો. આ પથ્થર ઘંટીના પડ જેવો મોટો હતો. તે દૂતે 
તે પથ્થરને દરિયામાં નાખી દીધો અને ક્યું કે: 


"તે મહાન નગર બાબિલોનને એટલી જ 
નિર્દયતાપૂર્વક નીચે ફેંકી દેવામાં આવશે. તે 
શહેર ફરીથી કદી જોવામાં નહિ આવે. 

ર૨ વીણા વગાડનારા, ગાનારા, બીજા વાંજીત્રો 
વાંસળી અને રણર્શિંગડું વગાડનારા લોકોનું 
સંગીત તારામાં ફરી કદી સંભળાશે નહિ. પ્રત્યેક 
કસબી જે કાંઈ કામ કરતો હોય. ફરીથી કદી 
તારામાં જોવામાં આવશે નહિ. ઘંટીનો અવાજ 
ફરી કદી તારામાં સંભળાશે નહિ. 

૨૩ તારામાં દીવાનો પ્રકાશ ફરી કદી પ્રકાશશે નહિ. 
તારામાં વર કન્યાનો અને વરરાજાનો અવાજ 


પ્રકટીકરણ ૧૮:૧૬-૧૯:૬ 


ફરી કદી સંભળાશે નહિ કારણ કૅ તારા વેપારીઓ 
દુનિયાના મહાન માણસો હતા. તારી જાદુઈ 
યુક્તિઓથી બધા દેશો ભ્રમમાં પડયા. 

૨૪ બધા લોકો જેઓને પૃથ્વી પર મારી નાખવામાં 
આવ્યા હતા, બધા પ્રબોધકો અને સંતોનું લોહી 
વહાવવા માટે તે (બાબિલોન) દોષિત છે.” 


આકાશમાં લોકો દેવની સ્તુતિ કરે છે 
વૃ 7 આ પછી મે આકાશમાં ઘણા લોકોના 
સમૂહના જેવા મોટો અવાજ સાંભળ્યો. તે 

લોકો કહેતા હતા કૅ: 


“હાલેલુયા; (પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ)! આપણા દેવને 
તારણ, મહિમા અને પરાક્રમ છે. 

ર તેના ન્યાય ચૂકાદા સત્ય તથા બરાબર છે. આપણા 
દેવે વેશ્યાને શિક્ષા કરી છે. તેણે દુનિયાને તેનાં 
વ્યભિચારનાં પાપથી ભ્રષ્ટ કરી. આપણા દેવે 
વેશ્યાને શિક્ષા કરી છે અને તેના સેવકોના લોહીનો 
બદલો તેની પાસેથી લીધો છે.” 


આકાશમાં તે લોકોએ પણ ક્યું કે: 


“હાલેલુયા, (પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ)! તે સળગે છે 
અને તેનો ધુમાડો સદા-સર્વકાળ ઊંચે ચડે છે.” 


૪પછી ર૪ વડીલો અને તે ચાર જીવતાં પ્રાણીઓ 
નીચા નમ્યા. તેઓએ દેવની આરાધના કરી. જે 
રાજયાસન પર બેસે છે. તેઓએ કલયું કે; 


“આમીન, હાલેલુયા (પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ)!” 


પપછી રાજયાસનમાંથી એક વાણી આવી, તે વાણીએ 
કહયું કે: 


“બધા લોકો જે તેની સેવા કરે છે, આપણા દેવની 
સ્તુતિ કરો. તમે બધા લોકો નાના અને મોટા જે 
તેને માન આપો છો, દેવની સ્તુતિ કરો.” 


“છી મેં જનસમૂહના અવાજના જેવું કંઈક 
સાંભળ્યું. તે પાણીના પૂરના જેવી અને ભારે ગર્જનાઓ 
જેવી વાણી હતી. લોકો કહેતાં હતા કે: 


પ્રકટીકરણ ૧૯:૭-૨૦:૫ 


“હાલેલુયા (પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ)! આપણો પ્રભુ 
દેવ સર્વશક્તિમાન રાજ કરે છે. 

9 આપણે આનંદ કરીએ અને ખુશ થઈએ અને 
દેવનો મહિમા ગાઈએ! દેવને મહિમા આપીએ, 
કારણ કૅ હલવાન (ઈસુ) ના લગ્નનો દિવસ 
આવ્યો છે, હલવાનની કન્યા (મંડળી) તેની 
જાતે તૈયાર થઈ છે. 

૮ સુંદર શણનું વસ વધૂને તેણે પહેરવા માટે આપ્યું 
છે. તે શણનું વસ તેજસ્વી અને સ્વચ્છ છે.” 


(તે સુંદર શણનું વસ સંતોના સત્કર્મો રૂપ છે. જે 
સારી વસ્તુઓ કરી છે તે.) 

લ્પછી તે દૂતે મને કહ્યું કે, "આ લખ: પેલા લોકો કૅ 
જેઓને હલવાનના લગ્નમાં ભોજન માટે નિમંત્રણ 
અપાયાં છે, તે લોકોને ધન્ય છે!” પછી તે દૂતે કહ્યું કે, 
“આ દેવના ખરાં વચનો છે.” 

૧જપછી હું દૂતના ચરણોમાં તેની આરાધના કરવા 
તેને પગે પડયો. પણ તે દૂતે મને કહ્યું કે, “મારી આરાધના 
ન કર. હું તો તારા જેવો અને તારા ભાઈઓ, જેઓની 
પાસે ઈસુનું સત્ય છે તેમના જેવો સેવક છું. કારણ કૅ 
ઈસુનું સત્ય પ્રબોધનો આત્મા છે, તેથી દેવની આરાધના 
કર.” 


શ્રેત ઘોડા પરનો સવાર 

૧૫છી મેં ઊઘડેલું આકાશ જોયું. ત્યાં મારી આગળ 
એક શ્રેત ઘોડો હતો. ઘોડા પરનો સવાર વિશ્વાસુ તથા 
સાચો કહેવાય છે. તે તેના ન્યાયમાં તથા લડાઈ કરવામાં 
ન્યાયી છે. જેની આંખો અગ્રિની જવાળા જેવી છે. 
તેના માથા પર ઘણા મુગટ છે. તેના પર નામ લખેલું 
છે. પણ કૅવળ તે જ એક છે જે નામ જાણે છે. ૧ગતેણે 
રકતથી છંટાયેલો ઝભ્ભો પહેરેલો છે. તેનું નામ દેવનો 
શબ્દ છે.૧૪આકાશનાં સૈન્યો તેની પાછળ આવતાં હતાં. 
તેઓ શ્વેત ઘોડાઓ પર સવારી કરતા હતા. તેઓ સ્વચ્છ 
શ્રેત અને શણનાં વસો પહેરેલા હતા. 'પએક અણીદાર 
બેધારી તલવાર સવારના મોમાંથી બહાર આવી. તે આ 
તલવારનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રોને હરાવવા માટે કરશે. તે 
લોઢાના દંડથી રાષ્ટ્ર પર શાસન કરશે. તે સર્વશક્તિમાન 
દેવના ભયંકર કોપનો દ્રાક્ષકુંડ ખૂંદે છે. "તેના ઝભ્ભા 
પર તથા તેની જાંધ પર આ નામ લખેલું હતું: 


રાજાઓનો રાજા અને પ્રભુઓનો પ્રભુ 


૩૪૬ 


૧9૫છી મેં એક દૂતને સૂર્યમાં ઊભેલો જોયો. તે દૂતે 
આકાશમાં ઊંચે ઊડતાં બધાં પક્ષીઓને મોટા સાદે કહ્યું 
કે, "દેવના સાંજના મહાન જમણ માટે સાથે મળીને 
આવો. જેથી તમે રાજાઓનું, સેનાપતિઓનું, 
શૂરવીરોનું, ઘોડાઓનું, અને સવારોનું, સર્વ સ્વતંત્ર તથા 
દાસોનું, નાના તથા મોટાનું માંસ ખાઓ.” 

૧૯૫છી મે શ્રાપદ અને પૃથ્વીના રાજાઓને જોયા. 
તેઓના સૈન્યોના ઘોડેસવારો અને તેઓનાં લશ્કરો ભેગાં 
થયા હતાં અને લડવા તૈયાર હતા. તે જોયું. ૨૦૫પણ તે 
શ્રાપદ પકડાયું, અને તેની સમક્ષ જે જૂઠા પ્રબોધકો 
ચમત્કારો દેખાડીને શ્રાપદની છાપ લેનારાઓને તથા 
તેની મૂર્તિ પૂજનારાઓને ભમાવ્યા હતા, તે જૂઠા પ્રબોધક 
અને તે પ્રાણીને ગંધકથી બળનારા અગ્નિના સરોવરમાં 
જીવતા ફેંકી દેવામાં આવ્યાં. “તેમનાં સૈન્યોને ઘોડા 
પરના સવારના મોઢામાંથી બહાર નીકળેલી તલવાર 
વડે મારી નંખાયા. બધાં પક્ષીઓએ તૃપ્ત થતાં સુધી આ 
મૃત શરીરોને ખાધાં. 


૧૦૦૦ વર્ષો 

ર0૦ મેં એક દૂતને આકાશમાંથી નીચે આવતાં 
જોયો. તે દૂત પાસે અસીમ ઊંડાણની ચાવી 
હતી. તેમજ તેના હાથમાં એક મોટી સાંકળ પણ હતી. 
સે દૂતે તે અજગર એટલે ઘરડા સાપને પકડયો. તે 
અજગર શેતાન છે. તે દૂતે ૧,૦૦૦ વર્ષ માટે તેને 
સાંકળથી બાંધ્યો. *તે દૂતે તે અજગરને અસીમ ઊડાણમાં 
નાખ્યો અને તેને બંધ કર્યું. તે દૂતે તાળું મારી તેના પર 
મહોર મારી. તે દૂતે આ કર્યું, જેથી તે સાપ ૧,૦૦૦ 
વર્ષ પૂરાં થતાં સુધી પૃથ્વીના લોકોને ફરીથી ભ્રમિત કરી 
શકૅ નહિ. ૧,૦૦૦ વર્ષ પછી તે અજગરને થોડાક સમય 

માટે મુકત કરાશે. 
૪પછી મેં કેટલાંક રાજયાસનો અને લોકોને તેઓના 
પર બેઠેલા જોયા. આ તે લોકો હતા, જેઓને ન્યાય 
કરવાનો અધિકાર અપાયો હતો અને મેં એ લોકોના 
આત્માઓ જોયા. જેઓનો શિરચ્છેદ કરવામાં આવ્યો 
હંતો. કારણ કૅ તેઓ ઈસુના સત્યને અને દેવ તરફથી 
આવેલા સંદેશને વફાદાર હતા. એ લોકો તે પ્રાણીને કૅ 
તેની મૂર્તિને પૂજતા ન હતા. તેઓનો કપાળ પર કૅ 
તઓનાં હાથો પર પ્રાણીની છાપ ન હતી. તે લોકો 
ફરીથી સજીવન થયા અને ખ્રિસ્ત સાથે તેઓએ ૧,૦૦૦ 
વર્ષ રાજય કર્યું. પબીજા મરેલા લોકો ૧,૦૦૦ વર્ષ 
પૂરાં થતાં સુધી ફરીથી સજીવન થયા નહિ.) આ પ્રથમ 


૩૪૭ 


પુનરુત્થાન છે. એ લોકો જેનો પ્રથમ પુનરુત્થાનમાં 
ભાગ છે તે લોકો ધન્ય અને પવિત્ર છે. તે લોકો પર 
બીજા મૃત્યુનો અધિકાર નથી. તે લોકો દેવના તથા 
ખ્રિસ્તના યાજકો થશે. તેઓ ૧,૦૦૦ વર્ષ માટે તેની 
સાથે રાજ કરશે. 


શેતાનની હાર 

%જયારે ૧,૦૦૦ વર્ષ પૂરા થશે ત્યારે શેતાનને તેના 
અસીમ ઊડાણમાંથી, બંદીખાનામાંથી મુકત કરવામાં 
આવશે. “પૃથ્વી પરના બધા રાષ્ટ્રને ગોગ અને માગોગને 
ભ્રમિત કરવા તે બહાર જશે. શેતાન લોકોને લડાઈ 
માટે ભેગા કરશે ત્યાં એટલા બધા લોકો હશે, જેથી 
તેઓ સમુદ્ર કિનારા પરની રેતી જેવા હશે. “શેતાનના 
લશ્કરે પૃથ્વીની આખી સપાટી પર કૂચ કરીને દેવના 
લોકોની છાવણીની આજુબાજુ અને તે શહેર જેને દેવ 
ચાહે છે તેની આજુબાજુ ઘેરો ઘાલ્યો. પણ આકાશમાંથી 
અગ્રિ નીચે ઊતર્યો અને શેતાનના લશ્કરનો વિનાશ 
કર્યો. 

૧૦અને શેતાન ગંધકંના સળગતા સરોવરમાં પ્રાણી 
અને જૂઠા પ્રબોધક સાથે ફેંકાયો હતો. ત્યાં તેઓને દિવસ 
અને રાત સદાસર્વકાળ વેદના ભોગવવી પડશે. 


પૃથ્વીના લોકોનો ન્યાય 

૧૫છી મેં એક મોટું શ્વેત રાજયાસન જોયું. એક જે 
રાજયાસન પર બેઠો હતો તેને મેં જોયો. પૃથ્વી અને 
આકાશ તેનાથી દૂર જતાં રથ; અને અદશ્ય થઈ ગયા. 
૧અને મેં તે લોકોને જેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા એવા 
નાના મોટા સર્વને રાજયાસન આગળ ઊભેલા જોયા. 
કૅટલાક પુસ્તકો ઉઘાડયાં હતાં તેની સાથે જીવનનું પુસ્તક 
પણ ઉઘાડયું હતું. આ મૃત્યુ પામેલા લોકોનો તેઓએ 
કરેલાં કૃત્યોનો ન્યાય કરવામાં આવ્યો. આ વસ્તુઓ તે 
પુસ્તકોમાં લખેલી છે. ૧ગસમુદ્રે તેનામાં જે મૃત્યુ પામેલા 
લોકો હતા. તેઓને પણ પાછા આપી દીધા અને મૃત્યુ 
તથા હાદેસે પણ પોતાનાંમાં રહેલા મૃત લોકોને પણ 
પાછા આપ્યાં. પ્રત્યેક વ્યક્તિનો તેઓએ કરેલાં કૃત્યો 
પ્રમાણે ન્યાય કરવામાં આવ્યો. ૧૪અને મૃત્યુ અને 
હાદેસને અગ્રિના સરોવરમાં નાખવામાં આવ્યાં. આ 
અગ્રિનું સરોવર એ બીજું મરણ છે. 'પઅને જે કોઈ 
વ્યકિત જીવનના પુસ્તકમાં નોંધાયેલો ન મળ્યો તે 
વ્યકિતને અગ્રિની ખાઈમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો. 


પ્રકટીકરણ ૨૦:૬-૨૧:૧૨ 


નવું યરૂશાલેમ 
પછી મેં એક નવું આકાશ અને એક નવી 

ર૧ પૃથ્વી જોયાં. તે પ્રથમ આકાશ અને પ્રથમ 
પૃથ્વી અદશ્ય થયા હતા. હવે ત્યાં દરિયો ન હતો. 
અને મેં દેવ પાસેથી આકાશમાંથી નીચે આવતા પવિત્ર 
શહેરને જોયું. આ પવિત્ર શહેર નવું યરૂશાલેમ હતું. 
તેને તેના પતિના માટે શણગારવામાં આવેલ કન્યા જેવું 
તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું મેં એક મોટી વાણી 
રાજયાસનમાંથી સાંભળી, તે વાણીએ કહ્યું કૅ: “હવે દેવનું 
ઘર લોકો સાથે છે. તે તેઓની સાથે રહેશે. તેઓ તેના 
લોકો થશે. દેવ પોતે તેઓની સાથે રહેશે, તે તેઓનો 
દેવ થશે. 7દેવ તેઓની આંખોમાંથી પ્રત્યેક આંસુ લૂછશે. 
ત્યાં હવે ફરીથી મૃત્યુ, ઉદાસીનતા, રૂદન કૅ દુ:ખ હશે 
નહિ. બધી જૂની વાતો જતી રહી છે.” 

પતે જે રાજયાસન પર બેઠો હતો, તેણે કહ્યું કે; “જુઓ! 
હું બધી જ વસ્તુઓ નવી બનાવું છું!” પછી તેણે કહ્યું કૅ; 
"આ લખ, કારણ કૅ આ વાતો સત્ય છે અને વિશ્વાસપાત્ર 
છે.” 

ધ્રાજયાસન પરનાં તે એકૅ મને કહ્યું કૅ; “તે પૂરું થયું 
છે! હું આલ્ફા તથા ઓમેગા, આરંભ અને અંત છું. હું, 
જે વ્યક્તિ તરસી છે તેને જીવનના પાણીના ઝરણાંમાંથી 
મફત પાણી આપીશ. ?વતે વ્યકિત જે વિજય પ્રાપ્ત કરશે 
તે આ બધું પ્રાપ્ત કરશે અને હું તેનો દેવ થઈશ અને તે 
મારે પુત્ર થશે. “પણ તે લોકો જે કાયર છે, જેઓ માનવાની 
ના પાડે છે, જે ભયંકર કામો કરે છે. જે હત્યા કરે છે, જે 
વ્યભિચારનાં પાપો કરે છે, જે દુષ્ટ જાદુ કરે છે, જે મૂર્તિની 
પૂજા કરે છે, અને જે જૂદું બોલે છે, તે બધા લોકોને 
સળગતાં ગંધકની ખાઈમાં જગ્યા મળશે. આ જ બીજું 
મરણ છે.” 

૯સાત દૂતોમાંથી એકૅ આવીને મને કહ્યું કે, "આ તે 
દૂતો હતા જેઓની પાસે છેલ્લાં સાત અનર્થાથી ભરેલાં 
સાત પ્યાલાં હતાં,” તે દૂતે કહ્યું કે; “મારી સાથે આવ. હું 
તને તે કન્યા, હલવાનની વહુ બતાવીશ.” ૧9તે દૂત 
મને આત્મા દ્વારા ઘણા મોટા અને ઊંચા પહાડ પાસે 
લઈ ગયો. તે દૂતે મને પવિત્ર શહેર યરૂશાલેમ બતાવ્યું 
તે શહેર દેવ પાસેથી આકાશમાંથી બહાર નીચે આવી 
રહયું હતું. તે શહેર દેવના મહિમા સાથે પ્રકાશતું 
હંતું. તે અતિ મૂલ્યવાન કિંમતી પથ્થર યાસપિસ જેવું 
ચમકતું તેજ હતું. તે સ્ફટિકના જેવું નિર્મળ હતું. ૧તે 
શહેરને એક મોટી અને ઊંચી બાર દરવાજા વાળી દિવાલ 
હંતી. દરેક દરવાજા પાસે બાર દૂતો હતા. દરેક દરવાજા 
પર ઈઝરાએલપુત્રોના બાર કુળોનાં નામ લખેલા હતા. 


પ્રકટીકરણ ર૧:૧૩-રર:૧૩ 


૧પયાં પૂર્વમાં ત્રણ દરવાજા, ઉત્તરમાં ત્રણ દરવાજા, 
દક્ષિણમાં ત્રણ દરવાજા, અને પશ્ચિમમાં ત્રણ દરવાજા 
હતા. ૧૪શહેરની દિવાલો બાર પાયાના પથ્થરો પર 
બંધાયેલી હતી. અને તે પથ્થરો પર હલવાનના બાર 
પ્રેરિતોનાં નામ હતાં. 

પતે દૂતે જેણે મારી સાથે વાત કરી. તેની પાસે માપ 
લેવા માટે સોનાની છડી હતી. તે દૂત પાસે તે શહેર, 
તેના દરવાજાઓ અને તેની દિવાલો માપવા આ છડી 
હંતી. ૧૧તે શહેર ચોરસમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું. તે 
દૂતે માપવાની છડી વડે શહેરને માપ્યું. તેની લંબાઈ 
તેની પહોળાઈ જેટલી હતી. તે શહેર ૧૨,૦૦૦ 
સ્ટેડીયા* લાંબુ, ૧૨,૦૦૦ સ્ટેડીયા પહોળું અને 
૧૨,૦૦૦ સ્ટેડીયા ઊંચું હતું. ૧શતે દૂતે તેની દિવાલ 
માપી. તે ૧૪૪ હાથ ઊંચી લોકોના માપ પ્રમાણે હતી. 
તે માપનો ઉપયોગ દૂત કરતો હતો. "તે દિવાલ 
યાસપિસની બનેલી હતી. તે શહેર નિર્મળ કાચના જેવું 
શુદ્ધ સોનાનું બનેલું હતું. 1૧૧નગરની દિવાલમાં પાયાના 
પથ્થરોમાં દરેક જાતના કિંમતી પથ્થરો હતા. પ્રથમ 
પાયાનો પથ્થર યાસપિસ હતો, બીજો નીલમ હતો, 
ત્રીજો પાનું, ચોથો લીલમ હતો. ૨૦પાંચમો અકીક હતો, 
છઠો લાલ હતો. સાતમો પીળો તૃણમણિ હતો આઠમો 
પિરોજ હતો, નવમો પોખરાજ હતો. દશમો લસણિયો 
હતો. અગિયારમો શનિ હતો, બારમો યાકૂત હતો. પત્યાં 
બાર દરવાજા અને બાર મોતી હતાં, દરેક દરવાજો એક 
એક મોતીમાંથી બનાવ્યો હતો. તે શહેરની શેરી શુદ્ધ 
સોનામાંથી બનાવાઈ હતી. સોનું નિર્મળ કાચના જેવું 
હતું. 

રચય શહેરમાં મંદિર જોયું નહિ કારણ કે તે પ્રભુ 
દેવ સર્વશક્તિમાન અને હલવાન (ઈસુ) એ જ મંદિર 
છે. ૨3તે શહેર પર સૂર્યને કૅ ચંદ્રને પ્રકાશવાની જરૂર 
નથી. દેવનો મહિમા શહેરને પ્રકાશ આપે છે. તે 
હલવાન શહેરનો દીવો છે. ૨૪દુનિયાના લોકો તેના 
પ્રકાશમાં ચાલશે. પૃથ્વીના રાજાઓ પોતાનું ગોરવ 
શહેરમાં લાવશે. ચપતે શહેરના દરવાજાઓ દિવસ 
દરમ્યાન કદાપિ બંધ રહેશે નહિ. કારણ કે ત્યાં રાત્રિ 
નથી. ચસર્વ પ્રજાઓનું ગોરવ અને સન્માન શહેરમાં 
લવાશે. ચ્શહેરમાં કદાપિ અશુદ્ધ પ્રવેશ કરશે નહિ. 
જે વ્યકિત શરમજનક કાર્યો કરે છે અથવા જૂઠું બોલે 
છે તે આ શહેરમાં પ્રવેશ કરશે જ નહિ. ફકત તે જ 





સ્ટેડીઆ એક સ્ટેડીઆ તે લગભગ ર૦૦ વારનું અંતર. 
૧૨૦૦૦ સ્ટેડીઆ એટલે ૧૪૦૦ માઈલ અથવા રર૦૦ 
કીલોમીટર. 


૩૪૮ 


લોકો જેઓનાં નામો હલવાનના જીવનના પુસ્તકમાં 
લખેલાં છે તેઓ જ પ્રવેશ કરશે. 
રેરે પછીથી તે દૂતે મને જીવનના પાણીની નદી 
બતાવી. તે નદી સ્ફટિકના જેવી ચમકતી 
હંતી. તે નદી દેવના અને હલવાનના રાજયાસનમાંથી 
વહે છે. ચ્તે શહેરની શેરીની મધ્યમાંથી વહે છે. જીવનનું 
વૃક્ષ નદીની બંન્ને બાજુ પર હતું. જીવનનું વૃક્ષ વર્ષમાં 
બાર વખત ફળ આપે છે. તે પ્રતિ માસ ફળ આપે છે. તે 
વૃક્ષનાં પાંદડાઓ બધા લોકોને સાજા કરવા માટે છે. 
ડયાં કોઈ પ્રકારનો શાપ થનાર નથી. દેવ જે ગુનાઓનો 
ન્યાય કરે છે એવું કંઈ ત્યાં તે શહેરમાં હશે નહિ. દેવનું 
અને હલવાનનું રાજયાસન તે શહેરમો હશે. દેવના 
સેવકો તેની આરાધના કરશે. ”તેઓ તેનો ચહેરો જોશે 
દેવનું નામ તેઓના કપાળો પર લખેલું હશે. પત્યાં કંદાપિ 
રાત થશે નહિ. લોકોને દીવાના પ્રકાશની કૅ સૂર્યના 
પ્રકાશની જરૂર રહેશે નહિ. પ્રભુ દેવ તેઓને પ્રકાશ 
આપશે. અને તેઓ રાજાઓની જેમ સદાસર્વકાળ રાજય 
કરશે. 

ધે દૂતે મને કહ્યું કે, "આ વાતો સત્ય છે અને 
વિશ્રાસપાત્ર છે. પ્રભુ જે પ્રબોધકોના આત્માઓનો દેવ 
છે. તેણે તેના દૂતને જે થોડી વારમાં થવાનું જ છે તે 
તેના સેવકોને બતાવવાં મોકલ્યો છે.” 

*ઘ્યાનથી સાંભળો! હું જલદીથી આવું છું. જે વ્યક્તિ 
પ્રબોધના વચનોને પાળે છે તેને ધન્ય છે.” 

“હું યોહાન છું. મેં આ સાંભળ્યું ને જોયું. ત્યારે જે 
દૂતે મને એ વાતો દેખાડી, તેને વંદન કરવા હું પગે 
પડયો. પણ તે દૂતે મને કહ્યું કે, "મને વંદન કર નહિ, 
હું તો તારા જેવો છું અને તારો તથા જે પ્રબોધકો તારા 
ભાઈઓ છે તેઓનો તથા આ પુસ્તકની વાતોને 
પાળનારાઓનો સાથી સેવક છું. તું દેવની આરાધના 
કર!” 

૧બ૫છી તે દૂતે મને કહ્યું કે, "આ પુસ્તકના ભવિષ્ય 
કંથનના વચનોને ગુપ્ત રાખીશ નહિ. આ વાતો થવાનો 
સમય નજીક છે. ૧જે વ્યકિત અન્યાયી છે તેને અન્યાય 
કરવાનું ચાલુ રાખવા દો. જે વ્યકિત મલિન છે તેને 
મલિન થવાનું ચાલુ રાખવા દો. જે વ્યકિત સાચું કામ 
કરે છે તે સાચું કામ કરવાનું ચાલુ રાખે. જે વ્યકિત 
પવિત્ર છે તે હજુ પવિત્ર થવાનું ચાલુ રાખે.” 

૧રધયાનથી સાંભળો! હું જલદીથી આવું છું! હું મારી 
સાથે બદલો લાવીશ. હું દરેક વ્યકિતને તેઓના કરેલાં 
કાર્યોનો બદલો આપીશ. 1ગહું આલ્ફા અને ઓમેગા છું. 
પ્રથમ અને છેલ્લો છું. હું આરંભ અને અંત છું. 


૩૪૯ 


૧૪“તે લોકો જેઓએ તેઓના ઝભ્ભા ધોયા છે તેઓને 
ધન્ય છે. તેઓને જીવનનાં વૃક્ષમાંથી ખોરાક ખાવા 
માટેનો હક્ક મળશે. તેઓ દરવાજાઓમાં થઈને નગરમાં 
જઈ શકશે. 'પશહેરની બહારની બાજુ કૂતરાંઓ (દુષ્ટ 
લોકો) છે, તે લોકો અશુદ્ધ જાદુ કરે છે, વ્યભિચારનાં 
પાપો કરે છે. બીજા લોકોનાં ખૂન કરે છે, મૂર્તિઓની 
પૂજા કરે છે, અને અસત્યને ચાહે છે અને જૂઠું બોલે છે. 

૧૬મેં, ઈસુએ મારા દૂતને આ વાતો મંડળીઓને 
(વિશ્વાસીઓના સમૂહ) કહેવા માટે મોકલ્યો છે. હું 
દાઉદના પરિવારનો વંશજ છું. હું પ્રભાતનો પ્રકાશિત 
તારો છું.” 

૧૦આત્મા અને કન્યા બન્ને કહે છે કે, “આવ!” 
પ્રત્યેક વ્યક્તિ જે આ સાંભળે છે તેણે પણ કહેવું જોઈએ, 
"આવ!” જો કોઈ વ્યકિત તરસ્યો હોય, તેને આવવા દો; 


પ્રકટીકરણ રર:૧૪-ર૧ 


જો તે ઈચ્છે તો તે વ્યકિત વિનામૂલ્યે જીવનનું પાણી 
લઈ શકે. 

૧«જે આ પ્રબોધનાં વચનો સાંભળે છે તે દરેક વ્યક્તિને 
હું ચેતવું છું. જો કોઈ વ્યકિત આ વચનોમાં કાંઈક 
ઉમેરો કરશે, તો દેવ તે વ્યક્તિને આ પુસ્તકમાં લખેલી 
મુસીબતો આપશે. ૧૧અને જો કોઈ વ્યક્તિ આ પુસ્તકના 
પ્રબોધનાં વચનોમાંથી કંઈ પણ કાઢી નાખશે, તો દેવ 
તેનો ભાગ જીવનનાં વૃક્ષમાંથી, અને પવિત્ર નગરમાંથી, 
એટલે જેના વિષે આ પુસ્તકમાં જે લખેલું છે, તેમાંથી 
કાઢી નાખશે. 

ચ૦ઈસુ કહે છે કે આ વાતો સત્ય છે. હવે તે કહે છે 
કે, "હા, હું જલદીથી આવું છું.” 

આમીન. હે પ્રભુ ઈસુ, આવ! 

ચપ્રભુ ઈસુની કૃપા (દયા) સંતો પર હો! આમીન 


1૮૯35૦ 4ટ્રા“૦૦૯10૧૦1૫૬ ૦1” ડાણાલ€ 10€૩૮૬ડ 


11/0/74 815/૯€ 17'0/05/૮૬/૦0/0 €૯૦।0૬૦?” 
(44% ઇ!/ ૦૮૬૯૮૦: 5૦/૪૬૯૦/058૯#' 2/, 2006 


€૦૪1૬1૬ € 2006 0 //૦1ત 8101૯ 1111510૦11 €૯11૬૯।* 
4 1તંદાઇધ્ડ “૯૭૯1૪૯. 


111€5૯€ ડતાનં[૩દ૫।૦૬ઃ 

* /૫1€ ૮૯૦૪/1૬[1૫૯ત ૩) ૪/૦ત 8101૯ 1111514૬૦11 ૯૯1૧0૯” 

* /૫1€ 11૦ [0૫01 તંબાળાત્ાં1. 

* [ત 11૦૬ ૯ ત્ાંધ્લ"૯તં ૦ 10૦૮ ઊલતં | તા1/ (૦1૧11. 

* ["ત્વ/ 1૦૬ 9૯ ડબાંત ૦1" ૦4લા"૯ત [૦ $ત્€ 11 117 1૦1311. 

* ["ત્વ/ 1૦ ૯ પડ૯તં [૦1 ૮૦1૧1।1૧૯।'તંદ્વાં [૫1૩૦5૯૦૬ ([૧૯ાંપતા 1૪, 9૫૬ 11૦૬ ||111ધ્લતં £૦, ૫૭૯ 11 તતં૪૯"પંડૉ1ટટુ ૦1 ૪7/લં» 9ત111€1"5 પડલતં 
[૦ પ૯ [૫1૦0૦૬૯ રબ ડ્લ|ટ્ટુ ૦1111૯ ત્વતંતં 52૮૮૦). 

* [નત ૯ તાંડધનંછપધ્લત ૪૫1૦૫૬ 11૦ |ત્તધં૦।। | ૯ા૯૮૫*૦11€ 1૦1111 [૦1" 1૦11-૯૦।૧૧111૯"વંદ્વાં ૫૦. [4૦037૯૪૯19 ૬1૯૪ 1112) 11૦૬ 9૯ 
1૦ડધ૯તં ૦1 ત17 [લૉ1તં ૦ ડ૯1"૪૯૦ ([૧૦ાપતા ટટ ત ૪/૯) ૦” 19 ૬૦1૪૦1૦) ૪/1૦૫૬ ૪/નંધલા। ૪૯।૧૧ંડડાં૦. / ૮૦૪ બ દાંડ |૮૯૧૭૯ 
(૪01૦૫૬ 11૦1વ૮તપં૦।1) 11૫૬૬ તવાંડ૦ 9૯ [1૯ાપતંલત. 

* ["ત્/ 9૯ વૃપ૦પ્લત [૦ ત10/ [૫12૦૬૦, ૫૦ ૬૦ 1,000 ૫૯1"૭૦ડ, ૪/૫૧૦૫૬ ૫1ધલા। [૩૯1૧115ડા૦।1. [1037૯૪૯1 પ૯ ૦9૯1૬ ૦ 
વૃપ૦પ્ઢદાં૦। 11૫૬૬ 11૦૬ ૮૦11૧1015૯ ત ૯૦1૧૧[21€ધ૯ 9૦૦૯ 11૦1" $110૫ાંતં [૬ ત11૦૫।૧1૬ £૦ 11૦1" ધૌતા1 50% ૦ પ૯ ૪7૦116 1 ૪/1૮ 
1૬ |ડ તૃપ૦પ્લતં. / ૮૦૪11૬1૬ 1૦૬૦૯૯ ।1૫૬૬ [20૯1 ૦1 (1૯ દાંઘઢ ૦ ૮૦11૬1૬ [24૪૯ પડાં1ટુ પાંડ [2ત0૯ન1: “11૯011 0"૦111 
1૯ [4૦1 8ા81-£: £6૬11૦-૨£640૩3૫/£૨$।૦ ૫૫ € 2006 9) ૪/૦1ત 53101૯ 11151૦11 €૯॥૫૯) 11૮. તાત પડલતં 09) 
2૯વળાંડડાં૦1.” [1 (1૯ ૬૦ વૃપ૦પ્લતં 15 ("૦11 ૦1૯ ૦ ૪/81€% 1૦1-11ટુ|ડ|1 ૪૯૩૦, ૫1૯ [૭211પલત પંદર બ (1૯ તવપાત્ાં પયત 
વૃપબપ્લત ૪/॥ 9૯ ડપબડદાંપાધ્લ્ત (1 “.40૦1-/ 8181-£: £6%ડ1૯1૦-૨:£/02 ૨૬1૦૫ '.” 11૯ ૮૦૪૪૧1૬ 1૦૫૯૯ 110૫૬૬ 2૩૦૦૮" 
11 -1૪|51 ૦1” 9€ દ"ત1ડાત્રધ્લતં [11૬૦ 11૦૬1૯ 1ત1૧ટપત૪૯. ૪/11 વૃપ૦પ્તપં૦1ડ 1૦1૧ 1/3 1₹€'5 ૬૦૮૬ 41"€ પડ૯તં 11 ।1૦।1-5ત1€ત21€ 
11૯€તૉંત્વ, $પ] તડ વૌીપા'તી 90૫1૯015, ૦તરા"ડ ૦ ૭૯1૦૪૮૯, [2૦૬૫૯।", દ"ત15[2ત1"૯ાતાં૯ડ ૦! ડાં111" 11૯તાંત્, ત ૯૦1૧21૯૦૫૯ ૮૦[)/1૬[1૬ 
11૦૫૮૯ [5 1૧૦૬ 1"લવૃપાં"લતં, 9૫૬ પ૯ [11|ધંત્વાંડ ૦ (1૯ ૪૯13૦1 (ડપવી તડ “:૨/” 1૦1” ૬1૯ -5)-ધ૦-૨૯તત ૪ર।"ડાં૦॥। '" 11 31૧ટ|ંડ|1) 
1105 ત[2[2€ત1" તદ (1૯ ૯ તં બ ૯તવૌ વૂપ૦પ્તપં૦ા. 


7૫110૪ પડલ બ (1૦૯5૯ 5૮10૫૫।"€૭ ૦૬1૧૯ ધ|ત્વા1 (1૦5૯ |5૬૯તં ત૦૫/૦ [5 [21“૦]॥|ધ્લત. *૦। તૃતતાંપંબ॥ત્વાં [ંટીધડ તાત [2૯૧115ડાં૦1 (૦1" 
પડત૪લ, ડપવ ત્ઞડ (1૯ પડ૯ ૦/81 £૦૮૬ ૦11 ત ૪૪/ઉંઝ ડાંધ૦, ૦1” (૦।” વંત્વાન1વ્તદં૦ા] બ ત1/ ૦ (1૯€ ત૦૫/૯, [૩1૯5૯ ૯૦1૫૮ ૪/૦।1ત 
8101૯ 11151૦1 €૯1૧૬૯* 11 ૪/1 ધ1ટ્ટુ ૦” 8) લાળાત્ાં| તદ તાંડદાનંઝપદાંબા છ૪/2ધ૮.૯૦1૧૧. 





૪/૦ ત 8101૯ 1ત151તદાં૦1 ૮૯11૫૯” 
2૦0. 8૦2૮ 820648 

:-૦1-૬ ૪/૦, 1૦2૯5 76 182, 1756 
1હા૯[01૦01€: 1।-817-595-1664 
1બા-2૦૯ |1 1/૬: ।-888-54-313।_£ 


£:-1141: 11/07 છ૪/0પ૮.૮૦101 


૪/81” ૫૪૦૦ ડાંદ૦ - 1//૦1-ત 8101૯ 11ત1151તદાં૦11 €૯11૧૬૯1“ડ ૫/૯2 ડાંધ૨: 1૫[2://૪/૪/૪/.૪/2૬૮.૦૪ 








0ઊ"તળા” ૦10110€ - 10 ૦તર ત ૮૦[27 બ ૦૫! ૬૦9૯ ૦11110૯૦, ૪૦ ૬૦: [1૫2://૪/૪/૪/૫૪/2ધ૮.૦%૪ 


દપાન"લાપદ 11૮૯1૩૭૦ ૧૪1”૦૦1૧૧૦1૫૬ - 1/15 (૮૦/5૦ /ડ $1/0/૯ત (0 ૮001૬€ 16/00 /006૮૦. 10€ ૮//7૯0% /૮૯/1$€ ૮00 8૯ [૦00 ત: 
1£૫2://7/૪/૪/.૪/૩2૬૮.૦૪/ત૦૪/1૦દતંડ/૩ઝ101€|૮૯।૧૭૦.1131 





11“૦ઘાણઝ૦ ખાંલખ્ટા।પ્ટ્ટ દાદાંડ (11૯ - 1 (11€ ૬૦) | દડ તં૦૮પ૫।11૯11૬ તં૦૯ડ 11૦ તાંડ[212)/ ૮૦1ન"૯૯૫)/ ૫5૯ /ત૦€ /૮૦૩ત૬ 
રિલત્વતંલા” 5.0 ૦ 1૬૧૯” 2૦/10 /તં૦?૯ /1૦3૮૬ ૨૯ત્વતંલ!” 1-૦૧: 
1૫2://7/૪/૪/-તૃતં૦2€.૮૦।૧૧/૩1"૦૮ંપ૯૫ડ/ત૮1"૦તઇ/1"૯તતંડ૬૦[22.1011| 





ળાલખનાપટ્ટ ૯1૧0113૯5૭૯ ૦1" 1૯૦1-૦૮11 9215 - 10 ૫1€૪/ ૬1€ €[111€5૦ ૦ 1૬૦1"૯ત।1 235, 1૬ 111)/ 9€ 11૯૮૦૬૬૮" ૦ 
૮૦૫110 1૯ €[[10૯5૦ 3|11011૯તં ૦!" [૯૦1૯૮1 [૦11૬ [૮૯ ॥"૦11 /તં૦?€. 2૦૪7110તતં (1૯ 1૦110 [તવંલ્ડ 1-૦૧: 
1£૫2://7/૪/૪/-તૃતં૦|2૦€.૮૦।૧૧/૩1"૦૮ંપ૯૫ડ/ત૮1"૦તઇ/તલા'તતડાંતા1(૦110૫[0ત૯[101| 





